/ C co^ 

■JT  OltTIÁN 


Given  in  Memory  of 

WILLIAM  HENRY SCHOFIELD 

Profcsíor  of  Comparative  Literature  190G"1920 

. byhisWife 

MARY  LYON  CHENEY  SCHOFIELD 
6th  April  1931 


■ ■ 


y Google 


Digitlzed  by  Google 


Landfræðissaga  lslands 


Hugmyndir  manna  um  Island,  náttúruskoðun  þess  og 
rannsóknir,  fyrr  og  siðar. 


Eptir 

Þorvald  Thoroddsen. 


(íofin  nt  af 

Hinu  islenzka  bókmenntafjelagi. 


I. 


Reykjavik. 

Prentnð  i leafoldarprentsmiðjn. 
1892-9G. 


Digitized  by  Google 


36  í 


Digltized  by  Google 


Formáli. 


Frá  því  eg  fyrst  fór  að  rannsaka  náttúru  íslands, 
hefi  eg  reynt  að  kynna  mér  öll  hin  eldri  rit,  er  snerta 
lýsingu  landsins,  því  allir  verða  að  byggja  á þvi,  sem 
áður  hefir  verið  gjört,  og  reyna  svo  að  bæta  við  eptir 
föngum.  Um  ísland  hefir  fyrr  og  siðar  margt  verið  ritað 
misjafnt  að  gæðum;  frásagnir  um  landið  og  þjóðina  eru 
viðsvegar  dreifðar  i bókum  og  timaritum  á ýmsum  mál- 
um.  Flest  hið  eldra,  sem  ritað  hefir  verið  um  ísland  á 
fyrri  öldum,  allt  fram  á miðja  18.  öld,  hefir  í sjálfu  sér 
litla  þýðingu  fyrir  landfræði  og  jarðfræði  íslands,  en  er 
þó  að  mörgu  merkilegt,  ritin  lýsa  aldaranda  og  háttalagi 
þeirra  tíma  og  sýna  hugmyndir  annara  þjóða  um  ísland; 
hin  fornu  rit  hafa  þvi  allmikla  þýðingu  fyrir  menningar- 
söguna  og  fyrir  almenna  sögu  landsins.  Fyrir  náttúru- 
fræðinga  er  það  einnig  fróðlegt  að  fá  að  vita  hverjar 
hugmyndir  útlendir  menn  og  innlendir  gjörðu  sér  um 
náttúru  íslands;  framan  af  var  þekking  manna  um  fjar- 
læg  lönd  mjög  bágborin;  skröksögur  og  sjómannahjal 
blandaðist  saman  við  ýmisleg  sannindi  og  báru  bábylju- 
sögurnar  optast  hærri  hlut;  en  seinna  tókst  mönnum  með 
skynsamlegri  athugun  og  röksemdaleiðslu  að  leggja  grund- 
völl  þekkingarinnar  og  auknar  samgöngur  brugðu  birtu 
yfir  fjarlæg  lönd.  Það  er  mjög  eptirtektavert  og  fræð- 
andi  að  athuga  þessa  framsókn  þekkingarinnar  i öllum 
greinum. 

Það  munu  að  eins  vera  örfáir  íslendingar,  er  þekkja 
meginþorra  þeirra  ritgjörða,  sem  skrifaðar  hafa  verið  um 
ísland.  Það  er  allmikil  fyrirhöfn  að  grafast  eptir  þvi, 
hvar  skýrslur  og  frásagnir  um  ísland  frá  fyrri  öldum 

a* 


Digitized  by  Google 


IV 


eru  niður  komnar  og  ekki  til  neins  að  leita  að  slikum 
hlutura  nema  i stórum  bókasöfnum,  og  hvergi  er  það  allt 
til  á einura  stað,  er  ísland  snertir.  Fyrst  framan  af 
hafði  eg  að  eins  kynnt  mér  rit  þessi  til  þess  af  þeim  að 
fá  fræðslu  um  náttúru  Islands,  en  er  eg  sá  hve  margt 
var  til  af  ýmsu  tagi  og  hve  örðugt  var  að  leita  það  uppi 
og  raða  þvf  niður,  þá  hugkvæmdist  mér,  að  það  gæti 
verið  fróðlegt  fyrir  íslendinga  að  fá  í einni  heild  yfirlit 
yfir  flest  það,  sem  skrifað  hefir  verið  um  land  vort;  eg 
ímynda  raér  einnig,  að  það  geti  verið  nokkur  aðstoð 
fyrir  aðra  fræðimenn,  ef  fiestum  greinum  slíkra  hluta  er 
safnað  á einn  stað;  þó  eigi  sé  ítarlega  sagt  frá  hverju 
einu,  þá  er  þó  hægðarauki  að  sjá  tilvitnanir  til  bóka  og 
handrita,  sem  annars  gætu  dulizt.  Eg  hefi  þvi  ráðizt  í 
að  rita  þessa  bók  i tómstundum  minum,  en  frátafirnar 
hafa  verið  miklar,  embættisannir,  ferðalög  og  ritstörf  um 
jarðfræði  og  önnur  efni.  Bið  eg  því  góða  menn  að  virða 
á betra  veg,  þó  eitthvað  markvert  kunni  að  hafa  undan 
fallið,  enda  er  hægra  að  bæta  við,  þegar  riðið  er  á vaðið 
og  undirstöðuatriðunum  hefir  verið  komið  í eina  heild. 
Þar  sem  um  svo  margbreytt  efni  er  að  ræða,  getur  ekki 
hjá  því  farið,  að  ýmsir  gallar  verði  á sraiðinni,  enda 
getur  öllum  yfir  sézt.  Mér  hefir  aldrei  dottið  i hug,  að 
eg  mundi  geta  safnað  öllu  því  f eina  heild,  sem  um 
ísland  hefir  verið  ritað,  enda  er  það  að  svo  komnu  á 
einskis  manns  valdi;  mörgu  hefi  eg  sleppt,  sem  mér 
þótti  litilsvirði,  en  það  er  undir  álitum  komið  hvað  taka 
skal  og  hvað  skal  fella  úr,  einum  sýnist  þetta,  öðrum 
hitt.  Eg  hefi  ekki  vfsvitandi  sleppt  neinu  þvl,  sem  eg 
hélt  að  hefði  verulegt  vísindalegt  eða  sögulegt  gildi,  en 
þó  hefi  eg  um  leið  reynt  að  gjöra  bókina  læsilega  fyrir 
alþýðu. 

Þegar  eg  byrjaði  að  semja  þetta  rit,  lágu  fyrir  mér 
tveir  vegir:  annar  sá,  að  fara  svo  nálægt  aðalefninu, 
sem  unnt  var  og  taka  að  eins  kafla  úr  bókum,  er  bein- 
línis  snertu  landfræði  íslands,  raða  þessum  úrklippum 
öllum  glögglega  niður,  líta  hvorki  til  hægri  né  vinstri 


Digitized  by  Google 


V 


og  fást  sem  minn8t  við  ástand  fyrri  tima  og  æfl  rithöf- 
unda  þeirra,  er  eitthvað  hafa  skráð  um  ísland.  Á þenna 
hátt  hefði  bókin  að  sönnu  orðið  styttri,  en  miklu  leiðin- 
legri.  Hin  leiðin,  sem  eg  kaus  að  fara,  var  sú,  að  tengja 
við  og  flétta  8aman  við  aðalefnið  til  skýringar  ýmsar 
upplýsingar  um  höfundana  og  um  timann,  sem  þeir  lifðu 
á;  flest  ritin  eru  litt  skiljanleg  nema  menn  viti  glögg 
deili  á sögu  og  hugsunarhætti  þeirra  tima.  Hugðist  eg 
á þenna  hátt  betur  geta  sýnt  orsakir  og  afleiðingar  rit- 
anna  og  um  leið  gert  bókina  meir  við  alþýðu  bæfi.  Þessi 
aðferð  var  lika  beinlínis  nauðsynleg  sakir  þess,  að  sagn- 
fræði  islenzk  er  enn  þá  miklu  styttra  á veg  komin  en 
vera  ætti,  itarlegar  bækur  um  almenna  landssögu,  um 
menningarsögu  og  bókmenntasögu  eru  enn  ekki  til;  forn- 
öldin  heflr  verið  allrækilega  rannsökuð,  enda  er  það  nú 
hægt  siðan  búið  er  að  gefa  út  fornritin;  en  eptir  1300 
slær  niðamyrkri  yfir  islenzka  sagnfræði,  menn  hafa  enn 
rnjög  litla  rækt  lagt  við  sögu  hinna  seinni  alda  og  þó 
eru  bókasöfnin  full  af  raerkilegum  skjölum  og  handritum, 
sem  fá  að  eiga  sig  og  enginn  snertir.  Sakir  þessa  sögu- 
leysis  hefi  eg  minnzt  á ýmislegt,  er  snertir  almenna  lands- 
sögu  og  bókmeuntasögu,  til  þess  að  gjöra  aðalefnið  skiljan- 
legra.  Mér  hefir  reynzt  sem  öðrum,  að  mjótt  er  meðal- 
hófið  og  hefir  mér  opt  þótt  vandi  að  ráða  út  úr  þvi, 
hvernig  átti  að  einkenna  ástand  tiroanna  og  fara  þó  ekki 
of  langt  frá  aðalefninu. 

Sumir  hafa  fundið  að  þvi,  að  eg  hafi  sagt  of  itarlega 
frá  æfiatriðum  ýmsra  merkismanna,  sem  getið  er  í bók- 
inni.  Hvers  vegna  má  ekki  rita  æfisögur  náttúrufræð- 
inga  og  landfTæðinga  eins  og  annara  manna?  mér  finnst 
það  einmitt  eiga  bezt  við  i þessari  bók,  enda  eru  æfl- 
sögur  einstakra  manna  aðalefni  allra  sagnarita.  Mér 
hefir  verið  sönn  ánægja,  að  grafast  eptir  æfiferli  islenzkra 
vísindamanna,  þeirra  er  ekki  of  opt  getið  og  margir 
þeirra  eiga  það  alls  ekki  skilið,  að  eptirkomendurnir  láti 
æfiatriði  þeirra  falla  1 gleymsku  og  dá.  Auk  þess  getur 


Digillzed  by  Google 


VI 


ef  til  víU  sumt  af  þeaau  orðið  þeim  tii  nokkurrar  leið- 
beiningar,  er  siðar  rita  bókmenntasögu. 

Um  17.  öldina  er  eg  fjöiorðastur;  þá  voru  uppi  margir 
frœðimenn  á íslandi  og  var  sú  öld  að  mörgu  merkileg; 
hindurvitni  og  visindi  voru  að  togast  á og  blönduðust 
saman  á ýmsa  vegu.  Um  þá  öld  heflr  tiltölulega  fátt 
verið  prentað  á fslenzku  og  eru  þó  til  ótal  handrit  frá 
þeim  timum.  Efni  þess  kafla  befi  eg  tekið  mestallt  úr 
handritum  og  hefi  eg  allstaðar  visað  til  handrita  þeirra, 
sem  eg  hefi  notað,  getur  það  ef  til  vill  orðið  til  nokkurs 
stuðnings  fyrir  þá,  er  vilja  rannsaka  betur  ýmislegt,  er 
snertir  þá  öld.  Þegar  þeir  Eggert  Ólafsson  og  Bjarni 
Pálsson  koma  til  sögunnar  á miðri  18.  öld,  byrja  vÍ9Índa- 
legar  rannsóknir  á Islandi  og  hafa  þær  síðan  haldið  stöð- 
ugt  áfram,  þó  árangurinn  hafi  verið  misjafn.  Þegar  svo 
langt  er  komið  fram  í tímann,  er  minni  þörf  á þvi  að 
tala  itarlega  um  sögu  og  ástand  landsins,  úr  þvi  mun  eg 
aðallega  rekja  framfarir  hinnar  vísindalegu  þekkingar  um 
náttúru  Ísland9,  þó  nokkuð  verði  lika  að  minnast  á ýmis- 
legt  annað  til  skýringar,  eins  mun  eg  stuttlega  geta  um 
æfiferil  þeirra  manna,  sem  mest  hafa  starfað,  þó  varla 
eins  uákvæmlega  eins  og  hinna  eldri  höfunda  frá  17.  öld, 
sem  fæstir  þekkja  og  lítið  sem  ekkert  hefir  verið  ritað 
um. 

Hvað  forn  landabréf  snertir,  þá  hefi  eg  i þessari  bók 
aldrei  ætlað  mér  að  fást  við  þau  itarlega,  enda  væri  það 
alveg  þýðingarlaust,  úr  því  enginn  kostur  er  á,  að  láta 
eptirmyndir  kortanna  fylgja  lýsingunni;  að  telja  upp  öll 
nöfn  á uppdráttunum  og  rekja  feril  þeirra  gat  alls  ekki 
átt  við  eptir  sniði  þessarar  bókar.  Ef  tómstundir  og 
kringumstæður  leyfa,  hafði  eg  lika  ætlað  mér  að  fást 
sérstaklega  við  kortasöguna  á öðrum  stað.  I 7.  kapitula 
hefi  eg  sett  ágrip  um  kortagjörð  og  yfirlit  yfir  kortasögu 
miðaldanna,  að  þvi  er  ísland  snertir,  og  er  ekki  þvi  að 
leyna,  að  yfirlit  þetta  er  ófullkomið;  i bókhlöðum  i Reykja- 
vik  eru  því  nær  engin  kortasöfn  til,  en  eg  varð  að  not- 
ast  við  þann  reyting,  sem  er  hér  og  hvar  í bókum,  annað 


Digitized  by  Google 


vn 

var  eigifyrir  hendi;  verst  þótti  mér,  aðkortasafn  Norden- 
skiölds  var  þar  eigi  til,  en  enginn  kostur  var  á að  nota 
það  áður  en  1.  hepti  bókarinnar  var  prentað  um  vorið 
1892.  Litlu  siðar  fór  eg  til  Kaupmannahafnar  og  hafði 
þá  ásett  mér  i viðaukum  aptan  við  landfræðissöguna  að 
geta  um  hina  helztu  uppdrætti,  er  eg  fyndi  erlendis,  en 
nú  með  þvi  að  útgáfa  bókarinnar  dróst  svo  mjög,  þá 
varð  kand.  Olafur  Daviðsson  miklu  fljótari  og  ritgjörð 
hans1  hefir  að  nokkru  leyti  tekið  af  mér  ómakið,  svo  eg 
þarf  ekki  að  fjölyrða  um  þessi  landabréf,  enda  mundi 
allur  þorri  manna  kunna  mér  litla  þökk  fyrir,  þó  eg  i 
þessari  bók  lýsti  þeim  nákvæmlega. 

Útgáfa  bókar  þessarar  hefir  dregizt  miklu  lengur  en 
æskilegt  hefði  verið  ; deild  bókmenntafélagsins  i Reykja- 
vik  hefir  hin  seinni  ár  átt  við  svo  þröngan  fjárhag  að 
búa,  að  prentuninni  hefir  eigi  orðið  haldið  áfrara.  Nú 
hefir  deild  bókmenntafélagsins  i Kaupmannaböfn  tekið 
áframhald  ritsius  að  sér,  og  þykir  þvi  fara  bezt  á því  að 
láta  17.  öldina  byrja  nýtt  bindi.  Þess  skal  getið,  aðsira 
Eggert  Brim  las  prófarkir  þessa  fyrsta  bindis. 

p.  t.  Kaupmannahöfn  I maímánuði  1896. 

Þorvaldur  Thoroddsen. 

1)  Ritgjörð  Ó.  D.  i tímariti  bókmenntalélagsins  1893  er  mjög 
fróðleg  að  mörgu  leyti;  eg  er  þó  ( allmðrgu  á öðru  máli  en  höf- 
undurinn  og  margt  þykir  œér  athugavert.  Þegar  iandfrttðissagan 
ðll  er  komin  út,  mun  eg  f einu  lagi  rita  athugasemdir  við  alla  rit- 
dóma  um  hana. 


Digitized  by  Google 


Yfirlit  efnisins. 

I.  FrAmgnir  um  ísland  á undan  landndmi  (bls.  1 — 20). 

1.  Sagnir  um  Thule 1.  bls. 

2.  Fornar  sagnir  um  ísland  áður  en  það  fannst  . . . 13.  — 

3.  írar  finna  ísland 17.  — 


II.  Hugmyndir  manna  um  ísland  fyrir  siðaskiptin 


(bls.  21—145). 

4.  FerSir  NorSmanna  til  íslands  og  landnám  þeirra . . 21.  — 

5.  Menntun  fornmanua,  fcrðir  þeirra  og  landaþekking  . 35.  — 

6.  Hinar  el/.tu  1/singar  á Islandi  innlendar  og  útlendar  57.  — 

7.  ísland  á landabréfum  miðaklanna 83.  — 

8.  Nokkur  orð  um  verzlun  og  menningu  Islcudinga  á 14. 
öld.  Viðskipti  Islendinga  við  Englendinga  á 15.  og 

16.  öld 101.  — 


9.  Upphaf  hinnar  þyzku  verzlunar  á íslandi.  íslands- 

lysingar  frá  byrjun  16.  aklar.  Olaus  Magnus . . . 128.  — 

III.  Siðaskiptin.  Niðrit  um  ísland.  íslendingar 
rakna  við  (bls.  146 — 238). 

10.  Norðurferðir  Englcndinga  og  Dana.  íslandslysingar 


frá  seinni  hluta  16.  aldar 146,  — 

11.  Enu  um  viðskipti  íslendinga  við  þjóðverja.  Gories 

Peerse,  Blefkenius,  Fabricius 159.  — 

1 2.  Menntun  á íslandi  um  siðaskiptin.  . íslcnzkar  bók- 

menntir  rakna  við.  Guðbrandur  Porláksson,  Arn- 
grímur  Jónsson 194.  — 

Viðaukar 239.  — 


Digitlzed  by  Google 


Landfræðissaga  Islands. 

Hugmyndir  manna  um  ísland,  nóttúru- 
8koðun  og  rannsóknir  fyrr  og  síðar. 


Eptír 

ÞORVALD  THORODDSEN. 


Gefln  út  nf 

Hinu  íslcnzka  bokmenntafjelagi. 


Pyrra  hepti. 


Reykjavík. 

Prentuð  í Isnfoldnrprentsiniðjii. 

1802. 


Digitized  by  Google 


Sc^  36  ^ 

y' 


I- ' - 

‘M  f 
W Ll'.‘  i: 


6 

' ' -■*  L."!P*RY 
'~Vt  TF 
RY  <s-;,^r.cL0 

-S-’O 


Digitized  by  Google 


I.  Frásagnir  um  ísland  á undan 
landnámi. 

I.  Sagnir  um  Thuie. 

Ekki  eru  neinar  likur  til  þess,  að  mannabyggð  hafi  ver- 
ið  á íslandi,  fyrr  en  írar  komu  hingað  á 8.  öld;  ekki 
hafa  hér  fundizt  nein  maunvirki  eða  menjar  frá  eldri 
timum.  Um  allt  meginland  Európu  og  Ameriku  hafa 
fundizt  leifar  eptir  steinaldaþjóðir  á mjög  lágu  menning- 
arstigi,  ogrannsóknir  visindanna  benda  til  þess,  að  villi- 
þjóðir  hafi  búið  í Norðurálfunni  þegar  á isöldinni  eða 
jafnvel  áður.  ísland  hefir  eflaust  verið  orðið  frálaust  frá 
öðrum  löndum,  löngu  fyrr  en  Norðurálfan  byggðist  af 
mennskum  mönnum,  og  þjóðflokkar  þeir,  sem  lifað  liafa 
á steinöldinni  og  löugu  seinna,  voru  eigi  svo  langt  komnir, 
að  þeir  hefðu  skip,  sem  gæti  þolað  stórsjói  í úthöfum; 
smábátar  illa  gerðir  komust  að  eins  fram  með  ströndum 
og  hættu  sér  ekki  útárúmsjó;  jafnvel  Fönikiumenn  þorðu 
ekki  lengi  fram  eptir  að  sigla  svo  langt  á haf  út,  að  þeir 
misstu  sjónar  á landinu.  Kartverjar,  Grikkir  og  Róm- 
verjar  áttu  seinna  mikil  hafskip  og  fóru  langar  sjóferðir; 
en  starfsvið  þeirra  lá  miklu  sunnar,  og  var  þvi  ekki 
undarlegt,  þó  þeir  ekki  þekktu  jafn  fjarlægt  land  eins 
o g ísland  er,  en  Norðurlandabúar  hafa  á þeim  dögum 
eigi  verið  orðnir  þeir  sjógarpar,  sem  þeir  seinna  urðu. 

Mikið  hefir  verið  ritað  og  rætt  um  það,  hvort  forn- 
þjóðirnar  suðrænu  hafi  þekkt  ísland  eða  ekki;  en  allar 

x 


Digilized  by  Googie 


2 


rannsóknir  fræðimanna  virðast  benda  til  þess,  að  hvorki 
Grikkir  né  Rómverjar  hafi  þekkt  ísland;  að  minnstakosti 
er  engin  söguleg  vissa  fyrir  þvi.  Sumir  hafa  haldið,  að 
nafnið  Thule,  sem  svo  opt  kemur  fyrir  í fornura  bókum, 
eigi  við  ísland,  en  það  er  mjög  ólíklegt,  aðsvo  sé;  allur 
þorri  rómverskra  rithöfunda  hefir  alls  ekki  vitað  með 
vissu,  hvað  þeir  sjálfir  meintu  með  þessu  nafni,  en 
hafa  nefnt  svo  ýms  lönd,  sem  voru  þeim  ókunn  langt  í 
norðri. 

Eg  ætla  þó  hér  að  fara  nokkrum  orðum  um  þetta 
efni,  af  þvi  svo  margir  hafa  fengizt  við  það,  og  margir 
hafa  haldið  þeirri  skoðun  fram,  jafnvel  fram  á vora  daga, 
aö  Thule  væri  ísland. 

Hinn  griski  landfræðingur  Strabó  getur  í landafræði 
sinni  um  Thule,  en  telur  það  þó  óvist,  hvar  það  land  sé 
og  hvernig  þvi  sé  háttað.1  Strabó  ber  annan  miinn  fyrir 
öllu  þvi,  sem  hann  segir  um  Thule;  þessi  maður  var  Py- 
þeas  frá  Massilíu;  hann  var  uppi  á dögum  Alexanders 
hins  mikla.  Massilía  var  grisk  borg  á Frakklands-ströndu, 
þar  sem  nú  heitir  Marseille;  það  var  mikil  borg  og  auð- 
ug  og  rak  verzlun  viða  um  strendur  Miðjarðarhafsins. 
Fönikiumenn  og  Kartverjar  stofnuðu  snemma  á öldum 
nýlendur  hér  og  hvar  fram  með  Miðjarðarhafinu  og  áttu 
verzlun  við  þarlcndar  þjóðir;  fóru  þeir  verzlunarferðir 
með  ströndum  frain  langt  norður  eptir ; þeir  sóttu  silfur 
til  Spánar,  tin  til  Bretlands  og  raf  norðan  úr  Eystra- 
salti.  Raf  notuðu  þeir  til  skrauts,  en  tin  var  i þá 
daga  mjög  nauðsynlegur  málmur,  því  það  var  notað  í 
eirblending,  sem  menn  gerðu  úr  vopn  og  verkfæri.  Fönik- 
iumenn  leyndu  landafundum  sinum,  og  þvi  vita  hinir 
elztu  fræðimenn  Grikkja  þvi  nær  ekkert  um  lönd  og  höf 
fyrir  vestan  og  norðan  Njörvasund;  Heródót  nefnir  að 
eins  Tineyjar,  Kassiterides ; svo  óljós  er  liin  fyrsta  liug- 
mynd  um  Bretland. 

')  Strabó  fæddist  í Amaseia  við  Pontus  um  63  árum  f.  Kr., 
fór  til  Rómaborgar  árið  29  f.  Kr.,  og  dó  þargamall,  líklega  á dög- 
um  Tiberíusar  keisara. 


Digilized  by  Google 


3 


Grikkir  fóru  snemma  að  keppa  við  Kartverja  og 
leita  norður  með  ströndum,  og  hafa  líklega  komizt  allt 
norður  í Eystrasalt;  gamlir  griskir  peningar  (frá  5.  og  6. 
öld  f.  Kr.)  hafa  fundizt  þar  sumshiðar  í jörðu,  og  bcndir 
það  á mjög  fornar  samgöngur  milli  landanna.  Massilia 
hyggðist  600  árum  fyrir  Krists  burð,  og  varð  snemma 
forkólfur  griskrar  verzlunar  og  nýlendustofnaua  þar  vestra; 
þaðan  byggðust  nýlendur  með  ströudum  Frakklands  og 
Spánar.  í Massilíu  blómgvuðust  listir  og  vísindi  langt 
fram  eptir  öldum,  aðþvi  er  rómverskir  rithöfundar  segja. 
Litið  vita  menn  um  norðurferðir  Fönikiumanna  og  Grikkja, 
þvi  í þá  daga  var  leturgjörð  fátið,  endaeru  mörg  afhin- 
um  eldri  ritum  fyrir  löngu  týnd.  Pyþeas  sá,  sem  fyrr 
var  getið,  fór  langferðir  norður  til  Bretlands,  til  Thule  og 
með  ströndum  Európu  til  Raf-landsins,  sem  liklega  hefir 
verið  við  Eystrasalt;  Pyþeas  hefir  líklega  verið  á ferðum 
eiuhvern  tima  á árunum  330 — 20 ; hann  ritaði  bækur  um 
ferðir  sinar  og  athuganir,  en  þær  eru  nú  týndar.1  Fornir 
landfræðingar  tóku  ýmsa  kafla  úr  ritum  Pyþeasar  í sin- 
ar  bækur;  það  eru  þvi  allt  sundurlausar  smágreinir,  sem 
nú  eru  til,  íiestar  umsnúnar  og  afvega  færðar,  og  ekki 
gott  að  geta  i eyðurnar. 

Strabó  og  aðrir  landfræðingar  til  forna  lögðu  ekki 
mikinn  trúnað  á ferðasögur  Pyþeasar,  en  þó  hæla  þeir 
honum  fyrir  kunnáttu  i mælingarfræði  og  stjörnulist.  Py- 
þeas  hefir  verið  mikill  visindamaður,  eptir  þvi  sem  þá 
gerði8t.  Það  sést  á ritbrotum  þeim,  sem  eptir  Pyþeas 
liggja,  að  hann  hefir  í mörgu  skarað  fram  úr  samtíðar- 
mönnum  sinura;  hann  ákvað  stöðu  himinpólsins,  mældi 
sólarhæð  með  sólspjaldi  og  ákvað  með  þvi  breiddarstig 
Massiliuborgar  furðu  vel  og  nákvæmlega.  Pyþeas  var 
hinn  fyrsti,  sem  sýndi  fram  á,  að  flóð  og  fjara  kæmu  af 
áhrifum  tunglsins;  hann  getur  líka  um  flóðhæðina  við 
Bretlandsstrendur,  engerir  hana  ofmikla;  Grikkjum  hefir 

*)  fiit  hans  hétu  zipl  uxíavoú  °g  zipíohcp  viíf  yfj;.  Brotum 
úr  ritum  Pyþeasar  heíir  verið  sat'naö  samau,  og  þau  geíin  út  í einni 
heild  af  Arwedson  í L'ppsölum  1824  og  Schmekeí  í Merseburg  1848, 

1* 


Digitized  by  Google 


4 


þótt  undarlegt,  að  sjá  hinn  mikla  mismun  á fióði  og  fjöru 
i úthafinu,  af  þvi  þeir  voru  ekki  vanir  slíku  í Miðjarðar- 
hafinu.  Af  köflunum  úr  ritum  Pyþeasar,  sem  eru  i landa- 
fræði  Strabó’s,  sést  vel,  að  Pyþcas  hefir  haft  vitneskjuum 
norðlægari  lönd  en  Grikkir  almcnnt  þekktu  i þá  daga, 
en  ekki  er  allskostar  gott  að  vita,  hvernig  hin  uppruna- 
lega  ferðasaga  Pyþeasar  hefir  verið.  Strabó  hefir  að  öll- 
um  líkindum  ekki  sjálfur  þekkt  rit  Pyþeasar,  en  fer  eptir 
frásögn  Polybíusar  sagnaritara,  svo  að  margt  getur  verið 
aflögu  fært  á svo  langri  leið,  þegar  liver  segir  frá  raeð 
sinum  eigin  orðum.  Eg  set  hér  hið  helzta,  er  Strabó  segir 
um  Thule,  þvi  rit  hans  er  heimildarrit  fyrir  ótal  eldriog 
yngri  höfunda.  Ilelztu  kaflarnir  eru  þctta: 

»Pyþeas  scgir,  að  Thule  sé  scx  daga  sigling  frá  Bret- 
landi  til  norðurs,  nálægt  hinu  frosna  hafi«*. 

»Pyþeas  kveðst  hafa  farið  gangandi  um  allt  Bret- 
land,  og  segir  hann,  að  ummál  þessarar  eyjar  sé  meira  en 
40  þúsund  skeiðrúm:  bætir  hann  auk  þess  við  um  Thule 
og  þá  staði,  að  þar  sé  hvorki  jörð  né  haf  né  lopt  út  af 
fyrir  sig,  en  sambland  af  þessu  öllu,  líkt  hafslunga;  segir 
haun,  að  jörð,  liaf  og  allt  sveimi  i þessu  eius  og  i lausu 
lopti,  og  það  sé  eins  og  fjötur,  til  þess  að  halda  öllu  sam- 
an;  þar  sé  hvorki  hægt  að  fara  yfir  gangandi  né  á skipi 
og  segist  hann  sjálfur  hafa  séð,  að  það  væri  likt  lunga; 
en  hitt  segir  hann  eptir  þvi,  sem  hann  hcfir  heyrt. 
Þetta  segir  Pyþeas,  og  bætir  því  við,  að  hann  hafi  þaðan 
farið  aptur  um  strönd  Európu  frá  Gades  allt  til  Tanais. 
Polybius  segir,  að  einmitt  það  sé  ótrúlegt,  hvernig  ein- 
stakur  maður  og  fátækur  skyldi  geta  farið  svo  mikla 
fjarlægð  á sjó  og  landi«*. 

Þessa  undarlegu  frásögu  hafa  menn  átt  bágt  með  að 
skilja,  og  hafa  haft  alls  konar  getgátur  um  það,  hvernig 
ætti  að  skilja  orðið  hafslunga  í þessu  sambandi;  surnir 
hafa  haldið,  að  Pyþeas  hafi  séð  sjóinn  fullan  af  mar- 

‘)  Strabonis  Geographica.  Ed.  C.  Mttller  et  F.  Dttbner.  Pari- 
siis  1863.  4to  lib.  I.  c.  4.  § 2. 

*)  S.  st.,  lib.  H.  c.  4.  § 1—2. 


Digitized  by  Google 


s 

gVyttuTa  e?Su  öörtim  líkum  kvikindum,  af  þvi  að  orðið  heflr 
þesa  koTvar  merking  hjá  ýmsum  fornum  höfundum;  sumir 
tet\a,  að  haun  haft  séð  sjóinn  vera  að  frjósa1  o.  s.  frv. 
LMegast  er  hér  verið  að  tala  um  eitthvern  hugsaðan  ó- 
skapnað  náttúrunnar,  sem  menn  til  forna  ætluðu  að  væri 
& ettdimörkum  jarðarinnar,  þar  sem  allar  höfuðskepnur 
rugluðust  saraan.  Seinna  segir  Strabó  enn  frá  Thule 
hér  um  bil  á þessa  leið: 

«Pvþeas  frá  Massilíu  segir,  að  það  sé  yzt  í heimin- 
um,  sem  er  i kringum  Thule,  sem  er  nyrzt  af  hinum 
brezku  löndttm;  þar  er  sumarhvarfbaugur  liinn  sami  og 
heimsskautsbaugur;  hjá  öðrum  fæ  eg  ekki  að  vita,  hvort 
Thule  er  ey,  eða  hvort  allt  þangað  er  byggilegt,  þar  sem 
suinarhvartbaugur  verður  heimskautsbaugur;  en  eg  ætla 
að  norðurtakmörk  hinnar  byggðu  jarðar  séu  miklu 
sunnar;  þeir  sem  nú  rannsaka,  geta  ekki  til  nefnt  neitt 
hinu  megin  við  Ierne  (írland),  sem  liggr  nærri  Bretlandi 
til  norðurs,  og  segja,  að  þar  séu  alvilltir  tnenn,  er  búa 
illa  sökum  kulda;  þar  held  eg  þvi,  að  eigi  að  setja  rak- 
mörkin.®. 

•Miklu  óglöggari  er  frósögnin  um  Thule  — sökum  Qar- 
lægðarinnar,  því  menn  segja  hún  sé  nyrzt  af  öllum  lönd- 
um,  sem  nefnd  eru;  að  Pyþeas  hafi  sagt  það  ósatt,  er 
hnnn  hefir  sagt  um  Thule  og  aðra  staði  þar,  er  auðséð  á 
þvi,  að  hann  segir  flest  ósatt  um  þá  staði,  sem  kunnugir 
eru,  8vo  það  er  bert,  eins  og  á undan  er  sagt,  að  hann 
hefir  9krökvað  meira  um  það,  sem  fjarlægara  er;  en 
hvað  snertir  stjörnufræði  og  tölvísi,  þá  roætti  álita,  að 
honutn  eigi  hafi  farizt  óheppilega,  þar  sem  hann  segir,  að 


*)  S.  Nilison : Nftgra  Commentarier  till  Pytlieas’  fragmenter 
om  Thule.  (Physiographiska  silllskapets  tidskrift.  Lund  1837 — 38  I., 
bls.  44 — 63).  Til  forna  höfðu  menn  langt  niður  eptir  öldum  mjög 
undarlegar  hugmyndir  um  hið  nyrzta  haf  á endimörkum  jarðar  og 
kölluðu  það  mare  pigrum,  m.  concretum,  m.  congelatum,  m.  coagu- 
latum  o.  fl.,  sbr.  K.  Mtillenhoff:  Deutsche  Altertnmskunde.  Ber- 
lin  1870,  I.,  bls.  410-42S. 

*)  Strabó,  2.  bók,  5.  kap.  § 8. 


Digitized  by  Google 


ð 


»þeir,  sem  nálægt  kuldabeltinu  báa,  hafi  sumpart  alls  enga 
ræktaða  ávexti  né  alidýr,  sumpart  líði  þeir  skort  á þessu, 
en  að  þeir  lifl  á hirse-korni  og  öðru  kálmeti,  ávöxtum  og 
rótum;  þar  fæst  korn  og  hunang  og  úr  þvi  gjöra  þeir 
drykk,  en  kornið  þreskja  þeir  ( stórum  húsum,  þegar  þeir 
hafa  fært  kornöxin  þangað,  með  þvi  að  þeir  hafa  ekki 
bjarta  sólskinsdaga,  þv(  láfagarðar  vcrða  þeim  ónýtir 
sökum  sóiarleysis  og  rigninga«‘, 

Á þessnri  lýsingu  er  það  auðséð,  nð  ekki  er  átt  við 
ísland  heldur,  eru  það  einhver  norðlæg  lönd,  en  þó  sunn- 
ar  en  ísland,  enda  tekur  Pyþeas  það  sjálfur  fram  að 
Thule  sé  ein  af  hinum  brezku  eyjum,  og  mundi  hann 
varla  hafa  sagt  það  um  jafn  fjarlægt  land  eins  og  ísland 
er.  Hirse-kornið,  sem  nefnt  er,  hefir  líklega  verið  hafr- 
ar,  og  hunang  notuðu  bæði  Keltar  og  Germanir  mjög 
snemma  til  mjaðargerðar.  Pyþeas  hefir  tekið  eptir  því, 
hvernig  alidýr  og  ræktaðir  ávextir  hverfa,  eptir  þvi  sem 
nær  dregur  kuldabeltinu.  Öll  lýsingin  á einkarvel  við 
norðurhluta  Skotlands  og  eyjarnar  þar  norður  af;  korn- 
yrkja  hefir  þar  allt  af  verið  örðug  viðfangs,  þar  eru  sól- 
skinsdagar  fáir,  sífelld  þoka  og  rigning  og  hráslagalegt 
loptslag. 

Grískir  landfræðingar  höfðu  framan  af  sára  litla  þekk- 
ingu  um  norðurlönd;  þekkingin  jókst  fyrst  að  nokkrutn 
mun  eptir  að  Rómaríki  var  orðið  voldugt  og  víðlent.  Fyrir 
daga  Pyþeasar  vissu  griskir  rithöfundar  svo  að  segja 
ekkert  um  vestur-  og  norðurströnd  Európu,  og  þó  hafði 
þá  mjög  margt  verið  ritað  um  landafræði  og  sögu  land- 
anna  við  Miðjarðarhafið.  Herodót  og  aðrir  af  hinum  elztu 
rithöfundum  vissu  einsog  fyrr  var  getið  ekkcrt  ura  lönd- 
in  fyrir  utan  og  norðan  Njörvasund,  netna  að  þaðan  kæmi 
tin  og  raf,  og  Aristoteles  og  sauitiða  menn  hans  austur 
á Grikklandi  voru  litlu  fróðari.  Eptir  ferðir  Pyþeasar  er 
það  a'tðséð  á mörgutn  fornritum,  að  þekkingin  er  orðin 
töluvert  meiri;  nú  þekkja  menn  Bretland  og  írland  og 


‘)  Strabó,  4.  bók,  5.  kap.  § 5, 


Digitized  by  Google 


7 


vita  nokkum  veginn,  hvernig  legu  og  lögun  þeirra  landa 
er  varið;  menn  vita  nú,  að  jörðin  er  byggileg  miklu  lengra 
til  norðurs  en  menn  áður  héldu,  þekkja  ýms  sérstök 
nöfn  á þjóðum,  löndum  og  höfum,  og  vita  hvaðan  raflð 
kom.  Af  þessu  sést,  að  ferð  Pyþeasar  hefir  verið  til 
mikilla  framfara  og  þýðingarmikil  í þekkingarsögu  mann- 
anna. 

Hinn  mikli  stjörnuspekingur  og  landfræðingur  Clattd- 
ius  Ptolemœux,  sem  var  uppi  á miðri  2.  öld  eptir  Krists- 
burð,  nefnir  Thule,  og  segir,  að  hún  sé  fyrir  norðan  Orkn- 
eyjar,  og  að  þar  sé  lengstur  dagur  20  stundir;  Ptolemæus 
ákveður  legu  landanna  með  breiddar-  og  lengdarstigum, 
hann  segir,  að  nvrzti  hluti  Thule  sé  á 63°  15’,  miðhlutinn 
á 63°,  syðsti  hlutinn  á 62°  40’.  Pomponius  Mela  talar  einn- 
ig  um  Thule;  hann  ritar  hér  um  bil  á þessa  leið:1  »Thule 
er  beint  á móti  ströndum  Belca,  og  er  hún  fræg  í grísk- 
um  óg  latneskum  kvæðum;  þar  eru  næturnar  stuttar,  af 
því  sólin  kemur  upp  til  þess  að  siga  fjarri  til  viðar,  en 
á vetrum  eru  þær  dimmar  eins  og  annarstaðar;  á sumr- 
um  eru  þær  bjartar,  af  þvl  sólin  á þeim  tfnm  kemur 
hærra  á lopt,  og  þó  hún  eigi  sjáist  sjálf,  þá  upplýsir  hún 
þó  hið  næsta  nteð  nálægum  ljóma.  Um  sólstöður  eru 
engar  nætur,  af  því  þá  verður  sólin  augljósari  og  sýuir 
eigi  að  eins  birtu  sina,  heldur  og  líka  mestan  hluta  af 
sjálfri  sér*.  A öðrum  stað  segir  Mcla,  að  Skyþar  heiti 
einu  nafni  Belcar;  sýnir  þetta,  að  hann  hugsar  sér  Thule 
mjög  austarlcga,  enda  var  það  skoðun  mauna  í þá  daga, 
að  norðurhluti  Európu  tæki  fljótt  að  dragast  til  austurs 
og  að  Svartahaf  og  Kaspiskahaf  væri  flóar,  er  stæðu  í 
sambandi  við  norðurhafið;  fornir  landfræðingar  láta  því 
opt  Thule  og  önnur  norðrlönd  vera  mjög  austarlega. 

Þessu  næst  kemur  Plinius  til  sögunnar.  Ilann  getur 
viða  um  Thule  i náttúrusögu  sinni;  hann  ber  Pyþeas  fyrir 

*)  Pomponii  Melae  de  situ  orbis,  libri  III.  Lipsiæ  1831.  lib.  8., 
cap.  tí.  Pomponius  Mola  var  uppi  um  raibja  1.  öld  e.  Kr.;  bann  var 
ættaður  frá  Spáni  og  ritaöi  landafræbi  sina  á dögum  Claudiusar 
keisara  eða  á dögum  Caligúlu;  menn  vita  fátt  um  æíi  hans. 


Digitized  by  Google 


8 


þvl,  nð  þar  sé  dagurinn  6 ménnða  langur  og  nóttin  sé 
jafn  löng,  og  að  frá  Bretlandi  sé  sex  daga  sigling  norður 
til  Thule.1  Á öðrum  stað  segir  Plinius,  að  Thule  sé  nyrzt 
af  öllu  sem  um  sé  talað;  þar  sé  um  sólstöður  engin  nótt, 
þegar  sól  er  i krabbamerki;  en  enginn  dagur  um  vetrar- 
sólstöður,®  hann  getur  þess  ogs  að  ýmsir  rithöfundar  nefni 
aðrar  norrænar  eyjar  t.  d.  Scandia,  Dumua,  Bergos  og 
Nerigon,4  sem  sé  stærst  af  öllum;  frá  Nerigon  segir  hann 
sé  siglt  til  Thule  og  að  eins  dags  sigling  sé  frá  Thule  til 
hins  frosna  hafs,  sem  sumir  kalli  »mare  Cronium*.  Á 3. 
öld  ritar  [Solinus  um  Thule  og  fer  mest  eptir  þvi,  sem 
Plinius  segir;  Solinus  segir,  að  Thule  sé  yzt  af  hinum 
brezku  eyjum;  þar  sé  nærri  engin  nótt  um  sumarsólstöð- 
ur,  en  mjög  stuttur  dagur  um  vetrarsólhvörf;  hann  segir 
og,  að  fbá  Orknevjum  sé  5 daga  og  5 nátta  sigling  til 
Thule;  þar  sé  mikið  af  ávöxtum,  og  þeir  sem  þar  búi  lifi 
á vorin  innan  um  fénaðinn  á grasi,  en  seinna  á mjólk;  til 
vetranna  safni  þeir  saman  trjá-ávöxtum;  hann  segir  og, 
að  hinummegin  við  Thule  sé  frosið  hafs.  Solinus  var  á- 
trúnaðargoð  lærðra  manna  á miðöldunum  og  flestir  rit- 
höfundar  á þeim  timum  taka  frásögnina  um  Thule  úr  riti 


')  C.  Plini  secundi  naturalis  historia,  rec.  J.  Sillig.  Hamburgi 
et  Gothœ  1851.  Vol.  I.,  2.  bók,  74.  kap.,  bls.  177. 

*)  8.  st..  bls.  320. 

*)  S.  st.,  vol.  I.,  4.  bók,  1G.  kap.,  bls.  320—21. 

4)  Þessi  nöfn  eru  mjög  efasöm  og  inismunandi  í handritunum; 
i sumum  góðum  handritum  erVergos  fyrir  Bergos  og  fvrir  Nerigon 
er  sumstaðar  Verigon,  sumstaðar  Berricen. 

*)  »Sed  Thyle  larga  et  diutina  pomona  copiosa  est.  Qui  illic 
habitant,  principio  veris  inter  pecudes  pabulis  vivunt,  deinde  lacte. 
In  hiemem  compercunt  arborum  fructus.  Utuntur  feminis  vulgo, 
certum  matrimonium  nulli.  Ultra  Thylon  pigrum  et  concretum  mare«. 
C.  Julii  Solini  Polyhistor.  Biponti  1794,  8vo,  cap.  22.  Cajus  Julius 
Solinus  lifði  A 3.  öld;  hann  ritaöi  »collectanea  rerum  memorabiIium>; 
sú  bók  var  stytt  og  dregin  saman  & 6.  öld  og  síðan  kölluð  Poly- 
histor.  Rit  Solinusar  er  að  mestu  leyti  samsnap  úr  öðrum  rithöf- 
undum,  einkutn  Pliníusi.  Moramsen  helir  gedð  út  Solinus  i Berlin 
1864,  með  athugasemdum. 


Digitized  by  Google 


9 


hans;  Hklega  hafa  ekki  raenn  eins  almennt  þekkt  hina 

eldri  rithöfunda. 

Á dögum  Claudíusar  keisara  (41  — 64  e.  Kr.)  fengu 
Rómverjar  fótfestu  á Bretlandi,  en  áttu  þar  i sífelldum 
ófriði  um  mörg  ár,  uns  Julius  Agricola  (f  94)  tókst  að 
friða  landið,  sefa  uppreisnir,  og  sigra  Breta  og  Skota  i 
mörgum  orustum.  Um  þá  daga  fengu  suðurþjóðirnar 
miklu  meiri  og  betri  vitneskju  um  Bretland  og  löndin  þar 
i kring,  þó  ekki  sje  mikið  af  þvi  fært  i letur.  Tncitus, 
hinn  frægi  sagnaritari,  var  tengdasonur  Agricolu  og  hefir 
ritað  æflsögu  hans.  Tacitus  segir  ýmislegt  frá  Bretlandi. 
Meðal  annars  segir  hann,  að  þá  hafl  fyrst  rómverskur 
floti  siglt  i kring  um  Bretland  og  hafl  menn  þá  fyrst  séð, 
að  land  þetta  var  eyja.  Tacitus  segir  enn  fremur,  að  Róm- 
verjar  hafi  þá  fundið  Orkneyjar1  og  lagt  þær  undir  sig, 
og  að  þeir  hafl  séð  Thule  í fjarska,  en  snjór  og  vetur 
gekk  þá  i garð;  segir  Tacitus,  að  sjórinn  þarsje  þungur 
og  mjög  örðugt  að  róa,  og  að  vindarnir  þar  geti  þvi  varla 
reist  neina  báru.  Þessi  Thule,  sem  Tacitus  talar  ura,  get- 
ur  ekki  verið  annað  en  Hjaltland.  Hugmyndin  um  þungt 
o g þétt,  letilegt  myrkrahaf  i norðrinu  kemur  fram  hvað 
eptir  annað  hjá  fornum  rithöfundum ; kalla  þeir  haf  þetta 
ýmsum  nöfnum,  og  segja  um  það  ýmsarbábyljur.  Lýsing 
Tacitusar  á sjóferðinni  er  annars  ekkert  ólikieg;  það  var 
von  þó  Rómverjum  þætti  þungt  að  róa  norður  undir  Hjalt- 
landi;  það  veit  hver,  sem  þar  hefir  farið,  hve  þungt  vest- 
anfallið  er  þar  í sjónum  og  hve  örðug  úthafskvikan  opt 
getur  verið  jafnvel  fyrir  gufuskip. 

Það  er  auðsjeð  á þvf,  sem  vér  hér  að  framan  höfum 
tilfært  úr  ýmsum  höfundum,  að  þeir  vita  ekkert  um  Thule 
annað  en  það,  sem  Pyþeas  hefir-sagt  og  hefir  hver  tekið 
frásögn  hans  eptir  öðrum,  langt  niður  eptir  öldum ; Taci- 

‘)  Líklega  voru  þó  Orkneyjar  Aður  kunnar;  Pomponius  Mela 
lýsir  þeim  þannig  (III.,  0):  ►Triginta  sunt  Orrades  angustis  inter 
se  ductæ  spatiis«.  Eusebíus  (2CA  e.  Kr.)  og  Orosíus  (415  e.  Kr.), 
segja,  að  Rómverjar  haíi  unnið  Orkneyjar  & dögum  Claudíusar 
keisara. 


Digitized  by  Google 


10 


tus  er  hlnn  einl,  sem  byggir  frásögn  sínn  á öðrum  grund- 
velli.  Fjölda  margir  aðrir  fornir  rithöfundar  nefna  Thule 
bæði  í óbundinni  ræðu  og  i kvæðum;  Thule  er  hjá  þeim 
ekkert  annað  en  hin  norðlægustu  endimörk  jarðarinnar, 
eða  eitthvað  ókunnugt,  fjarlægt  töfraland,  jrzt  úti  í hafs- 
auga.  Hér  á ekki  við  að  telja  upp  alla  þessa  rithöfunda; 
eg  hefi  hér  að  eins  sett  hinar  'eldri  og  merkari  frásagnir 
um  Thule,  til  þess  menn  geti  sjeð,  hvað  það  er,  sem  lærðir 
menn  eru  að  deila  um,  þar  sem  um  Thule  er  að  ræða. 
Þegnr  fram  líða  stundir,  vorða  frásagnirnar  um  Thule  enn 
þá  ruglingslegri.  Af  hinum  seinni  fornhöfundum  segir 
Prokopius  einna  mest  frá  Thule;  hann  segir  að  Thule  sé 
tiu  sinnum  stærri  en  Bretland  og  liggi  miklu  norðar; 
hann  segir  og  margt  skringilegt  frá  ibúum  þar  og  siðum 
þeirra;  hann  segir,  að  þar  búi  13  þjóðir  og  séu  helztar 
þeirra  Skithifinoi  og  Gauthoi ; lýsing  hans  sýnist  helzt  eiga 
við  Noreg  eða  Skandinaviu  alla.1  Prokopius  var  nafn- 
frægur  sagnnritari  á 6.  öld  og  hefir  ritað  um  styrjaldirn- 
ar  við  Vandali,  Gotha  o.  fl.;  hann  var  ættaður  frá  Cesarea 
i Palestína. 

Hinn  fyrsti,  sem  segir,  að  Thule  sé  ísland,  er  hinn 
irski  munkur  Dicuilus , sem  ritaði  landafræðisbók  sina  um 
825,  og  hafði  hann  hjá  írskum  klerkum  fcngið  vit- 
neskju  um  stórt  eyland  í norðri,  sem  eptir  lýsingu  hans 
auðsjáanlega  er  ísland.  Dicuilus  kallar  eyju  þessa  Thule, 
af  þvi  hann  hefir  haft  fyrir  sjer  frásagnir  Solinusar  og 
annara  fornra  höfunda.  Frá  þvi  Island  byggðist,  er 
það  algengt  fram  eptir  öldum,  að  það  er  kallað  Thulc, 
þó  einstöku  menn  telji  Thule  annarstaðar,  eins  og  t.  d. 
Ilenricus  Huntendunensis,  sem  segir,  að  Thule  sé  yzt  af 
Orkneyjum.s  Eptir  að  ísland  byggðist  af  Norðmönnum, 

*)  De  bello  Gotbico,  lib.  II.,  kap.  15. 

*)  Henricus  Huntendunensis  var  fæddur  i lok  11.  aldar  og 
lifDi  fram  yfir  miöja  12.  öld;  hann  telur  eyjar  kring  um  Bretland  og 
segir  svo:  »Habet  autem  a septentrione,  unde  oceano  infinito  patet, 
Orcades  insulas  novem,  de  quarum  ultima  Thule  dictum  est« : »tibi 
serviat  ultima  Thule«.  Monumenta  historica  Britannica  1848,  fol.,  I, 
bls.  G91. 


Digitized  by  Google 


11 


trúðu  Islendingar  ejálflr,  að  Island  vœrl  land  það,  sem 
fornir  höfundar  kalla  Thule;  þess  vegna  stendur  1 byrjun- 
inni  á Landnámu:  »í  aldafarsbók  þeirri,  er  Beda  prestr 

heilagr  gerði,  er  getið  eylaDds  þess,  er  Tili  heitir,  ok  á 
bókum  er  sagt,  at  liggi  VI  dægra  sigling  í norðr  frá  Bret- 
landi;  þar  sagði  hann  eigi  konm  dag  ávetr,  ok  eigi  nótt 
á sumur,  þá  er  dagr  er  sem  lengstr.  Til  þess  ætla  vitrir 
menn  þat  haft,  at  ísland  sé  Tíli  kallat,  at  þat  er  víða  á 
landinu,  er  sól  skín  um  nætr,  þá  er  dagr  er  sem  lengstr, 
en  þat  er  víða  um  daga,  er  sól  sér  eigi,  þá  er  nótt  er 
sem  lengst.  En  Beda  prestr  andaðist  dccxxxv  árum  eptir 
holdgan  dróttins  vors,  at  því  er  ritat  er,  ok  raeir  en 
hundraði  ára  fyrr  en  ísland  byggðist  af  Noregi*.  Höf- 
undurinn  að  þessum  kafla  Landnámu  hefir  llklega  ekki 
þekkt  neinn  annan  höfund,  er  ritar  um  Thule,  heldur  en 
Beda  prest,  en  Beda  prestur  tekur  orðrétta  kafla  úr  Soli- 
nusi  og  Pliniusi.  Hinir  seinni  grísk-rómversku  rithöíund- 
ar  og  elztu  landfræðingar  miðaldanna,  eins  og  t.  d.  Dio- 
nvsios  Perigetes,  Orosius,  Isidorus  Hispalensis,  Priscianus, 
Gregorius  Turonensis  o.  fl.  taka  orðrétt  kaflana  um  Thule 
ár  fornritunum  og  bæta  engu  nýju  við;  þó  Thule  sé  mjðg 
víða  nefnd,  er  þó  lítið  eða  ekkert  að  græða  á þvi,  sem 
um  hana  hefir  verið  ritað  á miðöldunum. 

Adam  frd  Bremen,  sem  var  uppi  á elleftu  öld,  talar 
um  Thule  og  lýsir  henni  likt  og  Solinus,  en  ber  þó  Beda 
prest  fyrir  frásögninni.  Adam  þessi  þekkti  töluvert  til 
íslands,  sem  síðar  mun  verða  frásagt,  og  hann  bætir  þvi 
við:  »þessi  ey  Thule  er  nú  kölluð  ísland*;  svo  gerir  nú 
hver  böfundur  fram  af  öðrum,  að  kalla  ísland  Thule,  og 
er  óþarfi  að  nafngreina  þá,  enda  eru  þeir  mjög  margir. 
I»að  er  auðséð  að  lærðir  menn  hafa  fegins  hendi  gripið 
Island,  þegar  þ«að  var  orðið  kunnugt,  til  þess  að  geta 
smellt  á það  Thule-nafninu,  sem  þeir  voru  i vandræðum 
með,  og  fram  eptir  öllu  eru  nú  frásagnir  hinna  fornu 
höfunda  lítið  rannsakaðar;  fæstum  dettur  í hug  að  efast 
um  að  ísland  sé  Thule.  Arngrimur  Jónsson  la*rði  verður 
einna  fyrstur  til  að  sanna,  að  lýsingar  hinna  fornu  höf- 


Digitized  by  Google 


19 

unda  á Thule  elgl  ekkl  vlð  fsland;  írltisínu  »Crymogœa* 
1010  segir  hann  að  Thule  geti  ekki  verið  fsland,  enda 
hafl  þar  engin  stöðug  byggð  verið  fyrr  en  874.  Nokkru 
seinna  reis  Pontanus,  danskur  sagnaritari,  upp  á móti 
Arngrimi,  tekur  hann  i bók  sina  marga  kafla  úr  fornum 
höfundum  og  reynir  með  þvi  að  sanna,  að  ekkert  annað 
land  en  ísland  geti  verið  Thule;  leggur  hann  einkum  á- 
herzlu  á staðinn  hjá  Pliniusi,  þar  sem  hann  nefnir  Neri- 
gon;  hann  heldr  því  einnig  fram  að  fsland  muni  hafa 
verið  byggt  áður  en  Norðmenn  settust  hér  að  874  og  ber 
fyrir  sig  bréf  og  páfabullur  eldri,  sem  nefna  ísland,  en 
þær  eru  eflaust  falsaðar.8  Þá  reis  Arngrímr  upp  aptur 
öndverður  á móti,  skoðaði  nákvæmlega  lieimildarit  Pont- 
atiusar  og  tætti  sundur  sannanir  hans  og  færði  með  mikl- 
um  lærdómi  ljós  rök  fyrir  því,  að  Thule  gæti  ekki  vcrið 
ísland.8  Nokkru  seinna  kom  þó  fram  annar  íslendingur, 
sem  var  á máli  Pontanusar  og  ritaði  alllangt  um  þetta 
efni;  það  var  Þórður  Þorláksson,  sem  seinna  varð  biskup 
i Skálholti  (f  1697);  telur  hann  fyrst  upp  marga  höfunda, 
sem  nefna  Island  og  segja  að  það  sé  Thule  og  svo  þá 
sem  á móti  hafa  mælt;  þvi  næst  heldur  hann  þvi  sjálfur 
fastlega  fram,  að  ísland  sé  Thule  eptir  breiddarstigum 
þeim,  sem  fornir  höfundar  nefna,  eptir  fjarlægðinni  frá 
Bretlandi  og  eptir  dagslengdinni.*  Seinna  hafa  enn  ýms- 
ir  lialdið  þvi  fram,  að  ísland  væri  Thule  og  það  jafnvel 
fram  á vora  daga  t.  d.  Bessel  og  Burton,5  en  það  má 


‘)  I.  I.  Pontonus:  Rerum  Danicarum  Historia.  Amstelodami 
1631,  fol.,  bls.  671,  682-85,  741-55. 

’)  Sbr.  íslenzkt  fornbréfasafn  I.,  bls.  14 — 18. 

’)  Arngrimur  .Jónssnn : Specimen  Islandiæ  historicum  et  magna 
ex  parte  chorographicum.  Amstelodami  1643.  4to,  bls.  89 — 171. 

4)  Theotiorus  Thorlacius : Dissertatio  chorographico-historica  de 
Islandia.  Editio  tertia.  Wittebergæ  1690.  4to,  Tbesis  I.  § 8—18. 
(1.  útg.  1666). 

6)  W.  Bessel : Pytheas  von  Massilia.  Göttingen  1858.  It.  fíurton: 
Ultima  Thule  or  a Suraraer  in  Iceland.  London  1875,  Vol.  I.  shr. 
Vivien  de  St.  Martin.  Histoire  de  la  géographie.  Paris  1873. 


Digitized  by  Googie 


13 


heita  fullsannað,  að  svo  er  ekki.  Karl  Mdllenhoft'  heldur, 
að  Thule  hafi  verið  ein  af  Hjaltlandseyjura  og  eru  ýmsir 
aðrir  á hans  máli,1  aptur  á móti  ætlar  Kcyser,  Sv.  Nils- 
son  og  Brenner,  að  Thule  sé  Noregr  eða  Skandlnavia;* 
Malte  Brun  hélt  að  Thule  væri  Jótland  (Thy),  Rudbeek 
að  Thule  væri  Sviþjóð  o.  s.  frv.  Af  seinní  mönnura  hefir 
Mullenhoff  ritað  einna  mest  og  bezt  um  Pyþeas  og  um 
þekkingu  fornþjóðanna  á norðurhluta  Európu;  ritgjörðir 
og  bækur  vísindamanna  um  þetta  mál  skipta  hundruð- 
um.  I>ó  nú  mörg  af  ritum  þessum  hafl  mjög  aukið  þekk- 
ingu  manna  á sögu  rannsóknanna  og  landfræðinnar,  þá 
cr  það  þó  enn  með  öllu  óvíst,  hvaða  land  það  var,  sem 
Pyþeas  kallaði  Thule,  enda  má  oss  íslendingum  standa  á 
saraa,  úr  þvi,  það  er  ekki  hægt  að  finna  fullnægjandi  lík- 
ur  fvrir  þvi  að  Thule  sé  sama  og  ísland.  Aðalfjöldi 
fornra  höfunda  kallar  það  allt  Thule,  sem  er  ókunnugt  í 
norðri;  seinna  héldu  Rómverjar  að  Hjaltland  eða  einhver 
af  Orkneyjum  væri  Thule,  og  á 6.  og  7.  öld  hafa  sumir 
rithöfuudar  sett  þetta  nafn  á Noreg  eða  Skandinavíu. 
Líklega  geta  menn  aldrei  ráðið  gátuna  um  ferðir  Pyþe- 
asar  til  Thule,  af  því  frumritin  eru  glötuð  og  ritbrotin, 
sem  til  eru  hjá  öðrum  höfundum,  eru  efiaust  umsnúin  og 
aflöguð. 


2.  Fornar  sagnir  um  Island  áður  en  það  fannst. 

Hjá  ýmsum  miðaldahöfundum  er  getið  um  Island  og 
það  sett  í samband  við  viðburði,  er  gerzt  hafa  löngu  áð- 
ur  en  landið  fannst;  sést  það  berlega,  að  slikt  eru  skrök- 
sagnir  eða  ýkjur  seinni  manna,  og  sanna  þær  alls  ekki 


‘)  K.  Milllenhoff : Deutsche  Altertomskunde.  Berlin  1870,  I. 

Ziftjler:  Heise  dea  Pytheas.  Dresden  1861. 

*)  Keyser : Norges  Historie.  Kristiania  1866,  I.,  bls.  38.  S. 
Nilston : Skandiuaviska  Nordens  UrinvAnare.  2.  Upl.,  II.  Bronce- 

alderen.  Stockholm  1862—  64.  Oscar  Drenner : Nord-  und  Mittel- 
evropa  in  den  Scbríften  der  Alten.  Miinchen  1877.  bls.  29 — 84,  91 
—101.  G.  M.  Redslob:  Thule.  Leipzig  1866. 


Digitized  by  Googie 


14 


neitt  samband  við  landið  á þeim  tima,  sem  tilfærður  er. 
Arthiir  konungr,  höfðingi  Silúra  á Bretlandi,  er  nafnfræg 
hetja  í gömlum  riddarasögum  og  rímum;  þó  hafa  margir 
efazt  um,  hvort  hann  heflr  uokkurn  tima  verið  til;  hann 
á að  liafa  dáið  úr  sárum  árið  542  e.  Kr.  í gömlum  ensk- 
um  bókum  er  opt  talað  um  orrustur  hans  og  sigurvinn- 
inga;  þar  er  sagt  að  hann  hafl  lagt  undir  sig  Norðurlönd 
og  eyjar  margar,  og  er  þar  talið  ísland  og  Grænland. 
Galfried  af  Monmouth  segir  fyrstur  nokkuð  til  muna  um 
Arthúr  konung  og  samkvæmar  ritum  hans  eru  frásagn- 
irnar  1 Bretasögum.  Þegar  Arthúr  konungr  hafði  barið  á 
Söxum  og  lagt  undir  sig  England  og  Skotland,  er  mælt 
hann  hafi  farið  hcrferð  til  Irlands,  og  síðan  lagt  undir  sig 
Orkneyjar  og  Hjaltland  og  Suðureyjar,  og  siðan  Dan- 
mörk,  Noreg,  Færeyjar  og  Gotland,  og  lagði  svo  skatt  á 
öll  þessi  lönd.  Siðan  lagði  Arthúr  undir  sig  Frakkland, 
og  likaði  Rómverjum  það  stórilla  og  sögðu  honum  stríð  á 
hendur;  bauð  hann  út  miklu  liði  og  voru  með  honum 
margir  kappar  og  konungar  úr  skattlöndum  hans;  meðal 
þeirra  er  talinn  »Malvasíus  Tile-kouungr  (þat  heitir  nú 
ísland)*.  Einn  af  konungum  þeim,  sem  korau  á eptir 
Arthúr,  Malgó  að  nafni,  »lagði  undir  sig  allt  Bretland  ok 
Skotland,  írland,  ísland,  Orkneyjar,  Danmörk  ok  Got- 
land,  ok  voru  þessi  lönd  öll  honum  skattgild,  en  karl- 
menn  þýddust  hann  en  eigi  konur  ok  þvi  varð  guð  hon- 
um  reiðr*.1  Það  sér  hver  maður,  að  frásagnir  þessar  eru 
eintómar  ýkjur,  tilbúnar  löngu  eptir  þann  tíraa,  scm  um 
er  rætt,  og  verður  þvi  ekkert  á þeim  byggt.  Þess  er  og 
getið  i gömlum  bókum,  að  Kentigern  biskup  i Glasgow, 
sem  var  uppi  á 6.  öld,  hafi  scnt  kristniboða  til  Orkneyja, 
Noregs  og  Islands;  en  þetta  er  jafn  ótrúlegt  eins  og  fleira, 
sem  sagt  er  um  þenna  biskup.  Sögurnar  um  Suunifu 
hina  helgu,  að  hún  hafi  farið  frá  íslandi  til  Noregs  til 


>)  Bretasögur  i Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed  1849.  bls.  04, 
104,  126. 


Digitized  by  Google 


15 


þess  að  boða  þar  kristni  á 4.  öld,  hafa  einnig  við  jafnlít- 
ið  að  styðjast.1 

I fjölda  mörgum  fornkvæðum  og  rfmum  er  getið  um 
ísland  og  íslendinga,  án  þess  að  nokkur  fótur  sé  fyrir 
þvi,  og  eru  slikt  ekki  annað  en  skáldavkjur,  enda  tóku 
rímnaskáldin  fram  á vora  daga  það  ekki  nærri  sér,  þó 
landaskipunin  væri  eigi  sem  réttust.  I »Rosmers«-kvæði 
er  t.  d.  sagt  frá  því,  að  íslands  konungur  byggir  skip; 
Rosmer  stígur  í haf  ok  lætur  alla  konungsmenn  sökkva 
til  botns  og  drukkna  nema  Alvar  konungsson;  hann  kemst 
af  og  í hús  risans  til  Hellelille.  Hann  er  þar  í 8 ár;  þá 
er  Hellelille  með  barni  hans.*  I öðru  kvæði  er  sagt  frá 
þvi  að  Burmand  risi  fréttir,  að  Islands  konungr  eigi  fagra 
dóttur  og  biður  hennar  sér  til  handa  og  vill  hafa  hálft 
rikið  i heimanmund;  Gloriant  dóttir  konungs  er  lofuð 
Karli  keisara  og  vill  ekki  þýðast  risann  og  biður  Olgeir 
danska  að  hjálpa  sér;  hann  fer  á raóti  Burmand  risa  og 
leggur  hann  að  velli.5  í færeysku  fornkvæði  er  Friðfróði 
iátinn  sigla  til  íslands,  og  þorir  þá  íslands  konungur  ekki 
annað  en  bjóða  honuin  skatt  tU  friðar  sér  o.  s.  frv. 
Margs  konar  aðrar  ýkjur  um  Island  má  finna  hér  og  hvar 
i gömlum  útlendum  riddarasögum,  rímum  og  kvæðum,  og 
yrði  hér  oflangt  að  eltast  við  slikt;  þó  ísland  sé  sumstað- 
ar  i þess  konar  sögum  sett  í samband  við  viðburði,  sem 
gerðust  löngu  áður  en  landið  fannst,  þá  er  það  þó  þýð- 
ingarlaust;  því  kvæðin  og  sögurnar  eru  löngu  seinna  til- 
orðnar. 

Nokkur  ágreiningur  um  fund  Islands  heflr  fyrrum  orð- 
ið  rneðal  fræðimanna  út  úr  nokkrutn  gömlum  páfabréf- 
um.  Þegar  erkibiskupsstóll  var  stofnaður  i Hamborg 
835,  þá  er  ísland  nefnt  i páfabréfinu  og  hafa  sumir  af 


’)  K.  Aíaurer:  Die  Bekehrnng  des  norwegisclien  Stammes  zum 
Christenthmne.  Miinchen  1865.  I,  bls.  8 — 9. 

*)  Scend  Grundtvig : Danmarks  gamle  Folkeviser.  II,  bls. 
72—88. 

*)  S.  st.  I,  bls.  891—96.  Þar  er  víðar  getið  um  ísland,  t.  d.  I. 
bls.  160,  869,  380,  o.u.frv. 


Digitized  by  Google 


16 


því  víljað  ráða,  að  Island  hafi  verið  albyggt  og  kristíð, 
áður  en  Norðmenn  námu  þar  laud;  en  hér  liggur  í aug- 
um  uppi,  að  eitthvað  hlýtur  að  vera  ranghermt,  þvi  land- 
ið  er  nefnt  því  nafni,  er  það  síðar  fékk  (ísland);  það  er  því 
víst  engum  efa  bundið,  að  nöfnunum  ísland  og  Grænland 
hefir  siðar  verið  skotið  inn  í páfabréfið,  og  öll  líkindi  til, 
að  Brima-biskupar  hafi  gert  það,  eptir  að  ísland  varð 
kristið,  til  þcss  að  geta  talið  þetta  land  sem  önnur  nor- 
ræn  lönd  undir  biskupsstólinn.  Halda  sumir  Aðalbert 
erkibiskup  (1043 — 1072),  er  vígði  ísleif  Gissurarson  til 
biskups,  hafi  skotið  nöfnunum  inn  í bréfið  og  ef  til  vill  í 
4 önnur  brjef,  sem  seinna  voru  útgefin.  Seinna  spunn- 
ust  ýmsar  sagnir  útaf  þessu,  og  i munkaritum  og  kvæð- 
um  er  Anskar  hinuin  helga  talið  það  til  gildis,  að  hann 
hafi  kristnað  öll  Norðurlönd  og  þar  með  líka  ísland  og 
Grænland.1  Pontanus  studdist  við  þessi  páfabréf  í rit- 
deilu  sinni  móti  Arngrími  lærða,  en  Arngrímur  áleit,  að 
bréfin  mundu  vera  fölsuð,  og  á saraa  máli  hafa  flestir 
hinir  merkari  fræðimeun  verið,  t.  d.  K.  Maurer,  Finnur 
biskup  Jónsson*  og  Jón  Sigurðsson.  Sumir  hafa  haldið, 
að  nöfnin  i frumritinu  hafi  mislesizt  og  ritararnir  hafi  af- 
lagað  önnur  nöfn  og  gert  úr  þeim  ísland  og  Grænland.* 
Hinn  alkuuni  stjórnmálagarpur  Gladstone  hefir  allmikið 
fengizt  við  fornfræði  og  í ritum  um  Homer  hefir  hann 
komizt  að  þeirri  skoplegu  niðurstöðu,  að  ísland  sé  eyjan 
Ogygia,  þar  sem  Oddyssevs  dvaldi  hjá  Kalypso.4 


*)  íslenzkt  fornbréfasafn  I,  bls.  1 — 44.  R.  Burton:  Ultima 
Thule  I,  bls.  79-87. 

*)  Historia  ecclesiastica  Islandiæ  I,  bls.  219—20.  Á',  Maurer: 
Bekehrung  etc.  I,  bls.  23 — 24. 

s)  I.  R.  Forster:  Geschichte  der  Entdeckungen  und  Schiff- 

fahrten  im  Norden.  Frankfurt  an  der  Oder  1784,  bls.  109 — 110. 

4)  Sbr.  Ólafur  Davidsson : íslaud  og  íslendingar.  Tímarit  bókmf. 
1887,  bls.  107. 


Digitized  by  Google 


11 


3.  Irar  finna  Island. 

Eins  og  kunnugt  er,  voru  hér  írar  þegar  Norðmenn 
komu  fyrst  til  landsins.  Ari  fróði  segir  í íslendingabók1 
»þá  voro  her  menn  cristnir,  þeires  Norþmenn  callaPapa, 
en  þeir  fóro  siþan  á braut,  af  því  at  þeir  vildo  eigi  vesa 
her  viþ  heiþua  menn,  oc  léto  eptir  bæcr  irscar  oc  bjöll- 
or  oc  bagla;  af  því  mátti  scilja,  at  þeir  voru  menn  írscir*. 
Landnáma  bætir  við  um  bjöllurnar  og  baglana,*  »þat  fanst  í 
Papey  austr  ok  i Papýli,9  er  ok  þess  getit  í bókum  ensk- 
um,  at  í þann  tíma  var  farit  milli  landanna*.  Siðar  segir  um 
Kirkjubæ  á Siðu  (Ldn.  IV.  11).  »Þar  höiðu  áðr  setit  Papar,  oc 
eigi  máttu  þar  heiðnir  mennbúa*.  lrarþeirer  hinir  íyrstu 
landnámsmenn  kölluðu  Papa,  hafa  efiaust  verið  klerkar 
eða  muukar  frá  Irlandi,  er  höfðu  leitað  í einveru  norður 
i höfum.  Það  sést  líka  á riti  Dicuils  munks,  sem  skrifað 
er  825,  að  írar  hafa  fyrstir  fundið  ísland.  Dicuilus  segir 
i riti  sínu  fyrst  frá  Thule  og  taiar  um  hvað  Solinus  hafl 
sagt  um  þetta  land  og  bætir  því  næst  við:  »Nú  eru  þrír 

tigir  ára  siðan,  að  klerkar,  sem  dvalið  höfðu  á þessari 
eyju  frá  því  i byrjun  febrúarmáuaðar  til  byrjunar  ágúst- 
mánaðar,  sögðu  mér,  að  um  sumarsólstöður  og  um  næstu 
daga  undan  og  eptir  þá  hyrfi  sólin,  er  hún  gengur  til  við- 
ar  einsog  bak  við  dálítiun  hól,  svo  að  engin  dimma  varð 
um  sjálfa  þessa  stuttu  stund,  hvað  sem  menn  vilja  gjöra 
t.  d.  tina  lýsnar  úr  skyrtunni,  þa  má  gjöra  það  eins  og 
sól  væri  á lopti;  ef  þeir  hefðu  komið  upp  á há  fjöll  þar 
á eynni,  mundi  sólin  líklega  aldrei  hafa  horfiðþeim.  Mitt 


*)  íslendingabók,  1.  kap.  ísl.  sögur  I,  bls.  4. 

*)  Landnáma,  prol.,  bls.  24.  Fovnmannasögur  I,  bls.  2:13,  XI 
bls.  410.  Theodorici  Monachi  historia  de  antiquitate  regum  norwa- 
giensium,  cap.  III.  Monumenta  historica  Norvegiæ,  udgivne  ved 
G.  Storm.  Kristiania  1880,  bls.  8—9. 

’)  Papýli  vita  menn  eigi  meb  vissu,  hvar  hefir  verið,  Dr.  Ká- 
lund  heldur,  að  héraðið  Siða  hafi  borið  það  nafn  (Hist.-topogr.  Be- 
skrivelse  af  Island  II,  bls.  278  og  314);  aðrir  halda,  að  Papýli  hafi 
verið  i Suðursveit  (Oddsens  Landaskipunarfræði  II.  1822,  bls  804, 
Safn  til  sögu  íslands  II,  bls.  451  og  475). 

2 


Digitized  by  Google 


18 


«m  þessa  stuttu  stund  er  miðnætti  á jörðunni  miðri,  það 
er  því  ætlun  mín,  að  sólin  sjáist  aptur  á móti  um  skemmst- 
an  tima  i Thule  um  vetrarsólstöður  eða  nokkrum  dögum 
undan  o g eptir,  en  þá  er  miðdegi  á miðri  jörðunni.  Þeim 
heflr  skjátlazt,  er  skrifað  hafa,  að  sjór  væri  frosinn  kriug- 
um  eyna  og  að  einlægur  dagur  án  nætur  væri  frá  vor- 
jafndægrum  til  haustjafhdægra  og  aptur  á móti  saman- 
hangandi  nótt  frá  haustjafndægrum  til  vorjafndægra,  þvi 
klerkar  þessir  komu  þangað  sjóleið  utn  þann  tíma,  þegar 
mikill  kuldi  er  vanur  að  vera  og  dvöldu  þar,  og  voru  þá 
ávallt  dagar  og  nætur  á vixl  nema  um  sólstöðurnar,  en 
þegar  þeir  sigldu  þaðan  norður  á við  eina  dagleið,  hittu 
þeir  frosinn  sjóc.1  Þvi  næst  scgir  Dicuilus  frá  eyjaklasa, 
sem  liggur  tveggja  daga  sigling  fyrir  norðan  Brctland  og 
eru  það  liklega  Færeyjar.  Eyjar  þcssar  eru  allar  litlar 
segir  hann,  og  þröng  sund  á milli,  og  liafa  þar  búið  i 
nærri  hundrað  ár  einsetumenn  frá  Skotlandi,  en  þeir  hafa 
orðið  að  flýja  fyrir  norskum  vikingum,*  segir  hann  að  þar 
sé  ótölulegur  grúi  af  sauðfé  og  alls  konar  sjófuglum.  Af 
frásögn  Dicuils  er  það  auðséð  að  einsetumenn  irskir  hafa 
fundið  Island  liklega  einhvern  tirna  á 8.  öld,  úr  því  Dicuil- 
us  hefir  talað  við  klerka,  sem  þar  höfðu  verið  um  árið 
795.  A Irlandi  og  Skotlandi  lieflr  ekki  verið  friðsamt  i 
þá  dagaþegar  vikingahóparnir  austan  um  haf  alltaf  voru 
að  gera  strandhögg,  brenndu  borgir  og  þorp,  kirkjur  og 
klaustur,  drápu  fólkið  og  rændu  fénu;  guðhræddir  einsetu- 
menn  urðu  að  leita  lengra  og  lengra  burtu  til  þess  að 
geta  verið  i friði. 

I latnesku  riti  um  sögu  Noregs,  sem  ritað  hefir  verið 


‘)  Dicvilus.  Liber  de  mensura  orbis  terrse.  Berolini  1870,  bls. 
41-43. 

’)  Hammerxhaimb  segir,  að  í fjöllunum  við  Hvalbö  séu  margir 
hellar  og  gjótur;  þar  duldust  Fœreyingar  á fyrrí  tínium  fyrir  6- 
rásum  vikinga,  og  hengdu  svart  vaðraál  fyrír  hellismunnana ; þar 
eru  lika  sagnir  um,  aö  frumbyggjar  Fœreyja  haá  dulizt  1 heilum 
þessum,  þegar  Norðraenn  námuþarland,  og  dáið  þar  út.  Antiqvarisk 
Tidskril't  1846-48,  bls.  261. 


Digitized  by  Google 


19 


á Orkneyjum  íV  miðri  13.  öld,  er  þess  getið,  að  þar  hafí 
buið  Piktar  og  Papar,  er  Norðmeim  námu  þar  land;  um 
Papana  segir  liöfundurinu  meðal  annars:  »Papar  voru 

þeir  kallaðir  af  þvi  þeir  klæddust  hvitum  klæðttm  eins 
og  klerkar.  Þess  vegna  eru  allir  klerkar  á tevtoriska  tungu 
kallaðir  Papar.  Ennþáheitir  ein  evjaPapéy  eptir  þeim*.1 
Allmörg  örnefni  á Orkneyjum  og  íljaltlandsevjum  benda 
á Papana.  1 Orkneyjum  eru  tvær  Papeyjar,  Papey  tneiri 
og  Papey  minni  (Papa-Westray  og  Papa  Stronsay)  og  á 
tveim  stöðum  heitir  þar  Piipýli,  á Hrossey  (Mainland)  og 
á Rögnvaldsey  (South  Ronaldsay).  Við  Hjaltland  eru 
lika  tvær  Papevjar,  Stóra  Papey  (Papa  Stour)  og  Litla 
Papey  (Papa  Little)  o.  s.  frv.*  Af  þessu  sózt,  að  klcrkar 
frá  írlandi  mjög  snemma  hafa  sest  að  á eyjum  þcssum 
og  má  svo  rekja  feril  þeirra  um  Suðureyjar,  Orknejjar, 
Hjaltland,  FærejJar  og  alJa  leið  til  íslands.  Hinir  fyrstu 
ibúar,  sein  menn  hafa  sögur  af  áOrkneyjum,  voru  Píktar, 
og  tóku  þeir  snemma  við  kristni,  sagt  er  að  Cormac  ha.fi 
boðað  þar  kristni  á 5.  öld.  Piktar  héldu  Orkneyjum  fram 
á niundu  öld,s  en  þá  urðu  bæði  lærðir  og  leikir  að  stökkva 
ur  landi  fyrir  ofriki  lrinna  norrænu  víkinga.  Munkaflokk- 
ar  frá  Irlandi  settust  viða  að  á eyjum  og  útskerjum  við 
strendur  Skotlands  á 8.  og  9.  öld,  og  finnast  mjög  viða  merki 
eptir  þá;-*  þar  sem  byggð  var  boðuðu  þeir  kristni,  og 


*)  Breve  Cronicon  Norvegi®.  Symbolœ  ad  historiam  antiquio- 
rem  rerum  Norvegicarum.  Ed.  P.  A.  Munch.  Christiania,  1850,  bls. 
6 og  38. 

*)  P.  A.  Mttnch:  Geografiske  Oplysninger  om  Orknöerne  (An- 
naler  for  nordisk  Oldkyndighed  1852,  bls.  54-68). 

*)  Kennins : Historia  Britonum,  cap.  5.  (Monumenta  historica 
Britannica  1848  I,  bls.  6G).  Nennius  segir,  að  Piktar  hafi  lagt  undir 
sig  Orkneyjar  í fyrndinni  og  búi  þar  enn  Nennius  lifði  fram  yfir 
laidja  9.  öld. 

4)  A Orkneyjnm  eru  mörg  merki  um  hina  eldri  kristni  og  klerka 
þessa.  sbr.  Joxeph  Andereon:  Introduction  to  The  Orknevinga  Saga. 
Edinburgh  1873,  bls.  11-21.  Þar  haia  meðal  annars  iundint  sjer- 
etaklega  lagaðar  bjöllur,  eins  og  þœr,  sem  vorn  notaðar  i hinni  elztu 
krísuú;  eru  þœr  líklega  eptir  Papana  og  ef  til  vill  likar  bjöllum  þeim 

2* 


Digitized  by  Google 


20 


seinna  settust  þeir  að  á eyðieyjum  og  lifðu  einsetumanna- 
lifi,  fjarri  róstum  og  ofriki  víkinganna,  sem  þá  fóru  að 
koma  í stórhópum  að  austan,  einkum  eptir  það,  að  Har- 
aldur  hárfagri  fór  að  brjóta  undir  sig  Noreg.  Hinir  fornu 
Keltar  á írlandi  og  Skotlandi  voru  yfir  höfuð  að  tala 
mjög  gefnir  fyrir  sjóferðir  og  allt  af  á sífelldu  flakki;  það 
eru  jafnvel  nokkrar  líkur  til  þess,  að  þeir  hafi  fundið 
Vesturheim  fyrr  en  allir  aðrir  Norðurálfumenn,  þó  það 
sé  með  öllu  ósannað  onn.1 

sem  fornmenn  fundn  hjer  á landi.  Mynd  af  þess  konar  bjöllu  er 
hjá  Anderson  á s.  st.,  bls.  14.  Þessir  elztu  keltnesku  klerkar  og 
einsetumenn  hafa  snemma  verið  kallaðir  Culdees  (gubsmenn)  af 
keltnesku  orðunum  cule  = socius,  de  = dei;  var  nafn  það  brúk- 
að  um  keltneska  munka,  hvort  þeir  voru  i klaustrum  eða  einsetu- 
menn.  Worxaae  talar  um  menjar  eptir  Pikta  á Orkneyjura  og  Hjalt- 
landseyjum;  þar  eru  kastalarústir  (pictish  towers)  o.  m.  fl.  Minder 
om  de  danske  og  Nordmœndene  í England,  Skotland  og  Irland, 
bls.  230. 

*)  í Vita  S.  Galli  II,  47  (Pertz:  Monum.  Gorman.  historica  II, 
bls.  80)  er  sagt  um  þessa  flakkaranáttúru  Kelta  frá  Skotlandi  og 
írlandi:  »Nuper  quoque  de  natione  Scotorum.  quibus  consuetudo 

peregrinandi  iara  paene  in  naturam  conversa  est,  quidam  advenien- 
tes<  o.  s.  frv.,  sbr.  Alexander  v.  Humboldt:  Kritische  Untersuchun- 
gen  tlber  die  historiscbe  Entwickelung  der  geographiscben  Kennt- 
nisse  von  der  neuen  Welt,  Berlin  1862.  III,  bls.  197. 


Digitized  by  Google 


II.  Hugmyndir  manna  um  ísland  fyrir 
siöaskiptiu. 

4.  Ferðir  Norðmanna  til  felands  og  landnám  þeirra. 

Það  er  ekki  gott  að  segja  með  vissu,  hver  fyrstur 
fann  Island  af  norrænum  mönnum , og  eru  deildar 
sagnir  um  það,  hvor  þeirra  Naddaðs  eða  Garðars  hafi 
fyrr  koroið  til  landsins;  handritin  af  Landnámu  greinir  á 
i þessu  efni.  Um  Naddað1  segir  svo 

i Landndmu  Sturlu 
Þórðarsonar: 

Svá  er  sagt,  at  menn  skyldu 
fara  ór  Noregi  til  Færeyja; 
nefna  sumir  til  Naddoð  vík- 
ing;  en  þá  rak  vestr  í haf, 
ok  fundu  þar  land  mikit; 
þeir  gengu  upp  í AustQörð- 
um  á fjall  eitt  hátt,  oksást 
um  viða,  ef  þeir  sæi  reyki 
eða  nökkur  likindi  til  þess 
at  iandit  væri  bygt;  ok  sá 
þeir  þat  ekki.  Þeir  fóru 
aptr  um  haustit  til  Færeyja; 


')  Réttast  mun  vera,  að  skrtfa  Naddaðr  eða  Naddoðr,  en  ekki 
Naddoddur,  eins  og  optast  er  gert,  sbr.  grein  eptir  Jón  rektor  I>or- 
kelsson  i Baldri  I.,  bls.  6. 


í HauTcsTcók: 

Naddoddr  hét  maðr,  bróðir 
Exna-Þóris,  mágr  Ö1  vis  barna 
-karls;  hann  var  víkingr 
mikill.  Af  því  staðfestist 
hann  í Færeyjum,  at  hann 
átti  hvergi  annarstaðar  vel 
fritt.  Haun  fór  or  Noregi 
ok  vildi  til  eyjanna,  ok  varð 
sæhafi  til  Garðarshólms,  ok 
kom  í Reyðarfjörð  á Aust- 
fjörðum,  ok  gengu  þeir  þar 
á hin  hæstu  fjöll,  at  vita,  ef 


Digitized  by  Google 


ok  er  þeir  siglda  af  land- 
inu,  féll  snær  mikill  á fjöll, 
ok  fyrir  þat  kölluðu  þeir 
landit  Snæland.  Þeir  Jof- 
uðu  mjök  landit.  Þar  heitir 
nú  Reyðarfjall  á Austfjörð- 
um,  er  þeir  liöfðu  at  komit. 
Svá  sagði  Sænmndr  prestr 
enn  fróði. 


Um  Garðar  segir  svo 
i Sturlubók: 

Maðr  hét  Garðarr  Svavars- 
son,  8ænskr  at  ætt;  liann 
fór  at  leita  Snælands  at  til- 
vísan  móður  sinnar  fram- 
aýuuar;  hann  kom  at  landi 
fyrir  austan  Horn  it  eystra; 
þar  var  þá  höfn.  Garðarr 
sigldi  umhverfis  landit,  ok 
vissi  at  þat  var  eyland. 
Hann  var  um  vetr  norðr 
i Húsavík  á Skjálfanda  ok 
gjörði  þar  hús.  Um  várit, 
er  hann  var  búinn  til  hafs, 
sleit  frá  honum  mann  á báti, 
er  hét  Náttfari,  ok  þræl  ok 
ambátt.  Hann  bygði  þar 
8Íðan  er  heitir  Náttfaravik. 
Garðarr  fór  þá  til  Noregs, 
ok  lofaði  mjök  landit.  Hann 
var  faðir  Una,  föður  Hróars 
Tungugoða.  Eptir  þat  var 
landit  kallat  Garðarshólmr, 


þeir  sæi  nokkorar  manna 
vistir  eða  reyki,  ok  sá  þeir 
ekki  tiðinda.  En  er  þeir 
sigldu  frá  landinu,  fé)l  snjór 
mikill;  af  því  kallaði  hann 
Snæland. 


í Hauksbók: 

Garðarr  hét  maðr,sun  Svav- 
ars  hins  svænska.  Hann 
átti  jarðir  í Sjólandi,  en  var 
fœddr  i Svíariki.  Hann  fór 
til  Suðrevja  at  heimta  föð- 
urarf  konu  sinnar.  En  er 
hann  sigldi  i gegnuin  Pett- 
landsfjörð,  þá  sleit  hann  und- 
an  veðr,  ok  rak  hann  vestr 
i haf.  Hann  kom  at  landi 
fyrir  austan  Horn;  þar  var 
höfn.  Garðarr  sigldi  um- 
hverfis  landit,  ok  vissi  at 
þat  var  eyland.  Hann  kom 
á fjörð  þann,  er  hann  kall- 
aði  Skjálfanda.  Þar  skutu 
þeir  báti  ok  gekk  áNáttfari 
ok  þræll  hans.  Þá  slitnaði 
festin,  ok  kom  hann  i Nátt- 
faravik  fyrir  utan  Skugga- 
björg.  En  Garðarr  kom  öðru 
megin  fjarðarins  ok  var  þar 


Digitized  by  Google 


13 


ok  var  þá  skógr  millifialls  um  vetrinn.  í>ví  kallaðl 
ok  Qöru.  hann  þar  Hósavík.  Nátt- 

fari  var  eptir  með  þræl  sinn 
ok  ambátt;  því  heitir  þar 
Náttfaravik.  Garðarr  sipldi 
austr  aptr,  ok  lofaði  mjök 
landit,  ok  kallaði  Garðars- 
hólm.1 

í Hauksbók  stendur  frásögnin  um  Garðar  á undan 
kaflanum  um  Naddað.  Seinna  í Landnámu  (IV.  4)  er 
getið  um  Una  Garðarsson;  hann  fór  til  fslands  með  ráði 
Haralds  konungs  hárfagra  og  ætlaði  að  leggja  undir  sig 
landið;  þar  er  hann  nefndur  »Uni,  son  Garðars,  er  fyrst 
fann  ísland,*  og  sýnist  það  benda  til  þess,  aðGarðar  hafi 
fvrr  komið  til  íslands  en  Naddaðr;  Sturla  telur  Sæmund 
fróða  heimildarmann  fyrirþví,  aðNaddaðr  hafl  komiðhér 
fvrstur,  en  Hauksbók  getur  engrar  heimildar,  og  þvi  hafa 
fleiri  lagt  meiri  trónað  á orð  Sturlu  Þórðarsonar. 

Það  sýnist  þó  vera  undarlegt,  hvers  vegna  Haukur 
hefir  vikið  frá  frásögu  Sturlu  lögmanns  að  orsakalausu, 
úr  þvi  hann  hafði  fyrir  sér  Sturlubók,  eptir  því,  sem  hann 
sjálfur  segir:  »Þessa  bók  ritaða  ek  Haukr  Ellinzsun  eptir 
þeirri  bók,  sem  ritað  hafði  herra  Sturla  lögmaðr  Þórðar- 
son,  hinn  fróðasti  rnaðr,  ok  eptir  þeirri  bók  annari,  er 
ritað  hafði  Styrmir  hinn  fróði,  ok  hafða  ek  þat  or  hverri 
er  framar  greindi,  en  mikill  þorri  var  þat  er  þær  sögdu 
eins  báðar.»  (Ldn.  V.  eap.  15.).  I tveim  gömlum  latnesk- 
um  ritum  um  sögu  Noregs  er  getið  um  fund  íslands,  er 
annað  þeirra  eptir  Þjóðrek  munk  og  ritað  um  miðja  12. 
öld,  hins  hefir  áður  verið  getið,  og  heitir  það  »Breve 
Cronicon  Norvegiæ*,  og  er  ritað  á 15.  öld;  í hvorugu 
þessu  riti  er  getið  um  Naddað  víking,  en  á báðum  stöð- 


')  Landnéma  I.  cap.  1.  fslendingasögnr  I.  1848,  bls.  22-28.  8br. 
Fommannasögur  I.,  bls.  284-36,  XI.,  bls.  411-412. 


Digitized  by  Google 


04 


um  er  Gnrðar  talinn  hafa  fyrstur  fundið  fsland.1  f Njálu 
er  getið  um  Una  hinn  danska  í ættartölu;  þar  segirsvo: 
•Arnguðr  hét  systir  Gunnars,  hana  átti  Hróarr  Tungu- 
goði,  son  Una  hins  úborna  Garðarssonar,  sá  fann  ísland*; 
seinna  er  getið  «Þorgerðar  Mársdóttur,  Runólfssonar, 
Naddaðarsonar  hins  Færeyska,*,8  en  ekki  nefnt  á nafn, 
að  Naddaður  hafi  fyrstur  fundið  ísland.  Frásögnin  um 
Garðar  sýnist  vera  miklu  eðlilegri  i Ilauksbók  en  Sturlu- 
bók,  þvf  það  er  sennilegra,  að  hann  hafi  farið  til  Suður- 
eyja  að  heimta  föðurarf  konu  sinnar,  og  svo  hrakizt  ó- 
viðbúinn  norður  1 höf,  heldur  en  að  hann  hafi  farið  að 
leita  Snælands  eptir  fyrirsögn  móður  sinnar  framsýnnar. 
Finnur  Magnússon  er  á þeirri  skoðun,  að  Garðar  hafl 
fyrstur  fundið  ísland,  og  eins  Konráð  Maurer.*  f>ó  nú 
margt  sýnist  mæla  með  því,  að  Garðar  hafi  fyrstur 
fundið  ísland,  þá  er  þó  ómögulegt  með  fullri  vissu  að 
segja,  hvað  rétt  er  f þessu  efni;  sögurnar  um  hinarfyrstu 
sjóferðir  hér  í norðurhöfum  eru  svo  óglöggar. 

Eins  og  kunnugt  er  kemur  Flóki  Vilgerðarson  næst- 
ur  til  sögunnar;  hann  fór  frá  Hjaltlandi  til  þess  að  leita 
að  Garðarshólma;  með  honum  voru  á skipi  bændur  tveir, 
Þórólfur  og  Herjólfur,  Faxi  suðureyskur  maður  og  hrafn- 
ar  þrfr,  þá  lét  hann  lausaíhafi;  hinn  fyrsti  fió  aptur  um 
stafn  til  sama  lands,  annar  f lopt  upp  og  svo  aptur  til 
skips,  en  hinn  þriðji  fram  um  stafn  f þá  átt,  er  þeir  fundu 
landið.  Flóki  kom  að  Austfjörðum  eins  og  þeir  Garðarr 
og  Naddaður,  og  sigldi  svo  suður  fyrir  land;  þegar  Faxi 
sá  mynnið  á Flóanum  milli  Reykjaness  og  Snæfellsness, 
hélt  hann  að  þar  væri  árós,  og  var  fjörðurinn  sfðan  kall- 
aður  Faxaós;  sigldu  þeir  Flóki  sfðan  norður  með  og  inn 
á Breiðafjörð,  og  svo  í Vatnsfjörð  á Barðaströnd,  rétt  fyr- 


’)  Theodorici  nionachi  historia  de  antiquitate  regum  Norwagien- 
sium.  cap.  III.  Monumenta  Historica  Norvegiœ.  Udg.  ved  G.  Storm. 
Kristiania  1880,  bls.  9.  Breve  Cronieon  Norvegiœ,  bls.  7. 

!)  Njála  c.  19  og  47. 

*)  Grönlands  historiske  Mindesmœrker  I.,  bls.  89-103.  K.  Maurev. 
Upphaf  allsherjarríkis  á íslandi.  1882,  bls.  29. 


Digitized  by  Google 


85 


ir  innan  Brjánslæk.  Þá  var  fjðrðurinn  fullur  af  veiði- 
skap,  o g gáðu  þeir  eigi  fyrir  veiðum  að  fá  heyanna  og 
dó  allt  kvikfé  þeirra  um  veturinn ; af  þessari  frásðgn  er 
auðséð  að  Flóki  heflr  ætlað  að  nema  land  og  reísa  bú, 
enda  gat  hann  varla  valið  fallegri  stað,  þvi  fjörðurinn 
og  dalurinn  inn  af  eru  ljómandi  fagrir,  þar  er  vatn  í 
miðjum  dalnum  með  silungsveiði,  og  fellur  úr  því  breið 
o g vatn9mikil  á til  sævar,  en  miklir  skógar  eru  þar  enn 
á báða  vegu  hátt  upp  eptir  hliðum.  Vorið  næsta  var 
kalt.  Þá  gekk  Flóki  upp  á fjall  eitt  hátt  og  sá  norður 
vflr  fjöllin  fjörð  fullan  af  hafísum,  þvi  kölluðu  þeir  landið 
ísland,  sem  það  hefir  siðan  heitið.  Ef  Flóki  hefir  gengið 
upp  á fjall  þar  i nánd  sem  viðsýni  er  af,  þá  heflr  hann 
varla  getað  farið  annað  en  upp  á Hornatær  og  heflr  séð 
yfir  á Arnarfjörð  og  Suðurflrði,  og  ef  til  vill  eitthvað  á 
ísafjarðardjúp;  hér  hefir  þá  verið  mikið  isaár,  þvi  sjald- 
an  rekur  hafis  inn  á þessa  firði  nema  þegar  aftök  eru. 
Þeir  Flóki  ætluðu  burt  um  sumarið,  en  urðu  ekki  búnir 
fyrr  en  litlu  fyrir  vetur,  þeim  beit  eigi  fyrir  Reykjanes, 
o g sleit  frá  þeim  bátinn,  og  var  Herjólfur  á honum;  við 
það  sneru  þeir  aptur  og  voru  í Borgarfirði  um  veturinn, 
og  sigldu  suraarið  eptir  til  Noregs.  Þegar  menn  spurðu 
af  landinu  lét  Flóki  illa  yfir,  Herjólfur  sagði  kost  og  löst 
á þvi,  en  Þórólfur  kvað  drjúpa  smjör  af  hverju  strái  á 
Iandi  því  er  þeir  hefðu  fundið.  Það  varð  þó  úr  að  Flóki 
bar  beinin  á Islandi,  hann  kom  aptur  miklu  seinna  til 
landsins  og  »nam  Flókadal1  milli  Flókadalsár  og  Revkjar- 
hóls;  hann  bjó  á Mói«;  það  er  norður  i Fljótum  í Skaga- 
Qarðarsýslu. 

Landnám  þeirra  fóstbræðra  Ingólfs  og  Hjörleifs  er 
öllum  kunnugt,  og  þarf  þvi  ekki  að  fjölyrða  um  það  hér; 
þeir  komu  einnig  að  Austfjörðum  er  þeir  komu  fyrst  til 
landsins,  voru  þar  einn  vetur  og  fóru  svo  aptur  til  Nor- 
egs;  þeir  komu  hingað  aptur  árið  874,  eptir  því  sem  al- 
mennt  er  talið,  Ingólfur  tók  land  við  Ingólfshöfða  og  var 


*)  Landn&ma  III.  cap.  11,  bls.  200. 


Digitized  by  Google 


þar  fvrsta  veturinn,  en  Hjðrleifur  við  Hjörleifshöfða,  og 
þar  drápu  þrælarnir  hann;  annan  vetur  dvaldi  Ingólfúr 
við  HjörleifBhöfða,  hinn  þriðja  undir  Ingólfsfjalli  fj'rir 
vestan  Ölfusá,  en  siðan  settist  hann  að  í Reykjavík,  þvi 
þar  voru  öndvegissúlur  hans  reknar  undir  Arnarhóli. 
Ingólfur  »nam  land  milli  Ölfusár  ok  Hvalfjarðar  fyrir  ut- 
an  Brynjudalsá  milli  ok  öxarár,  ok  öll  nes  út.«  Eptir 
þetta  komu  óðum  fleiri  austan  um  haf,  og  sumir  úr  Suð- 
urevjum,  til  þess  að  setjast  að  i hinu  nýfundna  landi. 

Hér  á ekki  við  á þessum  stað  að  skýra  nákvœmlega 
frá  lnndnámi  íslands,  enda  getur  hver  sem  vill  lesið  um 
það  i Landnámu  og  safni  til  sögu  íslands.1  Smám  siim- 
an  varð  iandið  kunnara  ibúum  þess  eptir  því  sem  það 
byggðist,  og  er  talið  að  Iandið  yrði  albyggt  á árunum 
870 — 930.  Aðvestan  og  sunnan  varð  iandið  fyrst  numið, 
enda  var  þar  einna  hægast  aðgöngu ; Landnáma  segir,  að 
fyrst  hafl  Austfirðir  orðið  albyggðir,  en  þó  má  færa  sönn- 
ur  á það,  að  þar  var  síðar  numið  en  víðasthvar  annar- 
staðar,  en  samt  getur  verið  fyrir  því,  að  þar  hafl  fyrst 
orðið  albyggt;  á suðurströndinni  var  landtaka  verst,  og 
segir  Landnáma,  að  síðast  hafl  bvggzt  milii  Hornaljarðar 
og  Reykjaness.  »f>ar  réð  veðr  ok  brim  landtöku  manna, 
fyrir  hafnleysis  sakir  ok  öræfls.*  Hin  fyrstu  stórmenni, 
sem  komu  hér  til  lands,  t.  d.  Ingólfur,  Skallagrímur,  Helgi 
magri,  o.  fl.,  tóku  undir  sig  heil  héruð,  og  leið  opt  lengi 
þangað  til  þau  voru  alsett  mannfólki.  Menn  helguðu  sér 
landið  með  þvi  að  fara  eldi  um  það,  og  voru  1 fyrstu 
engin  takmörk  sett  fyrir  þvi,  hvað  nema  mætti.  »í>eim 
mönnum  er  siðar  komu  út  þóttu  hinir  numit  hafa  of  víða 
land  er  fvrri  komu,  en  á þat  sætti  Haraldr  konungr  þá 
hinn  hárfagri,  at  engi  skyldi  víðara  nema  en  hann  mætti 
eldi  yfir  fara  á degi  með  skipverjum  sínum.  Menn  skyldu 
elda  gjöra  þá  er  sól  væri  i austri;  þar  skyidi  gjöra  aðra 
reyki,  svá  at  hvár  sæi  frá  öðrum,  en  þeir  eldar  er  gjörv- 


‘)  Gudbranilur  Vigfússon : Um  timatal  i íslendinga  sðgum  i 
fornöld.  Safn  I,  bls.  löö-602. 


Digitized  by  Googl 


flf 


ír  voru  þá  er  8ól  vnr  1 anstrl,  skyldl  brenna  tíl  neetr; 
síðan  akyldu  þeir  ganga  tíl  þess  er  sól  vœri  i vestri,  ok 
gjöra  þar  aðra  elda.«‘  Um  konur  var  svo  ákveðið,  »at 
kona  skyldi  eigi  víðara  nema  land  en  leiða  mætti  kvígu 
tvævetra  várlangan  dag  gólsetra  millim,  hálfstaðit  naut 
ok  haft  vel.«»  Þeir  er  síðaat  komu  urðu  að  kaupa  sér 
land  eða  berjast  til  landa  og  vildu  sumir  gera  það  þar 
sem  þeir  komu  að  byggðu  landi,  þó  nóg  væri  ónumið 
annarsataðar,  eins  og  t.  d.  Kráku-Hreiðarr.  Mönnum  þótti 
framan  af  mikið  varið  i að  fara  til  íalands  yflr  bvo  langt 
haf  og  mikið;  það  er  t.  d.  sagt  í Sturlungu,  þar  sem  tal- 
að  er  um  Geirmund  heljarskinn,  að  þá  var  mest  orð  á 
»at  engi  þætti  frægðarför  meirienfara  til  íelands  ;«a  hin- 
ir  fjTStu  landnámsmenn  lótu  og  mikið  af  landkostum,  sem 
sjá  má  t.  d.  i Vatnsdælu : »Er  mér  sagt  gott  frá  land- 
kostum,  at  þar  gangi  sjálfala  fé  um  vetr,  en  flskr  i hverju 
vatni,  skógar  miklir,  en  frjálsir  af  ágangi  konunga  ok 
illræðismanna*.4  Það  var  frelsið,  sem  meginþorri  land- 
námsmanna  var  að  leita  að;  hér  gat  hver  lifað  og  látið 
sem  hann  vildi,  og  þurfti  eigi  að  hræðast  ójöfnuð  Haralds 
hárfagra  eða  annara  konunga;  menn  urðu  að  eins  að  gæta 
þess,  að  fæla  ekki  landvætti  eða  styggja  þá,  er  þeir  sigldu 
að  landinu,  enda  var  það  upphaf  heiðinna  laga,  að  menn 
akyldi  ekki  hafa  hðfuðskip  í haf,  en  ef  þeir  hefði,  þá 
skyldi  þeir  af  taka  höfuð  áður  þeir  kæmu  í landsýn  og 
sigla  eigi  að  landinu  með  gapandi  höfðura  eða  gínandi 
trjónum,  svo  að  landvættir  fælist  við.5  Þessi  kurteisi  við 
landvættina  borgaði  sig  vel  seinna,  eptir  því  sem  þjóð- 
aagan  segir.  Svo  stóð  á,  að  íslenzkt  skip  braut  við  Dan- 
mörku;  Danir  tóku  upp  fé  allt  og  kölluðu  vágrek;  Birgir, 
bryti  Dana  konungs,  gckkst  fyrir  þessu  verki.  íslcnd- 
ingar  reiddust  ráni  þessu,  og  var  það  i lög  tekið  að  yrkja 

*)  LamlnAma  V.  kap.  1,  bls.  276. 

*)  Landnáma  IV.  kap.  10.,  bls.  264. 

’)  Sturlunga.  Oxford-útg.  I.,  bls.  8. 

4)  Vatnsdæla,  kap.  10.;  sbr.  Eyrbyggja,  kap.  3. 

‘)  Landnáma  IV.  kap.  7.,  bls.  268  og  384. 


Digitized  by  Google 


28 


skyldi  um  Harald  Gormsson  Dana  konung  níðvisu  fyrir 
nef  hvert  á landinu;  það  eru  vist  einsdæmi,  að  slikt  hafl 
verið  i lög  tekið.  Haraldur  Gormsson  safnaði  þá  liði  og 
ætlaði  að  sigla  til  íslands,  til  þess  að  hefna  niðsins,  en 
ekki  varð  af  leiðangri  þessum,  og  er  það  vist  sönnust 
sögn  um  það,  að  kunnugir  menn  löttu  hann  fararinnar, 
og  kváðu,  eins  og  satt  var,  haflð  ófært  langskipura,  *ok 
er  Haraldr  konungr  varð  þessa  var,  þá  þóttist  hann  skilja, 
at  þetta  var  hin  mesta  ófæra,  ok  ekki  mátti  þessu  til 
leiðar  koma«.1  Þjóðsagan  segir,  að  konungr  hafl  sent 
fjölkunnugan  mann  til  íslands,  og  fór  hann  í hvalslfki 
kring  um  landið.  En  er  hann  kom  til  landsins,  þá  fór 
hann  vestur  fyrir  norðan  landið;  hann  sá,  að  fjöll  öll  og 
hólar  voru  fullir  af  landvættum,  stórum  og  smáum;  en  er 
hann  ætlaði  að  ganga  á land  i Vopnaflrði,  þá  fór  ofan  ór 
dalnum  dreki  mikill,  og  með  honum  ormar  margir,  pödd 
ur  og  eðlur,  og  blósu  eitri  á hann;  varð  hann  þar  að 
snúa  frá,  og  ætlaði  síðan  inn  á Eyjafjörð,  en  þar  kom  á 
móti  honum  fugl  svo  mikill,  að  vængirnir  tóku  út  fjöllin 
tveggja  vegna,  og  fylgdu  honum  fjölda  margir  aðrirfugl- 
ar  stórir  og  smáir;  fór  hann  siðan  vestur  um  land;  en  á 
Breiðafirði  kom  á móti  honum  griðungur  mikill,  og  óð  á 
sæinn  út,  og  tókaðgella  ógurlega;  fjöldi  landvætta  fylgdi 
honum;  þaðan  fór  hann  brott  og  suður  fyrir  Reykjanes, 
og  ætlaði  að  ganga  upp  á Vikarskeiði,  en  þar  kom  á 
móti  honum  bergrisi  og  hafði  járnstaf  f hendi,  og  bar 
höfuðið  hærra  en  fjöllin,  og  margir  aðrir  jötnar  með  hon- 
um.  Sfðan  fór  hann  austur  með  öllu  landi,  og  sá  þar 
ekkert  nema  sanda  og  öræfi  og  brim  mikið  fyrir  utan, 
sneri  hann  þá  við  svobúið  heim  til  Danmerkur  og  sagði 
konungi  frá  ferðum  sinum.* 

Strendur  landsins  byggðust  fyrst,  en  smátt  og  smátt 
frerðist  byggðin  upp  eptir  landinu  upp  til  dala;  öræfi  og 

‘)  Knytlingasaga  kap.  8.  Pornmannasiigur  XI.,  bls.  181-182. 
Arið  1288  er  þess  þó  getið,  að  langskip  haQ  komið  til  íslands.  ís- 
lenzkir  annúlar.  Kristiania  1888,  bls.  196. 

*)  Heiinskringla.  Útg.  G.  Schönings  I.,  bls.  227-29. 


Digitized  by  Google 


29 


afrótti  kynntu  menn  sér  lítt,  og  þeirra  er  sjaldan  getið  í 
sögunum;  þó  hafa  til  forna  verið  margar  byggðir  lengra 
uppi  i landinu  en  nú  eru;  hafa  sumar  síðan  éyðzt  af 
harðindum  og  sumar  af  manndauðn,  þegar  svartidauði 
gekk  yfir  landið,  en  sumar  af  jarðeldum,  öskufalli  og 
jökulhlaupum.  Eg  ætla  að  nefna  stuttlega  hinar  helztu 
eyðibyggðir  uppi  i landi,  sem  eyðzt  hafa  snemma.  Úlfurf 
son  Griins  ens  háleyska,  nam  land  milli  Hvitárog  Suður- 
jökla  og  bjó  í Geitlandi;  þar  er  nú  engin  byggð,  og  hefir 
hún  liklega  snemma  eyðzt,  þvi  i hinum  elzta  hluta  af 
Rcykholtsmáldaga  (um  1185)  er  talið  til  Reykholtskirkju 
•geitland  meþ  scoge*;1  sagnir  eru  til  um  það,  að  Geitland 
liafi  eyðzt  af  jarðeldum  og  hraun  runnið  yfir  bæinn,  gamla 
Reykholt.  Bersi  goðlaus  nam  fyrstur  Langavatnsdal1  og 
síðar  varð  þar  töluverð  byggð,  en  dalurinn  hefir  verið  í 
eyði  síðan  i svartadauða  eða  fyrr,  þvi  1354  á Hítardalur 
afrjctt  á Langavatnsdal.8  Á norðurlandi  hafa  ýms  lönd 
verið  byggð,  sem  nú  eruieyði;  Grenjaður  Hrappsson  nam 
t.  d.  land  í Þeigjandadal4  og  þar  varð  siðan  töluverð 
byggð,  sem  nú  er  i eyði.5  Upp  af  Kelduhverfi  eru  marg- 
ar  bæjarrústir  fornar,  en  þar  er  nú  engin  byggð.  Þá  er 
Króksdalur  upp  með  Skjálfandafljóti;  þar  hefir  áður  verið 
grösugt  land  og  ýmsir  bæir,  nú  er  þar  allt  upp  blásið,  en 
merki  sjást  þar  til  rústa,  og  fornmenjar  hafa  fundizt  þar 
nokkrar.9  Áausturlandi  hafa  fjölda  margir  bæir  farið  í 
eyði,  á Möðrudalsöræfum,  efst  á Jökuldal,  i flrafnkelsdal, 
Laugarvalladal  og  viðar.7  Flestar  byggðir  hafa  þó  eyðzt 
á Suðurlandi;  upp  af  Hreppunum  hefir  til  forna  verið 
allmikil  byggð,  og  sjást  hér  og  hvar  gamlar  bæjarrústir 
upp  eptir  heiðunum  fyrir  austan  Hvftá.  Þjórsárdalur 


*)  íslenzkt  fombréfasafu  I.,  bls.  280  og  471. 

*)  Landnáma,  bls.  71-72,  160. 

*)  ísl.  Fornbréíasafn  III.,  bls.  84. 

*)  Landn&ma,  bls.  230. 

*)  Sbr.  Andvari  IX.  1888,  bls.  22. 

•)  Andvari  XI.  1886,  bls.  77-78. 

*)  Andvari  1883,  bls.  43-44.  Safn  til  sögu  íslands  IL,  bls.  454-57. 


Digitized  by  Google 


30 


eyddist  af  eldgostittl  óg  sandfoki,  liklega  mest  af  fíeklu- 
gosum  á 14.  öld.  Þórsmörk  fyrir  norðan  Eyjafjallajökul 
var  byggð  á landnámstið;  Asbjörn  Reyrketilsson  og  Stein- 
fiðr  bróðir  hans  rfámu  þar  land  fyrir  ofan  Krossá  fyrir 
austan  Fljót.  Ásbjörn  helgaði  landnám  sitt  Þór  og  kall- 
aði  Þórsmörk,1  þarer  getið  ýmsra  bæja;  sagter  að  byggð 
liafi  eyðzt  þar  á 14.  öld,  að  sumra  máli  af  eldgosum.* 
Auk  þess  hafa  mörg  önnur  hóruð  næst  sjó  eyðzt  af  eld- 
gosum  og  jökulhlaupum.  Katla  hefir  eytt  Dynskógahverfi, 
Nautadölum  og  Lágeyjarhverfi;  byggðarlagið  Skjaldbreið 
fyrir  suðaustan  Siðu  segja  menn  hafi  eyðzt  á 14.  öld,  og 
við  hlaupin  miklu  úr  Öræfajökli  á 14.  öld,  eyddist  Litla- 
hérað  og  Ingólfshötðahverfi.3 

Óbyggðir  á hinu  innra  hálendi  Islands  voru  seint 
kannaðar  og  litið  er  þeirra  getið  i elztu  sögunum,  af  þvi 
þær  svo  sjaldan  snerta  viðburði,  sem  i frásögur  eru  færðir. 
Ein  hin  elzta  frásögn  um  ferðir  i öræfum  íslands  er 
sögnin  um  Ontipa-Rárð,  og  er  hún  nokkuð  forneskjuleg. 
Bárður  var  liklega  einn  af  þeim  fyrstu,  er  nam  land  I 
Þingeyjarþingi;  Ouðbrandur  Vígfússon  heldur,  að  hann  hafi 
verið  fæddur  um  840,  og  komið  út  hingað,  þegar  hann 
var  hniginn  á efra  aldur.  Bárður  nam  Bárðardal  allan 
upp  frá  Kálfborgará  og  Eyjardalsá  og  bjó  að  Lunda- 
brekku;  hann  markaði  þar  af  veðrum,  að  landviðri  voru 
betri  en  hafviðri,  og  ætlaði  af  þvi  betri  lönd  fyrir  sunn- 
an  heiði;  »hann  sendi  sonu  sína  suðr  um  gói;  þá  fundu 
þeir  góibeitla  ok  annan  gróðr;  en  annat  vár  eptir,  þá 
gerði  Bárðr  kjálka  hverju  kykvendi,  því  er  gengt  var,  ok 
lét  hvat  draga  sittfóðr  ok  fjárhlut;  hann  fór  Vonarskarð, 
þar  er  siðan  heitir  Bárðargata;  hann  nam  siðan  Fljóts- 
hverfl,  ok  bjó  at  Gnúpum;  þá  var  tfiinn  kallaðr  Gnúpa- 
Bárðr.«4  Þetta  var  snemma  á landnámstíð  líklega  fyrir 

‘)  Landnáma,  bls.  280. 

’)  Eyyert  Olafggon:  Reise  igjennem  Island  II.,  bls.  7Ö6. 

*)  Sbr.  Th.  Thoroddgen : Oversigt  over  de  islandske  Vulkaners 
Historie.  Kbh.  1882,  bls.  26-27,  38,  4'M8  og  víðar. 

4)  Landnáma  III.  cap.  18.,  bls.  225-226. 


Digitized  by  Google 


31 


900.  Skarðið  milli  Tungnafellsjökuls  óg  Vatnajökuls  ei* 
kallað  Vonarskarð.  Fram  á þessa  öld  vissi  almenningur 
ekkert  um  þetta  skarð;  Pétur  Brynjólfsson,  semfórVatna- 
jðkulsveg  1794,  og  Pétur  Pétursson  frá  Hákonarstöðum, 
sem  fór  sömu  leið  um  1830,  sáu  báðir  í op  skarðsins,  en 
héidu  að  þar  væri  að  eins  lægð  i jökulinn;  Sveinn  Páls- 
son  er  hinn  fyrsti,  sem  getur  þess  til,  að  Tungnafellsjökull, 
sem  hann  kallar  Blágnýpujökul,  sé  frálaus  og  að  skarðið 
rauui  vera  Vonarskarð,  er  Bárður  fór.  Björn  Gunnlaugs- 
son  og  Sigurður  Gunnarsson  fóru  fyrstir  gegn  um  skarðið 
4.  ágúst  1839.  Sé  nú  þetta  skarð  hið  sama  Vonarskarð, 
er  Biirður  fór,  þá  hefir  hann  farið  hérumbil  beina  leið 
upp  með  Skjálfandafljóti  að  austan,  svo  um  Vonarskarð, 
suður  með  jökli  og  niður  með  Hverfisfljóti;  og  í Fljóts- 
hverfi,  þó  er  það  næsta  ótrúlegt,  að  hann  hafi  getað  komizt 
þessa  leið,  eptir  því  sem  til  hagar  á þessu  svæði.1 

Pað  sést  lika  á Hrafnkelssögu,  að  menn  hafa  snemma 
hætt  sér  á öræfi  til  þess  að  stytta  sér  leið.  Þegar  Sára- 
ur  á Leikskálum  sótti  vígsmálið  á hendur  Hrafnkeli 
freysgoða,  fór  hann  um  norðurendann  á Ódáðahrauni; 
þetta  hefir  liklega  verið  um  miðja  10.  öld.  í Hrafnkels- 
sögu*  segir  svo  frá  þessari  ferð:  »Hann  fer  norðr  til 

brúar  ok  svá  yfir  brú,  ok  þaðan  yfir  Möðrudalsheiði,  ok 
váru  þeir  i Möðrudal  um  nátt;  þaðan  riðu  þcir  til  Herði- 
breföstuugu,  ok  svá  fyrir  ofan  Bláfjöll,  ok  þaðan  íKróks- 
dai,  ok  svá  suðr  á Sand,  ok  koma  ofan  i Sauðafell  ok 
þaðan  á Þingvöll,  ok  var  þá  Hrafnkell  ekki  kominn*. 
Hrafnkell  fór  sunnanlands;  i sögunni  er  sagt  á öðrum 
stað,  að  þessi  leið  sé  ekki  almannavegur.  Sámur  hefir 
farið  austan  tii  um  Sprengisand,  úr  því  hann  kemur  í 
Sauðafell,  þvi  liklega  er  þetta  fell,  sera  nefnt  er,  Sauða- 
fell,  bjá  Köldukvisl.  Sprengisandur  hefir  eflaust  verið 
heldr  sjaldfarinn  til  forna  og  hvergi  er  hann  nefndur  þvi 
nafni  i sögunum,  það  eg  veit,  i Vémundarsögu8  er  Sprengi- 

')  Andvari  XVI.,  bls.  93-94. 

*)  Sagan  af  Hrafnkeli  Preysgoða.  Kmhöfn  1847,  ble.  12  og  9, 

‘)  íalenzkar  fornaögur  Q.  1881,  bls.  26. 


Digitized  by  Google 


32 

sandur  kallaður  Sandleið,  en  i Sturlungu  eingöngu  Sand- 
ur;  þar  er  meðal  annars  getið  um  eina  ferð  Guðmundar 
góða,  að  hann  fór  upp  Bárðardal,  svo  um  Króksdal  og 
suður  Sand,1  1242  reið  Þórður  kakali  »norður  yfir  Vöðla- 
heiði,  ok  svá  ina  nörðri  leið  á Sand,*  og  í annað  sinn 
reið  hann  »norðr  um  heiði  ok  upp  Bleiksmýrardal,  svá 
suðr  um  land  ok  kom  niðr  at  Keldum*.8  í Njálu  er 
Sprengisandur  kallaður  Gásasandur.4 

í Landnámu  eru  töluverðar  frásagnir  um  það,  hvern- 
ig  Kjalvegur  fannst.  Hrosskell  hét  maður;  hann  nam 
Svartárdal  allan  og  bjó  að  ýrarfelli;  hann  sendi  þræl 
sinn  Hrærek  upp  eptir  Mælifellsdal  i landaleitun  suður 
á fjöll;  hann  kom  til  gils  þess,  er  suður  verður  frá  Mæli- 
fellsdal  og  nú  heitir  Hræreksgil;  þar  setti  hann  niður 
§taf  nýbirktan  og  eptir  það  hvarf  hann  heim  aptur. 
Vekell  hinn  hamrammi  bjó  að  Mælifelli;  hann  spurði  ferð 
Hræreks;  þá  fór  hann  litlu  síðar  suður  á fjöll  i landaleit- 
an;  hann  kom  til  hauga  þeirra,  er  nú  heita  Vekelshaug- 
ar;  hann  skaut  milli  hauganna  og  hvarf  þaðan  aptur. 
En  er  þetta  spurði  Eiríkur  i Goðdölum,  sendi  hann  þræl 
sinn  suður  á fjöll,  er  hét  Raunguður;  fór  hann  i landa- 
leitan  og  kom  suður  til  Blöndukvisla  og  fór  síðan  upp 
með  þeirri  á,  er  fellur  fyrir  vestan  Vínverjadai  og  vest- 
ur  á hraunið  milli  Rcykjavalla  og  Kjalar,  og  kom  þar  á 
mannsspor  og  skildi,  að  þau  lágu  sunnan  að;  hann  lilóð 
þar  vörðu,  sem  siðan  var  kölluð  Raungaðarvarða;  þaðan 
fór  hann  aptur  og  gaf  Eiríkur  honum  frelsi  fyrir  ferð 
sina,  og  þaðan  af  tókust  upp  ferðir  um  Qallið  milli  Sunn- 
lendinga  fjórðungs  og  Norðlendinga.  Nokkru  seinna 
þreyttu  þeir  Þórir  dúfunefur  og  Örn  nokkur,  sem  var 
fjölkunnugur  landshornaniaður,  skeið  suður  um  Kjöl  og 
lögðu  við  hundrað  silfurs;  Erni  gekk  miður  og  undi  hann 
bvo  illa  við  félót  sitt,  að  hann  vildi  eigi  lifa  lengur  og  fór 


‘)  Sturlunga  1878.  I.,  bls.  248. 

• og  8)  Sturlunga  H.,  bls.  6;  I.,  bls.  409. 

4)  Njála  cap.  148,  og  149.  íslendinga  sögur  HI.  bls.  848,  863. 


Digitized  by  Google 


33 


upp  undir  fjallið,  er  nú  heitir  Arnarfell,  og  týndi  sér  þar 
sjálfur.1  Það  hlýtur  að  hafa  verið  nokkru  eptir  að  ferð- 
ir  hófust  um  Kjöl,  að  Þorgeir  hinn  hvinverski  hafði 
vetrarsetu  á Hvinverjadal  með  30  manns;  Haraldur  kon- 
ungur  hárfagri  sendi  hann  til  íslands,  tii  þess  að  drepa 
Asgrim  Öndóttsson;  en  það  tókst  þó  ekki;  Ásgrimur  gat 
með  brögðum  komizt  undan.*  Það  er  auðséð  á frásögn- 
unum  i Landnámu,  að  ferðir  hafa  þá  verið  alltíðar  norð- 
ur  yfir  Kjöl.s  Á Sturlungaöld  var  Kjalvegur  opt  farinn 
og  það  um  hávetur,  og  var  það  opt  mjög  örðugt,  sem 
nærri  má  geta;  einkum  er  þess  getið,  hve  miklar  mann- 
rauuir  þeir  urðu  að  þola  á Kjalvegi  Oddur  Þórarinsson 
og  Þórir  tottur;  þeir  riðu  fimmta  dag  jóla  norður  á fjall 
raeð  30  manna  og  hrepptu  mestu  ófærð  og  illviðri,  dóu 
sumir,  en  mestallt  liðið  komst  þó  í Hvinverjadal  og  hefir 
þá  líklega  verið  þar  sæluhús.  Tíuuda  dag  jóla  komust 
þeir  ofan  i Svartárdal  og  voru  þá  mjög  dasaðir  og  þrek- 
aðir  af  kulda.4  Það  er  sagt  um  Árna  biskup  Olafsson 
hinn  milda  (f  1430),  að  hann  hafi  riðið  á dag  frá  Skál- 
holti  á hjami  um  vetur  norður  Kjöl  að  Hólum  i Hjalta- 
dal;  var  hann  um  morguninn  í Skálholti  við  óttusöng, 
en  kom  til  Hóla  fyrir  aptansöng,  þá  hringt  var  til  Salve 
Regina.* 

Stórisandur  var  þegar  farinn  í fornöld;  þar  fór  Þor- 


')  Landnáma  III.  kap.  6.,  7.  og  8.,  bls.  190-191,  194-195. 

*)  Landnáma  III.  kap.  15.,  bls.  217-218. 

*)  Gudbrandur  Vigfússon  segir  (Sat'n  I.,  bls.  253-55),  að  Eirík- 
ur  { Goðdölum  muni  sem  aðrir  landnámsmenn  i Skagatirði  hafa 
komið  seint  út  hingað  (910-920),  en  annarstaðar  (Safn  I.,  bls.  258) 
telur  hann,  aö  þeir  öndóttssynir  haíi  setzt  að  í Eyjafirði  900-902; 
þetta  getur  varia  samrýmzt  hvað  við  annað,  úr  því  Eirlkur  í Goð- 
dötum  var  einn  af  þeim  hinum  fyrstu,  sem  lót  rannsaka  Kjalveg, 
áður  en  ferðir  hófust  þar  milli  ljórðunga,  en  Asgrímur  kom  út  á 
Eymm  og  reið  norður  Kjöl,  sem  þá  var  alfaravegur. 

*)  Sturlunga  saga.  Oxford  1878.  II.,  bls.  187.  Sbr.  Sturlunga  I., 
bls.  166,  362,  367,  393,  II.,  bls.  16,  79,  218  og  víðar.  Grettis  saga, 
Kmh  1859.  kap.  54.,  bls.  123.  Biskupasögur  II.,  bls.  32,  o.  s.  frv. 

*)  Árbækur  Espólíns  1L,  bls.  14. 

8 


Digitized  by  Google 


34 


björn  öngull,  þegar  hann  reið  til  alþingis  eptir  víg  Grett- 
is.1  Heiðarnar  norður  og  vestur  af  Langjökli  voru  þá 
mjög  vel  kunnar  og  alfaravegur  um  þær;  það  hefir,  ef 
til  vill,  nokkuð  aukið  þekkingu  manna  á upplendi  ís- 
lands,  að  sekir  skógarmenn  eins  og  t.  d.  Grettir  opt  urðu 
að  hafast  við  í óbyggðum.  Margir  sekir  menn  lögðust 
út  til  forna  og  allopt  i sögunum  er  getið  um  illvirkja  og 
útileguþjófa,  er  lifðu  af  sauðaþjófuaði  og  ránum.  1 
Vígastýrs  sögu  er  t.  d.  getið  um  Fjalla-Teit,  sem  var  að 
illu  einu  kenndur,  »því  hann  lá  á fjöllum  úti  og  lifði  hann 
því  likara,  sem  haun  væri  illdýri,  en  hann  væri  maðr. 
Teiti  voru  allar  leiðir  kunnar*.  lllar  tjáriieimtur  voru  i 
þá  daga  kenndar  fjailaþjófum.2  í Sturlungu  er  getið  um 
Geir  Þóroddson;  hanu  var  sonur  Þórodds  Grettissonar  og 
Þórgerðar  lygnu  göngukonu;  »haun  var  hinn  mesti  óald- 
armaðr,  stuldamaðr  ok  útileguþjófr;  hanu  var  skjótr  á 
fæti,  sváat  engi  hestr  tók  hann»;  hann  var  síðar  hengd- 
ur.s  Eins  og  aldarhátturinn  opt  var  til  forna,  var  eðlilegt, 
að  margir  legðust  út,  um  skemmri  og  lengri  tíma;  er  opt 
getið  um  slikt  í sögunum  og  hefir  það  eflaust  aukið  þekk- 
ingu  manna  um  öræfin  nokkuð.  Um  miðjöklana  sjálfa 
er  þvi  nær  aldrei  getið,  en  þó  hafa  menn  þekkt  nokkuð 
til  þeirra;  það  sést  t.  d.  á frásöguinni  um  Þórisdal  í 
Grettlu;  þó  er  sagan  um  dalinn  auðsjáaulega  ýkt  og  í 
sama  stýl  eins  og  útilegumannasögur  fra  seinui  timum. 

Nú  höfum  vér  stuttlega  drepið  á hiu  helztu  byggð- 
arlög  tii  fjalla  og  fjallvegi  þá,  sem  liggja  um  öræfin,  og 
sést  af  þvi  glögglega,  að  alþýða  xnauna  hér  á landi  hefir 
þegar  á 11.  og  12.  öld  haft  liér  um  bil  sömu  þekkingu  á 
hálendi  íslands  eins  og  menn  almennt  höfðu  fram  undir 
miðja  þessa  öld.  Það  var  nokkurn  veginn  nægileg  þekk- 
ing  tii  ferða  og  fjallieita  og  meira  kærðu  menu  sig  ekki 
um  i þá  daga;  vísindaleg  þekking  var  eðiiiega  ekki  til 


*)  Grettissaga  1869.  kap.  87.,  bls.  191. 

*)  íslendiaga  sögur  II.,  bls.  3C0,  802,  289. 
•)  Sturlunga  L,  bls.  46-48,  47. 


Digitized  by  Google 


36 


á þeim  tímura;  menn  færðu  ekki  í letur  neinar  lýsingaf 
á landinu  eða  náttúru  þess  og  gátu  staðanna  að  eins,  þeg- 
ar  þeir  snertu  einhverja  sögulega  viðburði. 

5.  Menntun  fornmanna,  feröir  þe  rra  og  landaþekking. 

Áður  en  vér  förum  nánar  að  tala  um  það,  sem  ritað 
hefir  verið  um  Isiand  til  forna,  utanlands  og  innan,  æti- 
um  vér  að  vikja  nokkuð  frá  aðalefninu  og  fara  nokkrum 
orðum  um  menntunina  almennt  á þeim  timum,  og  þá  sér- 
stakiega  um  þekkingu  manna  á þjóðum  og  löndum;  rit- 
in  eru  samvaxin  sinum  tima  og  geta  ekki  skilizt  án  hans, 
og  framsókn  til  fullkomnari  þekkingar  er  bundin  við  ótal 
ytri  og  inuri  skilyrði,  samgöngur  og  stjórnarskipun,  trú- 
arbrögð  og  tilbreytingar  aí  ýmsu  Uigi.  Einkum  þarf  þó 
niannkynið  að  vera  komið  á töluvert  þroskastig,  áður  en 
þekking  á löndum  og  íbúum  þeirra  er  komiu  í rétt  horf 
og  glögglega  fram  sett  i ritum  og  ræðum,  því  þar  er 
margt  að  athuga  og  marga  villu  að  varast,  einkumfram- 
an  af,  áður  en  náttúruvísindin  fara  að  skapast  og  menn 
hafa  fengið  glögga  hugmynd  um  það,  að  náttúra  og  mann- 
lif  fylgja  vissum  lögum.  Það  er  þvi  ekki  undarlegt,  þó 
landlýsingar  til  forna  séu  fremur  lélegar  og  blandaðar 
hindurvitnum  og  hjátrú,  enda  kemur  varla  nokkurt  veru- 
legt  visindasnið  á landfræði  og  mannfræði  fyrr  en  á 
þessari  öld;  mega  menn  því  ekki  dæma  of  harðlega  það 
sem  fornt  er,  þó  oss  sýnist  það  æði  barnalegt  og  ólíkt 
þvi,  sem  menn  mundu  rita  og  hugsa  nú  á nítjándu  öld. 

Það  voru  einkum  tveir  þjóðflokkar,  sem  snemma  á 
iniðöldunum  urðu  frömuðir  þekkingar  og  menningar  og 
því  nær  ósjálfrátt  korau  lireyfingu  á andlegt  og  líkam- 
legt  lif  norðurálfumanna  i ýmsum  greinum;  báðar  þess- 
ar  þjóðir  voru  hraustar  og  harðfengar  og  brutu  undirsig 
lönd  og  þjóðir  með  miskunnarlausri  harðneskju.  Það  voru 
Arabar  að  sunnan  og  hinir  norrænu  víkingar  að  norðan. 
Báðar  þessar  hermannaþjóðir  þutu  á stuttum  tima  yfir 
mikil  landflæmi  og  fengu  meiri  þekkingu  á löndum  og 

8* 


Digitized  by  Google 


36 


þjóðum  en  nokkrir  aðrir  í þá,  daga;  það  gat  ekki  hjá  þvi 
farið,  að  slíkar  ferðir  og  sambland  við  margar  þjóðir  hefðu 
mikil  andleg  áhrif  á jafn  gáfaða  menn,  þegar  þeir  spekt- 
ust  og  tóku  til  friðsamlegra  starfa.  Arabar  höfðu  fjarska 
mikil  áhrif  á visindin,  enda  voru  þeir  betur  settir,  því 
braut  þeirra  lá  yfir  öll  hin  miklu  menntalönd  fornaldar- 
innar;  það  varð  þeirra  hlutverk  að  kenna  Európu  að 
meta  vlsindi  fornaldarinnar  og  að  leggja  hinn  fyrsta 
grundvöll  i verklegum  frœðum,  náttúruvísindum  ogstœrð- 
fræði.  Norðurlandabúar  sköruðu  fram  úr  öilum  öðrum  í 
siglingum  og  sjómennsku;  þeir  urðu  kennarar  i þessari 
grein  og  forfeður  hinna  miklu  farþjóða,  er  nú  ráða  mestu 
í heiminura;  vísindin  gátu  ekki  orðið  jafn  margbrotin  hér 
nyrðra,  af  því  enginn  grundvöllur  var  á að  byggja,  en 
þó  spruttu  hér  upp  i norðrinu  þau  sögurit,  sem  bera 
langt  af  öllmn  sams  konar  ritum  í þá  daga,  i öðrum  lönd- 
um  Norðurálfunnar. 

Bæði  Arabar  og  Norðmenn  þekktu  fleiri  lönd  en 
flestar  aðrar  þjóðir  er  þá  voru  uppi.  Arabar  þekktu 
mikinn  hluta  Asiu  og  Áfríku;  upplöndin  í báðum  þessum 
álfum  þekktu  þeir  svo  vel,  að  menn  hafa  fyrst  á þessari 
öld  fengið  betri  þekkingu  á þeim  héruðum.  Norðmenn 
þekktu  allar  vesturstrandir  Európu,  Eystrasalt  og  Mið- 
jarðarhaf;  þeir  herjuðu  allt  austur  i Miðjarðarhafs  botna, 
stofnsettu  riki  á írlandi,  Skotlandi,  Englandi,  Frakklandi, 
ítaliu  og  Rússlandi;  þeir  sigldu  norður  fyrir  Noreg  aust- 
ur  í Hvítahaf,  fundu  Færeyjar  og  ísland,  og  svo  fundu 
íslendingar  Græuland,  Helluland  og  Vínland,  sigldu  norð- 
ur  á Svalbarð  i Hafsbotnum  norðan  til  á austurströndu 
Grænlands,  fóru  norður  á Króksfjarðarheiði  vestan  við 
Grænland,  norður  í Smithssundi  o.  s.  frv.  Sýna  allar 
þessar  ferðir,  hve  ótrúlegt  þol  og  dugnaður  hefir  búið  i 
þessum  sæförum;  þeir  létu  ekkert  á sig  fá,  en  brutust 
fram  gegnum  ísa  og  klungur  með  illan  útbúnað  á smá- 
um  skipum.  Landaþekking  hinna  fornu  íslendinga  hefir 
því  auðsjáanlega  náðyfir  mikið  svæði,  þó  tiltölulega  litið 


Digitized  by  Google 


87 


sé  faert  1 letur  um  ferðir  þeirra  og  rannsóknir;  frásagn- 
irnar  um  löndin  eru  á víð  og  dreif  innan  um  söguritin. 

Þegar  landnámsmenn  voru  setztir  að  á íslandi,  var 
ekkert  eðlilegra,  en  að  þeir  minntust  á þrekvirki  sín  og 
forfeðranna,  og  héldu  minningu  afreksmannanna  á lopti 
i kvæðum  og  sögum;  þegar  þeir  lærðu  að  rita,  settu  þeir 
frásagnirnar  i letur.  Kringumstæðurnar  voru  framan  af, 
eptir  að  kristni  var  lögtekin,  mjðg  hentugar  til  ritstarfa; 
samgöngur  voru  tíðar;  margir  heldri  menn  voru  sifellt  á 
ferðum  hér  og  hvar  um  Norðurálfuna;  þá  var  friður  og 
spekt  i landinu  á stjórnarárum  hinna  fyrstu  biskupa  og 
næðið  nóg  á vetrum  til  ritstarfa,  þvi  lítið  glapti  fyrir. 
Rómverska  menntunin,  sern  hingað  fluttist,  varð  hér  á- 
hrifatneiri  en  nokkucstaðar  annarstaðar  á Norðurlönd- 
um,  og  voru  sérstakar  ástæður  til  þess.  Meginþorri 
klerkalýðsins  erlendis  var  annaðhvort  útlendur,  eða  runn- 
inn  upp  af  lægri  stéttum;  hann  tók  lítinn  þátt  i verkleg- 
um  störfutn  þjóðanna,  og  því  síður  í stjórnarathöfnum, 
löggjöf  og  landsmálum;  klerkastéttin  teygði  ræturnar  til 
Rómaborgar,  og  reyndi  að  svæla  undir  sig  yfirráð  yflr 
lýðuin  og  löndum;  kirkjan  skipti  sér  ekkert  af  þjóðlegum 
málum  nema  til  eigin  hagstnuna;  hún  var  andstæð  og 
fjandsamleg  öllu  þvi,  sem  minnti  á forna  frægð,  og  inn- 
lendar  sögur  og  kappakvæði  voru  syndsamleg;  endur- 
minning  um  fornan  átrúnað,  hernað  og  vigaferli,  varð  að 
upprætast,  svo  kirkjan  gæti  risið  hrein  og  fáguð  á nýj- 
um  og  endurbættum  grundvelli.  Ilér  á íslandi  var  allt 
öðru  máli  að  gegna  framan  af;  kristnin  hafði  alls  ekki 
fest  neinar  verulegar  rætur  i landinu,  áður  en  hún  var 
lögtekin;  menn  tóku  hinn  nýja  sið  eingöngu  af  pólitisk- 
um  ástæðum,  til  þess  ekki  yrði  óöld  og  ilideilur  i land- 
inu;  þeir  höfðingjar,  sem  verið  höfðu  mestir  framkvæmda- 
raenn  i stjórn  landsins,  tóku  sjálfir  að  sér  kirkjustjórn- 
ina,  lærðu  latínu,  rit,  söng,  grammatík  og  aðrar  klerka- 
menntir,  fóru  í prestsskrúða  og  sungu  ntessur,  eins  og 
ekkert  hefði  i skorizt;  goðarnir  urðu  að  prestum,  og  hofin 
að  kirkjttm.  í Kristnisögu  stendur  t.  d.,  þar  sein  talað 


Digitized  by  Google 


38 


er  um  kirkjustjórn  Gissurar  biskups:  »þA  voru  flestfr 
virðingamenn  lærðir  ok  vigðir  til  presta,  þó  at  höfðingj- 
ar  væri*,1  Af  þessu  leiddi,  að  mestu  skörunsrar  þjóðar- 
innar  og  framkvæmdamenn,  urðu  lærðir  osr  leiknir  i þeim 
menntum,  sem  klerkar  þá  tíðkuðu;  þeir  fyrirlitu  ekki  þá 
þjóð  op  það  land,  sem  þeir  voru  i;  þvert  á móti,  þeir 
voru  nátenydir  hinum  innstu  taugum  þjóðlffsins,  o.a;  þvi 
var  það  eðlilefrt,  að  þeir  notuðu  hæfllegleika  sina  og 
menntun,  til  þess  að  viðfrægja  ættir  sinar  og  telja  upp 
hreystiverk  forfeðranna,  sem  voru  eptirkomendunum  til 
heiðurs  og  sóma;  þó  þeir  kynnu  latinu,  þá  fyrirlitu  þeir 
ekki  móðurmálið,  en  rituðu  sina  eigin  tungu  og  voru  i 
þvi  fremri  öllum  öðrum  kristnum  þjóðum  i Európu.  Hin- 
ir  fyrstu  biskupar  voru  hinir  mestu  ágætismenn,  og  stuðl- 
uðu  að  þvi,  sem  gat  orðið  landinu  til  góðs,  en  þetta 
breyttist  þvi  miður  seinna,  þegar  kúgunaraudi  páfakirkj- 
unnar  var  runninn  hingað  og  búinn  að  festa  rætur. 

Það  lagði  hinn  fvrsta  grundvöll  til  gullaldarinnar  i 
islenzkum  bókmenntum,  að  göfugustu  ok  mestu  fram- 
kvæmdamenn  landsins  voru  lærðir,  en  að  fræðalystin  jókst 
og  hélzt,  var  mjög  mikið  að  þakka  hinu  fjöruga  ferðalifi. 
Ferðalöngunin  varþjóðinni  innrætt  siðan  á víkingaöldinni; 
enginn  þótti  sá  maður  með  mönnum,  sem  ekki  hafði  í 
ungdæmi  sfnu  verið  i förum,  heimsótt  konunga  og  stór- 
menni  og  barizt  f útlöndum  sér  til  fjár  og  frama.  Fram- 
an  af  áttu  margir  fslendingar  hafskip  og  stýrðu  þeim 
sjálfir.  Þegar  t.  d.  Þangbrandur  kom  frá  íslandi  og  sagði 
Ólafl  konungi  Tryggvasyni  frá  árangrinum  af  íslands- 
ferðinni,  þá  varð  konungur  svo  reiður,  að  hann  lét  taka 
íslenzka  menn  í Niðarósi  höndum  og  hótaði  þeim  drápi 
og  meiðslum,  en  lét  ræna  suma;  þá  er  sagt,  að  þar  hafi 
verið  margir  islenzkir  höfðingjasynir  og  stýrði  hver  sfnu 
skipi.®  Opt  er  getið  um  fjölda  íslendinga  i Niðarósi;  á 
dögum  Magnúsar  berfætta  voru  eitt  sinn  300  íslendingar 


*)  Biskupasögur  I.,  bls.  29 
*)  Fornmaanasögur  II.,  bls.  206. 


Digitized  by  Google 


99 

staddir  1 Niðarósí,  enda  voru  fslendingar  fram  eptir  öllit 
með  annan  fótinn  i Noregi,  eins  og  sést  i hverrí  sögu; 
þar  áttu  þeir  ættingja  og  vini  og  stóðu  í nánu  sambandi 
við  þá;  margir  voru  af  stórum  ættum  og  jafnvel  skyldir 
o g tengdir  konungum;  Qissnr  hviti  o g Ólafur  Tryggvason 
voru  t.  d.  þremenningar,  og  í þann  tíma  voru  margir 
aðrir  frændur  Ólafs  konungs  á fslandi;1  móðirJóns  Lopts- 
sonar  var  Þóra  dóttir  Magnúsar  konungs  berfætts,  ogþvf 
var  Páli  Jónssvni  svo  mætavel  tekið  i Noregi,  er  hann 
kom  þar  til  vigslu;  »allir  \irðu  hann  mikils,  sem  von  var 
at,  ok  hans  frændr  voru  allir,  þeir  er  göfgastir  voru  f 
landinu*.*  Margir  höfðingjar  norskir  voru  góðir  við  ís- 
Jendfnga;  það  er  t.  d.  sagt  um  Gregorius  Dagsson:  »þat 
var  almæli,  at  hann  væri  höfuð  lendra  manna  i Noregi, 
fþeirra  manna  minnum,  er  þá  voruuppi,  ok  verit  beztvið 
íslendinga,  síðan  Eysteinn  konungr  Magnússon  andaðist«.» 
Miklu  seinna  (1407)  er  sagt  um  Erlend  Filippusson,  er 
þá  vareinna  mestur  hötðingi  af  bændum  f Noregi,  að  »hann 
trúði  betr  Tslendingum  en  öðrum  norrænum  mönnum  og 
hafði  þá  jafnan  f þjónustu  sinni«.4  Svo  mætti  telja  fleiri 
dæmi  þessu  Ifk.  í Niðnrósi  var  stöðug  fslendingabyggð  og 
sumir  áttu  þar  eignir.  Opt  var  þó  Tslendingum  örðugur 
fjárhagurinn  erlendis,  jafnvel  þó  tignir  væru  og  ættstór- 
in  skotsilfur  hefir  jafnan  verið  lftið  á íslandi  og  ekki 
var  allt  af  hægt  að  gjöra  sór  peninga  úr  vaðmálum  og 
ððrum  tslenzkum  varningi.*  Þegar  Sturla  Þórðarson  fór 
utan  1263,  hafði  hann  »nær  ekki  fé«.6  Þorgils  skarði  var 
ekki  peningarfkur  f Noregi  og  var  illt  til  tjár;7  sarna  er 

*)  Fornmannasögur  IT.,  bls.  G2. 

•)  Biskupasögur  I.,  bls.  130. 

*)  Fornmannasögur  VII.,  bls.  273. 

4)  Lðgmannsannáll.  Isl.  ann.  1888,  bls.  289. 

‘)  1282  biönr  Martinus  páfi  IV.  Jón  erkibiskup  að  koma  tínnd- 
nm  af  fslandi,  Færevjum  og  Grœnlaudi  í peninga,  þvi  nautshúðir, 
selskinn,  rostungstennnr  og  hvalseymi  sé  ekki  hentugur  gjaldeyrir 
fyrir  páfastólinn.  Dipl.  island.  II.,  bls.  235-37. 

•)  Sturlunga  II.,  bls.  269,  270. 

*)^Sturlunga  H.,  bls.  110-111. 


Digitized  by  Google 


40 


eagt  ura  Qissttr  Þorvaldsson,1 * *  og  Þórður  kakali  var  eitt 
sinn  oróinn  svo  penningalaus,  að  hann  varð  að  selja  allt 
er  laust  var  og  að  endingu  »setti  hann  út  hinn  eina  grip 
sem  hann  átti,  þann  er  fé  tók;  þat  var  skarlatsskikkja 
fóðruð  hvitum  skinnum«;  Þórður  var  nú  reyndar  ekki 
mikill  reglumaður,  en  sat  optast  á skytningi  á kvöldin 
og  barðist  við  drykkjunauta  sina  með  hornum  og  skrið- 
ljósum.8  Árni  biskup  Þorláksson  komst  lika  i fjárklípu  1 
Noregi,  eptir  þvi  sem  ráða  má  af  sögu  hans.  »Herra 
Jörundr  erkibiskup  bauð  þá  Árna  biskupi  bliðlega  á sinn 
kost;  er  hann  þann  vetr  með  honurn  ok  fram  á sumar, 
til  þess  er  honum  komu  penningar«.s 

Þó  nú  íslendingar  væri  upprunnir  frá  Noregi  ogætti 
þar  svo  marga  vini  og  venslamenn,  þá  skoðuðu  þeir  sig 
samt  sem  sérstaka  þjóð  og  hjálpuðu  hver  öðrum,  af  því 
þeir  voru  samlandar;  þessa  eru  nokkur  dæmi  i sögunum, 
eins  og  t.  d.  er  Gisl  fslendingur  vá  Gjafvald,  liirðmann 
Magnúsar  konungs  Ólafssonar,  en  íslendingar  hjálpuðu 
honum  allir,  þeir  er  þar  voru,  hjuggu  hann  úr  fjötrum, 
og  skeyttu  eigi  um  reiði  konungs.4  Það  ber  og  við  að  ís- 
lendingum  þykir  minnkun  að  þvi,  að  láta  útlendinga  sjá,  að 
þeir  eigist  illt  við  erlendis,  eins  og  sjá  má  t.  d.  i Eyrbyggju, 
þar  sem  Þorleifur  kimbi  segir  við  Arnbjörn,  er  Arnbjörn 
lausthannmeð  heitri  grautarsleif:  »Eigi  skulu  Norðmenn  at 
þvi  hlægja,  með  þvi  vér  erum  komnir  hér  tveir  samlendir,  at 
þeir  þurfi  at  draga  okkur  i sundr  sem  hunda,  en  minnast 
skal  þessa,  þá  við  erum  áíslandi*.5  íslendingar  taka  það 
fram,  að  þeir  séu  íslenzkir,  en  eigi  norrænir,  eins  og  t.  d. 
Hjalti  Skeggjason,  er  hann  sagði  við  Björn  stallara  og  Ingi- 
björgu  Tryggvadóttur:  »ek  em  ekki  norrænn  maðr,  en  ek 
hefi  spurt,  at  með  Svíakonungi  eru  islenzkir  menn,  kunn- 


l)  Sturlunga  II.,  bls.  100. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  635-36,  Sturlunga  II.,  bla.  843-46. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  785. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  221.  Fommannasögur  VII.,  bls.  30-40. 

*)  Eyrbyggja.  kap.  89. 


Digitized  by  Google 


41 

ingjar  mínir*.1  Hins  vegar  sést  þó,  að  menn  hafa  á íslandi 
álitið  þá  af  sömu  þjóð,  er  töluðu  norrœna  tungu;  þess- 
vegna  stendur  i Grágás:  »þann  mann  scal  eigi  í dóm 
nefna,  er  eigi  hefir  mál  numit  i bnrnæsku  á danska 
tungu,  áðr  hann  hefir  iij  vetr  verit  á íslandi  eþalengr«.s 

Sumir  Islendingar  fóru  eins  og  kunnugt  er  til  annara 
konunga  en  Noregskonunga,  færðu  þeim  drápur  og  þágu 
verðlaun  fyrir;  sumir  gengu  á mála  i Miklagarði, 
sumir  fóru  austur  i Garðariki  eða  lögðust  i viking 
og  kynntust  þá  mörgum  þjóðum  og  löndum.  Hér  tek 
eg  að  eins  fáein  dæmi,  sem  flest  eru  alkunn.  Egill 
Skallagrimsson  og  Þórólfur  herjuðu  um  Austurveg  og 
gerðu  strandhögg  á Kúrlandi,  sigldu  kring  um  Dan- 
mörku,  niður  með  Frislandi  og  suður  með  Saxiandi 
og  Flæmingjalandi  og  svo  til  Englands;  þar  létu  þeir 
primsignast  og  gengu  á mála  hjá  Aðalsteini  Engla- 
konungi  með  300  manna.9  Gunnlaugur  ormstunga  fer  frá 
Noregi  til  Aðalráðs  konungs  á Englandi,  þaðan  til  Sig- 
tryggs  konungs  i Dyflinni,  svo  til  Sigurðar  jarls  Hlöðvers- 
sonar  i Orkneyjum,  þaðan  til  Konungahellu  og  upp  i Vestra- 
gautland  til  Sigurðar  jarls  i Skörum,  svo  til  Ólafs  kon- 
ungs  í Eirikssonar  í Uppsölum,  svo  aptur  til  Aðalráðs 
konungs  á Englandi,  svo  til  Þrándheims  og  svo  heim  til  Is- 
lauds  með  Hallfreði  vandræðaskáldi.4  Gunnar  á Illíðnr- 
euda  fór  í hernað  með  Kolskeggi  og  Hallvarði  hvita  og 
herjuðu  þeir  um  Austurveg  og  sigldu  þaðan  með  tíu  skip- 
um  til  Heiðabæjar  til  þess  að  hitta  Harald  Gormsson; 
siðan  fór  Gunnar  norður  til  Þrándheims  á fund  Hákonar 
jarls.5  Kolskeggur  fór  seinna  úr  Noregi  til  Danmerkur 


')  Fornmannasögur  IV.,  bls.  133-84. 

*)  Grágás.  Útg.  V.  Finsen.  Kmb.  1862.  Þingskapaþáttur  20., 
bls.  sa 

’)  Sagan  af  Agli  Skallagrimssyni.  Reykjavík  1856.  kap.  46.-60., 
bls.  89-102. 

*)  Gunnlaugssaga  ormstungu.  kap.  6.-10.  Islendingasögur  1847. 
II.,  bls.  221-243. 

Njála.  Kmh.  1772.  kap.  28.-31. 


Digitized  by  Google 


49 


til  Sveins  konnngs  tjúguskeggs  og  tók  þar  skfrn,  fór  svo 
austur  í Garðaríki  og  var  þar  einn  vetnr;  þá  fór  hamv 
þaðan  út  í Miklagarð  og  gekk  þar  á mála;  spurðist  það 
síðast  til  hans,  að  hann  kvongaðist  þar  og  varð  höfðingi 
fyrir  Væringja-liði  og  var  þar  til  dauðadags.1  Helgi  og 
og  Grímur  Njáls  s.vnir  voru  hirðmenn  Sigurðar  jarls  i 
Orkneyjum,  og  voru  i herferðum  á Skotlandi  og  Mön.* 
Björn  Breiðvikingakappi  fór  suður  til  Danmerkur  og  það- 
an  suður  til  Vindlands  til  Jómsborgar;  þá  var  Pálnatóki 
fyrir  Jómsvikingam.  Björn  gekk  I lög  þeirra  og  var 
þar  kappi  kallaður.8  Þorvaldur  víðförli  var  sem  kunnugt 
er  i bardögum  með  Sveini  konungi  tjúguskegg  á Bret- 
landi,  fór  síðan  með  Friðreki  biskupi  heim  til  íslands,  til 
þess  að  boða  kristni,  og  fór  siðan  um  mestalla  Evrópu  og 
austur  til  Jórsala  og  Miklagarðs  og  sfðan  til  Garðaríkis, 
stofnsetti  þar  klaustur  og  dó  þar.*  Hörður  Grfmkelsson 
var  15  vetur  utan  í einu  og  hafði  orðið  gott  til  fjár  og 
virðinga;  hann  átti  gautlenzka  jarlsdóttur.*  Bolli  Bolla- 
son  sagði  við  Ólaf  konung,  að  það  hefði  verið  ætlun  sin, 
er  hann  fór  af  íslandi,  að  eigi  skyldi  til  hans  spyrjast  i 
næsta  húsi;  fór  hann  siðan  austur  f Miklagarð  og  kom 
sér  i »Væringjasetu«  og  var  þar  mörg  ár.  Þegar  Bolli 
kom  aptur  heim  til  fslands  úr  utanförinni,  var  hann  svo 
mikill  skartsmaður,  að  hann  vildi  engin  klæði  bera  nema 
skarlatsklæði  og  pellsklæði  og  öll  voru  vopn  hans  gtill- 
búin.6  I Hrafnkelssögu  er  getið  um  Þorkel  Þjóstarsson, 
sem  hafði  verið  sjö  ár  utan  og  verið  i Miklagarði  og  var 
handgenginn  Garðskonungi.7  Þorsteinn  sonur  Vígastyrs 
elti  Gest  Þórhallason  alla  leið  suður  í Miklagarð;8  hið  sama 


*)  Njála.  kap.  82. 

*)  Njála.  kap.  86.-87. 

*)  Eyrbvggja.  Leipzig  18lil.  kap.  29.,  bls.  52. 
4)  Biskupaaögur  I.,  bls.  25,  48-49. 

*)  íslendingasögur  II.,  60,  118. 

*)  Laxdæla.  kap.  73.  og  77. 

7)  Hrat'nkelssaga.  Kbh.  1847,  bls.  13. 

*)  íslendingasögur  II.,  bls.  304. 


Digitized  by  Google 


48 

er  sagt  um  Þorsteín  drómund,  að  hann  hafl  elt  Þorbjörn 
ðngul  til  Miklagarðs  og  hefnt  þar  Grettis.1  í sðgu  Magn- 
úsar  berfætts  er  getið  um  islenzkan  mann,  er  Eldjárn 
hét:  hann  var  þá  nýkominn  ntan  af  Miklagarði.8  Þegar 
Haraldur  harðráði  var  í Miklagarði,  var  Halldór  Snorra- 
son  með  honum  í herferðum  til  Sikileyjar  og  viðar;  þar 
var  þá  íslenzkur  maður  sveitarhöfðingi  meðal  Væringja, 
Márr  Húnrððarson.®  Víga-Barði  var  á mála  með  Væringj- 
um  og  féll  þar,4  og  enn  fleiri  íslendingar  voru  þar  evstra. 
Surair  íslendingar  fóru  norður  á bóginn  til  Finnlands  og 
Bjarmalands  og  sumir  til  Hólmgarðs,  eins  og  t.  d.  Skinna- 
Björn  Hólmgarðsfari.5  Höfðingjasynir  islenzkir  voru  á 
sifelldu  ferðalagi  viðs  vegar  um  lönd  og  er  þess  getið  i 
hverri  sðgu  og  væri  nóg  efni  í stóra  ritgjörð  að  rekja  það 
út  i æsar,  en  hjer  er  þess  ekki  þörf.  Á ferðum  sinum 
til  Grænlands  og  Ameriku  sýndu  Islendingar  hið  mesta 
þrek  og  þol;  og  um  verzlunarferðir  margra  Islendinga  til 
annara  landa  er  opt  talað  i sögunum.  Um  lok  12.  aldar 
eru  aðkomumenn  frá  íslandi  jafnvel  nefndir  í þæjar- 
rétti  Slésvikur,6  og  meðal  útlendinga,  er  komi  til  Bergen, 
eru  íslendingar  i fornu  riti7  lika  nefndir,  sem  eðlilegt  er. 

Eptir  að  kristni  var  lögtekin  á íslandi,  minnkuðu  ekki 
utanferðir  fyrir  það;  þá  urðu  suðnrgöngur  mjög  tiðar; 
stundum  þurftu  menn  að  reka  erindi  sin  í Rómaborg, 
stundum  hétu  menn  að  ganga  suður  sér  til  sáluhjálpar. 
Suðurferða  er  getið  i flestum  sögum;  slíkar  ferðir  voru 
mjðg  örðugar  i þá  daga,  og  opt  bar  það  við,  að  meirn 
létust  á leiðinni.  í þá  daga  gátu  félitlir  pilagrímar  hing- 
að  og  þangað  á leiðinni  ókeypis  fengið  gistingu  og  beina 


')  Grettisgaga.  Kbh.  1A59.  kap.  88.-89.,  bls.  193-94. 

*)  Pommannasðgnr  Vll.,  bls.  59. 

*)  Pommannasögur  VI.,  bls.  136,  356. 

*)  íslendingasögnr  II.,  bls.  394. 

‘)  Landnáma  III.,  kap.  1.  ísl.sög.  I.,  bls.  169. 

*)  E.  Baasch:  Islandsfahrt  der  Deutschen.  Hamburg  1889, 

bls.  2. 

'J  Langenbeck : Scriptores  rer.  Dan.  V.,  363. 


Digitized  by  Googie 


44 


1 klaustrum  og  spftölum,  er  lágu  við  þjóðbraut,  og  heflr 
það  eflaust  hjálpað  mörgum  áfram.  í þá  daga  kunnu 
allir  lærðir  menn  latfnu  og  var  það  töluverður  hægðar- 
auki  fyrir  pflagrlma,  að  geta  gert  sig  skiljanlega  fyrir 
lærðum  mönnum  1 löndunum,  er  þeir  fóru  yfir,  því  fáir 
hafa  verið  líkir  Halli  Teitssyni  biskupsefni,  sem  »mælti 
alstaðar  þeirra  máli,  sem  hann  væri  alstaðar  þar  barn- 
fæddr,  sem  þá  kom  hann«.1  Á Rínarhólma  nálægt  þvf, 
er  fljótið  fellur  úr  Bodenvatni,  var  stofnað  klaustur  á dög- 
um  Karlamagnúsar ; þar  hét  Reichenau;  klaustrið  gjörðist 
auðugt  og  munkarnir  tóku  með  mikilli  gestrisni  móti  píla- 
grfmum,  er  suður  gengu  og  veittu  þeim  beina  og  hjúkr- 
un;  snemma  á 9.  öld  tóku  munkarnir  upp  þann  sið,  að 
rita  I bók  nöfn  allra  þeirra  pilagrfma,  er  þar  gistu  og 
héldu  þessum  vana  fram  um  alla  9.,  10.  og  11.  öld;  bók 
þessi  er  enn  þá  til  og  á henni  eru  meðal  annars  talin  nöfn 
39  suðurgöngumanna  frá  Islandi  (Hislant  terra).*  Sést  á 
þessu,  hve  suðurgöngur  hafa  verið  tfðar  frá  Islandi  f þá 
daga,  þvf  viða  lágu  leiðir  um  til  Rómaborgar  annarstaðar 
en  þar;  hvergi  i islenzkum  sögum  er  getið  um  Reichenau 
og  ekki  þekkjastnein  af  nöfnunum,  nema  ef  vera  skyldi 
eitt,  enda  hafa  sjálfsagt  margir  fleiri  farið  suður  en  getið 
er  um  f sögum  og  annálum.  Sumir  íslendingar  rituðu 
ferðasögur,  eins  og  t.  d.  Gissur  Hallsson.  Um  hann  segir 
svo  í Sturlungu:3  >hann  var  bæði  vitr  og  málsnjallr; 
hann  var  stallari  Sigurðar  konungs,  föður  Sverris  kon- 
ungs.  Hann  var  ok  hinn  bezti  klerkr,*  þeirra  er  hjer  á 
landi  hefir  verit.  Opt  fór  hann  af  landi  1 brott;  ok  var 
betur  metinn  f Róma,  en  nokkurr  annarr  íslenzkr  maðr 

')  Biskupasögnr  I.,  bls.  80. 

*)  Jacob  Grimm : Om  oldnordiske  Egeunavne  i en  i Reichonau 
skreven  Necrolog  fra  det  9.  og  10.  Aarhundrede.  Antiquarisk  Tids- 
skrift  184.8-45,  bls.  G7-75;  sbr.  íslenzkt  fornbréfasafn  I.,  bls.  170-172. 

*)  Sturlunga.  Oxford  1878.  I.,  bls.  200. 

*)  Góðir  klerkar  voru  þeir  kallaðir,  sem  voru  vel  lærðir,  þó 
ekki  væru  þeir  prestvigðir.  í Rómverjasögum  er  t.  d.  sagt  um 
Lúcius  Sulla:  »Lucius  var  góðr  klerkr  bœðiálatinu  ok  á girzku*. 

Sýnisbók  Ronráðs  Gislasonar.  Kmh.  18G0,  bls.  149. 


Digitized  by  Google 


45 


hafði  verit  fyrir  hann,  af  mennt  sinni  og  framkvæmd. 
Hónum  var  víða  kunnigt  um  Suðr-löndin.  Ok  þar  af 
gjörði  hann  bók  þá,  erheitirFlos  Peregrinationis«.  Þessi 
bók  er  nú  fyrir  löngu  týnd.  Gissur  Hallsson  var  mikill 
höfðingi  og  hinn  mesti  fróðleiks-  og  gleðimaður;  Sæmund- 
ur  Jónsson,  bróðir  Páls  biskups,  sagði  um  hann,  að  hann 
væri  »hrókr  alls  fagnaðar,  hvárgi  er  hann  var  staddr*.1 
Nikulás  ábóti  (f  llö8)  ritaði  »leiðarvísir  ok  borgaskipun« 
og  segir  þar  frá  þvf,  hverja  vegi  og  hverjar  dagleiðir  skuli 
fara  suður  til  Rómar  og  svo  út  til  Jórsalalands,  og  er  það 
rit  enn  þá  til.*  Það  sést  bezt  á sögu  Páls  biskups,  hve 
tíðar  utanferðir  klerka  hafa  verið  í þá  daga.  Páll  biskup 
Ijet  telja  kirkjur  og  klerka  1 sínu  biskupsdæmi,  sökutn 
þess,  »at  hann  vildi  leyfa  utanferðir  prestum,  ef  ærnir 
væri  eptir  i hans  sýslu;  en  hann  vildi  ok  fyrir  sjá,  ef 
svá  félli,  at  eigi  væri  prestafátt  í hans  sýslu,  meðan  hann 
væri  biskup*.*  Sumir  pílagrímar  fóru  gangandi  suður  til 
Rómaborgar  með  staf  og  skreppu;  Þorvaldur  frá  Vatns- 
firði  gekk  suður  og  var  þrjú  ár  í ferðinni;4  sumir  riðu  og 
voru  þá  fljótari,  t.  d.  Orækja;  hann  fann  á suðurferð  sinni 
Valdimar  konung  hinn  gamla  og  gaf  konungur  honum 
hest  þann,  er  hann  reið  suður  og  sunnan.5  Sturla  Sig- 
hvatsson  fór  til  Noregs,  þaðan  til  Danmerkur  og  svo  suð- 
ur;  Valdimar  konungur  gaf  honum  líka  hest.  »Sturla 
tók  stórar  skriptir  i Rómaborg  ok  var  leiddr  milli  kirku- 
anna  allra  í Rómaborg  ok  ráðið  fyrir  flcstum  höfuðkirkj- 
um;  barhann  þat  drengilega,  sera  líklegtvar,  en  flest  fólk 
stóð  úti  ok  undraðist,  barði  á brjóstit  ok  harmaði,  er  svá 
fríðr  maðr  var  svá  hörmulega  leikinn  ok  mátti  ekki  vatni 


’)  Biskupa'íögur  I.,  bls.  137.  Sbr.  Safn  til  sögu  íslands  II., 
bls.  26. 

*)  E.  Chr.  Werlauff : Sytnbolæ  ad  geographiara  medii  *vi  ex 
monumentis  Islandicis.  Hauniæ  1821.  4to. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  136. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  676. 

*)  Sturlunga  L,  bls.  846. 


Digitized  by  Google 


46 


balda  bæði  konur  ok  karlar*.1  Kýmileg  er  ferðasaga 
Ketils  prests,  sem  var  sendisveinn  Guðmundar  biskups 
Arasonar.  Ketill  var  fátækur  og  litt  lærður,  en  kom  þó 
fram  erindi  sínu  í Rómaborg  fyrir  sérstaka  heppni;  hann 
fór  gangandi  suður  og  sunnan,  og  er  hann  hafði  fengið 
páfabrjefið,  segir  sagan,  að  prestur  hafi  orðið  fegnari  en 
frá  megi  segja;  »leggr  land  undir  fót,  ok  hleypr  svá  norðr 
eptir  löndum,  at  á tuttugasta  degi  ok  þrettánda  kernur 
hann  i sjátún  aptr  í Rauðstokk;  gengr  þar  þegar  i kugg, 
er  albúinn  liggr  fyrir  bænum;  fá  þeir  hraðbyri  til  Björg- 
ynjar«.*  Menn  fóru  í þá  daga  tvær  aðalieiðir  til  Róma- 
borgar;  hina  vestri  leið  fór  Kári  Sölmundarson  frá  Nor- 
mandi  yfir  Frakkland  og  svo  sjóleið,  en  Fiosi  fór  heim 
frá  Róm  liina  eystri  leið  um  Þýzkaland  og  var  hún  tið- 
farnari;  þeirri  leið  lýsir  Nikulás  ábóti.  Suðurferðir  ís- 
lendinga  voru  mjög  tiðar  all-langt  fram  eptir  öldutn;  er 
þeirra  mjög  opt  getið  i Sturlungu  og  í mörgum  öðrum 
sögum  og  annálum;  yrði  það  allt  of  langt  mál  að  segja 
frá  suðurferðunum  hér,  þó  eigi  væri  nema  í ágripi;  lang- 
raestar  voru  suðurferðirnar  á 13.  öldinni,  en  á annálum 
sést  þó,  að  ali-margir  prestar  og  nokkrir  ieikmenn  hafa 
gengið  suður  á 14.  öidinni;  síra  Einar  Hafliðason,  er  ritað 
hefir  Lögmannsannál,  gekk  suður  1345  og  kom  til  páfa- 
garðs  í Avignon  og  var  þar  9 nætur;  fór  svo  um  Franka- 
ríki  fram  og  aptur  og  var  í Paris  um  nokkurn  tima,  og 
var  í ferðinni  rúmt  ár.#  Snorri  Ketilsson  andaðist  á suð- 
urveguin  1347;  1391  komu  út  Björn  Einarsson,  Þórður 
Sigmundarson,  Þórður  Árnason  og  síra  Ilalldór;  og  höfðu 
allir  gengið  til  Róms;  árið  eptir  kom  út  Árni  Einarsson, 
er  hafði  gengið  suður,4  o.  s.  frv.  Á 15.  öld  fer  mjög  mikið 
að  minnka  um  suðurferðir;  þá  hafa  ekki  farið  nema  stöku 
menn  á strjálingi,  einkunt  framan  af  öldinni;  t.  d.  Björn 
Einarsson  i þriðja  sinn  1406,  Árni  biskup  Ólafsson  1418, 

*)  Sturlunga  I.,  bls.  818.  Biskupasögur  II.,  bls.  149. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  122-124. 

')  íslenzkir  annálar  1888,  bls.  274. 

4)  ísienzkir  annálar,  bls.  403,  418. 


Digitized  by  Google 


47 


o.  s.  frv.1  Meðan  páfatrúin  hélzt  hjer  á landi,  hefir  ekki 
algjörlega  tekið  fyrir  suðurferðir  Islendinga,  þó  þær  væru 
miklu  þýðingarminni  og  ótíðari  en  áður;  það  er  SAgt  um 
Helga  ábóta  Höskuldsson  á Þiugeyrum  (f  1561),  að  hann 
hafi  farið  þrisvar  suður  til  Róm.* 

Sumir  íslendingar  fóru  til  annara  helgistaða,  því 
menn  liöfðu  mikla  trú  á ýmsum  dýrðlingum  hér  og  hvar 
um  Európu,8  einkum  var  það  titt,  að  menn  fóru  til  St. 
Jago  de  Compostelia  á Spáni;  það  sést  t.  d.  á Konungs- 
skuggsjá,  að  margir  hafa  farið  þangað  frá  Norðurlöndum. 
Kafu  Sveinbjarnarson  sótti  heim  hiim  helga  Tómás  erki- 
biskup  í Kantaraborg  og  færði  honuin  rostungstönn,  sem 
hann  hafði  heitið  honum;  þaðau  fór  hann  suður  um  haf, 
og  sótti  heim  hinn  helga  Egidium  í Ilansborg  (St.  Giles 
við  ósa  Rhone-tíjótsins) ; siðan  fór  hanu  vestur  tilJnkobs 
(Compostella),  þaðan  til  Rómar  og  svo  heira.4  Ólafur 
Bjarnason  liirðstjóri  fór  1354  með  Guðmundi  Snorrasyni 
til  Compostella,  en  kuggur  sá,  er  þeir  voru  á,  týndist 
með  allri  skipshöfninni.5  Árið  1292  er  sagt,  að  meun  á 
Islandi  hafi  látið  krossast  til  Jórsalaferðar,6  en  þó  hafa 


■)  Satn  til  sögu  ísl&nds  II.,  bls.  645. 

*)  Annálar  Björns  & Skarðsá.  Hrappsey  1774,  bls.  lOD. 

*)  Islenzkir  dýrölingar  hafa  ekki  verið  mikið  kunnir  i útlöndum, 
nema  helzt  Þorlákur  helgi;  til  skrins  Þorláks  biskups  i Skálholti  komn 
peningar  Irá  Noregi,  Englandi,  Svíþjóð,  Danmörku,  Gautlandi,  Got- 
landi.  Skotlandi,  Orkneyjum,  Fœreyjum,  Hjaltlandi,  Katanesi  og 
Grænlandi  (Biskupas.  I.,  bls.  124).  1 Kynn  á Englandi  lót  maður 
nokkur,  Auðunn  að  nafni,  gera  líkneski  af  Þorláki  hiskupi  og  setja 
I kirkju,  og  þar  var  það,  scra  enski  prusturinn  bauð  iikneskinu  mör- 
bjúga  og  sagði : >viltu,  mörlandi!  þú  ert  mörbiskup<  (Biskupa- 
sögur  I.,  bls.  357).  Norðmenn  kölluðu  íslendinga  i úvirðingarskyui, 
og  i skopi:  >mörlanda<;  líltlega  heQr  útlendiugura  í þá  daga,  eins  og 
enn,  þótt  íslendingar  nokkuð  leitmetisfrekir. 

‘)  Biskupasögur  I.,  bls.  t>41-48. 

*)  Safn  til  sögu  íslands  U.,  bls.  618.  íslenzkir  annálar,  bls.  356. 

*)  Islenzkir  annálar,  bls.  884.  Þess  er  getið  i guinlum  frönsk- 
um  annálura,  að  menn  frá  Thyle  haíi  verið  með  Guinemer  de  Bou- 
•ogue  á fyrstu  krossíerðinni.  P.  Biant : Les  Scaudiuaves  en  terre 
sainte.  Paris  1865,  bls.  181. 


Digitized  by  Google 


það  eflaust  verið  tiltölulega  fáir  frá  Islandi,  er  fóru  píla- 
grirasferðir  svo  langt  austur.1  Björn  Einarsson  Jórsala- 
fari  fór  i þriðja  sinn  til  Rómaborgar  1406;  kona  hans  var 
með  honura,  og  fóru  þau  svo  frá  Venedig  til  Jórsala  og 
sneru  svo  við  sömu  leið;  fórhún  beina  leið  tilNoregs,  en 
Björn  bóndi  fór  til  St.  Jago,  svo  um  Frakkland  ogFland- 
ur  o g til  Kantaraborgar.  Björn  Einarsson  fór  margar 
ferðir  til  útlanda  og  flæktist  meðal  annars  til  Grænlands; 
hann  ritaði  bók  um  ferðir  sinar,  og  var  hún  til  i byrjun 
17.  aldar,  en  er  nú  týnd.* 

Eptir  að  kristni  var  lögtekin  á Islandi,  voru  helztu 
Islendingar  opt  við  nám  við  beztu  menntastofnanir  i út- 
löndum;  ísleifur  biskup  varsettur  i skóla  i Ilerfurðu,  fór 
svo  til  Rómar  og  var  vigður  í Brimum;  Gissur  biskup 
var  lika  i Herfurðu,  fór  til  Róm  og  var  vígður  i Magde- 
borg;  Þorlákur  biskup  helgi  var  6 ár  i Frakklandi  og 
Englandi;  Hallur  Teitsson  fór  víða  og  andaðist  i Trekt  i 
Niðurlöndum;  Jón  biskup  Halldórsson  stundaði  bóknám  i 
Bononia  á Ítalíu  og  i Paris;  Sæmundur  fróði  fór  bæði  um 
Þýzkaland  og  Frakkland  og  var  lengi  við  bóknám  í Par- 
is;  þar  var  Jón  Ugmundsson  lika  um  sama  leyti;  það  er 
talið  Jóni  Ögmundssyni  til  gildis,  »at  liann  spandi  út 
hingat  með  sér  Sæmund  Sigfússon,  þann  mann,  er  ein- 
hverr  hefir  einn  verit  mestr  nytjamaðr  guðs  kristni  á þessu 
landi,  ok  hafði  verit  lengi  utan  svá  at  ekki  spurðist  til 
hans.  En  hinn  helgi  Jón  fékk  hann  uppspurðan  ok  hafði 
hann  sunnan  með  sér,  ok  fóru  þeir  báðir  saman  sunnan 
út  hegat  til  frænda  sinna  ok  fóstrjarðar*.3  Af  þessu 
leiddi,  að  hingað  fluttistþað  sem  bezt  var  í bókmenntum 


*)  í Sturlungu  (II.  bls.  266)  er  sagt  um  Sighvat,  að  hann  ætl- 
aði  i Jórs&laheim,  en  er  hann  kom  í Hauðahaiit,  tók  hann  sótt  ok 
andaðisk.  Aron  Hjörleifsson  íór  til  Jórsala  (s.  st.  II.  bls.  340),  og 
i Sturlungu  er  lika  getið  um  Jórsala-Bjarna  (I.,  bls.  403)  o.  b.  frv. 

*)  Sal'n  til  sögu  Islands  II.,  bls.  643.  Grönlands  hist.  Mindes- 
mærker  I.,  bls.  110-21.  Kspólíns  árbækur  I.,  bls.  109,  112.  Arngr. 
Jónsson:  Specimen  Islandiæ  historicum.  Amstelodami  1643,  bls.  154. 
*)  Biskupasögur  L,  bls.  166. 


Digitized  by  Google 


49 


hinna  suðlægari  þjóða.  Um  það  leyti  er  þeir  Sæmundur 
fróði  og  Jón  helgi  voru  í París,  var  menntunin  sem 
blómlegust  hjá  Aröbum  á Spáni,  og  barst  þaðan  norður  til 
Frakklands,  og  hafði  stórmikil  áhrif  á allt  visindalíf  í 
því  landi,  svo  menn  fóru  þá  þegar  að  stunda  þar  nokk- 
uð  náttúruvísindi  og  fást  við  verklegar  menntir  og  rann- 
sóknir.1  Það,  sem  íslenzkir  klerkar  höfðu  numið  á há- 
skólunum  erlendis,  kenndu  þeir  aptur  frásér,  þegarheim 
kom;  þeir  stofnuðu  skóla,  og  þar  lærðu  heldri  manna 
synir  þau  fræði,  er  þá  tiðkuðust,  bóklestur,  rit,  saltara, 
latinu,  grammatík,  vcrsagjörð  á latinu  og  söng,  og  alik 
þess  mannfræði  og  ættvisi,  sögur  og  fornkvæði.  ísleifur 
Gissurarson  hélt  fyrstur  skóla  á íslandi  í Skálholti;  auk 
þess  voru  skólar  í Haukadal  og  Odda  og  á Hólum  hjá 
Jóni  Ögmundssyni;  frá  þeim  skóla  er  töluvert  sagt  i 
Jónssögu,  og  hefir  hann  verið  mjög  þýðingarmikiil  fyrir 
vöxt  þekkingarinnar  á íslandi ; þar  lærði  ÞóroddurGamla- 
son  málfræði  og  kom  lagi  á íslenzkan  rithátt;  þar  var 
Bjarni  prestur  Bergþórsson  (f  1173),  er  einna  fyrstur 
kenndi  rímfræði  og  tölvísi,  og  margir  aðrir  merkirmenn. 
Þekking  lærðra  manna  á íslandi  stóð  því  á 12.  og  13.  öld 
í mesta  blóma,  svo  að  vísiudin  hvergi  voru  fremri  í ná- 
lægum  löndum. 

Seint  á 13.  öld  og  einkum  á 14.  öld  fór  islenzkum 
bókmenntum  stórum  að  hnigna,  og  voru  til  þess  margar 
orsakir,  sem  hér  yrði  of  langt  að  rekja.  Óöldin,  illdeil- 
urnar  og  siðaspillingin  á Sturlungaöld  enduðu  með  þvi,  að 
landið  komst  undir  konung;  höfðingjaættirnar,  sem  ráðið 
höfðu  audlegum  og  likamlegura  framkvæmdum  og  fram- 
förum,  dóu  út  eða  misstu  efni  og  þrótt,  en  páfa-  og  klerka- 
vald  i útlendum  ogóþjóðlegum  búningi  óx  jafnframt,náði 
öllum  völdum  innanlands  og  kæfði  allar  sannar  menntir; 

')  Ymsar  uppgötvanir  og  listir  Arabanna  bárust  hér  norður, 
eins  og  sjá  má  at'  Lárentíussögu;  þar  er  nefndur  Þrándur  Bsiler, 
sem  gjörði  herbrest  með  eldi,  brennisteini,  bókfelli  og  strýi.  Ara- 
bar  voru  hiuir  einu  i Európu  i þá  daga,  er  kunnu  að  gjöra  púð- 
ur  eða  eitthvað  þvi  líkt.  Bps.  1.,  bls.  7í)ð-tí9. 

4 


Digitized  by  Google 


60 


jafnvægið  milli  klerka-  og  höfðingjavaldsins  hafði  hingað  til 
haft  heilladrjúg  áhrif  á land  og  lýð;  en  nú  var  jafnvæg- 
inu  raskað,  kirkjukreddurnar  urðu  of  sterkar,  hjátrúar- 
svæluna  dreif  inn  yfir  landið,  og  grúfði  hún  yfir  þvi  eins 
og  martröð  nærri  i 300  ár;  má  því  telja  apturför  höfð- 
ingjaættanna  og  vöxt  kirkjuvaldsins  einna  helztar  orsakir 
til  hnignunar  íslands  i flestum  greinum.  Þegar  á Sturl- 
ungaöld  er  klerkavaldið  óðum  farið  að  ryðja  sér  til  rúms, 
enda  átti  það  duglegan  forvigisraann,  þar  sem  Guðmundr 
Arason  var,  því  hann  hafði  mikil  áhrif  á alþýðu  manna; 
sjást  þess  ótal  dæmi  i sögunum,  að  hjátrú  og  hindurvitni, 
dýrðlingadýrkun  og  kirkjukreddur,  voru  þá  þegar  farnar 
að  festa  rætur.1  Framfarir  í reynsluvisindum  voru  úr 
því  óhugsanlegar;  páfavaldið  var  eptir  sínu  innsta  eðli 
gagnstætt  allri  sjálfstæðri  rannsókn,  og  var  þó  einkum 
andvigt  öllutn  framförum  i náttúruvisindum;  kirkjan  skap- 
aði  sér  sjálf  sérstaka  náttúruskoðun,  sem  ekki  mátti  út 
af  bregða.  Á þessum  illu  áhrifum  klerkavaldsins  barlit- 
ið  framan  af  hér  á landi,  en  smátt  og  sraátt  fór  illgresið 
að  vaxa  upp  meðal  hveitisins,  og  kæfði  að  lokum  allar 
menntir  og  sannar  fræðigreinir.  Þegar  dýrðlingadýrkun- 
in  og  jarðteiknatrúin  uxu  að  mun,  þá  spilltist  smekkur- 
inn  og  hin  sanna  menntun  ruglaðist,  svo  náttúran  stóð 
á höfði,  og  menn  misstu  alla  hæfilegleika  til  þess  að  að- 
greina  satt  frá  lognu.  Til  dæmis  má  taka  læknisfræð- 
ina;  á söguöldinni  voru  margir,  bæði  karlar  og  konur.  á- 
gætir  liandlæknar  (t.  d.  Rafn  Sveinbjarnarson);  þá  voru 
lækningar  byggðar  á réttum  grundvelli,  á rannsókn  og 
eptirtekt;  en  eptir  að  dýrðlingatrúin  var  orðin  rótgróin, 
breyttist  þetta  gjörsamlega;  það  þurfti  ekki  annað  en  á- 
kalla  helga  menn,  þá  bættust  öil  mein  manna;  allt  var 


*)  Það  vœri  sannarlega  þess  vert,  að  einhver  vildi  taka  sig  til 
að  rita  eitthvað  i samanhengi  um  trúarhugmyndir  og  kirkjullf  ís- 
lendinga  í þá  daga.  Skoplegt  er  að  sjá,  hverjar  hugmyndir  sumir 
hafa  gert  sjer  í þá  daga  um  páfann.  Magnús  konungur  segir  t.  d. 
við  Sturlu  Þórðarson,  er  hann  hatði  heyrt  kvœði  hans:  >Þat  ætla 

ek,  at  þú  kveðir  betr  en  páímn«  (Sturlunga  II.,  bls.  271).' 


Digitized  by  Google 


51 

læknað  með  dýrðlingabeinum,  yfirsöngvum,  vígðu  vatní 
og  hringingum;  sumir  drukku  sér  tii  heilsubótar  vatn  það, 
sem  dýrðlingabein  höfðu  verið  þvegin  i,  en  flestir  gáfu 
kerti.  Ef  hestur  datt  ofan  í keldu,  komst  hann  óskemmd- 
ur  upp  úr,  ef  heitið  var  á einhvern  dýrðlinginn;  ef  kýr 
hryggbrotnaði,  spratt  hún  upp  alheil,  ef  heitið  var  á Þor- 
lák  biskup;  ef  menn  vildu  fá  byr,  þá  fékkst  hann  með 
áheitum;  þannig  mættust  t.  d.  tvö  skip  i fjarðarósi  og 
höfðu  bæði  blásandi  byr,  af  því  þau  bæði  höfðu  heitið  á 
Þorlák  biskup.1  I hinni  elztu  sögu  af  Þorláki  biskupi  er 
sagt  um  hann:  »ef  eldr  kom  í hús  ok  hann  blessaði,  þá 
slokknaði  eldrinn;  ef  fénaðr  sýktist,  þá  batnaði  ávalltvið 
hans  yfirsöngva,  ef  lífs  var  auðit.  Vatnsvigslur  hans  voru 
merkilegar,  svá  at  bæði  fékk  bót  af  menn  ok  fénaðr. 
Ef  vatni  þi  var  dreift  yfir  fénað,  er  Þorlákr  hafði  vigt, 
þá  grandaði  þí  nálega  hvárki  sóttir,  ué  veðr,  eða  dýr. 
Ef  mýs  gerðu  mein  á mat  eða  klæðum,  þá  kom  fall  í 
þær,  eða  hurfu  allar  af  vatninu,  ef  þi  var  yfir  stökt,  ok 
færi  þeir  svá  með  öllu,  sera  liann  lagði  ráð  til*s  o.  s.frv. 
Söguritarinn  er  svo  hreinskilinn  að  segja,  að  fáir  hafi 
lofað  hann  of  mjög  í lífinu,  og  vitrir  menn  hafi  farið 
varlega  með  að  kalla  þetta  berar  jarðteinir;  en  er  timi 
leið  frá,  óx  hjátrúin  meir  og  meir.  Þessi  hindurvitnatrú 
byrjaði  á dögum  Þorláks  biskups  og  Jóns  biskups  Ög- 
mundssonar,  en  náði  þá  eigi  fullkomlega  að  festa  rætur 
hjá  hinum  betri  mönnum;  Páll  biskup  Jónsson,  einhver 
hinn  vitrasti  snyrtimaður,  er  þá  var  uppi,  var  t.  d.  treg- 
ur  á að  trúa  slíku,  »ok  var  eigi  trútt,  at  eigi  legðist  sá 
orðrómráaf  nokkurum  mönnum,  at  hann  vildi  þetta  mál 
lítt  á lopt  færa,  af  heilagleik  hins  sæla  Þorláks  biskups*.8 
Hindurvitna-  og  dýrðlingatrúin  tók  þó  út  yfir  allt  eptir 
daga  Guðmundar  biskups  Arasonar. 

I hinum  eldri  ritum  Islendinga  eru  hugmyndirnar  um 
landaskipun  allskynsamlegar  innan  þeirra  takmarka,  er 

•)  Biskupasögur  L,  bls.  121. 

»)  Biskupasugur  I.,  bla.  97-98. 

»)  Biakupasögur  I.,  bls.  133. 

4* 


Digilized  by  Google 


52 


reynsla  þeirra  náði  yfir;  raenn  sera  voru  svo  vanir  lang- 
ferðum,  vöndust  á að  gjöra  sér  glögga  grein  fyrir  inn- 
byrðis  legu  landanna,  og  varla  er  staður  eða  land  nefnt 
svo,  að  ekki  sé  um  leid  getið,  í hvaða  átt  hann  er  frá 
öðrura  kunnum  stöðum;  komst  þetta  svo  inn  í málið,  að 
það  er  málvenja  í íslenzku  enn  þá;  þeir  láta  sér  t.  d. 
ekki  nægja  að  segja:  að  fara  til  Miklagarðs  eða  Rómar, 
en  segja:  austur  í Miklagarð,  suður  í Róm;  þeir  kalla 
Norðmenn  Austmenn,  íra  Vestmenn  o.  s.  frv.  Það  er 
næsta  undravert,  hvernig  fornmenn  fóru  að  sigla  yfir  svo 
mikil  úthöf  og  rata  milli  landanna,  þar  sem  svo  að  segja 
engin  hjálparmeðul  voru  fyrir  hendi  til  að  ákveða  áttir, 
hraða  skipsins  og  stað  þess  á jörðunni.  Þess  er  lika  opt 
getið,  að  þeir  komust  i hafvillur,  þegar  dimmviðri  voru 
og  vissu  eigi,  hvar  þeir  fóru,  eins  og  t.  d.  Bjarni  Herj- 
ólfson,  er  haun  fór  til  Grænlands  og  enginn  var  á skipi, 
er  áður  hafði  þangað  farið;  þeir  hröktust  mörg  dægur  í 
þoku;  en  »eptir  þat  sá  þeir  sól  ok  máttu  þá  deila  ættir*. 
Þorsteinn  Eiríksson  velktist  í hafi  heilt  sumar,  án  þess 
hann  vissi  hvar  hann  fór.1  Fornmenn  hafaáttað  sigept- 
ir  sólu  og  himintunglum  og  þá  mest  eptir  leiðarstjörnu; 
mjög  lítið  er  þó  um  þetta  talað  i sögunum.*  Snemma 

‘)  Grönlands  historiske  Mindesmœrker  I.,  bls.  210,  2"d0. 

*)  Þar  sem  talað  er  um  landaskipun  er  stundum  miðað  við  leið- 
arstjörnu,  þó  það  sje  eigi  opt;  þannig  er  leiðarstjarna  netnd  í Rým- 
beglu,  bls.  464;  í Leiðarvísi  Nikulásar  ábóta  bls.  31,  og  svo  i sögu 
Hákonar  konungs  Hákonarsonar  (kap.  311);  þar  er  sagt  frá  þvi,  að 
Grænlendingar  gengu  á vald  Hákoni  konungi  og  játuðu  að  greiða 
honum  skatt;  »skyldi  bæta  öll  manndráp  við  konung,  hvárt  sem 
drepnir  væru  norrænir  menn  eða  grænlenzkir,  allt  norður  undir 
stjörnu,  svá  at  gjalda  þegngildi  eptir,  sem  Sturla  kvað: 

Norðr  likar  þér  allt  at  auka 
yðart  vald  um  beiminn  kalda, 
gegnir  munu  því  fyrðar  fagna 
fjörnis  álfr  und  leiðarstjörnu; 
þengill  heiir  þar  annarr  engi 
allvaldr  enn  þú  riki  haldit, 
lengra  reiða  þjóðir  þaugat 
þína  dýrð  en  röðull  skini«. 


Digitlzed  by  Google 


59 


fóru  raenn  að  fástvið  stjörnufræðí  o g rimfVíeði,  enda  var 
það  hin  mesta  nauðsyn,  og  snemma  er  talað  um  ýmsa,  er 
fengust  við  rímfræði  og  tóku  eptir  stjörnum;  Þorsteinn 
surtur  fann  t.  d.  sumarauka  um  960; 1 það  er  sagt  um 
Einar  Eyjólfsson,  að  hann  »var  árvakr  ok  ósvefnigr; 
gekk  hann  opt  út  um  nætr,  ok  sá  himintungl  ok  hugði 
at  vandliga,  ok  kunni  þar  á gott  skyn«.!  í fomum  bók- 
um  eru  þeir  taldir  einna  rím-fróðastir  menn  Bjarni  prestur 
Bergþórsson  og  Stjörnu-Oddi,  og  eru  ýmsar  ritgjörðir  ept- 
ir  þá  í Rymbeglu.  Sumir  hafa  jafnvel  reynt  að  sjá  ó- 
orðna  hluti  af  gangi  himintungla;  islenzkur  maður,  Hún- 
röður  Vefreðarson,  spurði  t.  d.  Sigurð  biskup,  »hvárt  hann 
skyldi  marka  hagi  sina  á himintunglagang,  svá  sem  fróð- 
ir  menn  höfðu  fyrir  honum  gjört«.s  í fornum  kirkjulög- 
um  eru  lfka  bannaðar  »útisetur«  og  hafa  þær  líklega  ver- 
ið  til  stiörnuspádóma.  Haukur  Erlendsson  ritar  hina 
fyrstu  tölvísi  á islenzku  og  kallar  »algorismus«;  þar  eru  i 
fyrsta  sinni  kenndar  arabiskar  tölur  og  skýrt  frá  notk- 
un  þeirra.4 

Hinir  forau  íslendingar  gátu  nokkurn  veginn  ákveðið 
hnattstöðuna,  með  þvi  að  taka  eptir  sólargangi  og  hæð 
leiðarstjörnunnar.  Þegar  þeir  Leifur  heppni  komu  til  Vin- 
lands,  segja  þeir  frá  sólarganginum  i sögunni:5  »Meira 
var  þar  jafndægri  en  á Grænlandi  eða  íslandi ; sól  hafði 

Fornmannasögur  X.,  bls.  111-112.  I Skáld-Helga-rlmn  er  leiðar- 
stjarna  nefnd,  þar  sem  talað  er  um  hrakninga  Helga: 

Virða  rekr,  en  voðir  skekr 
i veðri  feikna  gjömu, 
suðr  í beim  er  sýnt  frá  þeim 
at  sjá  til  leiðarstjörnu*. 

Grönlands  hist.  Mind.  II.,  bls.  502. 

*)  íslendingasögur  I.,  bls.  7,  181. 

’)  Ljósvetningasaga.  kap.  14.,  bls.  43. 

*)  Fornmannasögnr  III.,  bls.  1G9. 

4)  Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed  1848,  bls.  853-375. 

•)  Grönlands  bistoriske  Mindesmærker  L,  bls.  218,  sbr.  G.  Storm: 
Studier  over  Vinlandsreiserne.  Aarb.  f.  nord.  Oldk.,  1887,  bls. 
298-98. 


Digitized  by  Google 


«4 

þar  eyktarðtað  ok  dagmálastað  um  skammdegi*,  það  er 
að  segja,  hinn  skemmsti  dagur  var  9 stunda  langur;  þeir 
hafa  þá,  að  ætlun  Finns  Magnússonar,  verið  staddir  á 
41«  24'  n.  br.,  en  H.  Geelmuyden  segir,  að  eptir  þessu  sé 
eigi  hægt  með  vissu  að  ákveða  breiddina,  öðru  vísi  en 
svo,  að  Vinland  hafl  ekki  verið  norðar  en  á 49°  55'  n.  br. 
í Grænlandsannál,  sem  Björn  á Skarðsá  heflr  ritað  úr 
þeim  hluta  Hauksbókar,  er  þá  var  til,  er  talað  um  norð- 
urferðir  Grænlendinga  á Króksfjarðarheiði;  þar  er  sagt 
frá  pólhæðinni,  en  þó  svo  ónákvæmt,  að  ekki  er  gott  að 
flnna  hið  rétta;  þar  segir  svo:  »siðan  fóru  þeir  suðr  á 
Króksfjarðarheiði  einn  mikinn  dagróður  Jacobsmessudag 
(25.  júlí);  þar  fraus  þá  um  nætr,  en  sól  skein  bæði  nætr 
ok  daga,  ok  var  eigi  hærri,  þá  er  hún  var  i suðri,  ef 
maðr  lagðist  um  þveran  sexæring  út  at  borðinu,  þá  bar 
skuggann  i andlit  honum  af  því  borðinu,  er  nær  var  sól- 
inni;  en  um  miðnætti  var  hún  svo  há  scm  heima  í bygð, 
þá  er  hún  er  i útnorðri*:1  Nikulás  ábóti  ákveður  pólhæð 
Jordánar  á einkennilegan  hátt;  hann  segir:  »út  við  Jor- 
dán,  ef  maðr  liggr  opinn  á sléttum  velli  ok  setr  kné  sitt 
upp  ok  hnefa  á ofan,  ok  reisir  þumalflngr  af  hnefanum 
upp,  þá  er  leiðarstjarna  þar  yflr  at  sjá  jafnliá,  en  eigi 
hærra«.*  Þcssi  dæmi  sýna,  að  fornmenn  hafa  gert  sér 
nokkuð  far  um  að  ákveða  hnattstöðu  landanna,  eptir 
þeirri  ófullkomnu  þekkingu,  er  þá  var  til.  Framan  af 
urðu  menn  eingöngu  að  fara  eptir  himintunglum,  vindum 
og  sævarfalli,  því  segulnálar  voru  þá  eigi  komnar  hér 
nvrðra,  en  allsnemma  hafa  þær  þó  komið  til  Norðurlanda; 
þvf  i Landnámu  segir  svo,  þar  sem  talað  er  um  hrafna 
þá,  er  Flóki  lét  vfsa  sér  leið  til  íslands:  »þá  höfðu  haf- 
siglingarmenn  engir  leiðarstein  i þann  tlma  í Norðurlönd- 
um«.s  Eins  og  kunnugt  er  þekktu  Kínverjar  seguisteina 
og  segulstál  löngu  á undan  Európumönnum  og  er  þessa 
getið  1 kfnverskum  bókum,  sem  ritaðar  eru  120  árum 

‘)  Orönlands  hist.  Mindesmærker  III.,  hls.  240-242. 

*)  Werlauff:  Symbolæ,  bls.  31. 

*)  Landnáma  I.,  kap.  2.  ísl.sögur  'I.,  bls.  28. 


Digitized  by  Google 


85 

I 

tyrír  Krists  burö;  lenjafi  framan  af  notuðu  þeir  þó  ekki 
sepulnálar  á sjóferðum,  en  létu  þær  vísa  sér  veg  um 
eyðimerkur  i upplandi  Asiu.  í byrjun  13.  aldar  voru 
segulnálar  kunnar  á Englandi  og  i Provence;  hinir  fyrstu 
rithöfundar  sem  nefha  þær  voru  Alexander  Neckam  (f. 
1157,  f 1217),  hann  var  kennari  f Parfs  um  1180,  og 
skáldið  Ouiot  i Provence,  sem  var  uppi  um  saraa  leyti. 
Menn  vita  enn  ekki  með  fullri  vissu,  hvort  kompásar  hafa 
borizt  með  Aröbum  að  austan,  eða  menn  hafa  fundið  upp 
að  gjöra  þá  hér  i Európu  af  sjálfsdáðum  1 Viða  sést,  að 
fommenn  hafa  tekið  eptir  ýmsu,  er  gat  hjálpað  þeim  til 
að  átta  sig  á sjóferðum;  i Hauksbók  stendur  t.  d.:  »Af 

Hemum  i Noregi  skal  sigla  jamnan  í vestr  til  Hvarfs  á 
Grænlandi,  ok  er  þá  siglt  h’rir  norðan  Hjaltland  svá,  at 
þvi  at  eins  sé  þat,  at  allgóð  sje  sjóvar  sýn;  en  fyrir 
sunnan  Færeyjar  svá,  at  sjór  er  1 miðjum  hlíðum,  en  svá 
hTir  sunnan  ísland,  at  þeir  hafa  af  fugl  og  hval«.*  Pað 
er  sagt  um  þá  Rafn  og  Guðmund  Arason,  að  »þá  rak 
suðr  1 haf,  sváat  þeir  höfðu  fogl  af  írlandi*;8  Eirík  rauða 


*)  fíxcar  Petchel:  Ahhandlungen  zur  Erd-  und  Völkerkunde 
Leipzig  1877.  I.,  bls.  189-176.  f>.  Ruge : Geschichte  der  Zeitalters 
der  Entdeckungen.  Berlin  1881,  bls.  21-23.  Sumstabar  I gömlum 
bókum  er  getið  um  sólarstein;  en  ekki  get  jeg  skorið  úr.  hvers  kon- 
ar  steinn  þaö  hefir  veriö,  eða  hvert  það  er  sama  sem  leiðarsteinn. 
sem  sumir  hafa  haldið.  I sögu"  Ólafs  helga  (Fornmannasögur  V., 
bls  341)  segir  svo:  »Veðr  var  þvkkt  ok  drlfa,  sem  Sigurðr  hafði 

sagt.  þA  lét  konungr  kalla  til  sín  Dag  ok  Sigurö,  sonu  hónda;  sið- 
an  lét  konungr  sjá  út,  ok  sá  hvergi  skýlausan  himin;  þá  bað  kon- 
ungr  Sigurð  segja,  hvar  þá  mundi  sól  komin;  hann  kvað  glöggt  á 
J>at;  konungr  lét  taka  sólarstein  ok  hélt  upp,  ok  sá  hann  þá,  hvar 
geislaði  úr  steininum,  ok  markaði  svá  til,  sem  Sigurðr  hafði  sagt«. 
t Biskupasðgum  (I.,  bls.  666.  674)  er  getið  um  sólarstein,  er  Guð- 
mundur  biskup  Arason  gaf  Rafni  Sveinbjarnarsyni  (sbr.  Sturlungu 
I..  176,  186,  227-28,  II.,  293);  á 14.  öld  eiga  ýmsar  kirkjur  á fslandi 
sólarsteina;  1818  á Sanrbœjarkirkja  sólarstein  (Dipl.  Isl.  IT,  461) 
og  1343  Hofskirkja  á Breiðumörk  (Dipl.  Isl.  II.,  776)  og  i Hrafna- 
gilskirkju  er  1394  »sólarsteinn  kassaðrt  (Pjeturs  máldagi). 

’)  íslendingasðgur  I.,  bls.  26  (nmgr). 

*)  Sturlunga  II.,  bls.  290. 


Digillzed  by  Google 


og  Þorstein  Eiriksson  »velkti  úti  lengi  i hafl,  ok  komu 
þeir  ekki  á þær  slóðir,  sem  þeir  vildu.  Þeir  komu  í sýn 
við  Island,  ok  svá  höfðu  þeir  fugl  af  írlandi*.1  Þetta  og 
fleira  sýnir  vel  eptirtektarsemi  fornmanna.  Landsupp- 
drættir  eða  sjóbréf  voru  ekki  til  i fornöld,  svo  í neinu 
lagi  væri;  þó  eru  til  2 eða  3 litlir  íslenzkir  uppdrættir 
af  heiminum  frá  fornöld,  en  það  eru  auðvirðileg  »hjólkort« 
(eða  »heimskringlur«),  af  sama  tagi  eins  og  þau  sem  altið 
voru  framan  af  miðöldunum  sunnar  i Európu;  á uppdrátt- 
um  þessum  snýr  suðrið  upp,  en  norðrið  niður,  eins  og  títt 
var  til  forna  hjá  Aröbum.8 

Almenn  náttúruþekking  stóð  ekki  á háu  stigi  tilforna, 
enda  var  ekki  við  þvi  að  búast,  einkum  eptir  að  klerkakredd- 
ur  og  hindurvitni  voru  orðin  rótgróin  hjá  alþýðu  manna, 
menn  héldu,  að  náttúrulögmálin  hlýddu  fullkomlega  boð- 
um  og  banni  dýrðlinganna,  eins  og  sjá  má  t.  d.  á Guð- 
mundarsögu  eptir  Arngrim  ábóta;  Arngrimur  segir  um 
Guðmund  biskup  Arason,  »at  hans  bænir  hafa  svo  kær- 
liga  hljóðat  fyrir  himnakonunginum  ok  hans  signuðum 
eyrum,  er  á landi  hefir  skepnan  umvendat  sinni  náttúru 
í allt  annat  mát,  en  henni  var  sett,  i skapan  heimsins, 
ok  náttúrat  með  heilags  anda  forsögn,  en  sjórinn  til  kúg- 
aðr  fyrir  hans  blezaða  bæn,  hefir  æ vorðit  laust  at  láta 
þat  herfang,  sem  hann  hefir  til  sin  dregit  meðr  gráðugri 
ágirni*.3  Frásögur  fornmanna  um  fjarlæg  héruð  ogaðrar 
heimsálfur,  sem  þeir  ekki  þekktu  af  eigin  reynd,  eru  opt 
mjög  kynlegar,  t.  d.  í Hauksbók  og  Rvmbeglu;  en  þær 
tóku  þeir  úr  ritum  annara  þjóða  og  má  finna  flestar 
þessar  kvnjasögur  i erlendum  ritum  frú  upphafi  miðald- 
anna;  sumt  finnst  jafnvel  í gömlum  grískum  og  rómversk- 
um  höfundum;  þó  hafa  íslendingar  vist  varla  þekkt  frum- 
ritin,  en  hafa  farið  eptir  ýmsum  samtíningsbókum  mið- 
aldanna;  stundum  eru  heimildarritin  tilgreind.  Aldafiirs- 

')  Grönlanús  hist.  Mitulesm.  I..  bls.  800. 

’)  Antiquités  russes.  Copenhague  1852,  bls.  383-449.  J.  Leletcel: 
Géographie  du  moyen  age.  Bruxelles  1852-57.  II.,  bls.  7. 

’)  Biskupasögur  H.,  bls.  181. 


Digitized  by  Google 


57 


bók  Beda  prestð  er  t.  d.  nefndl  Landnámu,  Díalogl  Gre- 
gorii  Magni  í Rymbeglu,  Guðmundarsögu  og  viðar;  í 
Ólafs  sögu  Tryggvasonar  er  nefnd  »Imago  mundi«,  »ágæt 
bók  ok  sannfróð*;  iSögubroti  (Fms.  XI.  bls.  417)  ernefnd 
• Hamborgar  istoria*  eptir  Adam  frá  Bremen;  ogsvomætti 
margar  fleiri  bækur  til  færa. 

6.  Hinar  elztu  lýsingar  á Islandi  innlendar  og  útlendar. 

Nú  höfum  vér  um  stund  hvarflað  nokkuð  frá  aðal- 
efninu,  svo  að  alþýða  manna,  er  þetta  les,  hafi  i huga 
hinor  allra  helztu  greinar  þeirra  hluta,  er  áhrif  böfðu  á 
ritsmíð  og  landaþekkingu  íslendinga  til  forna,  en  nú 
snúum  vér  aptur  að  efninu,  að  telja  hið  helzta,  sem  vér 
þekkjum  af  þvi,  er  ritað  hefir  verið  um  ísland  utan  lands 
og  innan. 

Frá  fornöld  er  ekki  til  neitt  landafræðisrit,  er  lýsir 
Islandi  i heild  sinni,  en  alstaðar  í sögunum  og  þó  eink- 
um  i Landnámu  er  fjölda  margt,  er  snertir  sérstök  héruð 
á íslandi  og  staðalýsingu,  einkum  ef  það  snertir  viðburði 
sem  gjörzt  hafa;  i sögunum  er  þó  enn  fleira,  er  sýnir  á- 
stand  íbúanna  og  gefur  upplýsingar  um  atvinnuvegi 
þeirra,  og  er  slíkt  ómissandi,  er  lýsa  skal  framsókn  þjóð- 
arinnar  og  brevtingum  þeim,  sem  hún  hefir  orðið  fyrir, 
en  það  á ekki  við  um  sinn,  að  fara  nánar  út  i það.  Hinn 
fyrsti,  sem  fór  um  landið  til  að  rannsaka  það,  var  Grimr 
geitskór,  þó  það  væri  nú  alveg  i sérstökum  tilgangi;  um 
hann  segir  Ari  fróði  í íslendingabók:  »Úlfljótr  vas  austr 
í Lóni;  en  svá  es  sagt,  at  Grimr  geitscor  væri  fóstbróþir 
hans,  sá  es  cannaþi  Island  allt  at  ráþi  hans,  áþr  alþingi 
væri  átt;  en  honum  fecc  hverr  maþr  penning  til  á landi 
her,  en  hann  gaf  fe  þat  síþan  til  hofa«.1  Ekki  er  fleira 
sagt  um  ferðir  Gríms,  það  eg  veit;  en  haun  náði  aðaltak- 
markinu  og  valdi  heppilega  þingstaðinn. 

Þegar  kristnin  var  að  festa  rætur  hér  á íslandi,  hlýt- 
ur  nokkur  þekking  á landinu  að  hafa  borizt  til  útlanda 

‘)  íslendingaaögur  I.,  bls.  6. 


Digitized  by  Google 


I 


58 

með  klerkum  þelm,  sem  hlngað  komu,  einkum  um  daga 
ísleifs  biskups.  Auk  þess  komu  hingað  stöðugt  útlend- 
ingar  með  verzlunarskipum  til  landsins,  því  samgöngurn- 
ar  við  útiönd  voru  mjög  fjörugar,  eins  og  f>rrr  heflr  ver- 
ið  frá  sagt.  í íslenzkum  fornum  lögum  er  tekið  tillit  til 
útlendinga  frá  ýmsum  löndum,  er  komið  geti  til  ísiands,1 
og  auk  Norðmanna,  sem  voru  daglegir  gestir  á fslandi, 
er  í sögunum  getið  um  menn  frá  Hjaltlandi,  Orkneyjum, 
írlandi  og  Suðureyjum,  og  með  Snorra  Sturlusyni  var 
Herburt  suðurmaður  (Þjóðverji),  er  »kunni  alira  manna 
bezt  vit  buklara*.  Nokkrir  hinna  útlendu  presta,  sem 

komu  til  Islands,  eru  nefndir  i íslendingabók  :*  »Um 
daga  fsleifs  biskups  komu  út  biskupar  af  öðrum  löndum 
ok  buðu  margt  linara  en  ísleifir  biskup;  urðu  þeir  þvi 
vinsælir  við  vonda  menn,  þar  til  at  Aðalbertus  erkibisk- 
up  sendi  bréf  til  íslands  ok  bannaði  mönnum  alla  þjón- 
ustu  af  þeim  at  þiggja,  ok  kvað  suma  vera  bannsetta, 
en  alla  i óleyfl  sínu  farit  hafa«.  Sumir  af  klerkum  þess- 
um  hafa  liklega  verið  hálfgerðir  flakkarar,  eins  og  þeir 
flmm,  sem  Ari  fróði  segir,  að  hafi  sagzt  vera  biskupar, 
»örnólfr  ok  Goðiskálkr  ok  iii  ermskir,  Petrus  ok  Abra- 
ham  ok  Stephanus*;  um  þessa  lygabiskupa  er  lika  talað 
i Hungurvöku.*  Sjálfsagt  hafa  fleiri  útlendir  kennimenn 
hingað  komið  en  þeir,  sem  nefndir  eru,  þvf  margir  klerk- 
ar  og  munkar  reyndu  i þá  daga  að  afla  sér  frama  og 
heilagleiks,  með  þvi  að  boða  trú  i fjarlægum  heiðnum 
löndum;  líklega  hafa  nokkrar  fregnir  um  ísland  borizt 
til  útlanda  með  þessum  mönnum.  í gömlu  þýzku  kvæði 
frá  11.  öld  er  getið  um  Reginpreht,  sem  á að  hafa  kom- 
ið  til  íslands;  höfundur  kvæðisins  segist  hafa  komið  til 
Utrecht  og  hitt  þar  Rcginpreht  biskup,  og  heflr  hann 
eptir  honum  það,  sem  hann  segir  ura  ísland.4  Á íslandi 
er,  segir  hann,  nóg  af  korni  og  vini  (likiega  aðfluttu),  en 

*)  K.  Afaurer:  Island,  hls.  430. 

*)  tslendingasögnr  I.,  bls.  13. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  62-63. 

4)  Hoffmann  von  Fallerdeben : Merigarto.  Prag  1834.  8br.  K. 


Digitized  by  Google 


59 

trjávlður  aegirhann  sé  sjaldgœfur;  um  hafisinn  talarhann 
einnig,  og  segir  að  hann  sé  steinharður,  en  geti  þó  brunn- 
ið.  Það  getur  vel  verið,  að  Reginpreht  þessi  hafi  komið 
til  ísiands,  og  heflr  kvæðishöfundurinn  hent  á lopti  eitt- 
hvað  af  þvi,  sem  hann  heflr  sagt  frá  ferðum  sínum;  eins 
og  K.  Maurer  bendir  á,1  sýnast  frásagnirnar  um  trjávið- 
inn  og  um  hafísinn  vera  vottur  þess,  að  Reginpreht  hafl 
vitað  dálitið  meira  um  ísland  en  almenningur;  sagnirnar 
um  isbrunann  á íslandi  takasig  upp  aptur  og  aptur  upp 
frá  þvi.  Kvæðishöfimdurinn  getur  þess  lika,  að  sól  sjáist 
aldrei  á íslandi,  og  áþessi  sögn  liklega  rót  sfna  aðrekja 
til  frásagna  Solinusar  um  Thule,  að  þar  sé  6 mánAða 
löng  nótt. 

Vigsluferð  ísleifs  biskups  varð  meðal  annars  til  þess, 
að  fræðimenn  i útlöndum  fengu  nokkra  þekkingu  á ís- 
landi.  Þegar  ísleifur  Gissurarson  var  firamtugur,  var 
hann  valinn  til  biskups  af  allri  alþýðu  á íslandi;  fór  hann 
siðan  utan  og  suður  til  Saxlands,  sótti  heim  Hinrik  keis- 
ara  3.;  fór  siðan  á fund  páfa,  þvi  þá  hefir  það  enn  verið 
óráðið,  undir  hvern  biskupsstól  ætti  að  telja  Island;  páf- 
inn  sendi  ísleif  með  bréfum  sinum  til  Aðalberts  erkibisk- 
ups  i Bremen,  og  var  hann  vigður  þar  1056.*  Erkibisk- 
up  tók  ísleifl  mæta  vel;  hefir  honum  eflaust  þótt  gaman 
að  heyra  sagt  frá  svo  fjarlægu  lnndi  eins  og  íslandi,  og 
hann  lofaði  jafnvel  að  koma  til  íslands,  þó  ekkert  yrði 
úr  þvi.  Nokkru  seinna  kom  prestur  nokkur,  Adam  að 
nafni,  í þjónustu  erkibiskupsins ; hann  var  iærður  vel  og 
var  gerður  að  forstöðumanni  skólanna  í Bremen;  varþað 
tigið  embætti,  og  var  Adam  i miklum  metum  hjá  Aðal- 


Maurer : Bekehrung  des  Norwegischen  Stammes  zum  Christen- 

thume  I.,  bls.  699. 

*)  Deutsche  Zeitschrift  ftir  Geschichtswissenschaft.  Freiburg  i. 
B.  1891,  bls.  171-172.  Maurer  segir  á s.  st.,  að  fslands  sé  getið 
(Pertz  Archiv  VI.,  bls.  888)  í handriti  af  Solinus  frá  18.  öld,  sem 
geymt  er  i Leyden  og  að  þar  sé  einnig  getið  um  hinn  brennandi  is. 
*)  Biskupasögur  I.,  bls.  61. 


Digitized  by  Google 


flO 


berti  erkiblskupi.1  Adam  þesai  heflr  ritaO  sðgu  erkibisk- 
upanna  i Bremen  og  Hamborg  um  Arin  788 — 1072,  og  er 
íslands  getið  i bókinni;  þá  heflr  koma  ísleifs  verið  þar  i 
fersku  minni.  Frásögn  Adams  um  ísland  er  furðu  góð, 
þegar  litið  er  til  þess,  hve  landaþekking  var  léleg  á þeim 
timum.  Ekki  vita  menn  með  vissu,  hvar  Adam  var  fædd- 
ur,  en  hann  kom  til  Bremen  1067;  þar  fór  hann  að  safna 
þvi,  er  hann  gat  fundið,  viðvíkjandi  sögu  biskupsstólsins, 
og  notaði  bæði  rit  og  bréf  og  frásagnir  fróðra  og  gam- 
alla  manna;  hann  fór  til  Danmerkur  og  segist  hafa  num- 
ið  mörg  söguleg  fræði  af  Sveini  Danakonungi  Úlfssyni. 
Aðalbert  erkibiskup  dó  1072,  en  á árunum  1072 — 76  heflr 
Adam  að  öllum  likindum  ritað  sögu  sina. 

Fyrst  nefnir  Adarn  frd  Bremen  Thule  eptir  frásögn- 
um  rómverskra  rithöfunda  og  Beda  prests,  og  segir  að 
Thule  sé  nú  kölluð  Island;  svo  heldur  hann  þannig  á- 
fram : »Þessi  ey  Thule  er  nú  kölluð  ísland  af  ísnum,  sem 
þekur  sjóinn.  Um  þenna  ís  er  lika  sagt  það  minnisvert, 
að  hann  sýnist  svo  dökkleitur  og  þurr  af  elli,  að  hann 
logar,  þegar  á honum  er  kveykt.  Ev  þessi  er  mjög  stór, 
svo  hún  rúmar  margar  þjóðir;  þær  lifa  eingöngu  á kvik- 
fjárrækt  og  klæðast  ullinni  af  fénu.  Korn  vex  þar  ekki 
og  mjög  lítið  er  um  trjávið;  menn  búa  þvi  i hellum  neð- 
anjarðar  og  nota  sama  þakið  og  sama  legurúmið  eins  og 
kvikfénaðurinn.  Á þenna  fátækiega  hátt  lifa  þeir  guð- 
rækilegu  lífi,  með  þvi  þeir  sækjast  ekki  eptir  neinu  öðru 
en  þvi,  sem  náttúran  lætur  í té,  og  geta  þeir  glaðir  sagt 
eins  og  postulinn:*  »ef  vér  höfum  fæðu  og  skýli,  þá  lát- 
um  oss  nægja*.  Fjöil  þeirra  eru  þeim  i stað  borga,  og 
uppspretturnar  eru  þeim  til  ánægju.  Eg  segi  þvi,  að 
þessi  þjóð  sé  sæl.  af  þvi  enginn  öfundar  hana  i örbirgð 
sinni,  og  þó  sælust  sökum  þess,  að  landsmenn  hafa  nú 
allir  tekið  kristni.  Þeir  hafa  margt  til  síns  ágætis,  og 

')  Smbr.  Adam  af  'Bremen : Om  Menigheden  i Norden  under 
Erkesædet  i Bremen  og  Hamborg  788-1072.  Oversat  af  P.  W.  Chri- 
stensen.  Kbh.  1862.  8vo. 

*)  1.  Tim.  kap.  G.  v.  8. 


Digitized  by  Google 


» 61 


einkurn  sérstaka  raannást,  og  af  því  leiðir,  að  þeir  hafa 
allt  sameiginlegt  við  útlenda  sem  innlenda.  Biskup  sinn 
virða  þeir  sem  konung,  og  öll  þjóðin  fer  eptir  bendingu 
hans,  og  það  sem  hann  ákveður  eptir  vilja  drottins,  eptir 
ritningum  eða  samkvæmt  vana  annara  þjóða,  því  hlýða 
þeir  sem  lögum.  Erkibiskup  vor  þakkaði  guði  mikillega 
í'yrir  það,  að  þjóð  þessi  tók  trú  á hans  dögum,  þó  hún, 
áður  eu  hún  lét  skírast,  eptir  lögum  náttúrunnar  eigi  væri 
mjög  fjarlæg  vorum  trúarbrögðum.  Eptir  beiðni  þeirra 
vígði  hann  þeim  biskup,  ísleif  nokkurn,  mjög  guðhrædd- 
an  mann.  Hann  hafði  verið  sendur  frá  þessu  landi  til 
erkibiskups,  og  hafði  erkibiskup  hann  hjá  sér  um  nokk- 
urn  tima,  og  sýndi  honum  mjög  mikinn  heiður;  þá  lærði 
Isleifur,  hveruig  hann  ætti  heillavænlega  að  kenna  þjóð 
þessari,  er  nýlega  hafði  snúizt  til  kristni.  Með  honum 
sendi  erkibiskup  bréf  til  íslendinga  og  Grænlendinga  með 
virðulegri  kveðju  til  safnaðanna,  og  lofaði  þar,  að  hann 
innan  skamms  skyldi  koma  til  þeirra,  svo  að  þeir  af  þvi 
nytu  fullkominnar  og  sameiginlegrar  gleði.  Af  þessum 
orðuin  má  lofa  ágætan  vilja  erkibiskupsins,  þvi  vér  höf- 
um  heyrt,  að  postulinn  ætlaði  til  Spánar  til  þess  að  pré- 
dika  guðsorð;  en  hann  gat  ekki  kornið  fram  fyrirætlun 
sinni.  Þetta  hefi  eg  heyrt  sagt  satt  um  íslendinga  og 
hina  yztu  Thule,  en  eg  sleppi  öllum  ýkjum«.  Eptir  að 
Adam  frá  Brernen  var  búinn  með  handrit  sitt,  hefir  hann 
bætt  við  ýmsum  athugasemdum;  menn  halda  að  minnsta 
kosti,  að  flestar  eða  allar  séu  eptir  hann  sjálfan.  Af 
þessum  athugasemdum  snerta  4 ísland,  og  eru  þær  svo: 
»Það  er  sagt,  að  frá  höfðanum  Alaburg  í Danmörku  sé 
30  daga  ferð  til  íslands  rceð  góðum  byr«.  »Hjá  íslandi 
er  frosið  haf,  sem  er  sjóðandi  og  hulið  f þoku«.  »íslend- 
ingar  hafa  engan  annan  konung  en  lögin ; þar  er  skömm 
að  syndga  og  vinningur  að  deyja*.  »Stærsti  bær  á 
íslandi  heitir  Scaldholz*.1 


1 ) Adami  Gesta  Hamburgensis  ecclesiæ  poatiúcum.  Ed.  G.  H. 
Peitz.  Hannoveræ  1846.  lib.  IV.  cap.  86.,  bls.  209-212. 


Digitized  by  Google 


62 


Arabar  rituðu  raanna  raest  ura  landafræði  og  fjar- 
lægar  þjóðir,  en  þó  var  norðurhluti  Európu  þeim  fremur 
ókunnur,  og  er  Norðurlanda  mjög  sjaldan  getið  í bókum 
þeirra.  íslands  er,  eptir  þvi  sera  eg  bezt  veit,  að  eins 
getið  hjá  einum  arabiskum  rithöfundi,  og  það  þó  fremur 
óglöggiega;  höfundur  þessi  hét  Edrisi ; hann  var  af  há- 
um  stigum  og  fæddist  í Ceuta  i Marokko  árið  1099 ; 
Edrisi  fór  víða  um  lönd  og  kom  á einni  ferð  sinni  til 
Sikileyjar ; þar  réði  þá  fyrir  riki  Roger  konungur  annar; 
hann  kom  til  ríkis  1130,  og  unni  mjög  vísindum.  Þar 
voru  þá  margar  þjóðir  saman  komnar,  Grikkir,  Frakk- 
ar,  ítiilir,  Arabar  og  Norðmenn.  Roger  konungur  lét 
marga  fræðimenn  safna  til  allsherjar  landafræði,  erliann 
vildi  gjöra  láta;  hann  lét  gjöra  landsuppdrátt  á silfur- 
skjöld,  og  átti  þar  að  sýna  legu  landanna,  fljótin,  vötn- 
in,  borgirnar  og  sjóinn.  Edrisi  komst  í þjónustu  kon- 
ungs,  og  ritaði  jafnhliða  landalýsingu ; sii  bók  er  enn  þá 
til  og  fylgja  henni  70  uppdrættir.  A einum  af  uppdrátt- 
um  Edrisi’s  er  stór  eyja  fyrir  norðan  Skotland,  sem  er 
kölluð  Rislanda.  Edrisi  segir,  að  frá  Skotlandi  séu  tveir 
þriðju  hlutar  úr  dagleið  til  Rislanda,  eu  ein  dagleið  frá 
írlandi;  Rislanda  er  að  sögn  hans  400  milur  á lengd  og 
löOmilur  á breidd.1  Þetta  eru  reyndar  ekki  miklarupp- 
lýsingar  um  ísland,  en  þær  sýna  þó,  að  menn  þar  syðra 
hafa  haft  einhverjar  óljósar  hugmyndir  um  landið  og 
legu  þess. 

Þjóðrekur  munkur  í Niðarósi  ritaði  sögu  Noregskon- 
unga  á latínu  seint  á 12.  öld  (1177—80),  og  fór  að  miklu 
leyti  eptir  kvæðum  og  frásögum  íslendinga;  hann  getur 
um  fund  íslands,  og  segir  frá  þvi,  hvernig  íslendingar 
tóku  kristni,  en  lýsir  þó  ekki  landinu,  enda  hefir  hann 


*)  J.  Lelewel : Géographie  du  moyen  age.  Bruxelles  1862.  Tom. 
I.  og  Atlas.  A.  Hurnboldt:  Kritische  Untersuchungen  I.,  bls.  871. 
Geograíisk  Tidskrift  VIII.  Kbhavn  1886,  bls.  67-65.  A.  F.  v.  Mehren: 
De  islamitiske  Folks  geografiske  Kundskaber  (Annaler  for  nordisk 
Oldkyndighed  1867).  G.  Storm:  Studier  over  Vinlandareiserne 

(Aarb,  f,  nord.  Oldkyndighed  1687,  bls.  862-68). 


Digitized  by  Google 


63 


Uklega  talið  það  svo  kunnugt  Norðmönnum,  að  honum 
hefir  eigi  þótt  þess  þurfa.1 

Á 12.  öld  var  Giraldus  Cambrensis  (Gerald  de  Barry) 
uppi  á Englandi;  hann  hefir  ritað  bók,  sem  heitir  »Topo- 
graphia  Hiberniœ.,  og  getur  þar  íslands.  Giraldus  Cam- 
brensis  fœddist  1146  1 Wales,  en  dvaldi  fyrri  hluta  œfi 
sinnar  á Frakklandi,  varð  háskólakennari  í Parls  og  síð- 
an  biskup  og  lékk  mikil  völd.  G.  de  Barry  var  mjög 
mælskur  maður,  metorðagjarn  og  ráðríkur;  hann  var  opt 
með  Hinriki  öðrum  Engla  konungi  (1154 — 1189),  og  var 
seinna  aðstoðarmaður  Jóhanns  landlausa  og  ferðaðist  með 
honum  til  írlands;  þar  safnaði  hann  efninu  í bók  sína 
um  írland.  Þegar  bókin  var  búin,  las  hann  hana  í heyr- 
anda  hljóði  í Oxforð  í þrjá  daga  fyrir  mörgum  tignum 
mönnum  og  héit  höfðingjunum,  sem  hlustuðu  á hann, 
stórveizlur  á milli.  Þótti  mönnum  nóg  um  kynjasögurn- 
ar  sumar,  og  honum  var  jafnvel  borið  á brýn,  að  hann 
hefði  eytt  gömlum  annálum,  til  þess  að  gjöra  bók  sina 
þýðingarmeiri.  Árið  1188  ferðaðist  G.  deBarry  með  erki- 
biskupinum  af  Kantaraborg  ura  England  til  þess  að  pré- 
dika  krossferð  og  lét  sjálfur  krossast,  en  páfinn  leysti 
hann  seinna  frá  heitinu.  Giraldus  tók  mjög  mikinn  þátt 
í stjórnardeilum  og  óeirðum,  og  gekk  því  upp  og  niður 
fyrir  honum;  þóttist  hann  ná  miklu  minni  metorðum  en 
hann  ættiskilið;  hann  settist  að  i Lincoln  1192  og  fékkst 
við  ritstörf,  og  var  spakari  seinni  hluta  æfi  sinnar;  hann 
var  enn  á lífi  1220,  en  ekki  vita  menn  með  vissu,  nær 
hann  dó,  sumir  segja  1223.  Gerald  de  Barry  segir  svo  frá 
íslandi:  »ísland  er  stærst  af  hinum  norrænu  eyjum  og 

liggur  þriggja  daga  sigling  í norður  frá  írlandi;  þar 
býr  stuttorð  og  sannorð  þjóð.  Hún  talar  sjaldan  og  stutt, 
og  brúkar  enga  svardaga;  hún  kann  ekki  að  ljúga,  því 
ekkert  er  þar  meira  fyrirlitið  en  lygi.  Hjá  þessari  þjóð 
er  sami  maðurinn  konungur  og  prestur,  foringi  og  klerk- 

*)  Theodorici  monachi  historia  de  antiquitate  regum  Norwag- 
ensium.  6.  Storm:  Monumenta  historica  Norvegiæ.  Kristiania 
1880.  8vo  (bl».  VH-VUI,  8,  6,  8,  18), 


Digitized  by  Google 


64 


ur,  þvi  svo  má  heita,  að  þeir  láti  biskupa  sina  bæði  hafa 
konungs  réttindi  og  klerka.  í þessu  landi  fást  stórir  og 
ágætir  fálkar  og  haukar,-og  eru  fluttir  út  þaðan.  Sjaldan 
eða  aldrei  koma  þar  eldingar,  og  sjaldan  eða  aldrei  slær 
þeim  niður,  en  þar  er  annað  endemi  enn  værra.  Áhverju 
ári  eða  annaðhvort  ár  brýst  upp  eldur  einhversstaðar  á 
eynni;  gýs  þá  upp  ofsastormur,  eins  og  hvirfilvindur,  og 
brennir  til  grunna  hvað  sem  fyrir  verður;  eigi  vita  menn 
með  vissu,  hvort  uppruni  eða  orsök  þessa  elds  kennir  að 
ofan  eða  neðan*.1 

Þessi  lýsing  hefir  töluvert  við  að  styðjast,  þó  hún 
beri  að  sumu  leyti  íslendingum  of  vel  söguna,  eins  og 
Adam  frá  Bremen.  Þar  sem  Giraldus  talar  um  vald 
biskupanna,  þámá  það  til  sanns  vegar  færast;  álit  þeirra 
og  ríki  var  framan  af  mjög  mikið,  einkum  frá  því  á dög- 
um  Gissurar  biskups  fram  um  1200;  eptir  það  fóru  ó- 
eirðir  og  deilur  að  raska  ró  landsins  og  hver  höndin 
varð  upp  á móti  annari.  Gissur  biskup  ísleifsson  var 
sannarlega  bæði  konungur  og  biskup,  enda  segirum  liann 
í Huugurvöku.*  »Þat  hefir  ok  verit  allra  vitra  manna 
mál,  at  hann  hafi  af  guðs  góðgipt  ok  sjálfs  síns  atgjörvi 
göfugastr  maðr  verit  á íslandi  bæði  lærðra  manna  ok  ó- 
lærðra:  »Fálkar  voru  snemma  fluttir  frá  íslandi  og  á 

13.  öldinni  hafði  erkibiskupinn  í Niðarósi  einkaleyfi  til 
að  kaupa  þá,  unz  konungur  dró  þessi  réttindi  undir  sig.8 
Snemma  á miðöldunum  var  það  ein  af  aðalskemmtunum 
höfðingja,  að  veiða  fugla  með  fálkum,  og  það  var  al- 
gengt,  að  heldri  klerkar  og  biskupar  áttu  marga  fálka; 
i þá  daga  hafa  því  eflaust  fálkar  flutzt  frá  íslandi  til 

‘)  Topographia  Hiberniæ  I.  cap.  XII.  Th.  Thoroddsen:  Over- 
sigt  over  de  islandske  Vulkaners  Historie  1802,  bls.  130-31. 

*)  Biskupasögur  I.,  bls.  70. 

*)  Finnur  Jónsson:  Historia  ecclesiastica  II.,  bls.  15.  Sbr. 
Biskupasögur  I.,  bls.  713,  718,  720,  737-38.  Dipl.  Island.  II.,  bls. 
161,  181.  Opt  á 13.  öld  er  getið  um  fálka,  sem  sendir  voru  til  Eng- 
lands  frá  Noregi,  og  hafa  sumir  þeirra  eflaust  verið  frá  ísiandi, 
sbr.  Rotuli  litterarum  clausarum  iu  turri  Londinensi  asservati, 
accorante  Th.  D,  Hardy.  London  1833-44.  Fol.  Vol.  I-U. 


Digitized  by  Googli 


65 


Englands,  eins  og  Gerald  de  Barry  segir.  Það,  sera  G. 
dc  Barrv  segir  um  eldingarnar,  er  alveg  rétt;  þær  eru 
sjaldgæfari  á íslandi  en  i öðrura  nálægura  löndum.  Þ^Q 
er  ekki  ómögulegt,  að  Giraldus  hafi  einhv  ersstaðar  haft 
tal  af  íslendingum,  því  samgöngur  voru  í þá  daga  tíðar 
milli  landanna ; ýmsir  íslendingar  voru  á þeim  tímum  við 
nám  í Englandi  og  Frakklandi,  en  svo  mátti  heita  á dög- 
um  Hinriks  annars,  að  bæði  þau  lönd  væri  undir  einum 
konungi.  Jón  Ögmundsson  og  Sæmundur  fróði  höfðu 
dvalið  i Paris  nokkru  fyrir  daga  Giraldusar,  og  Þorlákur 
helgi  var  við  nám  í Lincoln,  skömmu  áður  en  Gerald  de 
Barry  settist  þar  að.1 

Sturo  grammaticus  lýsir  Islandi  i Danmerkursögu 
sinni;  þar  segir  svo:  »Vestur  frá  Noregi  liggur  ey,  sem 
kölluð  er  ísey,  og  er  hún  uinkringd  af  hinum  mikla  út- 
sæ  á alla  vegu;  þar  hafa  menn  búið  mjög  lengi,  og  er 
landið  frægt  fyrir  furðuverk,  er  lýsa  sér  i ótrúlegum  hlut- 
um  og  óvanalegum  viðburðum.  Þar  er  uppspretta,  sem 
breytir  upphaflegu  eðli  hvers  hlutar  með  eyðandi  afli 
rjúkandi  vatns,  því  allt  það,  sem  þessa  gufu  leggur  á, 
breytist  svo,  að  það  verður  hart  eins  og  steinn.  Hvert 
þetta  er  iremur  furðuverk  en  hætta , það  er  efasamt,  þar 
sem  hið  mjúka  rennandi  vatn  hefir  svo  mikinn  striðleik 
í sér  fólginn,  að  það  breytir  snögglega  hverju  þvi,  sem 
að  þvi  er  borið,  og  gufuna  af  því  leggur  um,  i stein, 
þaunig  að  mynd  þess  að  eins  helzt.  A sama  stað  er  sagt, 
að  séu  margar  fleiri  uppsprettur,  sem  ýmist  aukast  af 
hinu  vaxandi  vatnsmegni,  flóa  út  úr  vatnsþrónum  og 
kasta  óteljandi  dropum  i lopt  upp,  eða  sogast  niður  í hin 
djúpu  fylgsni  neðar  i jörðunni,  svo  að  þær  varla  sjást 
ueðst  niðri,  þegar  aflið  fer  úr  gosbununum.  Af  þessu 
leiðir,  að  þegar  uppspretturnar  gjósa  upp,  sletta  þær 

*)  Í þ&  daga  gengu  og  verzlunarskip  milli  landanna;  það  sézt 
meðal  amiars  af  bréfi  Hinriks  konungs  þriðja  23.  ágúst  1224  til 
valdsmannsins  í Yarmouth,  þar  sem  hann  skipar  honum  að  láta 
laus  skip  fr&Íslandi  og  ýmsum  öðrum  löndum.  ísl.  Fornbrófas.  I., 
bls.  481-82. 

6 


Digitized  by  Google 


66 


hvítu  vatnalöðri  á allt,  sera  er  í nánd,  en  þegar  þœr  tœm- 
ast,  þá  er  ekkert  auga  svo  hvasst,  að  það  geti  greint 
þfer.  Á þessari  ey  er  fjall,  sem  líkist  sólinni(?)  í slfelld- 
um  ólgandi  bruna  og  heldur  við  eilífu  báli  með  ævarandi 
eldgosum.  Þetta  er  jafn-undariegt  og  hið  fyrgreinda,  að 
iand,  sem  liggur  undir  hinu  kaldasta  himinbelti,  skuli 
vera  svo  auðugt  af  sterkum  hitakröptum,  að  það  veitir 
eiiífum  eldum  leyndardómsfulla  næringu,  og  gefur  þeim 
eiiift  eldsneyti  til  þess  að  við  haida  brunanum.  Á viss- 
um  og  ákveðnum  tímum  rekur  einnig  óendanlega  mikinn 
is  að  þessari  eyju,  og  þegar  hann  kemur  og  tekur  fyrst 
að  rekast  á hina  hruíóttu  kietta,  þá  heyrast  drynjandi 
hljóð  utan  af  djúpinu,  og  margvíslegir  brestir  með  óvana- 
legu  ópi,  rétt  eins  og  klettarnir  öskruðu  við.  Þess  vegna 
bafa  menn  ætlað,  að  sálir  þær,  sem  dæmdar  hafa  verið 
i refsingar  fyrir  brotleganlifuað,  taki  þar  út  hegningu  fyrir 
illgjörðir  sínar  i hinu  mikla  frosti.  Ef  lítill  partur  af  þessum 
mikla  is  er  höggvinn  frá,  þá  slitnar  hann  frá  iandi  eins  og 
aðalísinn,  sem  um  var  getið,  með  hversu  sterkum  böndum, 
sem  hann  er  bundinn,  og  halda  honum  hvorki  lokur  né 
gæzla.  Hugurinn  verður  fullur  af  undrun  og  forviða  á 
þvi,  að  hiutur,  læstur  órjúfandi  iokum  og  luktur  i marg- 
falda  fjötraflækju,  skuii  fylgja  þannig  ísnum,  sem  hann 
áður  var  partur  af,  þegar  ísinn  fer  burtu,  svo  að  hann 
blekkir  alla  kostgæfni  gæzlunnar  með  nauðsyn  óhjákvæmi- 
legs  flótta.  Þar  er  einnig  önnur  ísteguud,  sem  liggur  á 
milli  fjailshryggja  og  kietta,  og  ber  mönnum  saman  um 
það,  að  istegund  þessi  skipti  um  legu  sínu  á vixl  eptir 
viasu  lögmáli  með  nokkurs  konar  snúningshreytíngu,  þann- 
ig,  að  hið  efra  kastast  niður  til  hins  neðsta,  og  hið  neðsta 
aptur  hverfur  upp  á yfirborðið.  Til  sannindamerkis  um 
þetta  er  það  sagt,  að  sumir  menn  hafi  fallið  i gjár  og 
djúp  gapandi  sprungna,  sem  urðu  á vegi  þeirra,  er  þeir 
fóru  yfir  isfláka,  og  hafi  þeir  nokkru  síðar  fundizt  dauðir, 
án  þess  að  nokkur  rifa  á ísnum  gnæíði  uppyflrþá,  Þess 
vegna  eru  margir  vanir  að  álíta,  að  hin  djúpa  isgjá 
hveríist  um  og  geii  þá  frá  sér  siðar  meir,  sem  hún  hefir 


Digitized  by  Google 


6 1 

gleypt  l sig.  Þar  segja  menn  einnig  að  spretti  upp  línd 
með  banvænu  vatni,  og  þegar  einhver  hefir  bergt  á þvi, 
dettur  hann  til  jarðar  eins  og  af  eitri.  Þar  eru  og  aðrar 
lindir,  og  er  sagt  um  bunur  þeirra,  að  þær  hafi  líka  eigin- 
legleika  og  öl.  Þar  eru  einnig  eldar,  sem  ekki  geta  brennt 
hör,1  en  hið  mjúka  vatu  eyðist  i þeim  eldum.  Þar  er  og 
steinn,  sem  fiýgur  yfir  þverhnýpt  fjöll,  ekki  af  utan  að 
komaudi  afii,  heldur  af  meðfæddri  og  honum  eiginlegri 
hreyfingu*.* 

Saxó  gramraaticus  ritaði  Danmerkursögu  fyrir  til- 
stilli  Absalons  erkibiskups;  menn  segja,  að  Saxó  hafi  ver- 
ið  klerkur  í Hróarskeidu,  en  mjög  lítið  vita  menn  um 
æfiferil  hans;  sagt  er,  að  hann  hafi  dáið  snemma  á 13. 
öld  (um  1208).  Saga  þessi  er  aðalrit  í Danmerkursögu 
hinui  fornu;  hún  er  rituð  með  miklu  málskrúði  og  nokk- 
urri  tilgerð,  svo  sumstaðar  er  örðugt  að  sjá,  hver  er 
mergur  málsins;  hún  er  þó  yfir  höfuð  að  tala  stórum 
merkileg  bók.  Saxó  lietir  i mörgu  farið  eptir  kvæðum 
og  frásögnum  íslendinga;  það  segir  hann  sjálfur  1 for- 
málanum.  Hann  segir  þar,  að  ekki  megi  gleyrua  iðni  og 
atorku  íslendinga;  á íslandi  sé  jarðvegur  svo  harður  og 
hrjóstrugur,  að  landsbúar  hafi  engarhvatir  til  ofnautnar; 
segir  þeir  séu  sparsamir  og  hafi  allan  hugann  á að  geyma 
og  rita  upp  bæði  sina  eigin  sögu  og  annara  þjóða;  Saxó 
segist  því  hafa  tekið  allmikið  af  frásögnum  þeirra  í 
rit  sitt. 

Þó  lýsingin  á íslandi  sé  fremur  margorð  og  ruglings- 

')  P.  E.  Muller  heldur  hór  eigi  að  lesa  lignum  (tré)  fyrir  linum 
(hör)  og  er  það  rnjög  sennilegt,  sbr,  Konungsskuggsjá.  Christiania 
1848,  bls.  38.  Þegar  tró  er  kastað  á brennandi  hraun,  sviðnar  það, 
eu  brenuur  rajög  seint,  sökum  rakans  sem  i þvi  er. 

’)  Saxonis  Grammatioi  Historia  Danica.  Kecensuit  P.  E.  Miiller. 
I.,  bls.  18-17.  Útleggiugar  Vedels  og  Grundtvigs  eru  ekki  nákvæm- 
ar  á þessurn  kafia,  enda  er  latinan  viða  óljós  og  margsamtvinnuð, 
vór  höfum  þvi  lagt  út  sem  næst  orðunum,  til  þess  með  því  að  reyna 
sem  róttast  að  fá  í ljós  meiningu  höfundarins,  en  við  það  heiir  málið 
sumstaðar  orðið  óíslenzkulegra.  Guðbr.  Vigfússon  kallar  sögu  Saxo’s: 
»tkat  unrivailed  patchwork  ol'  grand  phrases«.  Sturl.  Prolgm.,  bls.  127. 

ö* 


Digitized  by  Google 


Íeg,  þá  er  þó  ekki  hægt  að  búast  við  henni  betri  á þeim 
tíma;  Saxó  hefir  eflaust  farið  eptir  frásögnum  einhverra 
íslendinga,  sem  hann  hefir  þekkt.  Lýsingin  á hverunum 
er  furðu  góð  og  bendir  til  þess,  að  honum  hefir  verið 
sagt  frá  einhverjum  stórum  gjósandi  hver,  t.  d.  Geysi 
(ef  hann  hefir  þá  verið  til);  þaðvarvon,  þóhonum  þætti 
kynlegt,  að  hveravatnið  gerir  þá  hluti  að  steini,  er  það 
fellur  á,  enda  þótti  ölium  það  ótrúlegt  undur  til  forna, 
af  þvi  náttúruþekkinguna  vantaði.  Lýsingin  á gosunum 
er  ágæt,  og  væri  ekki  óheppileg,  þó  hún  væri  rituð  á 
þessari  öld;  Saxó  talar  um  hveraskálarnar  og  um  vatns- 
bunurnar,  sem  spýtast  i háa  lopt,  hver  upp  fyrir  aðra, 
og  svo  falla  gosbunurnar  aptur  niður  i samt  lag,  en  þró- 
in  tæmist  á eptir;  þetta  hefir  hver  sá  séð,  sem  komið 
hefir  að  Geysi.  Lýsingin  á eldfjöllunum  og  hafísnum  er 
reyndar  nokkuð  barnaleg,  en  þó  eðlileg  á þeim  tima. 
Merkiiegust  er  frásögn  hans  um  ísinn  eða  jöklana  á landi; 
þegar  mesta  málskrúðið  er  heflað  utan  af,  verður  eptir 
furðulega  rétt  lýsing  á lireyfingu  skriðjökla;  Saxó  hefir 
eíiaust  fengið  þá  frásögn  beinlínis  frá  einhverjum  íslend- 
ingi,  og  er  þetta  líklega  hin  elzta  lýsing  á jöklahreyfingu, 
sem  til  er.  Ef  ófróður  alþýðumaður  i Skaptafellssýslu 
ætti  að  segja  frá  hinni  innri  hreyfingu  skriðjökla,  mundi 
hann  eflaust  segja  eitthvað  líkt  þessu.  Þar  sem  jökul- 
tangar  ganga  niður  um  skörð  á milli  fjaila  niður  á lág- 
lendi,  er  hreyíing  þeirra  opt  töluverð;  skriðjökiarnir  haga 
sér  alveg  eptir  landslagi;  þeir  eru  þykkir,  þar  sem  þeir 
fara  um  þrengsli  og  djúpa  dali,  en  fletjast  út  á láglendi; 
í jöklunum  eru  sífelldar  hitabreytingar  og  vatnsrennsli; 
óteljandi  sprungur  myndast  sífellt  utan  og  innan  og  frjósa 
aptur  saman;  þessi  opnan  og  lokun  sprungnanna  heldur 
sifellt  áfram  í stöðugri  rás  eptir  landslagi,  hita  og  þrýst- 
ingi  og  þunga  jökulsins  o.  s.  frv.  Þó  hreyfing  jökulsins 
sé  sein,  þá  hefir  hún  þó  alveg  sama  eðli  eins  og  rennsli  í 
á;  mótspyrnan  er  mest  við  botninn  og  til  hliðauna,  og 
þar  fer  jökullinn  hægast,  en  hraðast  fer  yfirborðið  i miðj- 
unni;  ísinn  er  eine  og  seigur,  rennandi  vökvi,  og  af  þvi 


Digitized  by  Google 


ð9 


hinir  ýmsu  partar  jökulsins  hafa  mismunandi  hraða;  þá 
mjakast  grjót  og  möl  að  neðan  upp  eptir,  og  sjást  opt 
grjótrákir  á yfirborði  skriðjökla,  sem  eru  komnar  neðan  frá 
botni:  i hliðarsprungum  sjást  stundum  grjótrákirnar  á leið 
upp  eptir.  Ef  einhver  hlutur  dettur  ofan  i jökulsprungu, 
getur  hann  þvi  seinna  komið  fram  á yfirborði  jökulsins 
neðar,  og  heflr  þá  mjakazt  hægt  og  hægt  upp  i gegn  um 
jökulinn.  Þetta  þekkir  alþýða  vel,  þar  sem  skriðjöklar 
eru  nærri  byggð,  og  Saxó  heflr  eflaust  lieyrt  sagnir  þar 
að  lútandi  frá  íslandi.1  ölkeldurnar  eru  auðþekktar;  en 
undarlegri  er  frásögnin  um  steina,  sem  geta  flogið  yflr 
fjöll.  Ætli  hér  geti  ekki  verið  einhver  óljós  hugmynd 
nm  grjótflug  i eldgosum?;  það  sést  jafnvel  i fornum  ís- 
lenzkum  annálum,  að  íslendingum  sjáifum  heflr  þótt  kyn- 
legt  að  sjá  steina  hoppa  upp  og  niður  i eldinum ; sumir 
héldu,  að  steinarnir  væru  fuglar,  og  aðrir  jafnvel,  að  það 
væri  sálir.  Það  er  ekki  ómögulegt,  að  Saxó  hafi  haft 
einhverja  slika  óljósa  frásögn  í buga,  er  hann  skrifaði 
þetta. 

I gamalli  latneskri  bók  um  sögu  Noregs,  sem  fund- 
izt  hefir  á Skotlandi,  er  Islands  getið.  Þar  er  fyrst  talað 
um  fund  íslands  og  landnám,  og  sagt,  að  Rómverjar  hafi 
kallað  eyna  Tile.  Höfundurinn  segir,  að  evjan  dragi  nú 
nafn  af  þvi,  að  þar  séu  fjölda  margir  jöklar  og  sjáist 
þeir  langt  af  sjó,  svo  sæfarendur  geti  haft  þá  til  leið- 
beiningar  til  þess  að  komast  í hentuga  höfn;  þar  er  Ca- 
sule-fjall  (Hekla),*  segir  hann;  skelfur  það  af  jarðskjálft- 
um  eins  og  Etna  og  þeytir  úr  sér  brennisteinslogum;  þar 
eru  sjóðandi  uppsprettur;  veita  menn  köldu  vatni  i þær, 
svo  þær  verði  mátulega  heitar,  og  baða  sig  svo  í þeim; 
þar  eru  lika  brunnar  þess  eðlis,  að  ef  ull  eða  fat  liggur 
í þeim  eina  nótt,  verður  það  að  steini.  Þar  er  einnig 

bullandi  uppspretta  i sendinni  árbugðu,  sem  hefir  sama 

')  Hið  sama  þekkist  lika  i Schweiz,  sbr.  A.  Heim : Gletscher- 
kunde.  Stuttgart  1886,  bls.  229.  860. 

•)  Casule  segir  P.  A.  Munch  ah  sé  preotshökull  og  Mons  Casule 
sé  því  sama  og  Heklufjall  (Symbolœ,  bls.  40). 


Digitized  by  Google 


70 


lit  og  smekk  eins  og  öl,  og  hressir  þá  sem  drekka,  en 
gerir  þá  naumlega  ölglaða.  Ekki  segist  höfundurinn 
vilja  leiða  hjá  sér  að  tula  um  vnðburði,  sem  gjörzt  hafl  á 
hans  tima,  að  haflð  hafl  á þriggja  mílna  svreði  ólgað  og 
soðið  eins  og  í potti,  en  jörðin  hafi  opnazt  og  kastað  fram 
úr  undirdjúpunum  eldlegum  gufum  og  mvndað  stórt  fjall 
upp  úr  8jónum.  Bók  þessi  er  líklega  rituð  um  1230.1 
Það  er  ekkert  undarlegt,  þó  höfundurinn  tali  um  eldgoa 
á mararbotni,  því  einmitt  á 13.  öldinni  gaus  hvað  eptir 
annað  fyrir  utan  Revkjanes,  t.  d.  1211,  1226,  1231,  1238 
og  1240;  hér  er  ef  til  vill  átt  við  gosið  1211,  þvd  þá 
skaut  upp  landi  fyrir  utan  Reykjanes;  »þá  fann  Sörli 
Kolsson  Eldevjarc,  segja  Eonungsannáll  og  Skálholtsann- 
áll.*  Um  eldgos  i sjónum  hjá  íslandi  er  líka  talað  i 
»Chronicon  de  Lanercostc;  þar  er  sagt,  að  Vilhjálmur 
Orkneyjabiskup  hafi  1275  sagt  frá  eldgosum  á íslandi. 
Þar  segir  svo:  »Um  sama  leyti  (1275)  dvaldi  Vilhjálmur 

Orkneyingabiskup,  heiðvirður  maður  og  elskur  að  bók- 
menntum,  hjá  Hertepol  á Englandi;9  hann  sagði  frá  mörgu 
undarlegu  um  eyjar  þær,  er  teljast  undir  Noreg,  og  set 
eg  sumt  hér  til  minnis.  Sagði  hann,  að  sjórinn  brynni 
á einum  stað  við  Island  um  milu  vegar  og  þar  yrði  ept- 
ir  svartur  vikur  og  óhreinn.  Annarsstaðar  gýs  eldur  úr 
jörðu  á vissum  tímum,  sjöunda  eða  fimmta  hvert  ár,  og 
brennir  þegar  minnst  varir  bæi  og  allt,  er  fvrir  verður, 
og  eigi  er  hægt  að  slökkva  þennan  eld  eða  hrekja  hann 
á braut,  nema  með  vigðu  vatni,  sem  helgað  hefir  verið 
með  prestshendi.  Hann  sagði  og  það,  sem  er  enn  þá 


‘)  Symbolæ  ad  historiam  antiquiorem  rerum  Norvegiearum, 
Ed.  P.  A.  Munch.  Christianiæ  1850.  4to,  bls.  7-8.  Sbr.  G.  Storm  : 
Monum.  hist.  Norvejfiæ.  Chria  1880.  Sophus  Bugpe:  Bemærk- 
ninger  om  den  i Skotland  fundne  latinske  Norges  Krönike  (Aarb. 
f.  nord.  Oldk.  1873.  bls.  37). 

*)  Islandske  Annaler  indtil  1578.  Vdg.  af  G.  Storm.  Kria  1888, 
bls.  123  og  182. 

5)  Hartlepool  er  bær  i Durhamshire  á Englandi;  þar  kölluöu 
fornmenn  Hjartapoll,  sbr.  Forumannasögur  VII.,  bls.  2,15-280. 


Digitized  by  Google 


71 

undarleffm.  afl  þar  heyrðust  glðgglega  kveln  sálna  þelrra, 
er  kveljaat  i þeim  eldi«.1 

í Konu nggtkuggxjd  er  töluvert  talað  um  ísland  og 
nAttiim  þess;  þó  er  þar  engin  eiginleg  lýsing  á landinu, 
en  að  eins  getið  þeirra  hluta,  sem  undarlegír  þóttu  og 
ððru  visi  en  menn  voru  vanir  1 Noregi;  bókín  ber  þó 
raeð  sér,  að  höfundurinn  heflr  haft  allgóða  þekkingu  á 
þvi,  er  hann  talar  um,  og  revnirað  skýra  fyrir  sér  nátt- 
óruviðburðina  eptir  þeirri  þekkingu,  er  menn  þá  höfðu; 
en  ekkf  er  það  undarlegt,  þó  sumstaðar  beri  á hjátrú  inn- 
an  um;  hún  var  svo  samtvinnuð  öllu  lfflnu  i þá  daga. 
Fyrst  er  þar  lýst  hvalategundum  i íslandehöfum;  ýmis- 
legt  er  þar  gott  innan  um,  en  margar  skröksögur  á milli, 
og  hafa  sumar  þeirra  haldizt  hjá  alþýðu  fram  á vora 
daga.  Þvi  næst  er  sagt  frá  eldfjöllum,  hverum  og  land- 
skjálftum,  og  ber  höfundurinn  saman  eldfjöll  á Sikiley  og 
íslandi;  hann  heldur,  eina  og  þá  var  tftt,  að  píslarstaðir 
séu  i eldinum,  og  er  mjög  fjölorður  um  það.  Á Sikiley 
segir  hann,  að  jnrðeldar  brenni  jörð  og  tré,  en  að  eldin- 
um  sé  öðru  visf  varið  á fslandi;  »sá  eldur,  er  á íslandi 
er,  þá  brennur  eigi  tréð,  þó  at  i sé  kastat  og  eigi  jörð- 
ina;  enn  steina  og  hart  berg  þá  dregur  hann  til  sinnar 
næringar  og  kveikist  þar  af  sera  annar  eldur  af  þurrum 
viði  og  er  aldrei  svo  harður  steinn  né  berg,  at  hann 
bræði  eigi  sem  vax,  og  brennir  síðan  sem  feitt  oleum. 
En  þó  at  þú  skjótir  trénu  í eldinn,  þá  sviðnar  þat  at 
eins  og  vill  eigi  brenna*.  Höfundurinn  revnir  að  gjöra 
grein  fýrir,  hvernig  á landskjálftum  og  eldgosum  muni 
standa;  hann,  segir  að  grundvöllur  landsins  muni  vera 


*)  Chronicon  de  Lanercost  1201-134G,  e codice  Cottoniano  nnnc 
primum  tvpis  mandatnm.  Edited  by  Joseph  Stephenson  for  the 
Maitland  Club.  Edinb.  18J9.  4to,  bis.  97.  sbr.  Th.  Thoroddxen : Over- 
sigt  over  de  island«ke  Vulkaners  Historie  1882,  bls.  131.  Chronicon 
de  Lanercost  er  vituð  um  .134(5;  þar  er  Vilhjálmi  of  snemma  gefið 
biskupsnafn,  þv(  Pétur  var  Orkneyjabisknp  1270-1284,  en  VilhjAIm- 
ur  var  vlgður  til  biskups  1310  (íslenzkir  annáiar  1888,  bls.  75,  203, 
342  og  Diplom.  norv.  IX..  nr.  83,  bls.  108-104). 


Digitized  by  Googie 


72 


»vaxinn  með  mörgum  œðum  og  tómum  smugurn  eðastór- 
um  holum.  En  síðan  kunna  þeir  atburðir  at  verða  ann- 
aðhvort  af  \indum  eður  af  afli  gnýanda  gjálfurs  at  þess- 
ar  æðar  eður  holur  verði  fullar  af  vindum  svo  mjög,  at 
þær  þoli  eigi  umbrot  vindsins  og  kann  þaðan  af  þat  at 
koma,  at  landskjálftar  þeir  verði  hinir  stóru,  sem  verða 
á því  landi.  Nú  ef  þetta  mætti  vera  með  nokkurum  lík- 
indum  eður  hætti,  þá  mætti  þat  vera  af  því  hinu  sterka  um- 
broti,  er  verður  í grundvöllum  landsins,  at  þaðan  mætti 
eldur  sá  hinn  mikli  kveikjast  og  koraa,  er  brennur  upp 
i ýmsum  stöðum  landsins.  Nú  skal  þetta  eigi  hafa  fvrir 
sannfræði  at  svo  sé,  sem  nú  höfum  vér  um  rætt,  nema 
heldur  þat,  at  draga  slíka  hluti  saman  til  líkinda,  er  væn- 
ligastir  þikir  til  vera,  fyrir  þvi  at  þat  sjáum  vér,  at  af 
afli  kemur  eldur  allur;  þar  sem  saman  kemur  högg  harðs 
steins  og  harðs  járns,  þá  kemur  þar  eldur  af  því  járni 
og  afli,  er  þau  berjast;  trjám  mætti  ogtil  saman  ríða,  at 
þar  fáist  eldur  af  því  erfiði  er  þau  hafa«.  Aristoteles1 
kemur  fyrstur  með  þessa  kenning  um  vindana  í innýfl- 
um  jarðar  og  Plinius  tekur  liana  eptir  honum,  en  Plinius 
var  beinlinis  og  óbeinlínis  uppspretta  mestallrar  náttúru- 
þekkingar  á miðöldunum. 

Höfundurinn  talar  og  um  hveri  á Islandi  og  segir: 
»þar  eru  þær  keldur,  er  æ og  æ vella  ákaflega  bæði  vet- 
ur  og  sumar.  Nú  er  stundum  svo  mikill  ákafl  á vellu 
þeirra,  at  þær  spýa  langt  i lopt  upp  vatni  úr  sér.  En 
hvað  sem  menn  leggja  þar  i hjá  kelldunum  i þeim  tima 
er  þær  spýa,  hvort  sem  þat  er  klæði  eður  tré,  eður  hvat 
litið  þat  er,  ef  þat  vatn  kemur  á í niðurfalli  sínu,  þá 
verður  þat  at  steini*.  Síðan  talar  hann  um  ölkeldur: 
»svo  er  sagt  at  kelldur  séu  þær  á íslandi,  er  menn  kalla 
ölkelldur,  og  er  því  svo  kallat,  at  vötn  sem  þar  eru  í 
eru  likara  þefurinn  munngáti  en  vatni.  Og  þó  menn 
drekki  þar  af,  þá  fyllast  menn  ekki  af  þvi  vatni,  svo 
sem  af  öðru  vatni,  heldur  sjatnar  það  vel  og  rennur  i 


‘)  Aristoteles  : Meteorol.  lib.  II.  cap.  8. 


Digitized  by  Google 


73 


höntnd  sem  munngát;  fleiri  eru  ölkelldur  á þvl  landi  en 
ein,  er  ölkelidur  eru  kallaðar.  En  þó  er  sú  ein  bezt,  er 
og  frœgust  af  ðllum,  og  liggur  sú  i dal  þeim,  er  heitir 
Hítárdalur.1  Svo  ersagt  af  þeirri  kelldu  eður  vatni  þvi 
er  þar  er  í,  at  þat  er  dáraat  álikt  munngáti  og  til  gnots 
at  drekka  og  þat  er  mtelt,  at  þat  fái  svo  nockut  á mann 
ef  þat  er  svo  mjög  druckit.  En  ef  menn  gjöra  hús  um 
kellduna  þá  hverfur  hún  burt  úr  húsinu  og  brestur  upp 
fyrir  utan  húsið.  Svo  er  og  sagt  at  menn  megi  þar  af 
drecka  við  kellduna  slikt  hver  vill,  en  ef  þeir  fýsast  burt 
at  hafa  með  sér,  þá  dofnar  þat  skjótt,  og  er  þat  þá  eigi 
betra  enn  annat  vatn  eður  þaðan  af  verra*.  Þessar  frá- 
sagnir  um  hvera  og  ölkeldur  eru  svo  að  segja  alveg  rétt- 
ar  o g miklu  betri  en  búast  mætti  við  svo  snemma  á öld- 
um.  Höfundurinn  talar  iika  um  rauða,  og  segir  að  hann 
sé  mikill  á íslandi  og  segir  þjóðsögu  um  rauða-undur,  nð 
málmurinn  hverfi  úr  einum  stað  í annan,  svo  menn  finni 
hann  ekki. 

Höfundurinn  talar  um  loptslag  á íslandi,  ogsegir,  að 
fsland  taki  mikinn  kulda  frá  Grænlandi  og  hafi  litinn 
hita  firá  sólunni,  og  því  séu  þar  svo  miklir  jöklar  á fjöll- 
um;  hann  segir  lika  frá  jökulám  og  segir  svo:  »Þar  eru 
og  köld  vötn  þau  er  falla  undan  jöklum  svo  stór  at  berg  og 
jörð  er  hjá  liggur  þá  skjálfa  fyrir  þær  sakir,  at  vatnið 
fellur  svo  strítt  og  með  svo  stórum  fossum,  at  bergin 
skjálfa  fyrir  ofurefiis  sakir  og  striðleiks;  eigi  mega  menn 
til  ganga  at  forvitnast  á þá  árbakka  nema  löng  reip  hafi 
og  sé  borinn  á þá  menn  er  til  vilja  forvitnast  at  sjá,  og 
siti  hinir  Qari  er  gæta  reipsins,  svo  at  þeir  eigi  kost  at 
draga  þá  þegar  aptur  til  sín  þegar  stríðleiki  vatnsins 
ærir  þá«.*  Menn  halda  að  Konungsskuggsjá  sé  rituð  i 
Noregi  á árunum  1230 — 1250. 


')  Nú  er  ölkelda  þessi  fyrir  löngu  horfin. 

*)  Speculum  regale.  Ed.  O.  Brenner.  Munchen  1881,  hls.  27-86, 
Christiania  1848,  bls.  83-38. 


Digitized  by  Google 


T4 

Arngrfmur  dbóti 1 á Þlngevrum  (f  1361)  heflr  rltað 
Öuðmundarsögu  og  lýair  þar  íslandi;  þó  lýBÍng  þessi  eé 
atutt,  þá  er  hún  þó  allmerkileg,  enda  er  hún  hin  eina 
almenn  lýsing,  sem  til  er  af  landinu  frá  fornöldinni.  Aðal- 
lýsingin  er  i byrjun  sögunnar  og  set  eg  hana  hór  orðrétta; 
siðar  1 sögunni  koma  fýrir  nokkrar  innekotBgreinar,  er 
lýsa  landi  og  þjóð,  og  set  eg  hér  hinar  helztu  aptan  við 
aðallýsinguna,  enda  mega  þær  vel  teljast  eem  nokkurs 
konar  áframhald,  þó  þær  séu  beinlinia  sprottnar  af  frá- 
Bögunum  um  vlðburðina,  sem  sagðir  eru  i sögunni  sjálfri; 
landa  og  þjóðalýsing  var  í þá  daga  að  eins  notuð  til  þess 
að  gjöra  frásagnirnar  um  sögulega  viðburði  greinilegri  og 
glöggvari.  Landlýsing  Arngrims  ábóta  er  auðsjáanlega 
sett  í söguna  Guðmundi  biskupi  til  frægðar,  til  þess  að 
sýna,  hvert  mikilmenni  hann  hafl  verið,  er  hann  gat  orðið 
slikur  »guðs  gimsteinn«  i jafnhrjóstnigu  landi  og  gæða- 
snauðu.  Arngrimur  lýsir  landinu  á þessa  lelð:  »Greindr 

guðs  þjónn  (Guðmundur  Arason)  var  biskup  á þvi  iandi, 
er  bækr  kalla  Thile,  en  Norðmenn  nefna  ísland.  Má  þat 
ok  vel  segjast  eiginlegt  nafn  þeirrar  eyjar,  þvi  at  þar 
cr  iss  inóg  bæði  lands  ok  lagar.  Á sjánum  liggja  þeir 
hafisar,  at  með  sinum  ofvægiligum  vexti  taka  þeir  at 
fylla  norðrhöfln,  en  vflr  háfjöll  landsins  svá  úbræðiligir 
jöklar  með  yflrvættis  hæð  ok  vidd,  at  þeim  mun  útrúligt 
þykkja,  sem  fjærri  eru  fæddir.  Undan  þeim  fjalljökium 
fellur  með  atburð  strfðr  straumr  með  frábærttm  flaum  ok 
íúlasta  fnyk,  svá  at  þar  af  deyja  fttglar  i lopti,  en  menn 
á jörðu  eðr  kvikvendi.  Þau  eru  fjöll  önnur  þess  lands, 
er  ór  sér  verpa  ægiligum  eldi  með  grimmasta  grjótkasti, 
svá  at  þat  brak  ok  bresti  hevrir  um  allt  landit,  svá  vítt 
sem  menn  kalla  fjórtán  tylftir  umbergis  at  sigla  réttleiði 
fyrir  hvert  nes;  kann  þessi  ógn  at  fylgja  svá  mikitmyrkr 
forviðris,  at  um  hásumar  um  miðdegi  sér  eigi  handa  grein. 
Þat  fylgir  þessum  fádæmum,  at  i sjálfu  hafinu,  viku  sjáfar 


')  islenzkt  fornbréfasafn  I..  bls.  3tið-<57.  Janus  Jónsson : Um 
klaustrin  á ísland  i iTimariti  bókmf.  1887,  bls.  191.  Biskupasögiut  II. 


Digitized  by  Google 


7* 

suðr  undan  landinu,  heflr  upp  komit  af  eldsgAnginum  stórt 
fja.ll,  en  annat  sökk  niðr  i staðinn  þat  er  uppkom  1 fyretu 
með  sömu  grein.  Keldur  vellandi  ok  brennustein  fær 
þar  í nóg.  Skógr  er  þar  engi  utan  björk,  ok  þó  litils 
vaxtar.  Kom  vex  i fám  stöðum  sutfnanlands,  ok  eigi 
nema  bygg.  Fiskr  sjádreginn  ok  búnyt  er  þar  almenn- 
ingB  matr.  Ey  þessi  liggr  svá  norðarlíga  undir  Zodiaco, 
at  hennar  neðri  hlutr  heflr  i sumum  stöðum  sambaldinn 
dag  með  sólskini  björtu,  mánað  eðr  meirr,  i enda  Gemin- 
orura  ok  upphafl  Cancri.  En  um  vetrar  tið,  þá  er  sólin 
er  in  Capricornu,  er  hón  yflr  þess  lands  emisperium  lltit 
um  fjórar  tiundir  nátturligs  dags,  þótt  hvárki  meini  fjöll 
né  ský.  Landit  er  víðast  bygt  með  sjónum,  en  skerðist 
mestaustan  ok  vestan*  (Bps.  II.,  bls.  5.)  »Þat  er  kynfylgja  i 
þvi  landi,  at  þar  gengr  með  öreign  múgr  manns  hús  af 
húsi  á vetr  ok  sumar,  ok  heflr  öngva  næring  nema  öl- 
musugjörðir  góðra  manna«  (bls.  44).  »Svá  er  ísland  vax- 
it  viða  fyrrr  norðan  með  sjónum,  at  standa  stór  björg 
með  svá  frábærri  hæð.  at  i sumum  stöðum  gengr  langt 
yfir  hundrað  faðma.  í þess  háttar  björg  samnastí  mörg- 
um  stöðum  á 8uraarit  svá  margr  sjófúgl,  at  þat  er  ótölu- 
ligr  fjöldi;  verpr  hann  i þeim  holum  eðr  hellum,  sem 
verða  i bjarginu;  þessi  er  fjárafli  rnargs  manns,  at  fara  i 
björgin  at  taka  egg  ok  fugla;  þess  háttar  afli  fremst  á 
þann  hátt,  at  fuglarinn  ferr  i festarenda  ofan  fyrir  berg- 
it;  gerist  þat  optliga  með  miklum  háska  ok  bráðum  mann- 
tapa,  því  at  festinni  kann  margt  granda*  (bls.  111).  »í 
því  kapitulo  öndverðrar  sögu,  er  greindist  íslands  nátt- 
úra,  segist,  at  almenningr  þeirrar  jarðar  fæðist  raeð  bú- 
nyt  ok  sjádreginn  fisk;  en  sjá  dráttr  er  svá  laginn,  at 
menn  róa  út  á vfðan  sjá,  ok  setjast  þar,  sem  Qallasýn 
landsins  merkir,  eptir  gömlum  vana,  at  fiskrinn  hafi  stöðu 
tekit;  þess  háttar  sjóreita  kalla  þeir  mið;  skal  þá  renna 
léttri  linu  út  af  borðveginum  niðr  i djúpit,  ok  festa  stein 
með  neðri  enda,  at  hann  leitigrunns;  þar  með  skal  fylgja 
bogit  járn,  er  menn  kalla  öngul,  ok  þar  á skal  vera  agnit 
til  blekkingar  fiskinum;  ok  þann  tíma  sem  hann  leitar 


Digitized  by  Google 


76 


sér  matfanga,  ok  gin  yflrbeituna,  grefr  oddhvast  okupp- 
reitt  járnit  hans  kjapt;  siðan  fiskimaðr  kennir  hans  viðr- 
kvámu  ok  kippir  at  sér  vaðinum,  dregr  hann  svá  at 
borði  ok  upp  i skip;  er  þessi  fjárafli  svá  guðgefinn,  at 
hans  tilferð  er  eigi  greiðari  en  nú  var  greind,  ok  þó  allt 
eins  verðr  svá  mikit  megn  þessarar  orku,  at  öreigar  verða 
fullríkir;  má  ok  öll  landsbygð  sizt  missa  þessarar  gjafar, 
þvi  at  þurr  sjófiskr  kaupist  ok  dreiflst  um  öll  héruð* 
(bls.  176). 

Hin  fornu  tylfta-  og  fjarðatöl  frá  byrjun  14.  aldar 
verður  og  að  telja,  þar  sem  talað  er  um  rit,  er  snerta 
landafræði  íslands;  mennhalda,  að  skrár  þessarhafl  verið 
ritaðar  um  1312.  í tylftatalinu1  er  sagt,  hve  langt  fs- 
land  er  frá  öðrum  löndum,  hve  langt  er  i kring  um  land- 
ið  og  milli  helztu  annesja,  og  er  dægurssigling  notuð  sem 
mælikvarði.  Af  tylftatalinu  eru  4 afskriptir  prentaðar  i 
>íslenzku  fornbréfasafni**  og  eru  þær  sin  með  hverjum 
hætti  og  allar  merkilegar;  skulum  vér  þó  ekki  tala  um 
þær  nánar  á þessum  stað,  en  að  eins  geta  þess,  að  þar  er 
talin  7 dægra  sigling  umhverfis  ísland,  »at  hröðum  byr 
ok  skiptiz  svá  sem  þarf,  þvi  at  eigi  má  eitt  veðr  hafa«; 
»um  endilangt  ísland  eru  taldar  20  dagleiðir  á sumardegi, 
en  4 um  þvert*.  Frá  sama  tima  telja  menn,  að  fjarða- 
talið  sé;  þar  eru  taldir  flestallir  firðir  kring  um  ísland, 
og  er  skrá  þessi  lika  mjög  merkileg.  Ekki  vita  menn, 
eptir  hverja  skrár  þessar  eru;  en  menn  hafa  getið  þess 
til,  að  þær  á einhvern  hátt  stafi  frá  söfnum  Hauks  lög- 
manns  Erlendssonar. 

Árið  1568  kom  út  einkennilegur  bæklingur  i Venedig 
um  ferðir  tveggja  ítalskra  bræðra,  Nicolo  og  A ntonio  Zeni; 
þeir  áttu  að  hafa  farið  margar  ferðir  um  norðurhöfin  á ár- 
unum  1390 — 1405.  Um  þenna  bækliug  hafa  verið  skrifað- 
ar  ótal  ritgjörðir,  smáar  og  stórar,  og  hafa  menn  haft 

*)  Tvlí’t  = 12  vikur  sjóar. 

’)  íslenzkt  Fornbréfasafn  III.,  bls.  13-20;  fjarða-  og  tylftatölin 
eru  og  prentuð  i K.  Kdlunds  Historisk-topograiisk  Beskrivelse  af 
Island  II.,  bls.  359-375  með  nákvæmum  athugasemdum. 


Digitized  by  Google 


77 


mjög  ólikar  skoðanir  um  þessar  ferðir,  um  landlýsingarn- 
ar  og  landabréfið,  sem  fylgir  bókinni.  Það  hefir  fundizt 
nú  á seinni  árum,  að  bókin  er  alls  ekki  eins  merkileg, 
eins  og  rnargir  hugðu;  en  eg  set  hér  samt  aðalefni  frá- 
sagnarinnar,  af  þvi  það  hefir  gefið  tilefni  til  margs  konar 
sögulegra  rannsókna  um  fornan  kunnugleika  erlendra 
þjóða  i Norðurhöfum. 

Nicolo  var  ungur  aðalsmaður  frá  Veuedig;  hann  bjó 
skip  sitt  og  fór  vestur  um  Gibraltarsund  og  ætlaði  .að 
fræðast  um  ókunn  lönd  og  þjóðir;  hann  ætlaði  fyrst  til 
Euglnuds  og  Flandern,  en  lenti  i hafvillum  og  braut  skip 
sitt  við  eyna  Frislanda;  þar  varð  mannbjörg,  þó  töluvert 
af  farmiuum  týndist.  Nicolo  gekk  nú  með  mönnum  sín- 
um  i þjónustu  riks  höfðingja,  er  hét  Zichmni;  þessi 
höfðingi  réði  fyrir  Porlauda  og  fleiri  eyjum;  hann  hafði 
átt  i bardögum  við  Noregskonung,  en  vildi  nú  leggja 
undir  sig  Frislanda,  og  hjálpaði  Nicolo  honum  til  þess; 
náðu  þeir  landinu  á sitt  vald  og  tóku  þar  mikið  herfang, 
og  meðai  aunars  nokkra  farma  af  saltfiski.  Nú  skrifaði 
Nicolo  Antonio  bróður  sinum  bréf  og  bað  hann  að  koma 
þangað  norður.  Antonio  varð  við  bón  hans  og  settist  að 
á Frislanda  og  dvaldi  þar  i 14  ár.  Þeir  Zeni-bræður 
fóru  nú  með  tnikiun  fiota  og  herjuðu  á eyna  Estlanda,  er 
Noregskonungur  átti;  í þessari  ferð  hrepptu  þeir  mikla 
storma  og  komust  með  fiotann  í 7 eyjar,  sem  liggja  við 
austurströnd  íslands1  og  lögðu  þær  undir  sig;  þar  varð 
Nicolo  eptir,  en  Antonio  fór  heim  aptur  til  Frislands. 
Nicolo  fór  nú  í landaleitir  norður  á bóginn  á 3 skipum 
og  kom  til  Eugroneland;  þarfann  hann  klaustur  ogkirkju 
helgaða  Sankti  Tómási,  og  er  hvorttveggja,  segir  hann, 
undir  fjalli,  sem  rýkur  eins  og  Etna  og  Vesuvius;  þar  er 
heitur  hver  og  er  vatninu  veitt  i klaustrið  og  kirkjuna 
og  haft  til  hituuar  og  soðninga ; þar  eru  dálitlir  urtagarðar 
og  vaxa  í þeim  alls  konar  ávextir  og  bióm,  af  því  heita 


')  Eyjar  þessarheita  allar  óskiljanlegum  skripanöfnum:  Talas, 
Broas,  Iscant,  Trans,  Mimant,  Damberc  og  Bres. 


Digitized  by  Google 


78 


vatninu  er  veitt  þangað;  annars  er  kuldinn  og  snjórinn 
fjarskalegur,  af  því  klaustrið  er  svo  norðarlega;  margt 
tíeira  segir  hann  utn  munkana  og  lifnað  þeirra.  íbúarnir 
þar  í landi  trúa  á munkana  eins  og  guði;  eu  þeir  eru 
sjálfir  lítt  síðaðir  og  búa  i uppmjóum  kofum:  þeir  hafa 
húðkeipa,  sem  eru  mjóir  í báða  enda;  yfir  höfuð  að  tala, 
lýsir  Nicolo  mönnum  þessum  alveg  eins  og  Skrælingjar 
eru  á Grænlandi.  Nicolo  þoldi  ekki  kuldann  þar  nvrðra, 
og  .varð  að  snúa  aptur  til  Frislanda  og  dó  litlu  siðar. 
Antonio  langaði  nú  til  að  snúa  aptur  heim  til  Venedig, 
en  Zichrani  vildi  ekki  sleppa  honum,  af  því  Antonio  var 
fyrirtaks  sjómaður,  svo  hann  varð  að  ílengjast  í Frislanda, 
þó  honum  væri  það  móti  skapi. 

Fiskimenn  nokkrir  frá  Frislanda  höfðu  fundið  stór 
og  mikil  lönd  í vestri;  þeir  höfðu  brotið  skip  sitt  hjá  ó- 
kunnu  landi,  sem  kallað  var  Estotilanda.  Þeir  voru  fluttir 
til  skrautlegrar  borgar  og  leiddir  fyrir  konung;  enginn 
skildi  mál  þeirra  nema  einn  latinumaður,  er  fyrrtun  hafði 
brotið  þar  skip  sitt;  Frislendingar  settust  þar  að  og  dvöldu 
þar  í 5 ár.  Land  þetta  var  litlu  minna  en  ísland,  og  á 
þvi  miðju  var  hátt  fjall;  þar  spretta  upp  fjögur  fljót; 
landið  er  mjög  frjósamt  og  auðugt;  þar  eru  stórir  skógar 
og  gmegð  gulls  og  nóg  af  öllu,  sem  menn  þurfa.  íbú- 
arnir  á Estotilanda  verzla  við  ibúana  í Engroneland  og 
fá  þaðan  skinnavöru,  brennistein  og  bik.  Konungurinn 
sendi  Frislendinga  seinna  í annað  land  sunnar,  er  heitir 
Drogio,  og  þar  brutu  þeir  aptur  skip  sitt ; þar  búa  mann- 
ætur,  og  átu  þcir  marga  af  þeim  fjelögum,  en  eiun  þeirra 
frelsaði  líf  sitt  með  þvi,  að  kenna  íbúunum  að  ríða  net 
og  veiða  fiska,  þvi  að  það  kunnu  þeir  ekki  áður.  Fris- 
lendingurinn  hraktist  þar  nú  á milli  margra  höfðingja, 
sem  allir  vildu  læra  af  honum,  og  var  hann  þar  i 13  ár. 
Segir  hann,  að  landið  sé  ákaflega  stórt,  eins  og  heiU  nýr 
heimur.  íbúarnir  eru  viUtir  og  ganga  berir,  þó  þar  sé 
æði-kalt.  Enn  þá  sunnar  búa  þjóðir,  sem  hafa  meiri  mennt- 
un;  þar  cru  bæir  og  musteri  og  mannfórnir  alltiðar.  Frá 
þessu  landi  komst  Fríslendingurinn  eptir  ianga  raæðu 


Digitized  by  Google 


79 


aptur  til  Estotilanda;  þar  var  hann  um  tíma  í kaupferð- 
um;  byggði  sér  hafskip  og  komst  á þvi  heim  til  Frís- 
landa  eptir  langa  og  harða  útivist.  Um  þessar  ferðir  og 
hrakninga  fiskimannsins  ritaði  Antonio  Carlo  bróður  sin- 
um  bréf.  Zichmni  bjó  nú  út  flota  til  landaleita,  og  átti 
iiskimaðuriun  víðförli  að  vera  leiðsögumaður;  en  hanndó 
rétt  áður  en  skipin  lögðu  út;  engu  að  siður  hélt  flotinn 
á stað,  en  varð  fyrir  miklum  stormum  og  hraktist  hann 
svo  til  eyjarinnar  Icaríu;  þar  áttu  þeir  ýrasa  bardaga 
og  gekk  ýmsum  betur;  ekki  skildu  Fríslendingar  mál 
eyjarskeggja  nema  eins,  sem  œttaður  var  frá  íslandi. 
B'rá  Icariu  hröktust  þeir  Antonio  og  hans  félagar  enn  um 
hafið  töluvert;  þeir  fundu  enu  þá  eina  ókurina  eyju  og 
stofnuðu  þar  nýlendu,  en  skömmu  seinna  sneri  Antonio 
heimleiðis,  sigldi  fram  hjá  íslandi  og  komst  siðan  klak- 
laust  tii  Frislands. 

Nicolo  Zeno  hinn  yngri  hefir  gefið  út  þenna  bœkling, 
hálfri  annari  öld  eptir  að  þessir  viðburðir  gjörðust;  segir 
hann,  að  frásögnin  sé  tekiu  eptir  bréfum,  sem  Antonio 
skrifáði  Carlo  bróður  sinum;  Nicolo  segist  hafa  haft  bók 
um  þessar  ferðir  og  mörg  skjöl  önnur  milli  handa,  þegar 
hann  var  á barnsaldri,  en  segist  hafa  rifið  það  allt  sund- 
ur  að  gamni  sinu  ogskemmt  það,  eina  og  börnum  ertitt. 
Þenna  bækling  heflr  hann  síðan  sett  saman  eptir  minni, 
til  þess  að  vitneskjan  um  þessar  ferðir  ekki  skyldi  líða 
undir  lok.  Bókinni  fylgir  uppdráttur  af  norðurhöfunum 
og  löndunum  þar  í kring;  segirNicolo,  að  hann  sé  gjörð- 
ur  eptir  hálfFúnum  uppdrætti  eptir  Antonio  Zeno,  sem 
hann  segist  hafa  endurbætt1. 


*)  Frurnrit  bókarinnftr  heitir  svo:  Do  i commentarii  del  Viag- 
gio  in  Persift  di  M.  Caterino  Zeno  il  K . . . . et  dello  scoprimento 
dell'  Isoie  Frislanda,  Eslanda,  Engrouelanda.  Estotilanda,  & Icaria, 
fatto  sotto  il  Polo  Artico,  da  due  fratelli  Zeni.  M.  Nicoló  il  K.  e. 
M.  Antouio  ....  con  un  disegno  particolare  di  tutte  le  dette  parte 
di  Tr&montana  d»  lor.  scoperte.  In  Venetift  per  Francesco  Marco- 
lini  MDLVIII.  Það  sem  anertir  norðuríerbirnir  hefir  A.  E.  Norden- 
skield  iagtút  1 hók  sinni:  Studier  och  Forskningar.  Om  bröderna 


Digitized  by  Google 


80 


Um  þessar  ferðir  hafa  ýmsir  vísindamenn  ritað  fjölda- 
margar  ritgjörðir  (líklega  um  100  að  tölu)  á ýmsum  mál- 
um.  Mönnum  hefir  þótt  frásögnin  mjög  merkileg,  eink- 
um  vegna  sögunnar  um  fiskimennina  frá  Frislanda  og  ferð 
þeirra  til  Kstotilanda  og  Drogio,  því  það  sýnist  benda  á 
kunnugleika  umVesturheim,  löngu  áður  en  Columbus  kom 
þangað.  Eins  er  uppdrátturinn  stórum  betri  en  búast 
mátti  við  snemma  á 15.  öld.  Menn  hafa  haft  mjög  ólík- 
ar  skoðanir  um  frásögnina  og  uppdráttinn ; hafa  spunnizt 
út  úr  þessu  margs  konar  ritdeilur  og  visindalegar  rann- 
sóknir.1  Flestir  hafa  haldið,  aðFrislanda  væri  Fœreyjar; 
aðrir  hafa  haldið,  að  Frislanda  væri  ísland;  sumir  hafa 
leitað  að  þeim  löndum,  sem  um  var  getið  í bæklingnum, 
suður  í Slesvig,  austur  á Rússlandi  og  jafnvel  norður  í 
Spitzbergen;  aptur  á móti  hafa  aðrir  ætlað,  að  ferðasag- 
an  væri  að  eins  tilbúningur,  sem  hefði  verið  skrökvaður 
upp  Veneziumönnum  til  frægðar,  til  þess  svo  liti  út,  að 
þeir  hefði  fyrr  fundið  Ameríku  en  Columbus;  Columbus 
var,  e:ns  og  kunnugt  er,  ættaður  frá  Genua,  og  jafnan 
var  rigur  og  ófriður  milli  þessara  raiklu  verzlunarborga. 
Flestir  þeir  höfundar,  sem  ritað  hafa  um  þetta  mál,  hafa 
verið  mjög  lærðir,  og  hafa  aukíð  þekkinguna  á fornri 
landafræði  i mörgum  greinum;  en  litlu  vissari  hafa  menn 
fyrir  það  orðið  um  aðalefnið. 


Zenos  resor.  Stockholm  1883,  bls.  6-20  og  eins  I.  H.  Bredsdorff  i 
Brödrene  Zenos  Reiser.  Grönlands  hist.  Mindesm.  III.,  bls.  629-624. 

*)  Jeg  nefni  hér  nokkrar  af  hinum  helztu  ritgjörðum  um  þetta 
efni,  sem  jeg  hefi  haft  fyrir  mér  auk  þeirra,  sem  áður  er  getið: 
li.  H.  Major:  The  Voyages  of  the  Venetian  Brothers  Nicoló  et 
Antonio  Zeno.  The  Hakluyt  Society.  1873.  8vo.  C.  Irminger: 
Zeno’s  Frislanda  is  IceJand,  and  not  the  Færoes  (Journal  of  the 
royal  geogr.  Society.  London  1879).  C.  C.  Zartmann:  Bemærk- 
ninger  om  de  Venetiauerne  Zeni  tilskrevne  Reiser  i Norden  (Nor- 
disk  Tidskrift  fot  Oldkyndighed  H.,  1833,  bls.  1-35).  Japetus  Steen- 
strup : Zeni'ernes  Reiser  i Norden  (Aarb.  f.  nord.  Oldk.  1883,  bls. 
66-214).  E.  Erslev:  Nye  Oplysninger  om  Brödrene  Zenis  Reiser 
(Geografisk  Tidskrift  for  1884  Kbh.  1886).  Fr.  Krarup : Om  Zenier- 
nes  Reise  til  Norden  (Geografisk  Tidskrift  H.  1878,  bls.  146-164). 


Digitized  by  Google 


81 


Nýlepa  hefir  0.  Brenner  i Miinchen  fundið  merkileg- 
an  uppdrátt  af  Norðurlöndum  eptir  Olaus  Magnus  erkibisk- 
up,  og  hefir  hann  verið  gjörður  1539;  þessi  fundur  breytir 
fullkomlega  skoðun  manna  í þessu  efni,  því  nú  sést,  að 
uppdrátturinn,  sem  fylgir  Zeni-ferðinni,  er  miklu  yngri 
en  menn  áður  héldu,  þvi  nær  eingöngu  gerður  eptirupp- 
drætti  Olavusar  Magnusar,  en  bætt  inn  i ýmsum  vitleys- 
um,  til  þess  að  sanna  skrumið  og  skröksögurnar  i ferða- 
bók  Zenianna.  Zení-ritið,  og  einkum  uppdráttur  þeirra, 
hefir  haft  mjög  mikil  áhrif  á landfræðinga  um  seinni  hluta 
16.  aldar,  þvi  þeir  þekktu  ekki  frumrit  Olavusar  Magn- 
usar,  en  trúðu  Zeníbræðrum;  hefir  rit  þeirra  verið  þýð- 
ingarmikið  i landfræðissögunni,  þvi  það  hefir  veríð  und- 
irrót  alls  konar  villu.  Skal  seinna  getið  dálitið  nánar 
um  Zenikortið,  þegar  vjer  tölum  um  rit  Olavusar  Magn- 
usar.  Eptir  nýjustu  rannsóknum  er  það  skoðun  manna, 
að  ferðasaga  Zenianna  sé  byggð  á frásögum  um  ferðaflakk 
eins  eða  tveggja  þeirra  bra'ðra  um  Ermarsund  og  suður- 
hluta  Euglands ; svo  hefir  verið  bætt  inn  i ýmsum  sögum 
úr  ferðaritum  Colurabusar  og  annara  ferðamanna,  er  uppi 
voru  um  byrjun  16.  aldar,  og  svo  hefir  útgefandinn  reynt 
að  samrýma  allt  ruglið  við  landsuppdrátt  Olavusar 
Magnusar.1 

Eigi  alls  fyrir  löngu  (1881)  var  i fvrsta  sinn  eptir 
handriti  i Wien  gefin  út  stutt  ferðasaga  eptir  griskan 
mann,  Laskaris  Kananos  (Aámoxpi;  o Kavavoj),  sem  ferð- 
aðist  um  Norðurlönd  á miðöldunum;  útgefandinn,  S.  P. 
Lambros  heldur,  að  Kananos  hafi  verið  á ferðinni  ein- 
hvern  tima  á árunum  1397 — 1448,  en  aðrir  halda,  að 
hann  hafi  ferðazt  seint  á 15.  öld.  í þessari  ferðasögu  er 
ísland  kallað  »Fiskætueyjan«  (vrjsoí:  ’lxðvoqraYov),  og  er 
talin  sama  eyjan  og  Thule.  »Þar  var«,  segir  hann,  »sex 
mánaða  dagur  frá  vorbyrjun  til  haustjafndægra.  Eg  fór 
frá  Englandi  til  þessarar  eyjar,  og  var  vegalengdin  1000 


‘)  Geografisk  Tidskrift  XI.,  bls.  4-6,  108-109. 

6 


Digitized  by  Google 


milur;1  eg  dvaldi  þar  24  daga.  Þar  sá  eg  kröptuga  og 
sterka  menn;  matur  þeirra  var  fiskur,  brauð  þeirra  fisk- 
ur  og  drykkur  þeirra  vatn.  Siðan  sneri  eg  aptur  til  Eng- 
lands«.* 

Frá  14.  og  15.  öld  eru  til  enn  þá  fleiri  sagnir  um 
ferðir  i norðurhöfum,  blaudaðar  forneskju  og  hindurvitn- 
um,  og  er  litið  á þeim  að  græða;  þannig  er  sagt  um 
munk  nokkurn,  Xicolas  de  Linne,  að  hann  hafi  farið  1360 
frá  Linne  (Kings-Lynn  i Norfolk)  á 14  dögum  til  íslands 
og  svo  norður  um  höf,  og  urðu  þar  fyrir  honum  alls  kon- 
ar  undur  og  kynjar.  Er  þar  sagt,  að  þá  þegar  hafi  verzl- 
unarferðir  frá  Englandi  verið  algengar  til  Islands.*  Hinn 
spænski  rithöfundur  Gomera  talar  fyrst  (1553)  um  ferða- 
mann,  er  hét  Jóhanneg  Skoltus,  er  átti  að  hafa  farið  til 
Labrador  á 15.  öld,  og  segir  hann  hafi  verið  frá  Noregi; 
sama  nafnið  kemur  fyrir  á landabréfum  frá  16.  öld,  og 
einn  rithöfundur  frá  þeirri  öld  (Wytfliet  1598)  segir,  að 
Skolvus  hafi  siglt  1476  hinum  megin  við  Noreg,  Græn- 
land  og  Frisland,  komizt  inn  i hin  norðlægu  sund  undir 
heimsskautsbaugi,  og  farið  svo  til  Labrador  og  Estotil- 
anda.  Seinna  kallar  annar  höfundur  (Georg  Horn  1671) 
manninn  Jóhannes  Scolnus,  og  segir  hann  hafi  verið  frá 
Pólen,  og  hafi  hann  að  undirlagi  Christians  konungs  í 
Danmörku  1476  farið  til  Labrador.4  Á þessu  rugli  er 
ekkert  hægt  að  græða,  enda  hafa  menn  ekkert  með  sanni 
getað  sagt  um  mann  þennan,  en  ýmsir  hafa  reynt  á hou- 
um  getspeki  sina.  Lelewel  heldur,  að  hann  hafi  verið 
frá  Pólen  og  heitið  Szkolny;  G.  Storm  heldur  hann  hafi 
verið  norskur  og  hafi  verið  með  þeim  Pining  og  Pothorst, 

*)  Þab  er  óvíst,  hvort  höfundurinn  hér  á við  Italskar  milur 
(1000  faðinar)  eða  griskar  (760  faðmar). 

’)  Ymer.  Stockholm  1S91  XI..  bls,  67-G8. 

*)  C.  C.  Zahrtmann:  Bemœrkninger  om  Zeniernes  Beiser  i 

Norden.  Nord.  Tidskr.  f.  Oldk.  II.,  bls.  20.  B.  F.  de  Costa:  In- 
ventio  fortunata.  Bull.  of  the  American  Geogr.  Society.  New- 
York  1881. 

4)  G.  Storm:  Johannes  Skolvus.  Norsk  Hist.  Tidsskrift.  2.  R. 
V.,  bls.  885-400. 


Digitized  by  Google 


óá 

sem  að  sögn  Olavusar  Magnusar  voru  vikingar  og  höfðu 
aðsetur  sitt  á Hvítserk  milli  íslands  og  Grænlands ; en 
allt  eru  þetta  eintómar  getgátur,  sem  ekki  er  sjáanlegt, 
að  hafi  við  neitt  að  styðjast.  Eg  hefi  hér  að  eins  nefnt 
þessar  sagnir,  til  þess  að  sýna,  hve  fregnirnar  á miðöld- 
unura  um  hin  norðlægu  lönd  eru  ruglingslegar,  sem  eðli- 
legt  var,  þegar  þær  ekki  voru  byggðar  á öðru  en  munn- 
raælum  og  skröksögum,  og  skrásettar  af  erlendum  höf- 
undum,  er  lítið  eða  ekkert  skynbragð  báru  á landaskip- 
un  Norðurlanda. 

7.  Island  á landabréfum  miðaldanna. 

Frarnan  af  miðöldunum  voru  landsuppdrættir  krist- 
inna  manna  í Európu  mjög  lélegir  og  litilfjörlegir.  Sumir 
lærðir  menn  voru  í efa  um,  hvort  þeir  ætti  heldur  að 
draga  upp  kringlótta  jörð  eða  ferhyrnda;  þó  voru  fleiri 
á þvi  að  gera  uppdrættina  kringlótta,  af  því  ritningin 
taiar  um  kringlu  jarðarinnar.  Hinn  heilagi  Augustinus 
sagði,  að  kringla  jarðarinnar  skiptist  i tvrennt;  austur- 
helmingurinn  væri  Asia,  en  á vesturhelmingntim  Európa 
og  Africa;  þessu  trúðu  menn  fastlega  og  gerðu  uppdrætt- 
ina  eptir  því.  Þess  konar  uppdrættir  eru  algengir  i 
göralum  handritum;  þeir  eru  eins  og  kringla,  úthafið  hring- 
inn  i kring  og  Jórsalir  í miðju;  álfurnar  takmarkast  af 
beinum  strykum;  strandalagið  var  sjaldan  sýnt,  livað  þá 
heldur  landslag  eða  þvi  um  líkt;  opt  létu  menn  sér  nægja 
með  að  skrifa  upp  nöfn  landa  og  þjóða  eptir  þeirri  af- 
stöðu,  sem  menn  hugðu  að  væri  rétt,  án  þess  að  löndum 
eða  höfum  væri  nokkur  takmörk  sett.  Hinir  fornu  is- 
lenzku  heims-uppdrættir,  sem  áður  hafa  verið  nefndir, 
eru  gerðir  eptir  þessum  hugmyndum.  Þessu  lík  er  frá- 
sögnin  í Rymbeglu;  þar  segir  svo  meðal  annars:  »Quad- 
rantur  jarðar  sá,  sem  stjörnubókarmenn  prófa  með  sólar- 
gang,  er  gjörr  í liking  þess  fjórðungs  jarðar,  er  liggur  frá 
miðju  meginhafi  og  norður  undir  leiðarstjörnu;  inn  syðri 
lutur  þess  íjðrðungs  er  óbygður  fyrer  sólarhita,  en  hinn 

• G* 


Digítized  by  Google 


84 


nyrðri  er  og  óbygður  fyrir  kulda  sakir,  en  þar  á mille 
er  vor  byggeleg  hálfa,  sú  er  menn  hafa  tiðindi  af.  Svo 
seigir  Macrobius  at  meginhafit  gyrde  um  jörðina  miðja  af 
austri  tii  vesturs,  og  rettir  arma  sína  af  austri  og  vestri, 
þá  sem  metast  fyrer  norðann  og  sunnann  jörðina.  Svo 
sker  hafit  f sundur  jörðina  i iv  fjordunga,  og  er  einn 
fjorðungur  af  þeim  sá,  er  vér  byggjum,  sem  fyrr  var 
sagt,  en  aðrir  þrír  megu  óbyggilegir  vera  fyrer  hita  sakir 
og  kullda;  enn  fyrir  sakir  meginhafsins  torfæru  megu 
vær  þar  engi  tiðendi  af  hnfa.  Þat  er  og  sögn  sumra 
manna,  at  hafit  sé  fullt  af  eilyfum  isi  norður  fra  oss  undir 
leiðarstjörnu,  þar  sem  metast  armar  úthafsins*.1  o.  s.  frv. 
Landabréfin  voru  framan  af  miðöldunum  stórum  lakari 
en  uppdrættir  Forngrikkja  og  Rómverja,  og  benda  á beina 
apturför  1 þekkingunni. 

Framfarirnar  í landmælingu  og  landauppdrætti  eru  sára 
litlar  þangað  til  i byrjun  14.  aldar;  þá  verða  landsupp- 
drættir  allt  í einu  miklu  betri  en  áður,  og  er  sú  eðlileg 
orsök  til  þess,  að  menn  voru  þá  almennt  farnir  að  nota 
segulnálar  og  leiðarsteina,  gátu  nú  betur  áttað  sig  á höf- 
um  og  gjört  nákvæmari  uppdrætti  af  ströndunum.  Landa- 
bréf,  sem  til  eru  frá  þeim  tfmum,  eru  ætluð  fyrir  farmenn 
og  eru  alþakin  kompásstrykum,  sem  ganga  eins og  köngur- 
lóarvefur  um  allan  uppdráttinn;  sjómenn  létu  áttavitann 
á einhverja  rósina  í uppdrættinum,  og  sáu  svo,  hverja 
stefnu  þeir  áttu  að  hafa;  aptur  réðu  þeir  það  af  styrk- 
leika  vindsins,  hve  langt  þeir  komust  áfram,  og  voru 
furðu  leiknir  i þvi  að  gizka  á,  hve  fjarlægðirnar  væri 
miklar.*  Italir  og  Katalanar  (sjómenn  frá  Baleareyjum) 
voru  hinir  fyrstu,  er  gjörðu  þess  konar  uppdrætti  og  af 
þeim  lærðu  Portúgalsmenn  og  Spánverjar.  Uppdrættir 
þessir  eru  sumir  hverjir  furðu  nákvæmir,  einkum  að  því 

')  Rymbegla.  Havniæ  1780,  bls.  464-66. 

*)  Allt  fram  á 16.  öld  gizkuða  meun  & vegalengdirnar,  er  skipin 
fóru,  en  þá  fundu  menn  >Jog<-linur  og  mældu  með  þeim  hraða 
gkipsins;  þær  voru  fyrst  notaðar  1677  (O.  Peschel : Abhandlungen 
zur  Erd-  und  Yölkerkunde.  Leipzig  1877.  I.,  bls.  361). 


Digitized  by  Google 


85 


er  snertir  Miðjarðarhaflð  og  nœstu  strendur  í kring.  Menn 
byrjuðu  með  því  að  gjöra  rayndir  af  höfnum  og  minni 
strandahlutum  (portulaner),  og  skeyttu  þær  svo  saman  i 
stærri  uppdrætti.  Þó  voru  allmiklir  gallar  á þessum 
landabréfum,  sem  vonlegt  var;  menn  þekktu  ekki  í þá 
daga  skekkju  segulnálarinnar,  og  af  því  leiddi,  að  strend- 
umar  færðust  meir  og  meir  ilr  skorðum,  eptir  því  sera 
norðar  dró;  svo  var  heldur  ekki  tekið  neitt  tillit  til  þess, 
að  yflrborð  jarðarinnar  er  kúluflötur.  Þessi  landabréf 
voru  því  engan  veginn  fullnægjandi  i vísindalegu  tilliti, 
því  lega  landanna  var  mjög  á reiki  sökum  þess,  að  fast- 
ar  lengdar-  og  breiddarákvarðanir  vantaði.1 

Þess  hefir  verið  getið  hér  að  framan,  að  hinn  griski 
landfræðingur,  Cl.  Ptolemeus,  gjörði  fyrstur  landafræði  með 
ákveðnum  breiddar-  og  lengdarstigum,  og  gaf  mönnum 
með  þvi  miklu  betri  hugmynd  en  áður  um  legu  landanna 
og  hnattstöðu.  Landafræðisrit  Ptolemeusar  var  ókunn- 
ugt  öllum  kristnum  fræðimönnum  fram  eptir  öllum  mið- 
öldum,  en  stjörnufræðisrit  hans  þekktu  margir  af  útlegg- 
ingu  Araba.*  Hinn  mesti  visindamaður  á miðöldunum, 
Roger  Baco  (1214 — 1292),  revndi  þó  að  ákveða  legu  stað- 
anna  með  breiddar-  og  lengdarstrykum,  án  þess  hann 
þekkti  landafræði  Ptolemeusar;  en  ekki  varð  sú  aðferð 
algeng  fyrir  það.  Hinn  griski  texti  af  riti  Ptolemeusar 
varð  ekki  kunnur  á vesturlöndum  fyrr  en  um  byrjun  15. 
aldar,  en  þá  hafði  þetta  rit  lika  svo  mikil  áhrif,  að  öll 
landafræði  breyttist  *til  batnaðar.  Um  hin  næstu  200  ár 
kemur  út  hver  útgáfan  eptir  aðra;3  hið  upprunalega  rit 
er  aukið  og  umbreytt,  eptir  því  sem  þekkingin  vex,  svo 


')  Þessi  »kompiskort«  héldust  lengst  á Sp&ni  og  hat'nsögumenn 
i Miðjarðarhafinu  notuðu  þau  jafnvel  fram  á 18.  öld,  sbr.  S.  Gíln- 
ther:  Lehrbuch  der  Oeophysik.  Stuttgart  1884.  L,  bls.  273-274. 

*)  Þetta  rit  hét  -q  p.eYáXir)  ©n  Arabar  kölluðu  þaö 

Almagest,  og  var  bókin  kunnust  með  þvi  nafni  á miðöldunum. 

*)  Af  landafrseði  Ptolemousar  hafa  komið  ut  76  útgáfur  og  af 
þeim  69  fyrir  árið  1700,  sbr.  Jnstin  U’insor : A bibliography  of 
Ptolemy’s  geography.  Cambrigde  Mass.  1884. 


Digitized  by  Google 


80 


að  lokura  er  í aumum  útgáfunum  lítið  eptir  af  ritinu 
sjálfu.  Um  allan  seinni  hluta  miðaldanna  er  öll  landa- 
frœði  eingöngu  bundin  við  Ptolemeus;  hans  bók  (með 
breytingum  og  viðaukum)  er  eina  handbókin  við  alla 
kennslu  og  lærdóm  um  gjörvalian  hinn  menntaða  heim, 
og  allir  hinir  helztu  uppdrættir  af  heiminum  eru  tengdir 
við  þetta  rit  því  til  skýringar.  Það  fer  þó  fjarri  þvi,  að 
þetta  rit  sé  skemmtilegt  aflestrar;  nei!  þvert  á móti;  það 
er  ekkert  annað  en  upptalningar  af  löndum  og  borgum, 
raeð  töflum,  er  segja  hnattstöðu  hvers  staðar. 

Claudius  Ptolemeua  segja  sumir  að  hafi  verið  ættað- 
ur  frá  Pelusion  i Egvptalandi,1  en  menn  vita  þvi  nær 
ekkert  um  æfíferil  hans;  hann  var  mikill  stjörnuspeking- 
ur  og  lifði  um  miðja  2.  öld  e.  Kr.  i Alexandríu;  kenníng- 
um  hans  um  byggingu  himinsins  fylgdu  allir  stjörnufræð- 
ingar  fram  á daga  Kopernicusar.  Landafræði  sina*  rit- 
aði  hann  um  140  e.  Kr.;  Ptolemeus  segist  sjálfur  hafa 
samið  rit  sitt  eptir  landabréfl  og  ritum  Marinusar  frá 
Týrus;  þó  hefir  hann  mjög  endurbætt  staðaákvarðanir  o. 
m.  fl.  Fönikiumenn  voru  eins  og  kunnugt  er  lengi  fram 
eptir  mesta  siglingaþjóð  heimsins,  og  þekktu  fleiri  lönd 
og  þjóðir  en  nokkrir  aðrir.  Mariuus  lét  fyrsta  hádegis- 
bauginn  ganga  gegnum  Canarisku  eyjarnar  (Insulæ  for- 
tunatæ),  svo  Fönikíumenn  hafa  eiginlega  fyrstir  notað 
hádegisbauginn  um  eyna  Ferro,  sem  nú  er  almennt  not- 
aður  á allflestum  landabréfum.  Breiddarstigin  eru  allná- 
kvæm  hjá  Ptolemeusi,  enda  voru  menn  þá  svo  langt  komn- 
ir  i stjörnufræði,  að  það  mátti  mæla  pólhæðir  nokkurn 
veginn  nákvæmlega  eptir  dagslengdinni,  sólspjaldi  og 
stjörnubæðum.9  Þó  eru  breiddirnar  fram  eptir  öldum 


')  Þetta  er  þó  mjög  efasamt,  sbr  A.  Forbiger:  Handbuch  der 
alten  Oeographie.  I.,  bls.  402. 

’)  reOYpa^txii]  b9’»ÍT,lt7t*  Í 8 bókum.  I fyrstu  bókinni  er  leið- 
arvisir  tii  að  gjöra  landabróf  með  lengdar-  og  breiddarstigum;  i 
nœstu  6 bókunum  er  upptalning  landa  og  borga  og  staða-ókvörðun 
þeirra,  en  í 8.  bókinni  er  yfirlit  yfir  allt  ritið. 

')  Á elztu  tímum  fornaldarinnar  mœldu  menn  pólhæðir  með 


Digilized  by  Google 


87 

dAHtið  ofmiklar,  af  þvi  menn  tóku  ekki  tillit  til  ljósbrots- 
ins  fyrr  en  á dögum  Tyge  Brahe’s;  vegna  ljósbrotsins 
sýnast  stjörnurnar  lítið  eitt  hærra  A himninum  en  þær 
eru  i raun  og  veru.  Norðurlönd  og  einkum  ísland  eru  á 
flestum  gömlum  landabréfum  sett  allt  of  norðarlega.1  Verra 
áttu  menn  með  að  ákveða  lengdarstig  til  foraa,  þvi  þá 
voru  ekki  þau  verkfæri  til,  sem  nú  eru  almennt  notuð, 
og  þekkingunni  var  i mörgu  of  ábótavant.  Ptolemeus  og 

&ólspjaldi  (gnomon);  þess  heflr  fyrr  verið  getið,  að  Pyþeaa  mældi 
pólbseð  Massilíuborgar  með  sólspjaldi,  en  sá,  sem  kom  slíknm  mœl- 
ingum  á réttan  rekspöl,  varhinn  mikli  stjörnufrffiðingur  Hipparchos 
frá  Nikæa  i Biþvniu  (um  160  f.  Kr.).  Porngrikkir  i Alexandríu  og 
Arabar  höfðu  handhægt  verkfœri  til  að  m»la  pólhæðir;  það  var  al- 
mennt  á miððldunum  katlað  »a8trolabium«.  Þessi  verkfœri  voru 
mjðg  algeng  hjá  Aröbnm  á 8.  og  9.  öld,  en  kristnir  fræðimenn  á 
vesturlöndum  fóru  fyrst  að  nota  þau  á 11.  öld,  og  fengu  þau  þá 
frá  Aröbum;  verkfærið  var  tréhringur  með  mælistiguro,  með  föstum 
þverspýtum  í kross,  er  skipta  hringnum  í 4 jafna  parta;  við  miðju 
krossins  var  festur  hreyfanlegur  visir  (alidad),  er  náði  þvers  yfir 
hringinn,  á endum  visirsins  voru  smá  göt  og  mátti  miða  með  þeiro 
stjðrnuna.  Regiomontanus  (Johann  Milller)  frá  Kðnigsberg  í Franken 
(148C-147G)  nafnfrægur  stjörnufræðingur,  endurbætti  þessi  verkfœri 
og  gjðrði  þau  úr  málmi.  Þess  konar  >aatrolabia«  höfðu  þeir  með 
sér  á ferðum  sinum  Columbus,  Vasco  da  Gama  og  Magellan.  Mæl- 
ingarverkfaeri  þau,  sem  nú  eru  notuð,  t.  d.  »theodólitar«,  eru  end- 
urbættir  afkomendur  þessa  verkfffiris.  Regiomontanus  fann  líka  upp 
annað  verkfæri,  sem  sjóraenn  notuðu  mjöglengi;  Englendingar  köll- 
uðu  það  krossstaf  (cross-staff),  Spánverjar  Jakobsstaf  (baculo  de 
Santjago);  hann  var  gjörður  svo,  að  þverstafur,  jafnlangur  upp  og 
niður,  var  hrevfanlegur  á langri  stöng;  þegar  mæla  átti,  var  endi 
stangarinnar  settur  við  augað  og  þverstafurinn  fœrður  þangað  til, 
að  neðri  endinn  nam  við  sjóndeildarhring,  en  hinn  efri  við  stjörn- 
una,  er  mffila  átti;  mátti  svo  á stönginni  lesa  þau  hseðarhorn,  er 
svöruðu  til  stöðu  þverstafsins.  Þetta  verkfœri  brúkuðu  flestir  sjó- 
menn  á árunum  1500-1750.  Arið  1737  fann  .Tohn  Hadley,  enskur 
stjörnufræðingur,  upp  að  búa  til  spegiloctanta;  seinna  var  þeim 
breytt  i sextanta,  sem  nú  eru  almennt  notaðir. 

•)  Fyrsta  pólhæð,  sem  menn  vita  til,  að  mæld  hafi  verið  á Norð- 
urlðndum,  var  mœld  i Hróarskeldu  1274  (Scriptores  rerum  Dani- 
carum  III.  1774,  bls.  267-68).  Fyrstu  pólhæð  á íslandi  mœldi  Guð- 
brandur  bisknp  Þorláksson  á Hólum  1685.  Arngr.  Jónsson;  Brevis 
commentarius  de  Islandia.  Hafniæ  1598,  bl.  7. 


Digitized  by  Google 


68 

aðrir  fomir  landfræðingar  fóru  optast  svo  að  finnalengd- 
arstigin,  að  þeir  reiknuðu  lengd  ókunnra  staða  af  þekkt- 
um  stöðum;  þeir  ákvörðuðu  t.  d.  fyrst  breidd  þriggja  staða 
og  voru  tveir  þeirra  undir  sama  hádegisbaugi;  nú  fengu 
þeir  hjá  ferðamönnum  að  vita  vegalengdina  milli  stað- 
anna  og  reiknuðu  svo  þrihyrninginn  og  fundu  svo  lengd- 
armismun  þriðja  staðarins,  og  svo  koll  af  koili.  Af  því 
menn  gátu  ekki  nákvæmlega  mælt  vegalengdir,  þá  varð 
þetta  mjög  ónákvæmt,  enda  gekk  það  rajög  illa  fram  ept- 
ir  öllum  öldum,  að  gjöra  nákvæmar  lengda-ákvarðanir.1 


')  Menn  vissu  þat>  mjög  snemma  i fornöld,  að  það  mnttireikna 
hádegismismun  staða  af  tunglmyrkvnm;  þó  voru  timaák  varðanimar  og 
rannsóknirnar  svo  ónákvæmar,  að  þetta  varð  eigi  að  roiklu  g&gni; 
Ptolemeus  reiknaði  þó  út  lengdamismun  Kartagóborgar  og  Arbela 
eptir  tunglmyrkvanum.  sem  varð  331  f.  Kr.  og  varð  það  eigi  fjarri 
sanni  (A'.  Mannert:  Geographie  d.  Griecben  und  Römer.  2.  Aufl.  I., 
bls.  139-44).  Arabar,  sem  voru  svo  framúrskarandi  í stærðafræði 
og  stjörnulist,  gjörðu  margar  endurbætur,  er  snertu  mælingar  og 
ákvarðanir  staða  (sbr.  Lelewel:  Géographie  du  moyen  age.  Atlas 

bls.  1-16).  Kristnir  vísindamenn  á 12.  og  13.  öld  lærðu  svo  af  Ar- 
öbum  stjörnufræði  og  mælingar.  Þó  bafði  þetta  litla  praktiska 
þýðingu;  þó  vísindamennirnir  væru  að  mörgu  fróðir,  þá  höfðu  sjó- 
roenn  og  ferðamenn  litil  not  af  þvi ; þeir  urðu  að  gizka  á lengdar- 
stigin  eptir  hraða  skipsins  o.  s.  frv.  Einstöku  menn  reyndu  þó  að 
mæla  hádegisbauga  eptir  tunglmyrkvum,  t.  d.  Columbus;  hann  reikn- 
aði  fyrstur  longdarstig  i Ameriku  (á  suðausturoddanum  á Haiti) 
eptir  tunglmyrkva  14.  sept.  1494;  en  þó  varð  skekkjan  svo  mikil, 
að  hann  setti  Haiti  23  mælistigum  vestar  en  vera  átti ; menn  vant- 
aði  i þá  daga  bæði  góð  verkfæri  og  nægilega  þekkiugu.  Á 16.  öld 
fóru  menn  að  reikna  lengdir  eptir  tunglfjarlægðum  (frá  sól  eða 
fastastjörnum),  en  þó  varð  það  heldur  ekki  nákvæmt  fyrr  en  löngu 
seinna.  Cook  var  hinn  fyrsti,  er  notaði  þessa  aöferð  til  muna  á 
sjó.  Eptir  að  Galilei  fann  Jupiterstunglin,  notuðu  stjörnufræðingar 
þau  til  lengdamælinga,  en  það  varð  til  lítils  gagns  fyrir  farmenn. 
Gemma  Frisius  stakk  fyrstur  upp  á þvi  1530,  að  nota  sigurverk  til 
lengdamælinga,  en  það  kom  að  litlum  notum  lengi  fram  tptir  öld- 
um,  þvi  menn  gátu  ekki  smiðað  nógu  nákvæmar  klukkur;  gangur- 
inn  var  of  óreglulegur;  á seinni  hluta  18.  aldar  fóru  menn  fyrst  að 
geta  gjört  svo  góðar  stundaklukkur  (Kronometra),  að  þær  voru  full- 
nægjnndi  til  lengdamælinga;  nú  eru  þær  notaðar  á flestum  skipum. 
Nú  á dögutn  má  búa  til  svo  nákvæmar  klukkur,  að  þoim  muctr 


Dígitized  by  Google 


69 


Breiddar9tigin  eru  hjá  Ptolemeuai  nærri  lagi,  en  lengdirn- 
ar  mjög  skakkar;  Ptolemeus  sagði  t.  d.,  að  lengd  Miðjarð. 
arhafsins  frá  botni  Iskanderuns-flóans  til  Gibraltar  væri 
62°  í stað  41°  41';  á uppdráttum  Araba  er  lengd  þess  um 
52°.  Agathodœmon  frá  Alexandríu  gjörði  uppdrætti  þá, 
sem  síðan  hafa  fylgt  landafræði  Ptolemeusar1.  Ura  miðju 
15.  aldar  fóru  fræðimenn  i Európu  almennt  að  nota 
landafræði  Ptolemeusar,  en  þó  komu  framan  af  að  eins 
út  latneskar  útleggingar.  Menn  vita  ekki  með  vissu,  hve- 
nær  landafræði  Ptolemeusar  var  fyrst  prentuð,  liklega 
ekki  fyrr  en  1475;  ein  hin  frregasta  af  fyrstu  útgáfunum 
var  gefin  út  af  Nicolaus  Donis  frá  Reichenbach  i Baiern 
1482,  en  hún  var  albúin  til  prentunar  1471;  fyrsta  gríska 
útgáfan  var  prentuð  i Basel  1533,  og  hafði  Erasmus  frá 
Rotterdam  séð  um  útgáfuna.* 

Eptir  að  rit  Ptolemeusar  var  orðið  kunnugt,  fór 
landafræðin  smátt  og  smátt  að  komast  á réttan  rekspöl, 
og  fer  nú  allt  af  stöðugt  fram,  einkum  eptir  fund  Ameríku, 
því  þá  varð  sjóndeildarhringurinn  stærri  og  framkvæmd- 
irnar  meiri;  Európa  öll  vaknaði  úr  dái;  landaþekkingin 
evkst,  staða-ákvarðanir  verða  betri  og  uppdrættirnir  batna 
smátt  og  smátt,  þó  langt  sé  að  biða,  þangað  til  að  út- 
jaðrar  jarðarinnar  verða  svo  kuunir  fræðimönnum  í Suð- 
ur-Európu,  að  þeir  geta  tilbúið  þolanlega  uppdrætti  af 
löndum  þeira,  sem  þar  liggja.  Á 14.  og  15.  öld  voru 


ekki  meir  en  6-9  sekundam  & mánuði.  Nákvæmar  lengdaákvarðanir 
hafa  þvi  ekki  verið  gjörðar  svo  neinu  munaði  fyrr  en  á þessari  öld, 
og  þvi  var  lega  margra  staða  á jarðarhnettinum  rajög  á reiki  á 
landabréfum,  jafnvel  þó  staðirnir  væru  vel  kunnir.  Fyrir  fáum 
árnm  fundu  menn,  að  lengdarstig  Reykjavikur  var  ekki  réttara  en 
8vo,  að  munaði  5'  16";  þar  af  leiðir,  að  landið  allt  verður  að  fær- 
ast  5'  15"  til  vesturs.  Sbr.  Geograíisk  Tidskrift  1882.  IV.,  bls.  111. 

’)  Agathodæmon  þessi  heíir  liklega  gjört  uppdrætti  sina  eptir 
fyrirsögn  Ptolemeusar  sjálfs.  Sumir  halda  þó,  að  þessi  fræðimað- 
ur  haG  ekki  verið  uppi  fyrr  en  á 5.  öld,  en  þá  heGr  hann  eflaust 
orðið  að  nota  landabréf,  sem  Ptolemeus  hoflr  sjálfur  gjört  (A.  For- 
biger : Handbuch  der  alten  Geographie.  Leipzig  1842.  I.,  bls.  411). 

*)  J.  L elewel : Géographie  du  moyen  age  II.,  bls.  207-209. 


Digitized  by  Google 


ftalir  öllum  fremri  1 »korta«-pjörð,  elnkum  þó  Venezíu- 
menn;  i Venedig  voru  á þeim  timum  aðalheimkynni 
verzlunar  og  vísinda,  lista  og  auðiegðar;  þar  voru  beztu 
6jómennirnir  og  viðförlustu  farmennirnar;  þar  voru  fram- 
lirskarandi  listamenn  og  nafntogaðir  skrifarar,  er  prýddu 
handritin  og  landabréfln  með  ótal  litmyndum  og  rósa- 
hnútum;  á landabrófum  frá  þeim  timum  eru  margs  konar 
myndir  af  mönnum  og  skepnura,  konungum  og  skrýmsl- 
um,  borgum  og  bæjum;  mörg  af  þessum  landabréfum  eru 
mestu  listaverk,  pentuð  alls  konar  litum,  með  gyltum  og 
silfruðum  stöfum  o.  s.  frv.  í Venedig  eru  enn  þá  geymd 
mörg  hin  fegurstu  og  merkilegustu  landabréf,  sem  til  eru 
frá  miðöldunum;  þau  eru  til  sýnis  í Doge-höllinni.  Á 
fyrri  hluta  16.  aldar  urðu  Portúgalsmenn  og  Spánverjar 
einna  fremstir  i þessari  grein,  enda  var  það  eðlilegt  sök- 
um  8iglinganna  til  hins  nýja  heims  og  Indlands;  á 17. 
öldinni  tóku  Hollendingar  við;  framför  landabréfanna  fylg- 
ir  siglingunum  og  framförum  listanna.  Framan  af  voru 
landabréfin  ónákvæm,  af  því  eigi  var  tekið  nægilegt  til- 
lit  til  kúlu-yflrborðs  jarðarinnar,  en  Gerhard  Mercator 
(Kremer)  1512—  1594,  og  ýmsiraðrir  þýzkir  stærðfræðing- 
ar,  endurbættu  þetta  stórum,  og  komu  þvl  lagi  á stiganet 
landabréfanna,  sem  reglur  stærðfræðinnar  heimta,  og  hafa 
litlar  breytingar  eða  endurbætur  orðið  á þvi  síðan. 

Vér  höfum  hér  farið  nokkrum  orðum  um  landabréf, 
mælingar  og  almenna  landaþekkingu  manna  á miðöld- 
unum,  og  snúum  oss  nú  að  því  einstaka,  nð  skoða  lands- 
uppdrætti  miðaldanna,  að  þvi  er  ísland  snertir.  Ekki  má 
búast  við  nákvæmum  uppdráttum  af  íslandi  á hinum 
fyrstu  kringludráttum  i handritum  miðaldanna.  Á þess- 
konar  uppdrætti  i handriti  i Turin  frá  12.  öld  er  útsær- 
inn  dreginn  hringinn  f kring  um  jarðarkringluna,  og  i út- 
sænura  fyrir  utan  Európu  eru  eyjarnar  Seotia,  Britannia 
og  Tile,  allar  ferhyrndar  og  eins  i laginu.1  Líkt  er  á 


')  A.  E.  Nordtnskiöld : Vegas  fiird  kring  Asien  och  Europa. 
Stockholm  1881.  II.,  hls.  154. 


Digítized  by  Google 


91 


fleiri  uppdráttum  frá  þeim  timum.  Fyrsti  uppdráttur, 
sem  getur  íslands  með  réttu  nafni,  er  engilsaxneskur  upp- 
dráttur  frá  10.  öld ; uppdráttur  þessi  er  geymdur  i British 
Museum;  hann  er  mjög  afskræmislegur  að  mörgu  leyti; 
Evstrasalt  og  Skandinavíunesið  vantar  gjörsamlega,  en 
ýms  norræn  héraðanöfn  eru  sett  á norðvesturjaðar  Európu, 
og  þar  fyrir  utan  í útsænum  er  stór  eyja  aíiöng,  og  á 
austurenda  hennar  stendur  nafnið  ísland,  alveg  réttskrif- 
að;  eyjan  er  miklu  mjórri  i vesturendann  og  liggur  beint 
austur  af  Orkneyjum.  Á kringludrætti  Ranulfus  de 
Hyggeden  1360  er  sett  stór  eyja  i útsænum  fyrir  utan 
Rinarmynni  og  á henni  standa  nöfnin  Noravega  og  Islanda, 
og  sýnir  þetta  bezt,  hvað  menn  lengi  fram  eptir  öldum 
hafa  haft  rammskakka  hugmynd  um  legu  landanna. 
Ranulfus  Higden  ritaði  bók,  sem  heitir  »Polychronicon«; 
í henni  er  þessi  uppdráttur;  hann  tekur  i bók  sína  lýs- 
ingu  Giraldus  Cambrensis  af  íslandi.1 

Eptir  að  menn  fara  að  gjöra  »kompáskort«  1 byrjun 
14.  aldar,  batna  uppdrættirnir  stórum.  Einn  af  hinura 
elztu  heimsuppdráttum,  sera  gjðrður  er  eptir  segulstefnu, 
er  uppdráttur  eptir  Marino  Sanuto;  hann  var  uppi  i Vene- 
dig  i byrjun  14.  aldar  og  hefir  líklega  gjört  uppdrátt  sinn 
um  1320.  M.  Sanuto  hafði  farið  viða  um  Austurlönd; 
hann  ritaði  bók  um  það,  hvernig  ætti  að  lama  veldi 
Múhameðsmanna  á Egyptalandi,  og  réð  til  að  stöðva  alla 
verzlun  fyrir  botni  Miðjarðarhafsins  og  láta  herskip  hindra 
þar  allar  samgöngur,  svo  Indlandsverzlunin,  er  soldánar 
á Egyptalandi  höfðu  svo  mikinn  ágóða  af,  drægist  frá 
Rauðahafinu  til  Persafióans  og  þaðan  yfir  Svartahafið  til 
Európu;  þetta  rit  sendi  hann  konungum  og  stórhöfðingj- 
um  i Európu  og  gjörði  um  leið  landabréf  af  hinum  kunna 
heimi  bókinni  til  skýringar.*  Menn  höfðu  l suðurlöndum 
lengi  þá  skoðun,  að  Norðurlönd  væri  eintómar  evjar.  Á 

*)  J.  Leleivel : Géographie  du  moyen  age  II.,  bls.  14-16.  B.  F. 
de  Costa'.  Inventio  Fortunata.  Journal  of  the  Ainerican  Geogra- 
phical  society.  New-York  1881.  Yol.  XII. 

*)  O Peschel : Geschichte  der  Erdkunde  1866,  bls.  191. 


Digitized  by  Google 


99 


uppdrætti  Sanutos  er  Eystrnsalt  nokkurn  veginn  á rétt- 
um  stað,  en  úr  þvi  ganga  þrjú  sund  út  i úthaflð,  og 
Skandinavia  skiptist  f tvær  stórar  eyjar  og  margar  smærri; 
Danmörk  (Dacia  og  Dana)  er  langur,  skörðóttur  skagi, 
sem  takmarkar  Eystrasalt  að  miklu  leyti  að  vestan;  þar 
norður  ai  kemur  eyjan  Scania  og  þar  norður  af  minni 
eyja  aflöng  frá  norðri  til  suðurs,  og  heitir  Ysland;  fyrir 
austan  ísland  eru  4 smáeyjar,  en  til  norðurs  og  austurs 
þaðan  er  langur  og  mjór  skagi  út  úr  meginlandinu.  Eitt 
af  hinum  merkilegustu  landabréfum  frá  14.  öld  er  »Cat- 
alaniska  kortið;*  það  hefir  verið  gjört  1375;  nafn  höfund- 
arins  þekkja  menn  ekki,  en  vita,  að  hann  var  skipstjóri 
frá  Majorka;  uppdráttur  þessi  ber  vott  um  mikla  þekk- 
ingu,  eptir  því  sem  þá  var  kostur  á;  höfundurinn  hefir 
haft  töluvert  mikla  vitneskju  um  Norðurlönd;  Noregr  er 
þar  nokkurn  veginn  rétt  settur,  og  eins  Danmörk  og 
Orkneyjar,  en  ekki  er  þar  íslands  getið.1  Á landabréfi 
frá  1400  eptir  Hinrík  Martellus  gengur  Grænland  eins  og 
langur  boginn  hali  út  úr  norðvesturhorni  Európu  fyrir 
norðan  Skandinaviu,  og  er  það  algeng  lögun  á Grænlandi 
upp  frá  því  langt  fram  eptir  öldum;  á milli  Grænlands 
og  Noregs  er  eyja,  sem  kölluð  er  Sealanda,  en  fyrir 
sunnan  Noreg  og  norðvestan  Jótlandsskaga  er  aflöng  eyja, 
sem  heitir  Tile.2 

í bókasafni  i Nancy  á Frakklandi  er  uppdráttur  af 
Norðurlöndum  eptir  Claudius  Clavus;  uppdráttur  þessi  er 
gjörður  1427  og  tekur  hann  langt  fram  öllum  eldri  upp- 
dráttum  af  Norðurlöndum,  enda  var  höfundurinn  dansk- 
ur.8  Uppdráttur  þessi  fylgir  latnesku  handriti  af  Ptolem- 
æus,  sem  Guilelmus  Filiastrus  kardínáli  (1344 — 1428)  lét 
gjöra.  Uppdrátturinn  er  gjörður  i sama  stil  eins  og  upp- 
drættir  þeir,  sem  vanalega  fylgdu  landafræði  Ptotleme- 

•)  S.  Ruge'-  Geschichte  des  Zeitalters  der  Entdeckungen.  1881, 
bls.  78. 

*)  A.  E.  Nordenskiöld : Om  bröderna  Zenos  resor.,  bls.  81. 

*)  E.  Erslev : Jylland,  bls.  120-37.  G.  Storm : Den  danske 
geograf  Claudius  Clavus  (Ymer  1891,  bls.  13-37). 


Digitized  by  Google 


öá 

usar.  I>ar  er  Island  eins  og  hálft  tungl  fyrir  vestan  Nor- 
eg,  beint  undan  Niðarósi,  en  norður  af  Skotlandi  (milli 
64°  og  68°  n.  br.);  slétta  kúpan  snýr  að  Grænlandi,  en 
bugðurnar  að  Noregi,  og  eru  þeim  megin  2 horn  til  end- 
anna  og  tveir  hakar  nálægt  miðju;  við  það  myndast  3 
grunnir  flóar  eða  vikur,  sem  ganga  inn  i landið  að  aust- 
an.  Textinn,  sem  fylgir  uppdrættinum,  er  i sama  stýl 
og  landafræði  Ptolemeusar,  registur  nafna  og  staða-á- 
kvarðanir  við.  Þar  eru  nefndir  Hólar  og  Skálholt,  ogum 
Island  er  sagt,  að  þar  séu  allir  hestar  hvitir,  litlir  og 
vakrir,  og  að  þeir  eti  þurkaða  flska  eins  og  hey.1 

Á uppdrætti  af  Norðurlöndum  eptir  Andrea  Bianco 
1436,  sem  geyradur  er  í Venedig,  er  eyja  fyrir  sunnan 
Noreg  og  vestan  Jótlandsskaga,  sem  heitir  »ixola  tiles« 2 
og  er  ekki  ósvipað  á henni  lagið  eins  og  á Islands-upp- 
drætti  Claudiusar  Clavusar,  nema  hvað  eyjan  hér  er 
breiðari.  Við  vesturrönd  uppdráttarins  beint  á móti  Nið- 
arósi  i Noregi  er  land,  sem  hann  kallar  Stoc-fis;  ætli  þar 
sé  ekki  einhver  óljós  hugmynd  um  harða  fiskinn,  sem 
Island  var  svo  frægt  fyrir  á miðöldunum?  Að  minnata 
kosti  kemur  þetta  nafn  aptur  fyrir  á gömlum  uppdráttum 
og  er  allt  af  nálægt  Noregi.  Eyja,  sem  heitir  Stilanda, 
er  nokkru  sunnar.3  Áuppdrætti  eptir  Andreas  fíenincasa 
frá  Neapel  1476  er  reyndar  engin  mynd  af  Islandi,  en 
við  norðausturhornið  á Skotlandi  er  kringlótt  eyja,  sem 
hann  kallar  »isola  de  till« .•* 

Fra  Mauro  var  uppi  ura  fyrri  hluta  15.  aldar  i Vene- 
dig;  hann  var  álitinn  einhver  hinn  merkasti  landfræðing- 
ur  i þá  daga  og  kunni  snilldarlega  að  draga  upp  og  penta 

‘)  Nordenskiöld  hefir  látið  gjöra  eptirmynd  (facsimile)  af  landa- 
bréfi  Claudiusar  Clavusar  og  af  textanum,  sem  því  fylgir,  og  er 
það  aptan  við  rit  hans  Om  bröderna  Zenos  resor. 

*)  A.  Bianco  segir,  að  ey  þessi  sé  óbyggileg;  á sumrum  geti 
þar  ekkert  vaxið  fyrir  hita,  en  á vetrum  ekkert  fyrir  kulda  sakir. 
Þetta  er  liklega  endurminning  um  fr&sagnir  fomhöfundanna  um 
Thule. 

*)  A E Nordentkiöld : Om  bröderna  Zenos  resor.,  bls.  37. 

4)  I.  Lelewel:  Géographie  du  moyen  age.  Atlas. 


Digítized  by  Google 


94 


landabréf.  Þrjú  3einustu  árin,  sem  hann  lifði,  1457—59, 
gjörði  hann  tvo  stóra  uppdrætti  af  heiminum;  annar 
þeirra  er  enn  þá  geymdur  i Doge-höllinni  í Venedig,  en 
hmn  gjörði  Fra  Mauro  fyrir  Alfons  konung  5.  i Portugal 
og  var  sá  uppdráttur  aðal-leiðarvísir  Portúgalsmanna,  er 
þeir  fóru  hinar  fyrstu  rannsóknarferðir  sínar  suður  með 
Afríku.  Sá  uppdráttur,  sem  eptir  varð  í Venedig,  þótti 
frábært  listaverk  og  var  hafður  opinberlega  til  sýnis  í 
stjórnarhöllinni;  stjórnin  lét  slá  heiðurspening  Fra  Mauro 
til  lofs  og  dýrðar  og  var  á honum  mynd  hans  og  orðin 
»Cosmographus  incomparabilis*.  Þetta  sýnir,  hve  Ven- 
eziumenn  i þá  daga  hafa  matið  landfræðisþekkinguna 
mikils.1  Uppdráttur  þessi  er  3 álnir  á bæð  og  3'/»  al.  á 
breidd;  hann  er  dreginn  fögrum  litum  og  skrifaður  gylt- 
um  stöfum.  Þó  Norðurlönd  á þessum  uppdrætti  séu  miklu 
betri  en  á sumum  eldri  uppdráttum,  þá  er  þó  mikilla  á- 
bóta  vant;  þekkingin  um  Norðurlönd  fluttist  seint  þar  suð- 
ur  eptir.  Á uppdrætti  þessum  er  Skandinavía  eins  og 
nes  á réttum  stað  með  allgóðu  lagi;  norðvestan  í Noregi 
er  þar  breiður  skagi,  sem  höfundurinn  kallar  Islanta,  o g 
fyrir  norðau  írland,  litlu  sunnar  en  suððuroddi  Noregs, 
er  þar  stór  eyja  í úthafinu,  setn  heitir  Ixilandia.  Liklega 
bera  þessi  nöfn  með  sér  einhverja  óljósa  hugmynd  um, 
ísland,  þó  þekkingin  hafi  verið  svona  á reiki.* 

Árið  1482  kemur  út  1 Ulm  útgáfa  Nicolatisar  Donis 
af  landafræði  Ptolomeusar;  liann  hafði  bætt  við  6 nýjum 
uppdráttum  og  var  einn  þeirra  af  Norðurlöndum.  Á þess- 
um  uppdrætti  er  mynd  af  íslandi  í íshafinu  á 69 — 72°  n. 
br.;  það  er  sporöskjumyndað  og  er  lengst  frá  norðri  til 
suðurs;  við  vesturströndina  eru  3 eyjar,  4 að  austan  og 
2 að  sunnan.  k þessum  uppdrætti  sjást  í fyrsta  sinn 
nokkur  nöfn  önnur  en  sjálft  nafn  landsins;  eiga  það  að 

‘)  C.  Ilitter : Geschichte  der  Erdkunde  und  der  Entdeckungen. 
Berlin  1861,  bls.  236-237. 

*)  & liuge : GeBchichte  der  Zeitalters  des  Entdeckungen  1881, 
bls.  80.  A.  E.  Nordenskiöld : Vegas  fhrd  kring  Asien  och  Europa. 
1881  U.,  bls.  167. 


Digitized  by  Google 


95 


vera  borganöfn,  o g standa  bæirnir  allir  fram  með  sjón- 
um,  enginn  uppi  í landi;  ekki  er  gott  að  sjá,  hvað  nöfn- 
in  eiga  að  þýða;  þau  eru  svo  afbökuð;  þó  sjást  þar  Hól- 
ar  uorðvestast  á landinu  og  nyrzt  og  austast  er  Niðarós, 
og  hefir  þar  nokkuð  blandazt  þekkingin  hjá  landfræðingn- 
um.  Á þessum  uppdrætti  er  Grænland  látið  vera  norður 
og  austur  af  Noregi,  langt  fyrir  austan  Grænland.  A.  E. 
Nordenskiöld  hefir  sýnt  fram  á,  að  þessi  lega  landanna 
er  komin  af  því,  að  ekki  var  tekið  tillit  til  skekkju  segul- 
nálarinnar.' 

Árið  1492  gerði  Martin  Behaim  frá  Niirnberg  fvrstur 
kúlumynd  jarðarinnar  (globus),  og  dró  þar  upp  öll  þau 
lönd,  sem  þá  voru  kunn.  Martin  Behaim  var  mjög  merk- 
ur  landfræðingur  og  viðförull;  bann  var  fæddur  i Nílrn- 
berg  1459,  og  naut  á ungum  nldri  (1471 — 75)  tilsagnar 
hins  fræga  stjörnufræðings  Regiomontanus,sem  þá  dvaldi 
i NUrnberg.  Behaim  fór  svo  í ýmsar  verzlunarferðir, 
fyrst  til  Niðurlanda  og  svo  til  Portúgal.  Þá  stóðu  þar 
sem  hæst  rannsóknaferðir  suður  með  Afriku,  og  var  hon- 
um  þar  vel  tekið  sökum  þess,  hve  fróður  hann  var  í 
landafræði  og  mælingum,  og  æfður  i að  smiða  mælingar- 
verkfæri  (astrolabia).  Árið  1484  fór  Diego  Cáo  (eða 
Cara)  í landaleitir  suður  með  Afriku,  og  fann  á þeirri 
ferð  mynni  Congofljótsins,  og  komst  suður  á 15°  40'  s.br. 
Martiu  Behaim  var  fenginn  til  þess  af  stjórninni  að  vera 
með  á rannsóknarferð  þessari,  til  þess  að  annast  mælingar 
og  landabréf.  Þcir  komu  heim  aptur  eptir  19  mánaða 
útivist;  þótti  Behaim  hafa  gengið  svo  vel  fram,  að  kon- 
ungur  sló  hann  til  riddara.  Skömmu  seinna  giptist  Mar- 
tin  Bchaim  dóttur  landstjórans  á Azoreyjum;  flutti  sig 
þangað  og  dvaldi  þar  í mörg  ár  (1486—90,  1494 — 1506); 
hann  var  nákunnur  Columbusi  og  mörgum  öðrum  merk- 
um  farmönnum,  og  af  þvi  hann  var  álitinn  einhver  hinn 
fróðasti  landfræðingur  á þeim  tímum,  þá  hafði  hann  tölu- 

‘)  Om  brðderna  Zenos  resor.  bls.  46.  Eptirmynd  af  landabréd  N. 
Donis  er  i A.  E.  Nordenskiöld : Vegas  fSrd  kring  Asien  och  Eu- 
ropa  1880.  I. 


Digilized  by  Google 


verð  áhrif  á ferðalög  ög  landafundi.  M.  Behaim  dó  í 
Lissabon  1506. 1 Árið  1492  kom  Behaim  snöggva  ferð  heim 
til  NUrnberg  og  endaði  þar  við  jarðkúluna,  og  er  hún 
enn  þá  geymd  þar,  enda  eru  afkomendur  Behaims  þar 
enn  á lifi.  Á jarðkúlunni  eru  öll  þau  lönd  dregin,  sem 
kunn  voru,  áður  en  Amerika  fannst;  þar  er  ritað  margt 
á kúluna  um  löndin,  og  meðal  annars  dálitil  klausa  uin 
ísland.  ísland  er  þar  sett  uorður  af  norðvesturhorni 
Skotlands  nokkru  fyrir  norðan  heimsskautsbaug;  það  er 
sporöskjumyndað  og  smáskorur  inn  i það  hér  og  hvar. 
Hjá  landinu  er  skrifað  á þýzku:  »Á  íslandi  eru  fagur- 

lega  hvitir  menn,  og  eru  þeir  kristnir.  Þeir  eru  vanir 
að  selja  hunda  sina  dýrt,  en  börn  sin  gefa  þeir  kaup- 
mönnum  fyrir  ekkert,  svo  hin  önnur  hafi  fæði.  Á ís- 
landi  eru  einnig  áttræðir  menn,  sem  aldrei  hafa  sm.akk- 
að  brauð;  þar  vex  ekkert  korn,  og  í stað  brauðs  eta 
menn  þurra  fiska.  Á íslandi  fæst  harðfiskurinn,  sem 
fluttur  er  i vort  land«.s  Þetta  er  mergurinn  úr  þeirri 
þekkingu,  sem  menn  i Suður-Európu  höfðu  um  ísland  i 
þá  daga;  harði  fiskurinn  (Stockfisch)  gerir  landið  frægt, 
því  það  er  helzta  verzlunarvara,  sem  útlendingar  sækjast 
eptir,  og  allir  þekktu  hann,  því  hann  var  algengur  föstu- 
matur,  uppbleyttur  og  soðinn;  að  íslendingar  sjaldan 
smakki  brauð,  hefir  vist  verið  satt  i þá  daga,*  enda  er 
það  tekið  upp  i hverri  ferðabók  og  lýsingu  íslands  fram 
eptir  öllum  öldum.  Sagan  um  börnin,  sem  íslendingar 

l)  Sbr.  A.  v.  Humboldt : Kritische  Untersuchungen  ttber  die 
Entwickelung  der  geographiscben  Kentnisse  von  der  neuen  Welt. 
2.  Ausg.  Berlin  1852.  I.,  bls.  220-256. 

*)  I bók  S.  Ruge  : Zeitnlter  der  Entdeckungen  1881.  bls.  230, 
er  góð  mynd  af  kúlu  Behaims.  Sbr.  S.  Gilnther:  Martin  Behaim. 
1890,  bls.  37-44. 

*)  Eins  og  alkunnugt  er,  var  kornyrkja  i fornöld  á íslandi 
fremur  til  gamans  en  gagns,  ef  svo  mætti  að  orði  kveða,  og  islenzkt 
mjöl  var  t.  d.  á Reykhólum  haft  sem  hátíðamatur  (Sturlunga);  út- 
Ient  ipjöi  hefir  verið  dýrt  og  þvi  litið  notað;  i skrá  um  lausafé 
Hólakirkju  1374  eru  taldar  stórmiklar  matarbirgðir,  en  ekki  uema 
einir  6 fjórðungar  mjöls  (ísl.  Fornbréfasatn  III.,  bls.  289). 


Digitized  by  Google 


9? 

áttu  að  gefa  kaupmönnum,  er  ótrúlegri,  en  hún  er  líklegá 
svo  til  komin,  að  enskir  kaupmenn  hafa  sagt,  að  sér 
hafi  verið  gefin  börn  þau,  sem  þeir  stundum  hötðu  með 
sér  frá  íslandi;  en  menn  hafa  sögulega  vissu  íyrir  því, 
að  Englendingar  opt  tóku  fullorðna  menn  og  börn  hönd- 
um,  höfðu  þau  síðan  af  landi  braut  og  hnepptu  i þræl- 
dóm.1  Árið  1445  er  t.  d.  Villelmus  nokkur  Byggeman, 
er  réð  fyrir  skipinu  »Trinity«,  og  tveir  menn  aðrir  á- 
kærðir  ú Englandi,  fyrir  að  hafa  stolið  börnum  á íslandi 
og  haft  tii  þrælkunar.*  Það,  sem  Martin  Behaim  segir 
um  hundana,  er  líka  rétt;  á þeim  timum  og  enn  þá  leng- 
ur  var  töluvert  flutt  af  hundum  frá  íslandi  til  Englands. 
Þóttu  þeir  eiukennilegir  og  fallegir,  svo  enskt  kvennfólk 
hafði  þá  sér  tii  skemmtunar;  íslenzkir  hundar  voru  kunnir 
á Englandi  jafnvel  fram  á daga  Shakespeare’s.8 

Á landabréfi  eptir  Wolgemút  og  Pleudemcurff,  sem 
gefið  er  út  i Níirnberg  1493,  er  ísland  kallað  Yslant,  og 
er  stór  eyja  vestur  af  Noregi;  ganga  tveir  stórirflóar  og 
einn  minni  sunnan  og  austan  i landið,  og  tveir  að  vest- 


*)  Espólíns  árbækur  II.,  bls.  18.  Finnur  Magnússon:  Om  de 
Engelskes  Handel  paa  Island  (Nord.  Tidskr.  t.  Oldk.  1883.  II., 
bls.  117). 

’)  Monumenta  Juridica  (Black  Book)  I.,  bls.  273.  cit.  af  B.  F. 
de  Costa : Inventio  fortunata  bls.  13.  í verzlunarsamningi  þeim, 
er  gjöröur  var  milli  Eiriks  af  Pommcrn  og  Hinriks  6.  1432,  áskilur 
Eirikur,  að  allir  þeir  menn  frá  íslandi  og  öðrum  stöðum  i riki 
bans,  er  herteknir  höiðu  verið  af  Englendingum,  væru  l&tnir  lausir 
og  sendir  heim;  einnig  áttu  þeir  að  tá  endurgjald  fyrír  vinnu  sina. 
Sbr.  Grönl.  hist.  Mind.  III.,  bls.  162. 

*)  1 leikriti  Shakespeares,  Hinrik  5.  (Act.  II.,  8c.  1.)  segir  Pi- 
stol  við  Nym:  »Pish  for  thee,  Iceland  dog!  thou  prickeared  cur 

of  Iceland«.  Nicolaus  Theophilus  1 Kaupmannahöfn  biður  Arn- 
grím  lærða  í bréii  17.  apr.  1601,  að  senda  sér  islenzkan  hvolp,  >quo, 
in  senectute  mea,  quæ  propinqua  est,  me  oblectem«.  Apotribe  Ca- 
lumniæ.  Hamburgi  1626,  bls.  96.  Sumir  útlendingar  tala  mikið 
um  hundatjöldann  á Islandi.  Besenius  segir  (i  Descríptio  Islandiæ. 
Ny  kgl.  Samling  1087-89.  Fol ):  »Canes  incolis  adeo  in  deliciis,  ut 
nemo  fere  de  vulgo  conspiciatur  nisi  comitatus  cane«. 

1 


Digitized  by  Google 


98 


an.1  Árið  1500  gerði  Juan  de  la  Coaa  uppdrátt  af  heim- 
inum;  á þeim  uppdrætti  kemur  Amerika  i íyrsta  sinn 
fram  á sjónarsviðið.  Á þessu  landabréfi  eru  margar  eyj- 
ar,  stórar  og  smáar  fyrir  vestan  Noreg;  ein  af  þeim  er 
ferhyrnd  með  4 skorum,  einni  inn  i hverja  hlið,  ogheitir 
»isla  tille « , og  á hún  líklega  að  vera  ísland;  þaðanísuð- 
vestur  er  helmingi  stærri  eyja,  sem  heitir  Frislanda.8  Á 
landabréfi  eptir  Johannes  Ruyach  1507  er  ísland  aflöng 
eyja,  mjórri  i suðurendann  (eins  og  pera)  mitt  á milli 
Noregs  og  Grænlands.  Þar  er  og  minni  eyja  milli  ís- 
lands  og  Grænlands,  og  er  skrifað  við  hana:  »þessi  eyja 
brann  1456  til  kaldra  kola<t.3  Hér  er,  ef  til  vill,  átt  við 
eyjuna,  sem  kom  upp  suðvestur  af  Reykjanesi  1422,  og 
hvarf  síðan  aptur.4  Á uppdrætti  eptir  Bernhard  Sylvanus, 
er  fylgir  Ptolemeus-útgáfunni  1511,  er  landaskipun  á 
Norðurlöndum  svipuð  eins  og  á Doniskortinu;  ísland  er 
ekki  ósvipað  í laginu,  en  töluverður  flói  gengur  inn  í það 
að  austanverðu.  Svipað  er  lag  íslands  og  lega  á mörg- 
um  fleiri  uppdráttum  frá  árunum  1510 — 1540,  t.  d.  hjá 
Essler  og  Ueberlin  (charta  marina  Portugalensium)  1513, 
Benedetto  Bordone  1521,  Fransiscus  1526,  Diego  Ribero 
1529,  Apianus  og  Gemma  Frisius  1540,  o.  fl.  Á upp- 
drætti  eptir  Laurent  Friaius,  sem  fylgir  2 útgáfum  af 
Ptolemeusi  frá  árunum  1522  og  1524,  eru  fjórar  stórar 
eyjar  fyrir  suðvestan  Noreg,  allar  aflangar  og  eins  í lag- 
inu;  þær  heita  Anglia,  Scotia,  Hibernia  og  Islandia;  er 
ísland  þeirra  stærst  og  liggur  nyrzt  ogvestast,  rétt  suð- 
ur  undan  Grænlandi,  sem  kemur  þar  eins  og  geysimikill 
kleppur  að  norðan  og  austan.5  Sýnir  þetta  bezt,  hve 
hugmyudirnar  um  legu  landanna  opt  hafa  ruglazt,  þó 
menn  vissu  áður  betur. 


‘)  J.  Lelewel’.  Epilogue  de  la  Géographie  du  moyen  age. 
Bruxelles  1867. 

*)  Japetus  Steenstrup:  Zeniernes  Iteiser  i Norden  (Aarb.  f. 
nord.  Oldkynd.  1883,  bls.  184). 

*)  J.  Lelewel:  Atlas. 

4)  íslenzkir  annálar  1847,  bls.  396. 

*)  A.  E.  Rordenskiöld : Om  bröderna  Zeuos  resor.,  bls.  60-62. 


Digitized  by  Google 


99 

Jacob  Ziegler,  sem  ritaði  bók  urn  Schondia,  sem  fyrst 
var  gefin  út  i Strassborg  1532,  hefir  líka  gert  uppdrátt 
af  Norðurlöndum;  þar  er  ísland  löng  eyja  við  austur- 
strönd  Grænlands,  og  nær  frá  63°  til  69°  n.  br.;  hún  er 
þrisvar  sinnum  lengri  en  hún  er  breið ; þar  eru  engir 
firðir ; strendurnar  eru  allar  beinar  á þessari  ferhyrndu 
spöng.  Vestan  á landinu  er  mikið  fjall,  sem  heitir  Heklu- 
höfði  (Hekelfol  promont.),  og  andspænis  honum  á Græn- 
landi  vestan  við  sundið  er  Hvítserkur  (Hvetsargh  pro- 
mont.).  Norðarlega  á landinu  eru  Ilólar  (Holen),  en  syðst 
Skálholt  (Skalholten) ; báðir  staðirnir  eru  stutt  frá  sjó. 
Úr  Hjaltlandi  og  Orkneyjum  er  gjörð  ein  stór  eyja  fleyg- 
mynduð,  skammt  fyrir  sunnan  Island,  ogþar  suður  af  er 
önnur  eyja  þríhyrnd,  sem  á að  tákna  Færeyjar(Farensis); 
írland  er  sett  norðvestur  af  Skotlandi,  og  er  stutt  þaðan 
til  Grænlands.1  í útgáfu  af  landafræði  Ptolemeusar,  sem 
Baptida  Pedrezano  gaf  út  i Venedig  1548,  er  uppdráttur 
af  Norðurlöndum ; þar  er  landabréf  Zieglers  auðsjáanlega 
lagt  til  grundvallar;  en  þó  það  sé  gott  i sjálfu  sér,  þá 
er  þetta  þó  hálfu  verra;  löndin  eru  færð  til  og  nöfnun- 
um  hringlað  saman  og  þau  stundum  tvítekin  og  færð  í 
2 eða  3 lönd.  ísland  er  líkt  i laginu  eins  og  hjá  Ziegler, 
en  það  er  þó  mjórra  itorður;  þar  er  flói  inn  í suðurend- 
ann  og  æxli  út  úr  vesturströndinni  sunnan  til;  tveim 
nöfnum  er  bætt  við,  Madher  og  Coas,  sem  eg  ekki  veit, 
hvað  á að  þýða;  ísland  heitir  hér  Thyle,  Grænland  er 
á þessu  korti  öðruvísi  i laginu;  það  liggur  fyrir  norðan 
og  vestan  ísland  og  á þvi  stendur  nafnið  Islandia!  og 
bæir  tveir,  Skálholt  og  Hólar!  Svona  er  öllu  ruglað 
saman.8 

Vér  höfum  nú  getið  hinna  helztu  landabréfa,  sem 
uefna  ísland  frá  því  á 10.  öld  fram  undir  miðja  16.  öld, 
og  sjáum  á því,  hve  litla  þekkingu  suðurlandabúar,  sem 
þá  fengust  þvi  nær  einir  við  landafræði  og  kortagjörð, 

’)  Ágæt  eptirmynd  af  þessu  korti  er  i A.  E.  Nordenskiölds  Ve- 
gað  iard  kring  Asien  och  Europa  1. 

*)  A.  E.  Nordenskiöld:  Bröderna  Zenos  resor.,  bla.  33. 

7* 


Digitized  by  Google 


100 


höfðu  á íslandi  og  Norðurlöndum  öllum.  Ef  vér  berum 
elztu  uppdrættina  saman  við  hina  seinustu,  sést  það  þó 
glögglega,  að  mikið  hefir  lega  og  lögun  Norðurlanda  batn- 
að,  þó  laudabréfin  séu  fjarska  ófullkominn  eptir  þeim 
mælikvarða,  sem  vér  nú  höfum.  Á hinum  elztu  landa- 
bréfum  vantar  bæði  Eystrasalt  og  Skandinavíu-skagann; 
Norðurlönd  eru  gjörð  að  eintómum  eyjum  við  úthafsströnd- 
ina  á Európu,  og  ströndin  beygist  jafnhallandi  norður  og 
austur  til  Rússlands  og  Asíu;  smátt  og  smátt  miðar  þekk- 
ingunni  áfram  eptir  því  sem  aldir  liða,  þó  seÍDt  gangi; 
samgöngurnar  voru  litlar,  vfsindin  á lágu  stigi,  verkfær- 
in  engin  eða  ónóg;  enginn  vfsindamaður  fór  til  að  rann- 
saka  Norðurlönd;  allt  var  tekið  eptir  lausafregnum  og 
munnmælasögum;  hugurinn  stefndi  allur  austur  til  Ind- 
lands;  þaðan  komu  gimsteinar  og  guil,  kanel  og  krydd- 
jurtir;  hin  köldu  Norðurlönd  urðu  að  sitja  á hakanum,  þó 
þau  væri  nærri,  enda  lágu  þau  fjarri  aðalþjóðvegum 
verzlunar  og  herferða.  Smátt  og  smátt  fara  löndin  þó 
að  lagast  og  nöfnin  að  fjölga,  og  er  það  mest  að  þakka 
klerkunum  og  kirkjustjórninni;  hún  stóð  allt  af  i sambandi 
við  yztu  endimörk  jarðar,  enda  eru  nöfnin  á landabréf- 
um  þeirra  tíma  helzt  nöfn  á kirkjum,  klaustrum  og  bisk- 
upasetrum.  Eptir  fund  Ameríku  og  Indlands  neyðast 
menn  vegna  siglinganna  til  þess  að  gjöra  betri  landabréf 
og  mæla  betur;  fjörið  verður  meira  og  viðskiptin  marg- 
breyttari,  og  þó  aðallífsstraumur  verzlunar  og  siglinga 
haldist  framau  af  suður  í höfum,  þá  njótum  vér  þó  líka 
af  hér  á Norðurlöndum.  Framfarirnar  í kortagjörð  eru, 
ef  rétt  er  að  gáð,  stórkostlegar  á 16.  öldinni,  einkum  að 
því  er  snertir  hhiar  heimsáifurnar;  40 — 50  árum  eptir 
fund  Ameríku  er  lagið  á Asiu,  Afríku  og  Ameríku  i öllu 
verulegu  orðið  rétt,  og  ber  það  vott  um,  hve  snögglega 
þekkingunni  fieygir  áfram;  siglingamenn  og  iandkannarar 
í þá  daga  verða  að  hafa  verið  fjarskalega  þrautgóðir  og 
afkastamiklir.  Siðabótin  hafði  beinlinis  og  óbeiniinis  þau 
áhrif,  að  suðurlandaþjóðir  fá  meiri  vitneskju  um  Norður- 
lönd  en  áður;  menn  fóru  þá  suður  frá  að  hugsa  meira  um 


Digitized  by  Google 


101 


■þessi  lönd,  sem  dirfðust  að  rísa  upp  á móti  páfanum; 
þá  kom  meiri  hreyfing  á þjóðirnar  o g klerkastéttina  og 
ótal  margir  klerkar  komu  landflótta  suður  eptir,  af  því 
þeir  vildu  ekki  þýðast  hinn  nýja  sið;  Norðurlandabúar 
fóru  nú  sjálfir  að  fræða  heiminn  um  þessi  illa  þekktu 
lönd  og  þjóðirnar,  sem  þar  bjuggu.  Eptir  að  siðabótin  er 
búin  að  festa  rætur  á 17.  öldinni,  fer  heimsmenntunin 
sjálf  að  þokast  norður  eptir  o g yfirgefa  sínar  fornu 
stöðvar. 

8.  Nokkur  orð  um  verzlun  og  menningu  Islendinga  á 14.  ðld. 
Viðskípti  Isiendinga  við  Englendinga  á 15.  og  16.  öld. 

Nú  höfum  vér  um  stund  sagt  nokkuð  frá  þekkingu 
manna  sunnan  til  i Európu  á Islandi,  að  þvi  leyti  sem 
kemur  fram  á landabréfum  miðaldanna;  liggur  þá  næst 
að  fara  nokkrum  orðum  um  samgöngumar  milli  íslands 
og  útlanda  um  seinni  hluta  miðaldanna,  því  þekking  út- 
lendinga  á landinu  er  nátengd  verzlunarsögunni.  Hér 
drepum  vér  þó  að  eins  á nokkur  atriði,  til  þess  að  gefa 
stutt  yflrlit  yfir  ástandið. 

Á 13.  öld  voru  íslendingar  opt  i kaupferðum;  hefir 
þess  stuttlega  áður  verið  getið  og  er  óþarfi  að  fara  frek- 
ar  út  i það  mál  á þessum  stað.  í gamla  sáttmála  er  svo 
kveðið  á,  að  sex  hafskip  skuli  ganga  á hverju  ári  til 
landsins  að  forfallalausu;  þrátt  fyrir  þetta  ákvæði  er  ekki 
sýnilegt  af  sögum  og  annálum,  að  verzlunin  á seinni 
hluta  13.  aldar  og  fyrri  hluta  14.  aldar  hafi  verið  minni 
eða  öðruvisi  en  áður.  Á fvrri  hluta  14.  aldar  er  þess 
reyndar  stundum  getið,  að  ekkert  skip  hafi  komið  til  ís- 
lands  og  stundum  ekki  nema  eitt,  en  til  þess  voru  jafn- 
an  sérstakar  orsakir.  Sumarið  1324  kom  að  eins  eitt 
skip  til  Islands  og  á þvi  Laurentius  biskup;  1326  kom 
ekkert  skip  til  landsins  og  var  þá  svo  vinlaust  i Skál- 
holtsbiskupsdæmi,  að  menn  hættu  messusöngum;1  1333  og 

*)  A 13.  öld  vora  menn  famir  að  nota  krækiberjavin  i stað 
messnvins ; Jón  biskup  frá  Grænlandi  kenndi  fyrstur  að  gjöra  þaö 


Digitized  by  Google 


102 


1357  kom  eitt  skip  hvert  árið;  1350  og  1375  ekkert  skip 
o.  s.  frv.  Þetta  sannar  þó  eigi  mjög  hnignan  verzlunarinn- 
ar,  því  fvrr  er  þess  lika  getið,  að  skip  hafi  eigi  komið 
til  ÍBlands,  t.  d.  1187  og  1219,  og  var  það  þó  á blómaöld 
íslendinga.  Framan  af  14.  öld  voru  hér  jafnvel  smíðuð 
hafskip;  1338  var  t.  d.  smiðað  kaupskip  á Eyrum  á ís- 
landi  og  fór  til  Noregs  samsumars;  vanalegu  komu  all- 
mörg  skip  til  landsins  árlega;  um  veturinn  1347  voru  hér 
t.  d.  18  hafskip,  auk  tveggja,  sem  brotnuðu;  1340  er  get- 
ið  um  12  skip,  1345  um  11  o.  s.  frv.  Sýnir  þetta,  að 
verzlunin  við  ísland  hefir  þá  verið  allfjörug,  eptir  þvi 
sem  þá  tiðkaðist.  Norðmenn  (Austmenn)  verzluðu  hér 
mest,  en  íslendingar  áttu  lika  sjálfir  skip,  þó  verzlun 
þeirra  allt  af  væri  minni.  Ekkert  skiptu  Noregskonungar 
sér  beinlinis  af  verzlun  á Islandi  fram  á miðja  14.  öld, 
og  aldrei  er  þess  getið,  að  þeir  hafi  sent  hingað  verzlun- 
arskip,  og  er  þetta  þvi  undarlegra,  þar  sem  menn  héldu, 
að  ákvæðin  í gamla  sáttmála  ættu  beinlinis  við  skip,  er 
konungur  væri  skyldur  að  senda.  Af  gamla  sáttmála 

hafa  menn  viljað  ráða,  að  verzlun  Islendinga  þegar  á 
miðri  13.  öld  hafi  verið  i fullu  óstandi,  svo  landsmenn 
hafi  orðið  að  biðja  konung  að  hlaupa  undir  bagga  með 
sér,  en  Konrad  Hfaurer*  hefir  sýnt  og  sannað,  að  þessi 
skilningur  er  rangur.  Noregskonungar  höfðu  opt  fyrir 
1262  hept  verzlun  þar  i landi  á ýmsan  hátt,  er  þeim 
þótti  sér  einhver  hagur  að  þvi;  stundum  bönnuðu  þeir 
algjörlega  skipaferðir  til  Islands  eða  annara  landa;  Maur- 
er  kemst  þvi  að  þeirri  niðurstöðu,  að  íslendingar,  með 
þvi  að  ákveða  sex  skipa  töluna  i gamla  sáttmála,  hafi  alls 
ekki  meint,  að  konungur  skyldi  sjálfur  senda  svo  mörg 
skip  á ári,  heldur  hitt,  að  hann  mætti  aldrei  leggja  fullt 


hérá  landi  og  hafði  numið  hað  af  Sverri  konungi  (Biskupasögur  I., 
bls.  135.  ísl.  ann.  1847,  hls.  84).  Árið  1237  bannar  Gregor  páfi  9. 
að  nota  þetta  vin  til  sakramenta  (ísl.  Pornbréfasafn  I.,  bls.  513). 

')  Hinni  ágœtu  ritgjörð  Maurers'.  Kaflar  úr  verzlunarsögu  ís- 
lands  (Ný  félagsrit  XXII.,  bls.  100-135),  hefi  eg  hér  að  rniklu  leyti 
fylgt;  þeir  sem  vilja  fá  nánari  upplýsingar,  geta  leitað  þeirra  þar. 


Digitized  by  Google 


108 

farbann  railli  landanna,  eða  að  hann  mættí  aldrei  banna 
sex  ekipum  eipling  til  íslands,  fermdura  raeð  þeim  gæð- 
irra,  sem  landinu  væri  nytsamleg;  hafa  þvi  fslendingar 
með  greín  þessari  viljað  slá  varnagla  við  þvi,  að  bann- 
aðir  væri  aðflutningar  af  nauðsynjavöru  til  íslands. 
Seinna,  þegar  konungsverzlun  var  komin  á.  voru  íslend- 
ingar  búnir  að  gleyma  hinni  upprunalegu  þýðingu  grein- 
arinnar,  og  1419  færa  þeir  i bréfl  til  Eiriks  af  Poramern 
það  fram  sér  til  afsðkunar  fVrir  þvi,  að  þeir  hafl  haft  ó- 
levfllega  verzlun  við  útlenda,  að  konungur  hafl  ekki  sent 
hin  fVrirheitnu  sex  skip  til  landsins  á ári. 

Um  miðja  14.  öld  varð  mikil  breyting  á verzlunar- 
högum  íslands.  Noregskonungar  færðu  sig  upp  á skaptið 
og  gátu  loksins,  þó  örðugt  gengi  i fyrstu,  komið  þeim 
lögum  á,  að  þeir  einir  hefðu  rétt  til  verzlunar  á íslandi. 
Yrði  hér  oflangt  að  segja  frá  orsökum  og  undirrótum 
þessara  breytinga;1  þær  eru  nátengdar  hinu  pólitiska  á- 
standi,  sem  þá  var  á Norðurlöndum.  Á 14.  öld  náðu 
Hansamenn  undir  sig  því  nær  allri  verzlun  i Noregi,  en 
að  sama  skapi  minnkaði  verzluu  Norðmanna  sjálfra;  ýms- 
ar  óviturlegar  fyrirskipanir  konunganna  drógu  líka  verzl- 
unina  undan  landsmönnum.  Þegar  á 13.  öld  var  kvart- 
að  yflr  þvi,  að  svo  margir  menn  af  lægri  stigum  drægist 
til  kaupferða,  að  viða  yrði  vinnufólksskortur,  svo  Magnús 
lagabætir  setti  hin  merkilegu  lög,  að  sumarlangt,  frá 
páskum  til  Mikaelsmessu,  mættu  engir  fara  i kaupferðir, 
er  minna  fé  ættu  en  til  þriggja  marka  veginna  skuld- 
laust;  þessi  lög  voru  sfðan  opt  endurtekin  og  gjörð  miklu 
harðari  1364,  enda  hefir  þá  liklega  verið  fólksfátt  til 
sveita  i Noregi,  er  svartidauði  var  nýlega  afsíaðinn. 
Styrkur  Hansamanna  varð  meiri  og  meiri;  konungar  urðu 
þeim  bundir  af  peningalánum,  og  auk  þess  voru  þeir  þá 
orðnir  langt  um  styrkari  en  Norðmenn  i hernaði;  það 
sýndi  ófriðurinn  1368—69,  er  Hákon  6.  Magnússon  átti 


■)  8br.  Ný  félagsrit  XXII.,  bls.  115-186.  I.  E.  Sars : Udsigt 
over  den  norske  Historie  III.,  bls.  1-28. 


Digitized  by  Google 


104 


við  þá;  eptir  það  voru  Hansamenn  einvaldir  yflr  verzlun 
i Noregi.1  Verzlunin  i Finnmörku  hafði  frá  alda  öðli  ver- 
ið  konungsverzlun,  og  notuðu  konungar  tekjur  af  henni 
til  sinna  eigin  þarfa.  í leyfisbréfum  þeim,  er  konungar 
gefa  Þjóðverjum,  taka  þeir  því  jafnan  undan  verzlun  í 
Norður-Noregi  og  skattlöndum,  og  binda  verzlunina  norð- 
an  og  vestanfjalls,  sem  mest  var  flskverzlun.  við  Berg- 
en;*  þegar  aðalverzlun  útlendinga  var  þar  á einum  stað, 
var  hægra  að  hafa  eptirlit  með  henni;  Norðmenn  sjálflr 
höfðu  eingöngu  leyfi  til  þess,  að  vera  milliliðir  milli  skatt- 
landanna  og  Bergen,  en  öll  verzlunin  var  i raun  réttri  i 
höndum  Hansaraanna,  sem  opt  sýndu  hinn  mesta  ójöfnuð 
og  yfirgang.  Löngu  seinna,  þegar  Hamborgarar  og  aðrir 
fóru  að  fara  beinar  verzlunarferðir  til  íslands,  voru  þeir 
Hansamenn,  er  höfðu  aðseturstað  i Bergen,  mjög  reiðir  við 
hina,  þvi  þeir  þóttust  hafa  einkarétt  til  fiskverzlunar 
við  skattlönd  þau,  er  hevrðu  undir  Noregskrúnu,  og  kváðu 
hana  samkvæmt  gömlum  bréfum  bundna  við  Bergen.  Þó 
islenzka  verzlunin  um  fyrri  hluta  14.  aldar  væri  ein- 
göngu  bundin  við  Noreg,  þá  var  það  íslandi  ekki  mjög 
óhentugt,  af  þvi  Norðmenn  þá  voru  þess  enn  megnug- 
ir  að  stunda  kaupskap,  og  konungar  lögðu  þá  ekki  gjöld 
eða  höpt  á verzlunina.  Öðru  máli  var  að  gegna  um 
seinni  hluta  14.  aldar  og  einkum  á 15.  öld,  þvi  þá  voru 
Norðmenn  orðnir  svo  aumir,  að  þeir  höfðu  engin  ráð  til 
að  hjálpa  sjálfum  sér,  hvað  þá  heldur  öðrum.3  Um  1350 
taka  Noregskonungar  algjörlega  að  troða  undir  fótum  hin 
fornu  landsréttindi  íslendinga  og  snúa  sér  þá  að  verzlun- 
inni  og  öðru,  er  gat  gefið  þeim  dálítinn  peningaarð.  Þeir 
Magnús  konungur  smek  og  Hákon  sonur  hans  skiptu  með 
sér  rikjum,  og  hlaut  Magnús  skattlöndin;  til  þess  að  fá 


‘)  I.  E.  Sar.s:  TTdsigt  o.  s.  frv.  TTI.,  bls.  6-7. 

*)  Björgvin  bafði  lengi  verib  ein  af  aðalverzlnnarborgnm  Norb- 
urlanda;  Matheus  Parisiensis,  er  kom  þar  1248,  segist  hafa  séb  þar 
200  skip  & höfninni  i einu. 

*)  I Danmörku  var  þá  alls  engin  innlend  verzlunarstétt  tiL 
Sbr.  Sars  s.  st.  III.,  bls.  10-11. 


Digitized  by  Google 


108 


sem  mestan  arð  af  þeim,  fór  hann  að  eigna  sér  verzlun- 
ina;  voru  þá  brotin  öll  hin  fornu  réttindi  fslendinga,  og 
hag  þeirra  þröngvað  á ýmsan  hátt;  íslendingar  settu 
revndar  stundum  hart  á móti  hörðu,  en  ástand  landsins 
var  þá  mjög  slæmt,  og  það  er  ekki  útlit  fyrir,  að  menn 
hafi  haft  nein  veruleg  samtök  til  þess  að  afstýra  þeim 
háska,  sera  landinu  var  búinn.  Nú  er  fyrst  bjTjað  á þvi 
að  leigja  landið  með  sköttum  og  skyldum  ýmsum  norsk- 
um  og  islenzkum  höfðingjura;  höfðu  þeir  ýmsan  ójöfnuð  i 
frammi,  og  lögðu  á menn  ýmsar  kvaðir;  út  úr  yflrgangi 
þeirra  urðu  miklar  róstur  á íslandi,  ogvoru  sumirþeirra 
drepnir,  sem  kunnugt  er,  t.  d.  Jón  skráveifa,  Smiður 
Andrésson  o.  fl.  Um  sama  leyti  lögðu  konungar  sekkja- 
gjöld  á farmenn  til  skattlandanna;  þau  voru  5°/o  af  verði 
farmsins;  eins  áskildu  konungar  sér  fjórðung  í hverju 
skipi  og  varð  ójöfnuðurinn  allt  af  verri  og  verri,  uns  kon- 
ungar  þóttust  einir  eiga  alla  verzlun  á skattlöndunum  og 
sérhver  kaupmaður,  sem  verzla  vildi  löglega,  varð  að  fá 
leyfisbréf.  Þetta  var  þvi  háskalegra  og  heimskulegra, 
þar  sem  Norðmenn  sjálfir  ekki  voru  orðnir  færir  um  að 
reka  verzlun  til  útlanda;  þeir  bönnuðu  öðrum  þá  verzlun, 
sem  þeir  ekki  sjálfir  gátu  notað;  það  bætti  þó  nokkuð  úr 
á 15.  öldinni,  að  útlendir  kaupmenn,  einkum  enskir,  fóru 
árlega  tíl  íslands,  án  þess  að  skeyta  um  bann  konungs- 
ins  í Danmörku  og  Noregi,  og  konungarnir  höfðu  ekki 
nægan  styrk  til  þess  að  þvinga  menn  til  hlýðni. 

Um  miðja  14.  öld  var  hin  mesta  óöld  á íslandi  og 
stafaði  hún  að  miklu  leyti  af  yfirgangi  biskupa  og  klerka; 
um  sama  leyti  urðu  mörg  og  stór  eldgos  á Suðurlandi  og 
gjörðu  þau  hinn  mesta  skaða  og  eyddu  sumstaðar  heilar 
byggðir ; þá  gengu  og  opt  skæðar  sóttir  um  landið.  Klerk- 
arnir  höfðu  náð  undir  sig  miklum  völdum  og  miklu  fé; 
Staða-Árni  hafði  fyrir  lok  13.  aldar  náð  undir  kirkjuna 
Qölda  mörgum  jarðeignum  og  allt  af  bættist  við,  þvi 
klerkarnir  voru  slægir  sem  reflr,  er  þeir  voru  að  nú  i 
jarðirnar  fyrir  sálumessur  og  annan  hégóma,  en  grimmir 
sem  leon  að  verja  það,  sem  þeirhöíðu  klófest;  hinn  ráð- 


Digitized  by  Google 


106 


rfld,  kaþólsld  klcrkaandi  var  oróinn  miklu  rammari  en 
fýrr  og  vald  biakupanna  miklu  meira  en  áður.  Verst  var 
þó,  að  biskupamir  voru  flestir  útlendir  og  kosnir  og  vigðir 
ytra,  þvert  ofan  i rétt  íslendinga  og  fomarvenjur;  margir 
þeirra  hugsuðu  ekki  um  annað  en  að  auðgast  og  lifðu  í 
sukki,  sýndu  þeir  fslendingum  alls  konarójöfnuð  og  áttu 
i sifelldu  þrasi  við  leikmenn.  Árið  1319  kvarta  Norðling- 
ar  fyrir  Hákoni  hálegg  um  ofriki  Auðunnar  biskups  hins 
rauða.  Þar  etendur  i bréflnu:  »Þat  heflr  hér  lltt  og 

óheyrílega  orðit  ok  til  tekizt,  þá  útlendír  biskupar  hafa 
hér  þrengdir  verit  inn  i landit  i móti  landsins  vana,  sem 
at  fornu  heflr  vflr  staðit,  ok  þeirri  samþykkt  ok  ásetningu, 
er  skiput  var,  þá  heilagur  Jón  biskup  var  kosinn  af  lærð- 
um  ok  leikum  á fslandi,  þat  til  teikns  at  biskupar  skvldi 
svá  kjósast  hér  i landi  æ siðan.  Biðjum  vér  yður  auð- 
mjúklega,  at  þér  sjáit  svá  til  með  guðs  misknnn,  at  eigi 
sé  lengi  saman  ágjam  höfðingi  ok  heimskt  fólk,  þvi  at 
þar  af  heflr  opt  mikil  óhæfalsket.  Sjáum  vér  ok  fýri  at 
á fárra  vetra  fresti  heflr  kongdómrinn  hér  ekki  utan 
erflði  ok  kostnað,  en  kirkjan  allt  góss  með  at  gera  ( 
landinu,  ok  þvf  bjóðum  vér  oss  ok  öll  vár  málefni  f guðs 
vald  ok  yðvart,  biðjandi  at  þér  haldit  oss  með  foman  ok 
nýjan  rétt  þann,  sera  hér  hefir  verit  samþykktr  at  réttu 
þingtaki,  ok  styrkja  oss  at  vér  höldum  váru  frelsi  ok 
föðurleifðum,  skipandi  oss  örugt  traust,  svá  at  vér  meg- 
um  vandræðalaust  várs  réttar  njótandi  verða..1  Brást 
konungur  vel  við  bæn  þeirra  og  svarar  bréflnu  vel,  meðal 
annars  á þessa  leið:  »Viljum  vér  með  engu  móti  þvflika 

óhlýðni  ok  rangindi  lengr  hlýða  láta,  ok  þvi  fyrirbjóð- 
um  vér  biskupum  ok  lærðum  mönnum  at  seilast  á þegna 
vora  móti  lögum  ok  fomri  siðvenju«.*  En  lftill  árangur 
varð  af  slikum  boðum,  sem  að  engu  var  fram  fylgt  af  kon- 
ungs  hálfu;  klerkar  og  biskupar  héldu  teknum  hætti,  án 
þess  að  hægt  væri  að  reisa  skorður  við  ofriki  þeirra,  enda 


*)  íslenzkt  Fornbrífasafn  IT.,  bls.  491. 
*)  ísl.  Fornbréfasafn  II.,  bla.  495-96. 


Dígilized  by  Google 


107 

roni  konungarnir  þeim  optast  hliðhollir.  Einna  meatar 
urðu  deilumar  við  Orm  biskup  Ásláksson;  var  hann  svo 
áseilinn,  að  Norðlendingar  gjörðu  uppreisn  á mótí  honum 
og  varð  hann  að  stökkva  úr  landi,  en  þó  fékk  hann  með 
fulltingi  konungs  flestu  því  framgengt,  sem  hann  viidi; 
Omiur  var  biskup  1342—1356,  en  var  ytra  nærri  helm- 
ing  embættisára  sinna.  Bæði  prestar  og  leikmenn  voru 
ósáttir  við  Jón  biskup  skalla,  sem  eiginlega  var  vígður 
biskup  til  Grænlands,  en  settist  á Hólastól,  án  þess  að 
giöra  grein  fyrir  rétti  sínum,  þó  hélt  hann  embætti  með 
fulltingi  konungs,  enda  gat  hann  borið  fyrir  sig  páfabréf. 
1388  stökk  Michael  biskup  i Skálholti  af  landi  brott  með 
marga  presta;  var  lesið  mótblástursbréf  á móti  honura  á 
alþingi  og  þar  bornar  á hann  margar  sakir.  Michael  var 
danskur.  Liferni  presta  var  heldur  engin  fvrirmynd  f þá 
daga.  Það  er  sagt  um  Grim  biskup  i Skálholti  (1320), 
að  hann  hafl  á þeim  3 mánuðum,  er  hann  var  biskup, 
ej-tt  þrem  hundruðum  hundraða  fyrir  Skálholtskirkju;1 
1343  lét  Jón  biskup  Sigurðsson  taka  þrjá  bræður  i Veri 
og  setja  i tájárn  og  hálsjárn  fyrir  það,  að  þeir  höfðu 
barið  ábóta  sinn  og  rekið  hann  á burt,  þeir  urðu  og  berir 
að  saurlffi  og  barngetnaði;  systir  ein  i Kirkjubæ  var 
brennd  fyrir  guðleysi  og  saurlifl  o.  s.  frv.  Allt  stjómar- 
far  var  á íslandi  um  seinni  hluta  14.  aldar  og  á 15.  öld 
A tjá  og  tundri;  klerkar  og  leikmannahöfðingjar  hugsuðu 
ekki  um  neitt  annað  en  fédrátt;  efnahagur  manna  var 
framan  af  14.  öld  bærilegur,  en  svo  fóröllu  að  faraaptur, 
einkum  um  lok  aldarinnar,  þvi  allt  þrengdi  að,  kirkju- 
vald,  verzlunarófrelsi,  drepsóttir  og  eldgos,  og  þess  utan  var 
óöld  og  apturför  alstaðar  á Norðurlöndum  i þann  mund; 
hvergi  sést  annað  en  deyfð  og  drungi,  öll  fVamtakssemi 
er  horfin. 

Framan  af  14.  öld  voru  bókmenntir  á Islandi  enn 
með  töluverðum  blóma,  en  þegar  leið  á öldina,  fór  fræði- 
mönnum  að  fækka  og  forn  íslenzk  fræði  lögðust 


‘)  Oddverja  annáll.  ísl.  annálar  1888,  bls.  489. 


Digitized  by  Google 


10* 


niður,  en  menn  rituðu  mest  helgisögur  af  jarðteiknum 
dýrðlinga,  tiðabækur,  riddarasögur  og  annála.  Fátt  var 
frumsaraið  á 14.  öldinni  af  söguritum;  helzt  voru  það  bisk- 
upasögur  og  annálar,  og  eru  sum  þeirra  rita  mjög  merki- 
leg;  aptur  létu  margir  sér  annt  um  framan  af  öldinni  að 
safna  saman,  rita  upp  og  skeyta  saman  hin  eldri  rit; 
sumt  var  lagt  út  úr  latínu  og  öðrum  málum,  og  voru  það 
þó  helzt  kynjasögur  og  riddarasögur.  Þegar  í byrjun 
aldarinnar  má  sjá  þess  vott,  að  sumir  klerkar  hafa  verið 
fáfróðir;  1307  voru  hingað  sendir  »visitatores»,  Laurentius 
og  Björn,  og  voru  þá  klerkar  settir  af  fyrir  vankunnáttu 
sakir;  1341  var  Áslákur  kórsbróðir  sendur  til  að  visitera 
land  allt,  og  1357  komu  þeir  Eyjólfur  Brandsson  og  Ey- 
steinn  Ásgrimsson  til  þess  að  líta  eptir  kirkjustjórn,  þvi 
þá  voru  sem  mestar  illdeilur  klerka  og  leikmanna.  Fram- 
an  af  öldinni  voru  á Islandi  allmargir  merkir  fræðimenn, 
eins  o g t.  d.  Laurentius  Kálfsson,  Jón  Halldórsson,  Hauk- 
ur  Erlendsson,  Arngrimur  ábóti  og  Einar  Hafliðason.  Um 
Þorstein  Hlugason  á Grenjaðarstöðum  (f  1335)  er  sagt: 
»um  langan  tima  munu  sýnast  hans  handaverk  i bókagjörð, 
uppkasti  ok  krossasmið..1  Þegar  leið  á öldina  hafa  eflaust 
margir  klerkar  fengizt  við  að  rita  upp  gamlar  sögur  og 
bréf,  en  litið  var  þá  frumsamið  það,  sem  gagn  var  i. 
Framan  af  öldinni  voru  skólarnir  í góðu  lagi;  Jörundur 
biskup  hafði  skóla  á Hólum  og  tók  marga  til  læringar 
og  var  Oblauður  Hallvarðsson  skólameistari.  Auðunn 
biskup  hafði  þar  einnig  skóla  og  voru  þeir  Egill  prestur 
Eyjólfsson  og  Jón  prestur  Koðránsson  skólameistarar,  en 
i mestum  blóma  var  skólinn,  meðan  Laurentius  var  bisk- 
up.  Á Þingevrum  var  lika  skóli  og  var  það  klaustur  þá 
skipað  ágætlega  lærðum  mönnum.  Árið  1308  var  að  ráði 
Hauks  Erlendssonar  settur  lærðra  manna  spítali  i Gaul- 
verjabæ,  og  átti  hver  prestur  að  gjalda  þangað  mörk.* 
Þó  menntunin  væri  farin  að  rýrna  seinni  hluta  aldarinn- 


')  Lðgmanns  annáll.  ísl.  ann.  1838,  bls.  272. 
»)  Dipl.  Isl.  II.,  bls.  796,  808. 


Digitized  by  Google 


109 


ar,  þá  hafa  þó  verið  skólar  hér  og  hvar;  þannig  var  skóli 
á Hólurn  1394  og  var  Böðvar  djákni  skólameistari,1  og 
1380  selur  Valgarður  Loptsson  Páli  ábóta  i Viðey  jörð 
raót  þvi,  að  hann  kenni  syni  hans  í 6 ár;*  liklegt  er, 
eptir  þessu  og  öðru,  að  kennsla  hafi  þá  enn  þá  haldizt 
við  á klaustrunum. 

Á 14.  öld  var  dálítið  ritað  um  landfræði  á íslandi; 
Arngrimur  ábóti  reit  hina  stuttu  lýsing  íslands  í Guð- 
mundarsögu,  sem  fyrr  hefir  verið  getið;  þá  voru  rituð 
fjarða-  og  tylfta-töl,  og  þá  var  ýmislegu  snúið  úr  útlend- 
um  bókum  um  landfræði  Qarlægra  landa;  en  fiest  voru 
það  kynjasögur  um  skrýmsli  og  undur  á endimörkum 
jaröar,  og  er  margt  til  af  því  enn,  bæði  í Hauksbók, 
Rímbeglu  og  innau  um  önnur  rit,  riddarasögur  og  helgra- 
mannasögur.  Dýrðlingatrúin  var  þá  alveg  búin  að  taka 
frá  mönnum  allan  skarpleik  og  greind,  i því  er  snertir 
náttúruna;  á 14.  öld  trúðu  menn  því  fyrir  fullt  og  fast,  sem 
forumenn  á söguöidinni  hefðu  hlegið  að.  Það  er  mjög  merki- 
legt,  að  bera  saman  hugsunarhátt  manna  á söguöldinni  við 
bugsunarháttinn  á 14.  og  15.  öldinni.  Á söguöldinni  er  skyn- 
semi  mauna,  greind  og  hagsýni  svipuð  og  nú,  en  á klerka- 
öldinni  er  hugsunarhátturinn  svo  frábrugðinn  þvi  sem  nú 
er,  að  oss  finnast  þeir  menn,  er  sliku  hafa  trúað,  sem  þá 
var  haft  fyrir  satt,  varla  vera  með  fullu  viti.  Þetta  hafði 
kirkjan  afrekað.  Á 14.  öld  fóru  mikið  færri  íslendingar 
utan  til  annara  landa  en  Noregs,  en  áður  hafði  vcrið,  og 
þeir  sem  fóru  gengu  flestir  suður  vegna  synda  sinna,  en 
dvöldu  lítið  erlendis.  Verzlun  var  eingöngu  bundin  við 
Noreg,  og  því  var  ekki  að  undra,  þó  lítill  fróðleikur  um 
íslaud  bærist  i þá  daga  til  útlanda;  hinar  suðrænu  þjóð- 
ir  höfðu  því  nær  engin  bein  viðskipti  við  Islendinga.  Vér 
höfum  í kaflanum  um  landabréf  miðaldanna  eptir  föng- 
um  sagt  frá  hugmyndum  manna  um  Island  i þá  daga, 
eins  og  þær  koma  fram  á uppdráttum  frá  14.  og  15.  öld. 


•)  Flateyjar  ann&Il.  IsL  ann.  1888,  bls.  423. 
*)  DipL  Island.  III.,  bls.  364-65. 


Digitized  by  Google 


110 


Menn  þekkja,  áður  en  enska  verzlunin  byrjar,  eða  fregn- 
ir  ura  hana  berast  suður  eptir,  ekkert  annað  um  ísiand, 
en  að  það  sé  einhverstaðar  norður  í höfum,  nálægt  Nor- 
egi  og  Noregi  háð;  Fra  Mauro  lætur  jafnvel  ísland  vera 
skaga  út  úr  Noregi;  og  svo  bitt,  að  þaðan  komi  skreið 
eða  harðfiskur.  Harðfiskurinn  bar  í þá  daga  nafn  lands- 
ins  um  alla  Európu,  og  þegar  á 14.  öld  eru  menn  farnir 
að  nota  fiatta  þorskinn  sem  einkenni  íslands.1  Um  harð- 
fiskinn  ganga  fram  eptir  öldum  margar  sögur,  eins  og 
víða  mun  verða  getið  í þessu  riti ; útlendingar  heyra,  að 
harðfiskurinn  sé  aðalfæða  Islendinga,  en  mjöl  sé  þar 
sjaldgæft;  svo  eykst  sagan  sem  skriða  i hlið;  þá  er  sagt, 
að  menn  noti  hann  í brauðs  stað,  og  að  hestar  og  fénaður 
líka  eingöngu  lifi  á fiski,  og  á endanum  er  sagan  orðin  svo 
umsnúin,  að  menn  haida,  að  íslendingar  mali  fiskana  og 
baki  brauð  úr  fiskmjöli.  Svona  ganga  seinna  ótal  sagnir 
um  Island  bók  úr  bók,  mann  fram  af  manni,  og  ummynd- 
ast,  aukast  og  vaxa,  alveg  eins  og  bæjaþvaður  i munni 
göngukvenna. 

Fimmtánda  öldin  er  hið  myrkasta  tímabil  i sögu  Is- 
lands:  þá  var  þvínær  ekkert  ritað  um  söguleg  efni  og 
því  vita  menn  fátt  um  viðburðina  og  ástandið  annað  en 
það,  sem  lesa  má  saman  úr  bréfum  og  gjörningum;  þá 
var  ekkert  ritað  nema  tíðabækur,  riddarasögur  og  rímur, 
þó  bókvisin  væri  nærri  dáin  út,  þá  lifðu  þó  kvæðin  á 
vörum  þjóðarinnar  og  eru  surair  kviðlingar  frá  þeim  tim- 
um  alls  eigi  óliðlegir.  Astand  landsins  var  þá  mjögbágt; 
i nálægum  löndum  var  þvi  nær  alstaðar  hin  mesta  ó- 
öid  og  óstjórn;  hér  á landi  voru  biskuparnir  þvi  nær  ali- 
ir  útlendir;  voru  þeir  ókunnugir  landsháttum,  eyðslusam- 
ir,  of8topafullir  og  ágjarnir,  og  beittu  opt  hinum  mestu 
rangindum,  þegar  þeir  voru  að  reyna  að  klófesta  jarðir 
eða  peninga.  Eins  og  eðlilegt  var  höfðu  slikir  menn  ekki 
mikinn  tíma  til  að  hugsa  um  bókmenntir  og  skóla,  enda 


*)  Jón  Þorkelsson  jun.  heflr  fundið  mynd  af  flatta  þorskinum  & 
skinnbók  frá  1360.  Dipl.  Island.  III.,  bls.  152. 


Digitized  by  Google 


111 


hafa  þeir  flestir  eflaust  fyrirlitið  fornar  íslenzkar  bók- 
menntir  eða  ekki  þekkt  þær.  Verzlunin  við  Noreg  var 
nærri  alveg  hætt;  i stað  þess  verzluðu  menn  við  Englend- 
inga,  sem  jafnan  fóru  mjög  ófriðlega,  gjörðu  opt  strand- 
högg  og  rændu  og  drápu.  Þá  gengu  yfir  landið  hinar 
voðalegustu  stórsóttir,  plágan  fyrri  (1403)  og  hin  seinni 
(1493);  þær  gjöreyddu  heilar  sveitir  að  mannfólki;  þá 
hefir  eflaust  lagzt  niður  margur  manndómur  fyrri  tiða, 
og  sumstaðar  byggðust  eigi  heil  héruð  upp  frá  þvi.  Ofan 
á þetta  bættist  óáran  og  harðir  vetrar,  og  heflr  þetta  allt 
dregið  kjark  úr  mönnum.  Þá  urðu  sumir  menn,  er  heil- 
ar  ættir  dóu  úr  drepsóttum,  stórauðugir  að  jarðagóssi, 
miklu  auðugri  en  seinna  hefir  nokkurn  tíma  orðiö.  Sumir 
af  hðíðingjum  þessum  héldu  sig  ríkmannlega  og  bjuggu 
á mörgum  höfuðbólum  i senn,  en  ekki  er  getið  um  fram- 
kvæmdir  þeirra  landinu  i hag,  enda  var  tiðarándinn  svo, 
að  hver  hugsaði  mest  um  sig;  helzt  er  það  til  tiðinda 
talið,  þegar  höfðingjar  halda  stórveizlur,  og  eru  þær  all- 
opt  nefndar.  Þegar  nú  því  nær  allar  jarðeignir  voru  i 
höndum  klerkanna  og  fárra  höfðingja,  þá  urðu  nær  allir 
bændur  leiguliðar;  hafa  þeir  eflaust  átt  við  þungan  kost 
að  búa  og  bjuggu  mest  viðleigufé  landsdrottnanna.  Þótt 
fáeinir  menn  væri  rikir,  hefir  eflaust  öll  alþýða  á þess- 
ari  öld  lifað  við  mikla  örbirgð. 

A flmmtándu  öid  réðu  Englendingar  mjög  iniklu  í 
landinu,  og  þá  voru  biskupamir  stundum  enskir;  1434 
var  enskur  biskup  i Skálholti  og  á árunum  1424 — 3G  voru 
þrír  enskir  biskupar  á Hólum,  hver  eptir  annan,  og  hétu 
allir  Jónar;  það  er  svo  að  sjá  sem  enskir  vikingar  hafi 
þá  stundum  verið  nærri  búnir  að  ná  undir  sig  landinu; 
hefði  einhver  samtök  verið  meðal  Englendinga,  eða  ef 
enska  stjórnin  hefði  verið  þvi  meðmælt,  hefði  landið  ef- 
laust  gengið  undan  Dönum  og  orðið  enskt,  þvi  í Dan- 
mörku  var  óstjóm  og  flokkadráttur;  Islendingum  likaði 
vel  verzlun  Englendinga,  þegar  þeir  fóru  með  friði,  en 
miður  var  þeim  um  höpt  þau  og  kvaðir,  er  Danir  vildu 
leggja  á hana;  auk  þess  voru  hirðstjórarnir  dönsku  mjög 


Digítized  by  Google 


112 


illa  þokkaðir.  Verzlun  Englendinga  var  að  rnörgu  góð, 
en  opt  urðu  illdeilur  og  bardagar  milli  kaupmanna  og 
landsmanna  og  siðar  milli  enskra  og  þýzkra  kaupmauna 
innbyrðis.  Annálarnir  geta  mjög  opt  um  óeirðir  Englend- 
inga,  rán  og  mánndráp,  en  siður  um  sjálfa  verzlunina, 
enda  þóttu  bardagarnir  mestu  tiðindin.  Tíðarandinn  var 
þá  svo  spilltur  og  svo  mikil  óöld  í Európu,  að  þjóðirnar 
gátu  varla  haft  viðskipti  öðruvísi  en  i illu.  Þýzkir  kaup- 
menn  voru,  þegar  hér  var  komið  sögunni,  búnir  að  ná 
undir  sig  allri  verzlun  á Norðurlöndum  og  vildu  vera 
einir  um  hituna ; 1426  lentu  þeir  í ófriði  við  Eirík  af 

Pommern,  og  meðan  á þeim  illdeilum  stóð,  óx  verzlun 
Engiendinga  stórum.  Verzlunarfloti  Englendinga1  var  þá 
enn  þá  litill  og  ekkert  svipaður  því,  sem  seinna  varð,  og 
litla  verzlun  höfðu  þeir  aðra  en  hér  nyrðra;  snemma 
leituðu  þeir  norður  í höf  til  fiskiveiða  og  urðu  i þvi  flest- 
um  fremri;  æfðust  þeir  á sliku  í sjómennsku  og  sigling- 
um  og  bar  það  mikla  ávexti  seinna,  sem  kunnugt  er  orðið. 
Englendingar  áttu  í sifelldum  ófriði  alla  þessa  öld,  bæði 
við  Frakka  og  innanlands;  það  var  því  ekki  undarlegt, 
þó  þeir  létu  ófriðlega  í öðrum  löndum,  ef  þeim  þótti  gert 
á hluta  sinn,  og  sumir  gerðu  út  skip  sín  jafnmikið  tii 
rána  sem  verzlunar;  þó  meun  færu  i verzluuar-  eða  tíski- 
ferð,  urðu  menn  að  vera  búnir  til  bardaga,  því  alstaðar 
voru  óvinir  og  keppinautar  á hverju  strái;  auk  þess  hefir 
eflaust  valizt  rusi  og  skríll  á fiski-  og  verzlunarskipin. 
Þá  voru  og  óeirðir  miklar  á Norðurlöndum;  Eiríkur  af 
Pommern  réð  hvorki  við  útlenda  né  innlenda,  og  var 
bæði  ónýtur  og  hviklyndur,  svo  ekki  var  að  búast  við, 
að  hann  verndaði  íslendinga  fyrir  ágangi  útlendra  manna. 
Þeir  Englendingar,  sem  fiskuðu  við  ísland  á 15.  öldiuni 
og  verzluðu  þar,  voru  helzt  frá  Bristol,  York,  Scarborough, 
Yarmouth  og  Lynn. 

Þess  hefir  áður  verið  getið,  að  íslendingar  höfðu  tölu- 

')  Áríð  1540  átti  London  fyrir  utan  konunglega  flotann  að  oina 
4 skip,  sem  báru  meira  en  120  smálestir.  Anderson:  Origin  of 
Commerce.  London  1787.  Vol.  II.,  bls.  67. 


Digitized  by  Googli 


ná 

verð  viðskipti  við  Englendinga  á fyrri  tímum;  til  forna 
sömdu  Islendingar  rithátt  sinnaðdæmi  enskra  manna,1  og 
sumir  ferðaðust  tii  Englands  til  þess  að  afla  sér  mennt- 
unar,  en  aðrir  fóru  pilagrimsferðir  til  Kantaraborgar,  þvi 
Tómas  biskup  hinn  helgi  var  i mjög  miklum  metum  á ís- 
landi;  þá  var  og  nokkur  verzlun  milli  landanna,  og  árið 
1200  var  enskt  stikumál  lögtekið  á íslandi.  Um  seinni 
hluta  13.  aldar  og  á 14.  öld  er  ekki  getið  um  verzlunar- 
viðskipti  milli  Englendinga  og  íslendinga,  það  vér  vitum; 
þó  er  líklegt,  að  enskar  duggur  hafl  þegar  á 14.  öld  ver- 
ið  farnar  að  leita  til  fiskimiðanua  kring  um  ísland;  að 
minnsta  kosti  hafði  Edvarð  þriðji  skip  í norðurhöfum 
1354.*  Frá  þvi  snemma  á 15.  öld  er  Englendinga  þrá- 
falt  getið  i íslenzkum  annálum  og  skjölum.  Hér  er  ekki 
ætlun  vor  að  fara  nákvæmlega  út  i verzlunarsögu  15. 
aldar,  en  vér  ætlum  að  eins  að  benda  á nokkur  atriði.8 
Fyrst  er  getið  um  Engiendinga  1412;  þá  segir  Lögmanns- 
annáli:  »Kom  skip  af  Englandi  austr  fyrir  Dyrolmaey, 

var  róit  til  þeirra  ok  voru  fiskimenn  út  af  Euglandi. 
Þetta  sama  haust  urðu  V menn  af  enskum  mönnum  frá- 
skila  sinum  kompanum  ok  gengu  á land  austr  við  Horn 
úr  báti,  ok  létust  vilja  kaupa  sér  mat,  ok  sögðust  hafa 
soltit  í bátnum  mörg  dægr.  Voru  þessir  V enskir  menn 
hér  á landi  um  veturinn,  þvi  báturinn  var  í burt  frá 
þeim,  þá  þeir  komu  aptur«.*  Finnur  Magnússon  segir, 
að  Englendingar  hafi  komið  til  Vestfjarða  árið  áður  og 
verzlað  þar.  Árið  1413  kom  enskur  kaupmaður  til  ís- 
lands,  er  Rikarður  hét;  hann  hafði  leyfisbréf  Danakon- 
ungs,  og  var  honum  skipuð  höfn  á Eyrarbakka,  en  þar 
vildi  hann  ekki  lenda;  »keyptu  margir  varning  af  hou- 
um  niðri  við  sundin«.  Verzlunin  var  þá  enn  friðsamleg; 

’)  Snonra  edda.  Hafniæ  1848-62.  II.,  bls.  12. 

*)  B.  F.  de  Costa : Inventio  fortunata,  bls.  11. 

*)  Aöalrit  um  þetta  efni  er  ritgjörð  Finns  Magnússonar  Om  de 
Engelskes  Handel  paa  Island.  Nord.  Tidskr.  f.  Oldkynd.  II.,  bls. 
112-169. 

4)  íglenzkir  ann&lar.  Kristiania  1888,  bls.  290. 

8 


Digitized  by  Google 


114 


Islcndingar  tóku  kaupmönnum  vel;  en  eptir  að  hirðstjór- 
ar  og  konungsmenn  fóru  að  heimta  sekkjagjöld  og  leggja 
kvaðir  á verzlunina,  fór  að  grána  gamanið.  Sama  ár  er 
aagt,  að  enskir  fiskimenn  hafi  fyrir  norðan  tekið  nokkur 
naut  fyrir  bónda  einum,  og  lögðu  þeir  peninga  i Btaðinn; 
eins  gripu  Englendingar  sauði  austur  i Papey,  en  ekki 
er  sagt  neitt  um,  að  þeir  hafi  borgað  þá.  Þetta  sumar 
voru  hér  við  land  30  fiskiduggur  enskar  eða  fleiri;  þá 
komu  og  5 ensk  verzlunarskip  i Vestmannaeyjum;  >komu 
þar  út  i bréf,  send  af  konunginum  á Englaiidi,  til  al- 
múgans  og  allra  beztu  manna  i landinu,  að  kaupskapur 
væri  leyfður  með  hans  menn,  sérlega  i þat  skip,  sem 
honum  tilheyrði;  var  fyrst  talað  um  Björgvinar  kaup; 
viidu  enskir  þar  ekki  til  hluta;  siðan  keypti  hver  sem 
orkaði  eptir  efnum«.  Sama  ár  banuar  Danakonungur 
allan  kaupskap  við  Englendinga.1  Engiendingar  hafa 
auðsjáanlega  í fyrstu  viljað  fara  með  friði;  en  er  þeim 
var  bannaður  kaupskapur,  létu  þeir  hart  mæta  hörðu,  og 
spunnust  út  úr  þvi  langar  deilur,  gripdeildir  og  vígaferli. 
Sumarið  1416  lágu  6 ensk  skip  i Hafnarfirði;  »fór  Vigfús 
bóndi  ívarsson  burt  á einu  þeirra,  og  hafði  með  sér  eigi 
minna  en  40  lestir  skreiðar  og  mikið  brent  silfur;  reyfaði 
eitt  af  þeim  6 nokkurri  skreið  á Rosmhvalanesi  og  svo  í 
Vestmannaeyjumc.*  Vigfús  ívarsson  Hólmr  fór  i þeirri 
ferð  til  Kantaraborgar,  og  er  til  um  það  merkilegt  bréf.* 
Sama  árið  (1415)  sendi  Eirikur  af  Pommern  sendiboða 
til  Hinriks  5.,  til  þess  að  mótmæla  þvi,  að  Englendingar 
verzluðu  á íslandi;  sögðu  þeir,  að  frá  gamalli  tið  hefði 
enginn  mátt  fara  til  íslands,  Færeyja  og  Hjaltlands, 
hvorki  til  að  fiska  né  fremja  kaupskap,  undir  hegning 
lifs  og  iima,  fyrir  utan  sérstakt  leyfi  konungs,  og  þó  þeir 
hefðu  fengið  konungsleyfi,  mættu  þeir  ekki  sigla  þangað 

’)  ísl  aon.,  bls.  291. 

*)  ísl.  ann.,  bls.  292. 

')  Eirikur  Magnúsnon : Remarks  on  the  Littera  Fraternitatis 
Concessa  Wytfrido  Iuarii  Filio  de  Inaula  de  Ysiand,  preserved  at 
Canterbury. 


Digítized  by  Google 


11$ 

nema  frá  Björg-vin,  og  fara  svo  aptur  til  þess  bæjar  frá 
eyjum  þessum,  til  þess  að  borga  konungi  tolla.1  Ekki 
hlýddu  þó  Englendingar  boðum  þessum,  sera  von  var. 
Arið  1419  voru  mörg  fiskiskip  við  ísland.  »Kom  þá  skír- 
dag  svo  hörð  hríð  með  snjó,  að  viða  í kring  um  landið 
brotnuðu  ensk  skip,  eigi  fœrri  en  hálfur  þriðji  tugur;  fór- 
ust  menn  allir,  en  góssið  og  skipflökin  keyrði  upp  hver- 
vetna;  kom  hríðin  á litlu  fyrir  dagmál,  og  hélzt  eigi  allt 
til  hádegis*.*  Næsta  ár  (1420)  gjörðu  Englendingar  hér 
miklar  óspektir;  tóku  þeir  hirðstjórann,  Hannes  Pálsson, 
og  drápu  mann  fyrir  honum,  og  særðu  marga  aðra;  þeir 
komu  og  á Skagafjörð  með  þrem  skipum,  og  gengu  upp 
með  fylktu  liði  til  rána,  börðu  Jón  prest  Pálsson  ráðs- 
mann  i nærveru  biskups,  og  drápu  Jón  Iba  konungsmann 
og  gjörðu  mörg  illvirki;  sá  hét  Rikarðr,  sem  fyrir  þeim 
var;  þeir  ræntu  og  i Vestmannaeyjura  9 lestum  fiska,  og 
gjörðu  enn  fleira  illt.*  Finnur  Magnússon  heldur,  að  Eng- 
lcndingum  muni  hafa  þótt  grunsamir  binir  miklu  skip- 
tapar  og  mannskaðar  árið  áður,  hafi  haldíð,  að  eitthvað 
vœri  af  mannavöidum,  oghafi  svo  viljað  hefnasín.4  Vér 
höfum  svo  litlar  sagnir  frá  þeim  tírnum,  að  ekki  er  gott 
að  skoða  viðburðina  frá  mörgum  hliðum,  eða  finna  orsak- 
irnar,  getur  vel  verið,  að  Engiendingar  hafi  verið  ísiend- 
indura  reiðir  fyrir  eitthvað,  er  snerti  vogrek  og  skipbrots- 
menn;  í þá  daga  fóru  menn  ekki  allt  af  vel  að  ráði  sínu, 
er  mikii  skipbrot  urðu;  merkilegt  er  að  minnsta  kosti, 
hve  6nögglega  vínátta  Englendinga  breyttist  í beran  fjand- 
skap;  en  helzt  snúa  þeir  sér  að  konungsmönnum  og  þykj- 
ast  þeir  hafa  átt  þeim  grátt  að  gjalda,  enda  hafði  Eirik- 
ur  af  Pomraern  opt  og  harðlega  bannað  að  verzla  við  þá; 
íslendingar  vildu  gjarnan  verzla  við  Englendinga,  en 
grera  mun  á kaupmönnum,  er  fari  með  friði,  og  duggur- 

')  Ný  félagsrit  XXII.,  bls.  116-117.  Gröol.  bist.  Mind.  III.. 
bls.  161. 

*)  ísl.  ann.,  bls.  203. 

*)  Árb.  Espólins  II.,  bls.  16. 

*)  Tidskr.  f.  nord.  Oldkynd.  II.,  bls.  116. 

6* 


Digilized  by  Google 


116 


um,  er  fari  með  gripdeildum.  í bréfi  Norðlinga  til  Ei- 
ríks  af  Pommern,  1.  júlí  1419,  segirs%ro:  »Kom  og  yðart 

bréf  hit  í landit  til  oss  í hverju  I forbudut  oss  at  kaup- 
slage  med  nokkora  útlendska  menn.  En  vorar  réttar- 
bætr  gjöra  svo  ráð  fyrir,  að  oss  skyldi  koma  sex  skip  af 
Noregi  árlega,  hvad  sera  ei  hefir  komið  upp  á langa 
tíma,  hvar  af  ydur  náð  og  þetta  fátæka  land  hefir  tekið 
grófan  skaða,  þvl  upp  á guðs  náð  og  ydart  traust  höfum 
vi  vordit  kaupslaga  með  útlendska  menn,  sem  með  frið 
hafa  farið  og  réttum  kaupningsskap  og  til  hafa  siglt. 
En  þeir  duggarar  og  fiskarar,  sem  reyfat  hafa  og  ófrið 
gjört,  þeim  höfum  vi  refsa  látið.  Nú  stár  til  guðs  náð 
og  yður,  að  I skrifið  oss  til  hvorsu  vi  mættum  bestan 
frið  hafa  og  yðar  vinskap  og  hylli*.1  Þar  var  ekki  mik- 
ils  trausts  að  leita,  þar  sem  annar  eins  vindhani  var 
eins  og  Eirikur  af  Pommern,  enda  harðnaði  nú  allt  upp 
úr  þessu,  og  mátti  heita  sífelldur  ófriður  milli  íslendinga 
og  Englendinga  um  nokkurt  árabil.  1422 — 23  rændu 

Engleudingar  á Bessastöðum  og  á Norðurlandi,  i ólafs- 
firði,  Hrisey  og  Grímsey;  þeir  gjörðu  enn  viðar  strand- 
högg,  og  tóku  fénað  og  menn  og  færðu  burt  úr  landinu.8 
Ekki  voru  spellvirki  þeirra  minni  1425;  þá  herjuðu  Eng- 
lendingar  viða  og  drápu  marga  konungsmenn,  og  hertóku 
marga  íslendinga.  Helztu  víkingarnir  hétu  Jón  Persy 
og  Jón  Selby;  ekki  gagnaðist  mönnuin  þá  fiskiveiðar  né 
kaupskapur,  þvi  þeir  spilltu  veiðarfærum  og  vörum,  og 
gjörðu  landsmönnum  nærri  allt  það  illt,  er  þeir  gátu.8  Þá 
tóku  Englendingar  báða  hirðstjórana,  Haunes  Pálsson  og 
Balthasar,  höndum  i Vestmannaeyjum  og  fluttu  þá  til  Eng- 
lands;  voru  íslendingum  það  mikil  gleðitiðindi,  þvi  hirð- 
stjórarnir  voru  ofstopar  og  illmenni.4  Var  eptir  það 
meiri  og  minni  ófriður  á ári  hverju,  en  þó  verzlað  við 
Englendinga  jafnframt;  hafa  sumir  kaupmenn  liklega  ver- 


*)  Safn  til  sögu  íslands  II.,  bls.  173. 
*)  Árb.  Espólíns  H.,  bls.  17 — 18. 

*)  Arb.  Espólíns  H.,  bls.  19. 

4)  ísl.  ann.,  bls.  294. 


Digitized  by  Google 


117 


ið  friðsamir,  en  hitt  víkingar  og  ríbbaldar,  er  strandhögg- 
in  ggörðu.  Árið  1434  gjörðu  íslendingar  aðsúg  að  Eng- 
lendingum  í Skagafirði  fyrir  rán  þeirra  og  illvirki,  og 
voru  80  drepnir  hjá  Mannskaðahól,  en  suroir  flýðu  i 
Hólakirkju,  ogskaut  Jón  biskup  Vilhjálmsson,  landi  þeirra, 
skjólshúsi  yfir  þá,  en  fór  sjálfur  úr  landi  litlu  seinna.1 
Danastjórn  bar  sig  opt  upp  við  Englakonung  út  úr  þess- 
um  óspektum;  Hinrik  6.  lofaði  öllu  fögru,  en  efudi  lítið, 
enda  hlýddu  þegnar  hans  honum  ekki;  hann  gat  engan 
hemil  haft  á mönnum  sínum;  þó  hafði  bann  hans  og  bréf, 
28.  aprfl  1433,  sem  hann  lét  auglýsa  í hafnarbæjunum, 
þau  áhrif,  að  ófriðurinn  rénaði  um  stund,  og  verzlunar- 
menn  urðu  spakari.*  Þó  Englakonungar  áður  allt  af,  ept- 
ir  undirlagi  Danakonungs,  vseru  að  banna  þegnum  sín- 
um  óleyfilegar  verzlunarferðir,  þá  var  þvi  ekki  hlýtt, 
því  þá  var  hin  mesta  óstjórn  og  óöld,  bæði  á Englandi 
og  á Norðurlöndum;  allt  var  I þá  daga  á tjá  og  tundri, 
og  hver  höndin  upp  á móti  annari  bæði  á sjó  og  landi; 
konungar  á Englandi  voru  i sifelldum  herferðum  suður  á 
Frakklandi,  og  gátu  þvi  ekki  snúizt  við  að  færa  það  i 
lag,  er  afvega  fór  heima  fyrir;  svo  varð  Hinrik  6.  geð- 
veikur  og  eptir  það  byrjaði  hið  alræmda  Rósastríð;  Ei- 
ríkur  af  Pommern  átti  i sífelldum  ófriði,  bæði  við  þegna 
sina  og  útlendinga,  og  var  loks  rekinn  frá  ríkjum  og  lifði 
eptir  það  á ránum  og  gripdeildum.  Ekki  var  að  búast 
við  góðu  i svo  fjarlægu  skattlandi  sem  ísland  var,  þeg- 
ar  ástandið  var  svona  heima  fyrir. 

Um  þetta  leyti  hafa  Englendingar  þekkt  töluvert  til 
íslands  og  íslendinga,  en  ekki  varð  það  vísindunum  að 
miklum  notum,  enda  var  þá  ekki  mikil  vísindaöld  hér  á 
Norðurlöndum.  Ýmsar  fregnir  um  landið  hafa  þó  borizt 
með  enskum  sjómönnum  suður  eptir;  má  sjá  það  á ýmsu, 
er  nefnt  hefir  verið  i kaflanum  hér  á undan  um  landa- 

*)  Arb.  Espólíns  II.,  bls.  34. 

*)  Tidskr.  f.  nord.  Oldk.  IT.,  bls.  121.  Samningur  milli  Eiriks 
af  Pommem  og  Hinriks  G.  um  verzlun  á íslandi  24.  des.  1432. 
Lovs.  f.  Isl.  I.,  bls.  86 — 36. 


Digítized  by  Google 


118 


bréfln.  f gömlu  enskn  kvæðl,  sem  prentað  er  1 ferða- 
sögasafhi  Hackluyt’s  (1599),  er  íslands  getið  og  ensku 
verzlunarinnar  þar.  Kvæði  þetta  eða  þula  gengur  gegn 
nra  öll  lönd,  og  talar  um  gæði  þeirra,  og  hversu  raikið 
sé  undir  þvi  komið,  að  halda  fram  kaupverzlun  ogkaup- 
raönnum.  Kvæðishöfundurinn  segir,  að  litið  sé  að  skrifa 
um  ísland,  nema  um  harðflskinn;  segir  h:xnn,  að  margir 
hafl  farið  þangað  frá  Bristol  og  öðrum  stöðum  nú  sein- 
ustu  tólf  árin,  og  hafl  þeir  komið  og  farið  hættulaust,  en 
fyrr  hafl  menn  frá  gömlum  tima  helzt  siglt  þangað  frá 
Scarborough;  ná  seinasta  árið,  segir  hann,  að  þangað  hafl 
komið  mörg  skip,  og  hafi  þau  beðið  mjög  mikið  tjón  af 
hafísum{?).  Þar  sem  höfundurinn  talar  um,  að  skip  hafi 
farið  frá  Scarborough  til  íslands  fyrir  löngu,  þá  er  lik- 
lega  átt  við  flskiskip,  sem  hafa  verið  farin  að  koma  hing- 
að  á 14.  öld,  þó  þess  sé  ekki  getið  f annálum.  Ura  mikla 
hafisa  er  ekki  getið  f annálum  á þeim  árum;  en  það  er 
ekki  að  marka;  þar  vantar  svo  margt.  Kvæðið  er  rit- 
að  á dögum  Sigmundar  keisara  (f  1437)  railli  1416  og 
1437.* 

Verzlun  Englendinga  hin  næstu  20 — 30  ár  sýnist  yflr 
höfuð  að  tala  hafa  verið  friðsöm  og  heppileg  fyrir  landið. 
Kristofer  konungur  af  Baiem  (1440—48)  leitaðist  við  að 
takmarka  einokunarverzlun  Hansastaðanna  og  leyfði  því 
Englendíngum  og  Hollendingum  kaupverzlun  í löndum 
slnum;  aptur  á móti  var  Kristián  I (1448 — 81)  mjög  háð- 
ur  Hansakaupmönnum  og  gat  þvi  litla  rönd  reist  við  yfir- 
gangi  þeirra.  Til  þess  að  verzla  á íslandi  áttu  Englend- 
íngar  að  hafa  leyflsbréf  Danakonungs;  svo  var  áskilið  i 
samningum  milli  rikjanna;*  auk  þess  áttu  þeir  að  gjalda 
tolla  þá,  sem  tíðkuðust,  sekkjagjöld*  og  annað  þvílikt. 


*)  R.  Hackluyt : The  Principal  Navigations  of  the  EnglishNa- 
tion.  London  1599.,  fol.  I.,  bls.  201. 

*)  Samningar  1449  milli  Kristians  I.  og  Hinriks  VI.,  1465  milli 
Krístians  I.  og  Edvards  IV.  Lovsamling  for  Island  I.,  bls.  36-37. 

*)  Þau  voru  hér  um  bil  5-6  °/o  af  verði  farmsins  (Finn  Magnus- 


Digitized  by  Google 


119 


Margir  Englendingar  fóru  leyflslaust  tll  fslands  og  sumir 
þrjózkuðust  við  að  borga  sekkjagjöldin;  út  úr  þessu  spunn- 
ust  sifelldar  deilur  milli  kaupmanna  og  valdsmanna  kon- 
ungs.  Árið  1463  bannar  Kristián  I.  íslendingum  að 
verzla  við  útlenda  kaupmenn,  áður  en  þeir  hafa  borgað 
sekkjagjöld,1  og  var  þá  farið  að  ganga  harðara  eptir 
þessum  tolli  en  áður.  Björn  hinn  riki  Þorleifsson  var  þá 
hirðstjóri  og  gekk  ríkt  eptir  gjaldinu,  og  þegar  honum 
var  ekki  hlýtt,  gerði  hann  upptækar  vörur  fyrir  Englend- 
ingum  og  Skotum  og  komst  því  i mikla  óvináttu  við  þá, 
svo  að  þeir,  eins  og  kunnugt  er,  réðust  á hann  í Rifl  1467 
og  drápu  hann  þar  og  7 menn  aðra,  en  tóku  son  hans 
höndum;  en  Ólöf  kona  hans  leysti  út  son  sinn  miklu 
gjaldi  og  hefndi  siðar  bónda  sins  grimmilega.®  Út  úr  þess- 
um  raanndrápum  urðu  miklar  óeirðir,  sem  eðlilegt  var, 
þar  sem  kaupmenn  höfðu  lagt  að  velli  hinn  merkasta  og 
rikasta  höfðingja,  er  þá  var  á landinu,  og  hafði  hann  þó 
eigi  gert  annað  en  skyldu  sina  að  heimta  tolla  þá,  sem 
lögboðnir  voru.  Kristián  konungur  heimtaði  skaðabætur 
hjá  Edvarði  IV.,  en  fékk  enga  rétting  mála  sinna;  tóku 
þá  Danir  nokkur  ensk  kaupför  i Eyrarsundi  og  varð  út 
úr  þvi  ófriður  milli  landanna,  sem  eigi  varð  þó  öðruvísí 
en  svo,  að  hver  skemmdi  og  hepti  fyrir  öðrum  verzlun 
og  samgöngur;  loks  var  friður  saminn  i Maastricht  1474; 
samt  verzluðu  Englendingar  á íslandi  eins  sem  áður,  þó 
ófriður  væri  milli  landanna,8 

Eptir  þær  óeirðir,  sem  urðu  út  úr  vígi  Björns  rika, 
hélzt  enska  verzlunin  eptir  sem  áður  alla  þessa  öld,  og 
voru  ensk  skip  í förum  árlega  milli  landa.  Það  er  sagt  að, 
Christofer  Colttmbus  hafi  komið  til  íslands  með  ensku 
skipi  fra  Bristol  árið  1477.  í æfisögu  Columbusar,  sem 


96n  : Om  de  Engelskes  Handel  paa  Island.  Nord.Tidskr.for  Oldk. 
IL,  bl8.  124).  8br.  Norges  gamle  Love.  Retterböder  III.,  bls.  118. 
*)  M.  Ketilsson : Forordninger  og  aabne  Breve  I.,  bls.  61. 

*)  Esp.  Árb.  II.,  bls,  62  og  69.  Safn  til  sögu  íslands  II.,  bls. 
662-664. 

*)  Nordisk  Tidskrift  for  Oldkyndigbed  II.,  bls.  126-127. 


Digitized  by  Googie 


120 


eignuð  er  Fernando  syni  hans,1  er  frásögnin  ura  ferð 
Columbusar  til  Thule,  eptir  því  sera  hanu  sjálfur  á að 
hafa  ritað;  þar  segir  svo:  »Eg  sigldi  árið  1477  i febrú- 
armánuði  meir  en  100  mílur  (leghe)  hinn  megin  við  eyna 
Tile;  suðurendi  hennar  er  73  stig  frá  miðjarðarlfnu,  en 
ekki  63  stig  eins  og  sumir  ætla;  hún  liggur  ekki  innan 
þeirrar  línu,  seni  takmarkar  vestrið  hjá  Ptolemeusi,  en 
miklu  vestar.  Til  þessarar  eyjar,  sem  er  jafnstór  ein9  og 
England,  koraa  Englendingar  með  vörur  sínar,  einkum 
frá  Bristol.  Á þeim  tima,  sem  eg  fór  þangað,  var  sjór- 
inn  ekki  frosinn;  sjórinn  rís  þar  sumstaðar  26  faðma 
(braccia)  og  fellur  jafnmikið  aptur«.  Þessi  frásögn  er  að 
mörgu  leyti  undarleg.  Columbus  segist  hafa  siglt  hinu 
megin  við  Tile,  sem  sjálfsagt  á að  vera  ísland,  lOOmiIur 
til  norðurs  i febrúarmánuði(í);  hann  hefir  þá  með  öðrum 
orðum  komizt  lengst  norður  i Hafsbotna,  norður  með  Græn- 
landi  við  Franz-Jósepsfjörð,  eða  upp  undir  Spitzbergen, 
og  það  um  hávetur.  Columbus  færir  ísland  norður  á 73° 
n.  br.;  það  liggur,  eins  og  alkunnugt  er,  milli  63*/*°  og 
661/*0  n.  br.  Frásögnin  um  hæð  flóðbylgjunnar  hjá  ís- 
landi  nær  engri  átt;  hún  sýnist  vera  löguð  eptir  gömlu 
Pyþeasar  sögunni;  þó  nú  þessi  frásögn  sé  svo  merkilega 
ruglingsleg,  þá  gæti  þó  vel  hugsazt,  að  Columbus  hafl 
komið  til  íslands,  þó  bréfið  eiginlega  alls  ekki  sanni  neitt 


’)  Bókin  heitir : »Historie  del  S.  D.  Pernando  Colombo  nelle 

qnali  s'han  particolare  et  vera  relatione  della  vita  et  de  fatti  dell’ 
Amroiraglio  D.  Christoforo  Colombo  suo  padre  etc.  Nuovamente  di 
iangua  spagnuola  tradotte  nell’  italiana  dal  S.  Alfonso  TTlloa.  Vene- 
zia  1571«.  cnp.  IV.  Frumriti?)  spsenska  hefir  aldrei  fundizt.  Eptir 
nýustu  rannsóknum  er  þnð  óhugsanlegt.  að  Fernando  haíl  ritað 
þessa  bók.  eins  og  hún  liggur  fyrir;  en  þó  eru  miklar  likur  til,  að 
sumir  kaflar  séu  eptir  bann  ; liefir  einhver  annar  mjög  ófróður  náð 
{ ritbrotin,  skeytt  þau  saman  og  aukið  við  alls  konar  skröksögum, 
sem  eru  þvert  ofan  i önnur  rit  Fernandos.  Sbr.  H.  I Veitemeyer: 
Femando  Colon  og  hans  Historie.  Geogr.  Tidsskrift  X.  1889,  bls.  29-41. 
Fernando  var  launsonur  Columbusar  (f.  1488,  d.  1539);  hann  var 
mesti  frœðimaður  og  merkismaður. 


Digilized  by  Google 


121 


um  það;  að  hann  hafl  komið  hér  A höfta  eða  á land;1  þar 
segir  að  eins,  að  hann  hafl  siglt  hundrað  mílur  hinu  meg- 
in  við  Tile  (oltra  Tile  isola);  það  væri  þá  ekki  óliklegt, 
að  Columbus  annaðhvort  hafl  verið  á flskiveiðum,  einsog 
Gustav  Storm  talar  um,*  eða  hann  heflr  hrakizt  á ensku 
skipi  norður  til  íslands  og  norður  fýrir  fsland;  timinn 
(febrúarmánuður)  sýnist  helzt  benda  til  þess,  því  það  er 
mjög  undarlegt,  að  Englendingar  skyldu  fara  af  frjálsum 
vilja  kaupferð  eða  flskiferð  til  íslands  i febrúarmánuði; 
þessi  ferð  heflr  þá  orðið  að  vera  alveg  sérstakleg  auka- 
ferð,  því  hinar  sifelldu  kvartanir  íslendinga  yflr  vetrar- 
setu  kaupmanna  á 15.  og  16.  öldinni  sýna,  að  kaupmönn- 
um  heflr  ekki  verið  mikið  um  ferðalög  á vetrum.8 

Það  hefir  verið  mikið  ritað  og  rætt  um  það,  hvort 
Columbus  hafi  á íslandi  fengið  nokkra  vitneskju  um  vest- 
urferðir  íslendinga  til  Vinlands  hins  góða.  Finnur  Magn- 
ússon  hefir  fyrstur  ritað  um  þetta  mál  og  byggir  háa 
loptkastala  á frásögninni  um  ferð  Columbusar  til  Tile. 
Það  er  reyndar  ekki  alveg  óhugsanlegt,  að  Columbus  geti 
hafa  fengið  einhverjar  fregnir  um  ferðir  íslendinga  til 
Grænlands  og  Vinlands,  en  vér  höfum  ekki  hina  minnstu 
t isxu,  fyrir  þvi,  að  svo  hafl  verið;  eptir  þvi,  sem  menn 
nú  vita,  sýnist  allt  vera  á móti  þessari  skoðun,  en  litið 
eða  ekkert  henni  til  sönnunar.  Fyrst  og  fremst  er  það 
engvan  veginn  vist,  að  Columbus  hafl  nokkurn  tima  komið 
hér  á land,  og  það  ætti  að  vera  nóg,  til  að  fæla  menn 


*)  f dagbók  þeirri,  er  Columbus  reit  & fyrstu  ferð  sinni  til 
Ameriku,  sem  enn  er  til,  segir  hann : >Eg  heQ  siglt  um  allt  Mið- 

jarðarhafið;  til  norðurs  heQ  jeg  farið  a!It  norður  til  Englands  og 
til  suðurs  allt  snður  i (íuinea«.  Hdr  er  fslands  alls  ekki  getið. 
Sbr.  H.  Ruge:  Zur  400jilhrigen  Jubelfeier  der  Entdeckung  einer 
nenen  Welt  (Globus  Bd.  61.  Braunschweig  1899,  bls.  5).  Þetta  sýn- 
ist  benda  til  þess,  að  fr&sögnin  um  íslandsferðina  sé  eintómur  til- 
búningur,  eins  og  svo  margt  annaö  í bókinni:  «Historie  del  Fer- 

nando  Colombo*  o.  s.  frv. 

’)  Aarbðger  for  nordisk  Oldkyndighed  1887,  bls.  370. 

')  Sbr.  M.  Ketilfison : Forordninger  I.,  bls.  66,  80,  248.  Lovsaml. 
for  Islaud  L,  bls.  37-38,  41-43. 


Digitized  by  Google 


139 


frá  að  byggja  miklð  á slikum  grundvelli.  Finnur  Magn- 
ússon  heldur,  að  Columbus  ef  til  vlll  hafl  komið  i Hval- 
fjörð;1  en  sama  ár  kom  Magnús  biskup  Eyjólfsson  þang- 
að  A visitazíuferð;  nú  heldur  Finnur,  að  það  geti  verið, 
að  þeir  Columbus  hafi  talazt  við,  og  að  Magnús  biskup 
hafl  sagt  Columbusi  frá  ferðum  hinna  fornu  íslendinga. 
Allar  þessar  getgátur  eru  eingöngu  byggðar  á klausunni 
um  Tileferðina,  sem  vér  höfum  lagt  út  hér  á undan;  þaö 
er  fljótséð,  hvað  mikið  þær  hafa  við  að  styðjast,  þegar 
raenn  vita  ekki  einu  sinni  með  fullri  vissu,  hvort  Colum- 
bus  heflr  komið  inn  á nokkra  höfn,  og  ef  hann  hefir 
komið  að  landi,  á hvaða  höfn  hann  þá  heflr  komið;  svo 
er  heldur  ekki  vist,  hvort  Magnús  biskup  heflr  vitað  nokk- 
uð  um  Vinlandsferðirnar,  þó  hann  hefði  áður  verið  ábóti 
á Heigafelii;  auk  þess  er  efamál,  hvort  þeir  hafl  hitzt, 
þó  nú  báðir  hefðu  verið  staddir  á sama  tima  f Hvalfirði, 
sem  heldur  ekki  er  vist.  Það  hefði  líka  verið  mjög  merki- 
legt,  hefði  Columbus  farið  að  spyrja  biskup  norður  á ís- 
landi  um  veg  til  Indlands,  því  hann  hugsaði  aldrei  um 
annað  en  Indland,  og  dó  með  þeirri  sannfæringu,  að  hann 
hefði  fundið  Indland;  hann  hefði  þá  áður  orðið  að  fá  ein- 
hverja  fregn  um  ferðir  íslendinga  til  Vfnlands.  Þó  nú 
Columbus  hafi,  sem  ólíklegt  er,  fengið  einhverjar  fregnir 
um  ferðir  íslendinga,  þá  hefir  það  ekki  haft  nein  áhrif  á 
stefnu  hans,  er  hann  hélt  frá  Spáni  suður  og  vestur  i 
haf.  Það  er  þvi  auðséð,  að  það  er  ekki  hægt  að  byggja 
neina  vísindalega  rannsókn  á þeim  málgögnum,  sem  vér 
nú  höfum,  enda  væri  það  tilgangslaust  að  cltast  við  slikt, 
þegar  maður  verður  að  vaða  reyk  og  þoku.  Þó  það  nú 
fyndist,  að  Columbus  hefði  fengið  fregn  um  fund  Vínlands 
á íslandi,  þá  verður  hvorki  heiður  hans  né  íslendinga 
meiri  eða  minni  fyrir  það;  það  verður  aldrei  tekið  frá 
Leifi  Eirikssyni,  að  hann  fyrstur  allra  Európumanna  kom 
til  Ameriku,  og  það  dettur  heldur  engum  í hug  að  efast 


')  Om  de  Engelskes  H&ndel  paa  IsUnd.  Nordisk  Tidskr.  for 
Oldkyndighed  U.,  bls.  129. 


Digitized  by  Google 


123 


um,  að  Columbus  hafl  fundið  Ameríku  1492;  og  hefði 
Columbus  ekki  fundið  hinn  nýja  heira,  þá  hefði  Cabral 
ftmdið  hann  nokkrum  árum  seinna.  Þegar  er  verið  að 
ræða  um,  hverja  þýðingu  fundur  Ameriku  heflr  haft  fyrir 
mannkynið,  þá  verða  allir  að  játa,  að  ferð  Columbusar, 
hvernig  svo  sem  á henni  stendur,  er  hinn  merkilegasti 
viðburður  i mannkynssögunni;  þó  ná  ferðir  íslendinga  til 
Vinlands  séu  stórkostlegt  minnismerki  um  þrek  þeirra  og 
dugnað,  þá  er  þó  ekki  þvi  að  leyna,  að  landafundir  forn- 
manna  höfðu  því  nær  engin  áhrif  á menningarstefnu  heims- 
ins,  enda  var  það  eðiilegt  eptir  kringumatæðunum;  á- 
standi  Norðurlanda  var  svo  varið  á 11.  öld,  að  uppgötv- 
un  Leifs  ekki  gat  orðið  að  notum;  timans  fylling  var  enn 
þá  ekki  komin. 

Af  ritum  þeim,  sem  liggja  eptir  Columbus,  má  sjá 
nokkurn  veginn  vel,  hvað  það  var  sem  hvatti  hann  til  að 
leita  lndlands  vestur  um  haf.  Hann  segir  sjáifur,  að  rit 
Pierre  d’  Ailly  (Petrus  de  Alliaco)  kardinála  hafl  haft 
mest  áhrif  á skoðanir  sinar.  Bók  þessi  er  rituð  1410; 
hán  heitir  .Imago  mundi<;  þar  sá  Columbus  skoðanir 
ýmsra  fornra  höfunda  um  stærð  hafsins  og  legu  landanna, 
og  þar  er  hvað  eptir  annað  tekið  fram,  hve  stutt  muni 
vera  að  sigla  frá  Spáni  vestur  til  Indlands.  Þessar  hug- 
myndir  koma  mjög  snemma  fram;  Aristoteles  sagði  t.  d., 
að  haflð  væri  mjótt  milli  Spánar  og  Indlands,  og  Seneca 
hólt  þvi  fram,  að  sigla  mætti  frá  Európu  vestur  um  haf 
til  Indlands  á fáum  dðgum  með  góðum  byr.  Um  þetta 
leyti  voru  allir  visindamenn  sannfærðir  um,  að  jörðin 
væri  hnöttótt,  en  mælingarnar  voru  svo  ófullkomnar,  að 
menn  héidu,  að  jörðin  væri  töluvert  minni  en  hún  er,  ogauk 
þess  héldu  menn,  að  Indland  og  Kfna  gengu  miklu  lengra 
til  austurs  en  seinna  reyndist.  Þegar  Columbus  er  að 
bera  mál  sitt  upp  fyrir  stórhöfðingjum,  þá  sannar  hann 
mál  sttt  með  þvf  að  vitna  til  þessara  fornu  rithöfunda. 
Við  þetta  bættist,  að  hinn  ftalski  fræðimaður  Toseanelli 
hvatti  Columbús  ákaft  til  fararinnar.  Toscanelli  (f.  1397, 
d.  1482)  hafði  lesið  rit  Marco  Polos  og  annara  ferðamanna. 


Digitized  by  Googfe 


sera  ferðast  höfðu  um  Asfu,  og  hafði  brennandi  löngun  til 
að  stuðla  til  þess,  að  Európumenn  fyndu  sjóleið  til  þess- 
ara  auðugu  landa.  Portúgalsraenn  voru  þá  i ákafa  að 
leita  leiðarinnar  til  Indlands  suður  með  Afriku,  og  þvi 
ritaði  Toscanelli  stjórninni  i Lissabon  bréf  1474  og  aendi 
raeð  þvi  landabréf;  hvatti  hann  þar  mjög  til  vesturferða 
yfir  hafið  og  kvað  það  stytzta  leið  og  hentugasta.  Portú- 
galsraenn  vildu  ekki  sinna  þessu;  en  er  Columbus,  sera 
þá  var  í Lissabon,  fékk  vitneskju  um  þetta  bréf,  fórhann 
að  skrifast  á við  Toscanelli,  og  eru  enn  þá  til  bréf,  sem 
gengið  hafa  þeirra  i milli.  Leiðbeiningar  Toscanellis  og 
frásögur  hans  um  legu  landanna,  stefnu  leiðarinnar  sem 
fara  þyrfti,  vegalengdina  o.  fl.,  voru  sennilegar  og  fram- 
settar  með  svo  mikilli  vissu  og  svo  styrkum  rökum,  að  Col- 
umbus  varð  nú  fullviss  um,  að  ferðin  mundi  heppnast,  og 
var  nú  einráðinn  í að  fara,  ef  nokkur  kostur  væri.  Á 
fyrstu  ferð  sinni  hafði  hann  með  sér  landabréf  eptir  To- 
scanelli  og  fór  eptir  því.1 

Árið  1464  er  getið  um  það  í fornum  bókum,  að  Joao 
Vaz  Cortereal,  landstjóri  á eynni  Terceira,  hafl  farið  i 
landaleit  norður  í höf,  og  þá  fann  hann  land,  sem  hann 
kallar  Harðfiskland  fterra  do  bacalho);  halda  menn,  að 
hann  hafi  komið  til  íslands.  Árið  1500  fór  sonur  þessa 
manns,  Gaspar  Cortereal,  aptur  1 landaleit  og  sigldi  i 
norðvestur;  fann  hann  þá  land,  sem  hann  kallar  Græna- 
land  (Terra  verde),  og  ætla  menn,  að  það  hafi  verið 
Grænland.  Næsta  ár  fór  hann  á tveim  skipum  til  WV. 
og  fann  ströndina  á Newfoundlandi  ;*  þar  urðu  þeir  varir 
við  mikla  gnægð  fiska  í sjónum  og  eptir  það  tóku  fiski- 
skip  að  fara  þangað  hópum  saman.  Hinir  nafnfrægu  sæ- 
farendur  Jolvn  og  Sebatfian  Cabot,  er  fyrst  rannsökuðu 
austurströnd  Norðurameriku,  áttu  hcima  f Bristol;  þá  voru 

’)  NAnarum  þetta  mA  lesa  hjA  Alexantler  llumboldt'.  Kritiache 
Untersuchungen  I og  S.  Ituge : Geschichte  des  Zeitalters  der  Ent- 
deckungen  1881,  bls.  221-31. 

’)  0.  Peschel : Geschichte  der  Erdkunde.  Milnchen  1866, 

bls.  262. 


Digitized  by  Googi 


126 


þaðan  árlega  miklar  skipaferðir  til  íslands,  og  er  þess 
getið  i bókum,  að  Sebastian  Cabot  hafi  i annari  ferð  sinni 
komið  við  á Islandi ; er  það  því  ætlun  manna,  að  S.  Cabot 
hafi  á íslandi  fengið  einhverjar  fregnir  um  Vinlandsferðir 
hinna  fornu  íslendinga,1  og  er  það  ekkert  óliklegt;  að 
minnsta  kosti  siglir  hanu  nærri  sömu  leið,  eins  og  íslend- 
lendingar  fóru  til  forua. 

Um  seinni  hluta  15.  aldar  verzluðu  Englendingar  hér 
sem  áður;  var  nú  miklu  minni  fyrirstaða  frá  hálfu  dönsku 
stjórnarinnar  og  þess  vegna  voru  viðskiptin  yfir  höfuð  frið- 
samlegri.  Englendingar  fluttu  til  landsins  allar  nauðsynja- 
vörur,  er  íslendingar  þurftu,  mjöl,  járn,  timbur,  lérept 
o.  fl.,  en  fluttu  út  skreið  og  borguðu  hana  vel.  Þó  slett- 
ist  einstöku  sinnum  upp  á vinfengið,  þvi  Englendingar 
voru  óeirnir  og  ódælir  og  fljótir  til  gripdeilda  og  rána, 
ef  svo  bar  undir;  1490  ræntu  t.  d.  enskir  kaupmenn  í 
Hafnarfirði  miklu  fiskifangi  frá  ábótanum  í Viðey,  en  á- 
bótinn  safnaði  liði,  réðst  á Englendinga,  hafði  sigur  og 
náði  skreiðinni,  þó  við  ofurefli  væri  að  etja.s  í þá  daga 
höfðu  Englendingar  aðalstöðvar  sínar  i Hafnarfirði,  og  þar 
kom  á land  plágan  seinni  (1493),  1 enskuklæði,  að  því  er 
sagan  segir.  Árið  1490  hafði  Hans  Danakonungur  20. 
janúar  Ieyft  Englendingum  að  verzla  á íslandi  eptir  vild 
sinni  og  fiska  við  strendurnar.*  Árið  1512  gjörðu  enskir 
menn  ýms  illvirki,  rændu  kvikfénaði,  hlóðu  sér  kastala 
og  létu  i veðri  vaka,  að  þeir  ætluðu  að  leggja  landið 
undir  sig;  það  er  ekki  gott  að  segja,  bvort  það  hafa  allt 
af  verið  kaupmenn  enskir,  sem  gjörðu  sig  seka  í þessum 
illvirkjum;  hér  i Norðurhöfum  var  i þá  daga  fullt  af  vik- 
ingum  frá  Euglandi  og  öðrum  löudum;  gerðu  þeir  viða 
strandhögg  og  rændu  jafnt  frá  vinum  sem  óvinum;  sjálf- 
sagt  hafa  ýmsir  af  þessum  óaldarseggjum  leitað  liingað 
til  íslands,  því  hér  var  litil  vörnin  fyrir.  Árið  1514 


*)  Oscar  Peschel : GeBchichte  der  Erdkunde,  bls.  260-61. 
*)  Árb.  Espóiíns  H.,  bls.  116. 

')  Lovsamling  for  Island,  I.,  bls.  40. 


Digítized  by  Google 


126 


börðust  Síðuraenn  við  Englendinga  i Vestmanneyjura;  urðu 
þeir  óaáttir  út  úr  kaupskap;  þar  féllu  14  Englendingar,  en 
ekki  er  getið  um,  að  aðrir  hafl  fallið  af  Islendingum  en 
síra  Jón  smjörnefur,  er  var  prestur  á Skarði  í Meðal- 
landi.  Á þeim  árum  drápu  Englendingar  líka  Svein  Þor- 
leifsaon  skrifara  og  ellefu  menn  aðra.  Mörg  önnur  hryðju- 
verk  frömdu  Englendingar  hér  í þá  daga,  sem  eigi  þarf 
hér  að  telja;  1515  ritar  Kristián  annar  Hinriki  VIII.  bréf 
og  kvartar  mjög  undan  yflrgangi  Englendinga  á íslandi.1 
Þá  var  sendur  hingað  Sören  Nordby,  sjókappi  mikill,  til 
þess  að  hrekja  héðan  enska  víkinga,  og  hafði  hann  hér 
um  tima  hirðstjórn.  Ensku  kaupmennirnir  voru  þá  hér 
á landi  búnir  að  fá  aðra  skæðari  keppinauta,  nefnilega 
Þjóðverja,  sem  loks  algjörlega  hröktu  þá  á braut,  og 
munum  vér  minnast  á það  í næsta  kafla. 

í enskri  bók  eptir  Andrew  Boorde,  sem  kom  út  1547, 
er  stutt  lý8ing  á íslandi;  lýsing  þessi  er  mjög  ómerkileg 
og  illorð  um  íslendinga,  en  þó  verð  eg  að  geta  hennar 
hér;  þar  er  sullað  saman  skröksögum  sjómanna  og  öðr. 
um  lausafregnum;  en  þó  flest  sé  vitlaust  í lýsingunni,  er 
þó  dálitið  rétt,  er  verzlunina  snertir.*  Andrew  Boorde 
var  fæddur  um  lok  15.  aldar  i Sussex  á Englandi;  hann 
varð  á ungum  aldrí  munkur,  en  losaði  sig  úr  munka- 
reglu  og  fór  að  stunda  læknisfræði.  Hann  fór  víða,  bæði 
um  England  og  meginland  Európu,  en  þótti  óknyttamað- 
ur  í meira  lagi  og  dó  i dýflissu  i Lundúnum  1549.  Bók 
hans  kom  út  1547  og  er  tileinkað  Maríu  prinsessu,  hinni 
alræmdu  Blóð-Maríu;  þar  átti  í fyrstu  að  vera  yfirlit  yflr 
öll  vísindi,  en  aldrei  kom  út  meira  en  fyrsti  kaflinn,  um 

')  Sbr.  Espólíns  Árbœkur  II.,  bls.  115,  122,  III.  bls.  31,  38-39. 
Safn  II.,  bls.  666-68. 

*)  Rit  Andrew  Boorde’s  heitir:  The  Fyrst  Boke  of  the  Intro- 
duction  of  Knowledge  made  by  Andrew  Borde.  1547.  Bókin  er 
aptur  gefin  út  af  F.  I.  Ftirniwall  »for  the  earlv  English  text  so- 
ciety.  London  1870«.  Eg  hefi  þó  ekki  haft  þessar  bækur  fyrirmór, 
en  eg  hefi  farið  eptir  útdrætti,  sem  prentaður  er  hjá  C.  F.  Bricka 
i Danske  Samlinger  for  Historie,  Topografi,  Personal-  og  Litera- 
turhistorie.  2.  Række,  2.  Bind.  Kbhavn  1872-78,  bla.  136-143. 


Digitized  by  Google 


127 


þjóðirnar  i Európu.  Hver  kapítuli  er  lýsing  á sérstöku 
landi  og  eru  myndir  af  ibúum  landanna  fyrir  ofan;  við 
hvern  kapitula  eru  lika  nokkrar  ljóðasamstæður,  og  eru 
ibúunum  þar  lögð  orð  i munn.  í 6.  kapitula  er  lýsing  á 
íslandi  og  Noregi  og  visur  fyrir  ofan;  í ljóðunum  er  að- 
alefnið  þetta,  að  því  er  ísland  snertir,  og  er  íslendingur 
látinn  tala:  »Eg  er  fæddur  á íslandi,  eins  heimskureins 

og  dýr;  að  eta  kertisstubba  er  hátíð  fyrir  mig;  eg  er 
sólginn  í tólg  og  hráan  harðfisk;  það  þykir  dágóður  mat- 
ur  í minu  landi;  hráan  fisk  og  hrátt  kjöt  et  eg,  er  eg 
þarfuast;  svona  matur  þykir  mér  góður.  Lítið  hirði  eg 
uin  morgunsöngva  eða  messu,  og  urn  góðan  klæðnað  kæri 
eg  mig  aldrei.  Gott  þykir  mér  að  klaíðast  dýraskinnum, 
hvort  sem  það  eru  úlfa-  eða  bjarnaskinn*.  Síðan  kemur 
stutt  lýsing  á Noregi  og  þá  lengri  lýsing  á íslandi  og  er 
hún  hér  um  bil  á þessa  leið: 

»ísland  er  fyrir  utan  Noreg;  það  er  stórt  eyland, 
umkringt  af  ishafinu;  landið  er  furðanlega  kalt;  á sum- 
um  stöðum  er  sjórinn  frosinn  og  fullur  af  is.  Þar  vex 
ekkert  korn;  lítið  brauð  hafa  þeir  eða  ekkert;  í stað 
brauðs  eta  þeir  harðfisk;  þeir  eru  vanir  að  eta  hráan 
fisk  og  hrátt  kjöt;  þeir  eru  dýrslegar  skepnur,  ósiðaðir 
og  fákunnandi.  Hús  hafa  þeir  engin,  en  liggja  i hellum 
saman  eins  og  svín;  þeir  selja  islenzka  hunda  og  gefa 
burt  börn  sin;  þeir  eta  tólgarkerti  og  kertisstubba  og 
gamla  feiti,  þráa  tólg  og  annan  óþverra.  Þeir  ganga 
klæddir  i villidýraskinnum  og  eru  likir  fólkinu  i hinu  ný- 
fundna  landi,  er  heitir  Calyco  (Kalikut).  Á íslandi  eru 
mörg  villidýr.  íslendingar  eru  góðir  fiskimenn;  mikið  af 
fiski  sínum  láta  þeir  i skiptum  við  enska  menn  fyrir 
nýöl,  bönd,  skó  og  aðra  smámuni.  Þeir  hafa  enga  pen- 
inga  i landinu,  en  þeir  láta  einn  hlut  í skiptum  fyrir 
annan.  Þar  eru  nokkrir  prestar,  sem  eru  blásnauðir,  en 
halda  þó  frillur.  Á sumrum  er  þar  að  nokkru  leyti  eng- 
in  nótt  og  á vetrum  er  þar  á líkan  hátt  fárra  stunda 
dagsbirta.  Mál  þeirra  get  eg  ekki  talað,  nema  eitt  eða 


Digitized  by  Google 


128 


tvö  orð  á stangli,  og  þess  vegna  sleppi  eg  að  skrifa  ura 
það«. 

Ef  bornar  eru  saman  hin  fyrsta  lýsing  á Islandi  eptir 
Giraldus  Cambrensis  og  þessi,  þá  eru  þær  næsta  ólíkar. 
Giraldus  hælir  íslendingum  fram  úr  hófi;  Andrew  Boorde 
lýsir  þeim  eins  og  hinum  örgustu  skrælingjum;  tímarnir 
voru  nú  reyndar  ólíkir;  en  mest  keraur  þessi  mismunur 
eflaust  af  því,  að  Giraldus  fcr  eptir  frásögum  lærðra, 
heldri  manna,  en  Andrew  Boorde  fer  eingöngu  eptir  lausa- 
fregnum,  sem  borizt  hafa  með  misjöfnum  sjómannalýð; 
hann  hefir  lika  auðsjáanlega  biandað  íslendingum  saman 
við  Eskimóa  eða  aðrar  villiþjóðir;  aldrei  hafa  íslendingar 
t.  d.  klæðzt  i dýraskinn  og  aldrei  hafa  hér  verið  úlfar. 
Sagan  um  kertaátið  er  algeng  hjá  öðrum  höfundum  um 
ýmsar  þjóðir,  sem  norðarlega  búa,  og  brúka  mikið  feit- 
meti.  Sagnirnar  um,  að  íslendingar  búi  i hellum,  eru 
eflaust  komnar  af  því,  að  útlendingar  hafa  séð  lítilfjör- 
lega  torfbæi. 

9.  Upphaf  hinnar  þýzku  verzlunar  a tslandi. 

tslandslýsingar  frá  byrjun  16.  aldar.  Olaus  Magnus. 

Eins  og  vér  fyrr  höfum  talað  um,  var  aðalverzlunin 
á íslandi  á 15.  öldinni  ensk.  Englendingar  verzluðu 
reyndar  optast  í óleyfi,  en  þeim  hélzt  það  uppi,  af  þvi 
stjórnarástandið  i Danmörk  var  svo,  að  konungar  gátu 
eigi  snúizt  við  að  vernda  verzlun  á Islandi,  sem  þeir  þó 
töldu  sér  einum  heimila.  Um  miðja  15.  öldina  fara  Þjóð- 
verjar  að  venja  komur  sinar  til  íslands;  framan  af  er 
verzlun  þeirra  lítil,  en  að  lokum  koina  þeir  ár  sinni  svo 
fyrir  borð,  að  þeir  á 16.  öldinni  eru  þvi  nær  einráðir. 
Fyrstu  þýzku  verzluuarskipin,  sem  komu  til  íslands  á 
árunuin  1430 — 1440,  voru  frá  Danzig  og  Líibeck;  Ham- 
borgarar  fara  fyrst  að  taka  þátt  i íslandsverzluninni  1475, 
og  fyrstu  skipin  eru  gerð  út  á opinberan  kostnað;1  menn 


*)  Emst  Baasch:  Die  iBlandafahrt  der  Deutschen.  Forschun- 


Digitized  by  Google 


í 29 


vildu  reyna  fyrir  sér,  reyna  að  brjóta  verzluninni  nýjaí 
brautir.  Seinna  verða  Hamborgarar  öllum  meiri,  komast 
langt  á undan  keppinautum  sinum.  Kristofer  af  Baiern 
(1440 — 48)  bafði  á ýmsan  hátt  reynt  að  takmarka  einok- 
unarverzlun  Hansamanna  á Norðurlöndum,  en  Kristián 
fyrsti  (1448 — 1481)  var  allt  af  1 svo  miklum  peninga- 
kröggum,  að  hann  varð  að  flýja  á náðir  þýzkra  kaup- 
manna,  og  leyfði  þeim  opt  að  sigla  til  íslands;  þó  bann- 
aði  hann  1480  vetrarsetu  útlendra  kaupmanna  álslandi.1 
Árið  1483  var  nærri  orðið  upphlaup  i Hamborg  vegna 
kornfarma,  sem  fluttir  höfðu  verið  til  Islands;  þar  var 
þá  dýrtið  mikil  og  skríllinn  kenndi  þessum  útflutningura 
um,  að  kornvaran  væri  litil  og  dýr.2  Saraa  ár  lofaði 
Hans  Danakonungur  þvi  í skuldbindingarskrá  þeirri,  er 
hann  reit  undir,  að  hann  skyldi  ekki  þola,  að  neinir  kaup- 
menn  frá  Hansastöðum  sigldu  til  íslands,  en  hann  lofaði 
þar  upp  i ermina  á sér.  Hans  konungur  reyndi  þó  á 
ýmsan  hátt  að  spilla  verzlun  Hansastaða  á Norðurlönd- 
um,  og  tókst  það  að  sumu  leyti;  hann  leyfði  Hollending- 
um  að  sigla  til  íslands,  en  verzlun  þeirra  hér  á landi 
varð  þó  aldrei  mjög  mikil,  og  eins  leyfði  hann  Englend- 
ingum  1490  að  sigla  til  íslands  i 7 ár;  þetta  gerði  hann 
allt  til  þess  að  rýra  verzlun  Þjóðverja.  Hansamenn  voru 
engan  veginn  sáttir  og  saramála  sin  i millum;  LUbeck- 
kaupmenn  sáu  brátt  ofsjónum  yfir  verzlun  Hamborgara 
á Islandi,  og  reyndu  á ýmsan  hátt  að  takmarka  hana; 
kaupmenn  frá  Ltlbeck  höfðu  mjög  mikla  verzlun  í Nor- 
egi,  einkum  i Bergen,  en  þaðan  höfðu  verið  miklar  sigl- 
ingar  til  Islands,  sem  kunnugt  er,  svo  kaupmenn  þar 
þóttust  hafa  einkarétt  til  verzlunar  á íslandi.  Kristián 
II.  revndi  og  á ýmsan  hátt  að  hindra  verzlunarferðir 
Hamborgara  til  íslands;  en  þrátt  fyrir  allar  mótspyrnur 

gen  zur  Hamburgischen  Handelsgeschichte  I.  Hamburg  1839,  bls. 
7-9. 

‘)  Lovsamling  for  Island  I.,  bls.  37.  Magnús  Ketilsson:  Forord- 
singer  I.,  59-G2.  Historia  ecclesiastica  II.,  bls.  24L-42. 

*}  Nordisk  Tidskrift  for  Oldkyndighed  II.,  bls.  129. 

9 


Digítized  by  Google 


130 


blómgvaðist  vcrzlun  þeirra  meir  og  meir.1  í byrjun  16. 
aldar  stofnuðu  íslandsfarar  i Hamborg  sérstakt  félag 
(Sunte  Annen  Broderscop  der  Islandesvarer),  og  eru  reikn- 
ingsbækur  þessa  félags  enn  þá  geymdar  í Hamborg.* 
Hamborgarar  höfðu  á 16.  öldinni  aðalstöðvar  sinar  í 
Ilafnarfirði  (Ilaneflord);  Brimarar  verzluðu  snemmaáöld- 
inni  á Búðum  og  víðar  á Vesturlandi  o.  s.  frv..3  Kaup- 
menn  þeir,  sem  tóku  þátt  i íslandsverzluninni,  voru,  eins 
o g nú  höfum  vér  sagt,  flestir  frá  Hamborg,  en  sumir  voru 
þó  frá  Lilbeck,  Bremen,  Rostock,  Wismar,  Danzig,  StraL 
sund  og  jafnvel  frá  Ltlneburg.4 

Þjóðverjar  eltu  löngum  grátt  silfur  við  Englendinga; 
hvor  vildi  bola  hinura  burtu,  og  urðu  opt  út  úr  þvi  him 
ar  mestu  óeirðir  og  vígaferli.  í Piningsdómi  eru  Eng- 
lendingar  og  Þjóðverjar  áminntir  um  að  hafa  frið  sín  á 
milli,  er  þeir  liggi  hér  á höfuum,5  en  lítið  hirtu  þeir  um 
slíkar  fyrirskipanir.  Árið  1518  hröktu  Hamborgarar  Eng- 
lendinga  úr  Hafnarfirði.  Segir  Jón  Espólín,  að  Hamborg- 
arar  hafi  1518  barizt  við  enska  um  hafnarleg  i Haf'nar- 
firði,  og  þakið  áður  skip  sitt  með  sængum;  féllu  40  af 
Þjóðverjum,  en  þó,  með  þvi  að  þeir  fóru  að  með  ráðum, 
ráku  þeir  Englendinga  burtu  og  fluttust  siðan  fram  l eyri 
og  höfðu  þar  höfn  þaðan  af.8  Árið  1582  börðust  Þjóð- 
verjar  við  Englendinga  i Grindavik.  Enskur  kaupmáð^ 
ur,  sá  er  hét  Jón  Breiði  (Johann  Breye),  varð  missáttur 
við  hirðstjórann,  Diðrich  af  Bramsted,  og  vildi  eígí  gjalda 
toll,  sem  vera  átti;  hann  átti  og  illt  við  Hamborgara,  er 

‘)  NAnar  má  lesa  nm  allt  þetta  þjark  og  þessa  verzlunarkeppni 
hjA  E.  Baasch  1.  c.,  hls.  8-30. 

')  Jahrbuch  des  Vereins  tlir  niederdeutsche  Sprachforschung 
1883.  IX.,  bls.  143-46. 

*)  M.  Lindemann:  Die  arktische  Fischerei  der  deutschen  See- 
stiidte  1020-1868.  Petermanns  Mitteilungen.  Ergiinzungsheft  Nr.  2G. 
Gotha  1869.  4tó.  bls.  6-6. 

4)  E.  Baaseh : Hamb.  Handelsgesch.,  1.,  bls.  16. 

6)  Magnús  Ketilsson : Forordninger  I.,  bls.  79-82.  Lovsamling 
for  Island  I.,  bls.  41-43. 

')  Árbækur  Espóiíns  HL,  bls.  66. 


Digitized  by  Googl 


131 

þar  lágu  á Nesjunum  með  kaupför  sin,  og  hélt  skreið 
nokkurri  fyrir  þeim;  kom  i með  þeim  þverúð,  og  fóru 
orð  í milli;  gerði  Jón  sér  virki  skarnmt  frá  búðum  á 
Járngerðarstöðum,  og  bauð  Hamborgurum  með  kalsi  að 
sækja  til  sin  skreiðina;  tóku  sig  þá  saman  hirðstjórinn 
og  hinir  þýzku  menn,  og  komu  óvart  um  nótt  upp  í 
Grindavik;  komust  i virkið  og  drápu  Jón  og  alla  hans 
menn,  en  tóku  skip  og  fé,  það  erþeir  áttu.1  Útúrþessu 
spunnust  langar  deilur  milli  Hinriks  VIII.  á Englandi  og 
Hamborgarmanna  og  Friðriks  konungs  fyrsta;  þó  fór  svo 
að  lokum,  að  sáttum  varð  á komið  og  Hamborgarar  þurftu 
ekki  að  borga  neinar  skaðabætur,  þvi  það  sannaðist,  að 
Englendingar  hefðu  átt  upptökin.  Frá  byrjun  16.  aldar 
er  Þjóðverja  nærri  árlcga  getið  i árbókum  og  annálum, 
og  vex  verzlun  þeirra  smátt  og  smátt.  Af  þessura  verzl- 
unarferðum  Þjóðverja  leiðir  það  aptur,  að  þeir  eru  þvi 
nær  hinir  einu  útlendingar,  er  rita  um  Island  á 16.  öld- 
inni.  Flestar  sagnir  frá  þeim  timuin  eru  þó  fullar  af 
ýkjum  og  skröksögum,  og  finnst  sannleikurinn  opt  ekki  fyrr 
en  eptir  langa  leit  innan  um  allan  óhroðann. 

Vér  höfum  áður  getið  um  landabréf  Jakobs  Zieglers ; 
það  fylgdi  riti  hans  um  Schondia,  er  fyrst  kom  út  i Strass- 
borg  ló32.  I riti  þessu  er  stutt  lýsing  á íslandi.  Ziegler 
tekur  fyrst  nokkrar  klausur  úrSaxó  og  bætir  svo  sjálfur 
ýmsu  við.  Hann  segir,  að  ísland  sé  frá  norðri  til  suðurs 
nærri  200  milur  á lengd,  en  eyjan  sé  að  mestu  Fjöllótt 
og  óræktuð,  en  þar  sem  sléttlendi  er,  segir  hann,  að  hag- 
arnir  séu  svo  kjarngóðir,  að  menn  verði  stundum  að  reka 
féð  þaðan,  svo  það  kafni  ekki  af  fltu.  Hann  talar  um 
eldfjöll,  og  segir,  að  í þeim  sé  fangelsi  fyrir  óhreinar 
sálir;  hann  talar  lika  um  svipi  drukknaðra  manna,  sem 
hann  segir  gangi  ljósum  logum  á íslandi.  ísnum  lýsir 
hann  likt  og  Saxó.  Ziegler  segir,  að  svo  stutt  sé  á milli 
Grænlands  og  íslands,  að  farmenn  þeir,  sem  fara  þar  á 


')  Anuálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  64-55.  Árb.  Espól.  III.,  bls. 
105-106, 

9* 


Dígitized  by  Google 


132 


milli,  sjái  Hekluhöfða  öðrum  megin  við  sundið,  en  Hvit- 
serk  hinum  megin.1  í þá  daga  tóku  menn  allar  frásög- 
ur  gildar,  hvort  sem  þær  voru  náttúrlegar  eða  ónáttúr- 
legar;  menn  voru  ekki  að  hafa  fyrir  að  sundurliða  það; 
optast  mun  þó  eitthvað  liggja  til  grundvallar  fyrir  sög- 
unum.  Þar  sem  Ziegler  talar  um  fitu  sauðfjár  á íslandi, 
er  það  líklega  svo  til  komið,  að  þýzkir  kaupmenn  hafa 
heyrt  getið  um  eða  séð  feita  sauði,  þegar  þeir  á haust- 
degi  voru  reknir  af  íjalli.  Sagan  um  pislir  sálna  i eld- 
fjöllum  er  algeng  alstaðar,  og  menn  trúðu  því  fastlega  á 
þeim  tímum,  að  svo  væri,  bæði  hér  á landi  og  annars- 
staðar;  sagan  um  svipi  drukknaðra  manna  er  alíslenzk, 
og  ekki  örgrannt,  að  sumir  menn  á útkjálkum  á Islandi 
trúi  slíku  enn.* 

Árið  1544  gefur  Sebastian  Miinster  út  landafræði 
(cosmografi),  sem  lengi  á eptir  var  aðalrit  i þeirri  grein. 
Sebastian  MUnster  þótti  merkismaður  A sinni  tið;  hann 
var  fæddur  í Ingelheim  1489  og  dó  í Basel  1552;  hann 
þótti  framúrskarandi  guðfræðingur  og  stærðfræðingur;  en 


‘)  Gamlar  sagnir  um  leiðir  til  Grænlands  segja  hið  sama  um 
fjarlægðina  milli  Grænlands  og  íslands,  en  þar  er  reyndar  talið,  að 
SnæfeUsjökull  sjáist  á íslandi  (en  ekki  Hekia).  Það  er  sagt,  að 
sira  Einar  Snorrason  á Staðarstað  (f  1538)  hafi  átt  tóltæring,  er  rak 
undan  Öndveiðarnesi  og  dreif  i haf  út,  svo  að  þeir  sáu  báða  jökl- 
ana  senn,  Snæfellsjökul  og  Bláserk  (Grönlands  hist.  Mindesm.  I., 
bls.  123,  sbr.  bls.  88).  Á öðrum  stað  er  sagt,  að  séu  menn  í miðju 
hafi,  sjáist  Snæfellsjökull  öðru  megin,  en  Hvitserkur  hinu  rnegin 
(s.  st.  III.,  bls.  490-491).  Olaus  Magnus  segir,  að  Hvítserkur  sé 
mitt  á milli  íslands  og  Grænlands,  og  segir,  að  tveir  alræmdir  vík- 
ingar,  Pining  og  Pothorst,  hafi  haft  aðsetur  þar  1494.  Nánar  um 
þetta  má  lesa  i Grönl.  hist.  Mind.  III.,  bls.  473-81. 

Eg  hefi  haft  fyrir  mér  útgáfu  af  Ziegler,  sem  prentuð  er  aptan 
við  Alberli  Kratitzii  Regnorum  Aquilonarium  Daniæ,  Sueciæ,  Norua- 
giæ  Chronica.  Francofurti  ad  Moenura  1575.  Fol.  (bls.  480-481). 
Jacob  Ziegler  var  fæddur  í Landshut  1480  og  dó  í Passau  1649; 
hann  ferðaðist  töluvert  um  Suðureurópu,  en  hefir  liklega  aldrei 
komið  til  Norðurlanda,  sbr.  Norsk  Historisk  Tidsskrift,  2.  Kække 
VI.,  bls.  331-36. 

')  Sbr.  Andvari  XIII.  1887,  bls.  200. 


Digitized  by  Google 


133 


frægastur  varð  hann  fyrir  »kosmografiuna«,  sem  sagt  er, 
að  hafi  verið  gefin  út  24  sinnum,  enda  er  þar  samansafti- 
aður  mjög  mikill  fróðleikur  eptir  þeirra  tíma  sniði. 
MQnster  segir,  að  ísland  sé  tvisvar  sinnum  stærra  en 
Sikiley;  nnfnið  sé  dregið  af  kuldanum  og  ísnum;  merki 
landsins  segir  hann  sé  krýndur  flskur,  og  hefir  mynd  af 
honum  í bjTjun  kaflans  um  Island.  Hann  segir,  að  þrjú 
há  fjöll  séu  á íslandi,  Hekla,  Kreussberg  og  Helga;  þau 
séu  þakin  snjó  að  ofan,  en  séu  að  neðan  brennandi  af 
brennisteinseldi.  Hjá  Heklu  er  stórgjá,  sem  enginn  veit 
botn  á;  þar  sjást  stundum  vofur  drukknaðra  manna  og 
hverfa  þangað  aptur.  Á fslandi  eru,  segir  hann,  stórir 
og  grimmir  hvítabirnir,  sem  berja  göt  á ísinn  með  hrömm- 
unum,  til  þess  að  ná  i flska  og  eta  þá.  MQnster  segir, 
að  uppsprettur  séu  á íslandi,  sem  breyti  öllu  í stein; 
hann  talar  um  hafisinn  líkt  og  Saxó  og  segir,  að  hann  sé 
á ferðinni  8 mánuði  kring  um  eyna;  hann  segir,  að  heimsk- 
ir  menn  haldi,  að  það  sé  óp  sálna  i hreinsunareldinum, 
sem  heyrist,  þegar  jakarnir  berjast  saman.  MQnster  seg- 
ir,  að  á íslandi  sé  svo  mikið  af  fiski,  að  menn  gjöri  af 
þeim  húshsla  hlaða  undir  berum  himni;  hann  segir,  að  á 
íslandi  vaxi  ekkert  korn,  en  íslendingar  fái  kornmat  frá 
Hansastöðunum  og  vín  frá  Spáni;  fyrir  kornið  og  vinið  fá 
kaupmenn  fiskinn  og  hafa  af  honum  mikinn  ábata. 
MQnster  segir,  að  kvikfénaður  á íslandi  mjólki  vel,  og 
þar  fáist  mjög  mikið  af  smjöri;  hann  segir,  að  ísland 
heyri  undir  Noregskrúnu,  en  af  þvi  Noregur  nú  lúti  Dan- 
mörku,  þá  lúti  nú  líka  íslendingar  Danakonungi.  Á ept- 
ir  lýsingunni  á íslandi  kemur  faðirvor  á islenzku  og  er 
ekki  mjög  vitlaust  prentað.1  Þó  nú  nokkuð  sé  af  rang- 
færslum  og  hindurvitnum  i þessari  lýsingu,  þá  er  þar  þó 
lika  töluverður  fróðleikur  um  ísland.  Bókinni  fylgja  ýms 
landabréf  og  eru  Norðurlönd  á einu;  á þessum  uppdrætti 
er  Grænland  ákaflega  stór  eyja,  laus  frá  heimsskauta- 

*)  Eg  hefi  haft  fyrir  mjer  útg&fu  gefna  út  i Basel  1598;  hókin 
heitir  Cosmographey : cias  ist  Beschreibung  Aller  Liinder  o.  s.  frv. 
Lýsingin  á íslandi  er  i þossari  útgáfu  á bls.  1205-1200. 


Digitized  by  Google 


m 


löndunum,  en  ekki  áfast  við  Noreg  eins  og  á mörgum 
eldri  landabréfum;  uppdrátturinn  af  Í6landi  er  miklu  betri 
en  áður;  aðallag  landsins  allnærri  sanni;  þar  er  Qrímsey 
fyrir  norðan  land;  stóru  firðirnir  fyrir  norðan  og  veetan, 
eru  markaðir  á þessu  korti  og  eins  eru  á þvi  allmörg 
nöfn,  þó  þau  séu  ná  nokkuð  undarleg  fiest. 

Litlu  siðar  1546  15’sir  Kram  frá  Hamborg  íslandi. 
Mestur  hluti  lýsingarinnar  er  auðsjáanlega  tekinn  lir  fom- 
um  rithöfundum,  einkum  úr  Adam  frá  Bremen;  þaðan  eru 
teknar  langar  klausur  orðrétt,  en  höfundurinn  heftr  líka 
beinlinis  eða  óbeinlinis  þekkt  Giraldus  Cambreneis  og 
Saxó,  en  svo  bætir  hann  ýmsu  við  frá  eigin  brjóstl 
Hann  segir,  að  íslendingar  Iifl  á kvikfénaði  og  fiskiveið- 
um;  hýbýli  þeirra  séu  hellar  eða  herbergi,  grafin  inn  1 
Qallshlíðar  af  mannahöndum.  Kranz  segir,  að  kaup- 
menn  enskir  og  þýzkir  leyfi  þjóðinni  ekki  lengur  að  vera 
ánægðri  með  sitt;  þeir  fari  til  íslands  með  vörur  sínar  til 
þess  að  sækja  fisk,  en  útlendingar  flytji  svo  lika  inn  lesti 
sfna;  nú  blanda,  segir  hann,  íslendingar  vatnið  vini  og 
láta  sér  ekki  nægja  eintómt  uppsprettuvatn,  og  nú  dást 
þeir  að  gulli  og  silfri  eins  og  vér.  Hvolpa  sina  og  syni 
meta  þeir  jafnmikils,  nema  hvað  hægra  mun  að  fá  son 
fátækling8  en  hvolp  hans;  þetta  er  sama  sagan  eins  og 
á jarðkúlu  Martin  Behaims  1492.  Kranz  segir,  að  ís- 
lendingar  telji  þá  sæla,  sem  fiuttir  eru  til  útlanda;  hann 
segist  hafa  séð  islenzkar  konur  og  karla,  sem  fluttir  hafl 
verið  til  útlanda  á ungum  aldri,  og  hafi  þetta  fólk  gjör- 
samlega  verið  búið  að  gleyma  móðurmáli  sínu,  nema 
nafni  sínu.  Kranz  segir  eins  og  Giraldus  Cambrensis,  að 
Islendingar  meti  biskupa  sina  eins  og  konunga,  en  samt 
neyðist  þeir  til  að  taka  á mótí  valdsmanni  Danakonungs, 
þvi  Danakonungur  sendir  þangað  árlega  höfuðsmann  til 
þess  að  taka  tolla  af  kaupmönnum.  Siðast  talar  Kranz 
um  það,  hvernig  Islendingar  hafi  tekið  trú  og  um  Isleif 
biskup,  o g tekur  hann  það  allt  orðrétt  úr  bók  Adams 
frá  Bremen.1 

‘)  Alberti  Krantzii : Iiegnorum  aquilonarium,  Danie,  Sueciæ, 


Digitized  by  Google 


135 


A fyrri  hluta  16.  aldarvoru  tveirbræður  upp  í Svía- 
rifci,  8em  gjörðu  meira  ennokkrir  aðrir  til  þess  að  fræða 
Úttendinga  um  Norðurlönd.  Hinn  eldri,  Jóhannes  Magn- 
us  (f.  1488,  d.  1544),  varð  erkibiskup  i Uppsölum,  en  varð 
að  flýja  þaðan  um  siðaskiptin;  hann  ritaði  eeinna  utan- 
lands  8ögu  biskupsstólsins  i Uppsölum  og  konunga  sögu  Sví- 
þjóðar.  Yngri  bróðirinn,  Olaus  Magnus,  ritaði  fræga  bók 
um  landlýsingu  og  þjóðir  Norðurlanda,  sem  hafði  mikil 
áhrif  á landafræðina  í þá  daga,  og  var  fj7rir  suðurlanda- 
búa  aðaluppspretta  alirar  þekkingar  um  Norðurlönd  i 
meira  en  heila  öld.  Olaus  Magnus  fæddist  i Skeninge 
1490,  en  dó  i Kómaborg  1558;  hann  var  á yngri  árum 
kanúki  i Uppsölum  og  Linköping,  fór  siðan  1 erindagjörð- 
um  Gustavs  konungs  Vasa  til  Rómaborgar  og  i ýmsar 
aðrar  sendiferðir,  en  kom  aldrei  aptur  til  Sviþjóðar.  Olaus 
Magnus  bjó  lengstum  á ítaliu,  fékkst  þar  við  vísindi,  um- 
gekkst  lærða  landfræðinga  og  ferðamenn,  og  varð  leikinn 
i að  gjöra  landabréf,  eptir  því  sem  þá  var  titt.  Þegar 
Jóhannes  bróðir  hans  dó  1554,  varð  Olaus  erkibiskup  að 
nafnbót  til  Uppsala,  en  aldrei  kom  hann  þangað,  enda 
var  þá  annar  siður  lögtekinn  i landinu.  Bók  Olausar 
Magnusar  um  Norðurlönd1  kom  út  í Róm  1555,  en  sfðan 
komu  út  fjölda  margar  útgáfur  aðrar,  latneskar  og  út- 
leggingar  á önnur  mál. 

Olaus  Magnus  byrjar  með  þvf  að  lýsa  eldfjöllum  á 
íslandi,  og  segist  hann  hafa  sett  þau  á landabréf  sittyfir 
Norðurlönd;  hann  segir,  að  þar  sé  snjór  á tindum  eld- 
fjallanna,  en  stöðugur  brennisteinseldur  hið  neðra,  án  þess 
hann  eyðist  af  sjálfum  sér.  Hann  segir  að  það  sé  mikil 
hætta  að  nálgast  þessi  fjöll,  þvi  menn  geti  kafnað  i ösk- 
unni,  sem  úr  þeim  gýs,  og  auk  þess  séu  þar  brunagjár, 
fullar  af  ösku,  sem  gosið  hafi  úr  eldfjöllunum,  (2.  bók.  2. 
kap.  bls.  61).  Fyrir  ofan  þenna  kapftula  er  mynd  af 

Noruagiæ  Chronica.  Francofurti  ad  Moenum  1675.  fol.,  bls. 
380-8.il. 

')  Olaus  Magnus  Gothus.  Historia  de  gentibus  septentrionali- 
bus  . . . Romæ  1555.  fol. 


Digitízed  by  Googie 


ISfl 


þrem  eldfjöllum,  og  er  eitt  þeirra  kallað  Hekla  og  ann- 
að  Krossfjall  (eins  og  hjá  Munster);  við  tindana  stendur 
skrifað  »nix*  (snjór);  undir  miðfjallinu  er  skrifað  »Chaos« 
(óskapnaður),  og  á það  líklega  að  tákna  jarðelda-samsull- 
ið  undir  fjallinu.  Þetta  sama  orð  er  á landabréfinu  og 
hefir  verið  flutt,  sem  staðarnafn,  á ýms  önnur  landabréf. 
Við  rætur  fjallanna  eru  logar  og  út  undan  þeim  renna 
lækir,  og  eru  þrír  katlar  settir  þar  hjá,  en  maður  er  að 
ganga  upp  stiga  upp  í helli  eða  gjá  undir  miðfjallinu.  Læk- 
irnir  eiga  líklega  að  vera  heitar  uppsprettur,  kerin  ef  til 
vill  baðker,  ef  þetta  ekki  táknar  einhverja  óljósa  hug- 
mynd  um  brennisteinssuðu?  Hið  síðara  er  liklegra  eptir 
uppdrættinum  1539. 

í þriðja  kapítulAÍ  sömu  bók  (bls.  62)  kemur  nánari 
lýsing  á íslandi;  segir  hann  frá  legu  landsins  og  tekur 
svo  klausur  úr  Saxó;  hann  segir,  að  landið  liggi  frá  norðri 
til  suðurs,  og  sé  100  þýzkar  mílur  á lengd;  eyjan  er  að 
mestu  leyti  fjöllótt,  segir  hann,  og  óræktuð,  einkum  móti 
norðurátt,  af  snörpum  blæstri  norðvestanvindsins,  sem 
jafnvel  ekki  leyfir  runnunum  að  vaxa  að  mun.  Siðan 
tekur  Olaus  Magnus  hér  ura  bil  orðrétta  draugasöguna 
úr  Ziegler,  og  hefir  mynd  fyrir  ofan  þessu  til  frekari 
skýringar.  Seinna  í bókinni  lýsir  hann  Islendingum. 
Islendingar  eru,  segir  hann,  heilsugóðir,  glaðværir  og 
frjálslyndir  og  hafa  lengstum  verið  án  læknislyfja;  lifa  þeir 
jafnvel  yfir  hundrað  ár;  grípa  þeir  til  vopna  af  litlum 
orsökum  og  heyja  allgrimmar  styrjaldir;  þeir  eru  við  öll- 
um  herferðum  jafnt  búnir,  hvert  þær  eru  á fæti  eða  hesti, 
hvernig  sem  á stendur.  (21.  bók,  kap.  4.  bls.  733). 

Olaus  Magnus  segir  það  sé  ákveðið  með  lögum  á Is- 
landi,  að  hver  sá,  cr  drcpur  skaðlegt  kvikindi,  fái  verð- 
laun  af  ríkisfé  eða  hjá  landstjóra,  og  fer  uppliæð  verð- 
launanna  eptir  grimmd  skepnunnar,  sem  drepin  er.  Hann 
segir,  að  á Islandi  séu  fleiri  hvítir  hrafuar  en  í öðrum 
löndum,  og  að  þeir  drepi  opt  lömb  og  smágrfsi,  en  ung- 
lingar  skjóti  hrafnana  með  boga;  siðan  sýni  þeir  fyrir- 
mönnum  eintóm  nefin  af  hröfnunum,  þrædd  upp  á snæri, 


Digitized  by  Google 


13« 

o g fái  svo  að  verðlaunura  jafhmargar  örvar  eins  og  þeir 
hafa  drepið  marga  hrafna.1  Olaus  Magnus  talar  og  um 
hvítabirni  á íslandi,  og  segir  likt  frá  þeim  eins  og  Míin- 
ster;  hann  segir,  að  veiðimenn  gefi  vanalega  bjarnarfeld- 
ina  kirkjum,  og  standi  prestar  á vetrum  á þeim  fyrir 
altari,  svo  þeim  verði  ekki  kalt  á fótum.8  Hann  segir, 
að  á íslandi  séu  hvitir  hundar  loðnir,  og  hárin  eins  og 
ull,  og  hafl  höfðingsfrúr  og  prestar  sér  þá  til  gamans, 
enda  segir  hann,  að  hinn  helgi  Chrysostomus  leyfl  bisk- 
upum  og  prestum  að  hafa  þess  konar  hvolpa  sér  til  hugg- 
unar.s  Olaus  Magnus  talar  allmikið  um  fisk  og  flskiveið- 
ar  á íslandi;  hann  segir,  að  í höfunum  við  ísland  sé  ó- 
tölulegur  grúi  flska,  og  telur  hann  upp  ýmsar  flskiteg- 
undir  og  þar  á meðal  þorskinn;  úrvalsfiskinn  kalla  Spán- 
verjar  og  ítalir  »marlucz«,  og  flytja  Spánverjar  og  Portú- 
galsmenn  hann  alla  leið  til  Rómaborgar.  Fiskiveiðarnar 
eru  mest  stundaðar  í febrúar,  marz  og  apríl;  þegar  búið 
er  að  veiða  fiskana,  eru  þeir  þurkaðir  i köldum  vindi  og 
síðan  hlaðið  í stakka  á opnu  svæði  eins  og  brenniviði; 
þýzkir  kaupmenn  kaupa  síðan  fiskinn  fyrir  korn,  öl,  klæði 
og  annað  þvílikt.*  Olaus  Magnus  talar  mikið  um,  hve 
mikið  sé  til  af  söltuðu  smjöri  á íslandi,  og  komi  það  af 
kvikfjárfjöldanum  og  hagagæðunum;  hann  segir,  að  menn 
hafi  ekki  nóg  ker  eða  tunnur  undir  það,  en  menn  drepi 
þá  smjörinu  niður  í kistur  úr  ilmtré,  sem  séu  30 — 40  fet 


')  IV.  bók.  bap.  16.,  bls.  149,  sbr.  bls.  240  og  664.  Sbr.  Debes 
Fœrða  reserata  1673,  bls.  126. 

*)  Bls.  149  og  621.  í>að  sést  á mðrgura  máldöguro  frá  14.  öld, 
að  islenzkar  kirkjur  hafa  átt  bjarnarfeldi ; 1374  átti  Hólakirkja 
»bjarnfell  fira« ; Sauðanoskirkja  átti  tvö  1360;  eins  er  getið  um 
bjarnfell  á Presthólum,  Auðkúlu,  Vesturhópshólum,  Höskuldsstöð- 
um,  Hvammi  1 Laxárdal,  Holti  í önundarfirði,  og  víðar.  Diploma- 
tarium  Islandicum  III.,  bls.  290,  156,  157,  160,  168.  173,  324  o.  s.  frv. 
A miðri  16.  öld  eru  bjarnfell  enn  til  í kirkjum;  1550  á Hólakirkja 
bjarnfelldi  tvo;  í Munkaþverárklaustri  er  til  einn  bjarnfelldur  og 
annar  á Möðruvöllum,  sbr.  Sigurðar-registur. 

•)  Bls.  678. 

‘)  Bis.  732-733. 


Digitized  by  Google 


137 


á lengd,  en  4 — 5 fet  á bæð;  smjðrið  hafa  menn  #umt  tíl 
heimabrúkunar,  e-n  selja  sumt  kaupmönnum;1  hann  seg- 
ir,  að  íslendingar  smyrji  flskinn  smjöri  og  eti  hann  i stað 

l)  Sumir  hafa  haldið,  að  smjöraöpurnar  hjá  Mttnster  og  Olaus 
Magnus  væru  eintómar  ýkjur,  en  því  fer  fjarri  aö  svo  sé.  Eins  og 
kunnugt  er,  áttu  biskupsstólar  og  klaustur  ógrynni  jarða  og  allar 
leigur  guldust  i smjöri;  til  forna  voru  vaðmál  helzti  gjaldeyrir;  en 
þegar  kemur  fram  á 16.  öld,  er  vaðmálsgjörðin  auðsjáanlega  orðin 
minni,  en  smjör  er  aðalgjaldeyrir  i öllum  viðskiptum,  enda  voru 
kúabúin  þá  mik'.u  meiri  en  nú.  Af  þessu  leiddi,  að  ógrynni  smjörva 
safnaðist  saman  á biskupssetrunum  og  klaustrunum,  og  sést  það 
bezt  af  úttektunum  i Sigurðarregistri ; menn  höfðu  þá  ekki  fyrir 
þvi  að  vega  smjörið,  en  mældu  srajörhlaðana  i álnum  og  gizkuðu 
svo  á,  hve  margar  vættir  væru  i hlöðunum.  Þessu  til  sönnunar 
set  jeg  hér  nokkrar  greinir  úr  Sigurðarregistri.  Árið  1525  er  talinn 
kostur  heima  á Hólum,  þegar  Jón  Arason  tekur  við : »smjör  ij.  c 
vætter,  skreið  lx  vætter  . . . . x tnnnur  mjöls« ; 1550  eru  smjör- 
birgðirnar  orðnar  auknar  að  mun;  þá  stendur  i úttektinni  meðal 
annars : <Item  i langa  bure  i kosti  smior  xxx  alner  og  ij  stiku  bá 

og  stiku  breið.  flogra  alna  kalfur  (sic).  half  aunnur  alin  á breidd, 
á hæð  ij  alner  minnr  en  kuartiel  ....  Reiknast  þetta  fyr  skrifað 
smior  vj  hundruð  vætter  og  xx  vætter  og  kalbur  at  auki«.  Þó 
var  mikið  smjör  geymt  annarsstaðar,  er  Hólastaður  átti,  meðal  ann- 
ars  syðra  68  vættir,  sem  ætlaðar  voru  vermönnum,  og  auk  þess  var 
mikið  af  smjöri  geymt  á staðarbúum  og  annarstaðar;  var  það  smjðr, 
sem  geymt  var  utangarðs,  alls  197  vættir  (hundraðið  tóltrætt);  Hóla- 
staður  hcfir  þá  1550  átt  yfir  átta  hundruð  (tólfræð)  vættir  af  smjöri. 
1669  var  þetta  í kosti  á Hólum.  »Item  at  Jonsdegi  i langabúri.  smior 
viii  alna  langt  og  viii  þumlungar  betur,  breitt  tveggja  álna  neðan, 
en  minnur  kvartiel  ofan,  hatt  ij  alner,  minnur  iij  þumlungar  þar 
sem  það  er  hæst,  er  sagt  atiþví  sje  c vætterog  iij;  annað  ij  alner 
og  viij  þumlungnr,  lakar  ij  alner  á hæð  og  breidd  so  nær  xl  vætter. 
Summa  halft  annað  hundvað  vætta.  Skreið  xx  vætter  og  ein,  mjol 
half  tunna,  liákallz  vætt  . . . Item  i kallda  skala  v.  naut  af  öllum 
kjotum,  xx  sauðir  at'  ollum  kjotum  og  hofðu  fiestir  verit  vetrgamlir*. 
Árið  1550  var  á Munkaþveré  í borðhúsi  »smior  half  þriðja  alin  á 
lengd,  hálf  önnur  alin  á breidd  og  stiku  liátt,  lausasmior  ij  vætter 
viij  vætter  fiska  og  v Ijorðungar  betur,  eitt  nautsþjó  og  uxa  mag- 
áll<;  á Reynistaðaklaustri  s.  á.:  >smior  nær  hálft  annað  hundrað 
vætter,  skreið  áttatige  vætter,  skyr  1 tunnur«  o.  s.  frv.  Hór  hefi  eg 
farið  eptir  afskript  af  Sigurðarregistri,  er  rektor  Jón  Þorkelsson 
vinsamlegast  lánaði  mór,  en  haft  til  hliðsjónar  fruraritið,  skinnbók 
i biskupsskjalasafninu  Nr.  1.  4to. 


Digitízed  by  Google 


188 


brauðe.  Mest  segir  hann  eé  af  smjöri  1 Helgafellsklauatri, 
og  að  aðaltekjur  þessa  klausturs  og  kirknanna  i Skélholti 
og  á Hólum  gjaldiet  í smjöri  og  flski.  Ö1  segir  hann  að 
íslendingar  fái  frá  útlöndum,  og  flyti  Þjóðverjar  það  til 
landsins,  og  svo  talar  hann  um  ölkeldurnar  á íslandi.  Á 
öðrum  stað  í bókinni  (bls.  576)  er  myud  frá  íslandi;  þar 
er  fjall,  sem  heitir  Helgafell,  og  er  kirkja  hjá  fjallinu  og 
þrjár  smjörtunnur;  skammt  þaðan  hjá  stöðuvatni  allmiklu 
er  Hólakirkja  og  tveir  nautgripir  standa  í háu  grasi 
milli  Helgafells  og  Hóla. 

Olaus  Magnus  getur  víða  um  kaupmenn  og  verzlun 
á íslandi.  Hann  segir,  að  þýzkir  kaupraenn  komi  til  ís- 
lands  á hverju  ári;  séu  þeir  einkum  frá  Hamborg,  LU- 
beck,  Wismar  og  Bremen,  og  bafi  þeir  ótrúlega  mikinn 
ágóða  af  verzluninni;  af  þvi  sumir  kaupmannanna  eru 
fullir  af  svikum,  þá  segir  hann,  að  íslendingar  og  höfð- 
ingjar  þeirra  verði  að  kaupa  riddara,  til  þess  að  verja 
menn  gagnvart  ágangi  kaupmanna  og  til  þess  að  ná  hjá 
þeim  tollum  og  sköttum,  sem  þeir  œtla  að  svíkjast  ura 
að  borga.1  Fyrir  ofan  þessa  frésögu  er  mynd  af  þrem 
brynjuðum,  þeysandi  riddurum  með  hjálmbjargir  fyrir 
andliti  og  spjót  í hendi.  Olaus  Magnus  segir  allmikið  frá 
viðureign  þýzkra  kaupmanna  é Islandi  við  Englendinga 
og  Skota,  og  segir,  að  þeir  berjist  um  hafnir  og  skipa- 
legur;*  fyrir  ofan  er  mynd  af  tveim  skipum  i hafi,  sem 
eru  að  skjótast  á.  Hann  segir  og  (á  bls.  732),  að  miklar 
sjóorustur  verði  á milli  útlendra  kaupmanna,  er  þeir  fari 
til  íslands,  og  þurfi  þeir  því  að  búa  sig  út  eins  og  i bar- 
daga,  þegar  þeir  fara  til  verzlunar  og  fiskikaupa  uppi  á 
íslandi.  Þó  eg  hafi  að  eins  stuttlega  drepið  á flest  það, 
er  Olaus  Magnus  segir  um  ísland,  þá  sést  þó,  að  frá- 
sögnin  hjá  honum  er  miklu  meiri  og  fjölbreyttari  en  hjá 
hinum,  sem  áður  hafa  ritað,  og  þó  ýmislegt  sé  undarlegt 


>)  Bls.  240  og  372. 
*)  Bls.  342-48. 


Digitized  by  Google 


139 


inrmn  ura,  þá  er  þó  aðalefnið  rétt  og  bendir  á töluverða 
þekkingu  á íslandi. 

Árið  1886  fann  Oxcar  Brenner  stórt  landabréf  af 
Norðurlöndum  í landsbókasafninu  i MUnchen;  það  var 
eptir  Olaus  Magnus  Gothus,  og  á þvi  ártalið  1539.  Menn 
vissu  reyndar,  að  Olaus  Magnus  hafði  gert  stóran  upp- 
drátt  af  Norðurlöndum,  en  uppdráttur  þessi  var  horflnn 
i meir  en  300  ár;  litill  uppdráttur  fylgdi  reyndar  þeirri 
útgáfu  af  bók  hans,  sem  út  var  gefln  i Basel  1567,  og 
héldu  menn,  að  þetta  litla  kort  væri  rétt  eptirmynd  af 
hinum  upprunalega  uppdrætti,  en  þvi  fer  fjarri.  Upp- 
dráttur  Olaus  Magnusar  er  mjög  merkilegur,  og  skýrir  að 
mörgu  leyti  sögu  landabréfanna  á 16.  öldinni.  Eg  verð 
hér  að  fara  mjög  fljótt  yfir,  og  að  eins  geta  þess,  sem 
snertir  ísland  beinlinis. 

Á uppdrætti  þessum  er  ísland  aflangt  frá  SV  til  NA, 
en  inn  i það  ganga  margir  smáfirðir;  þar  eru  margar 
mvndir  á landinu,  sem  eiga  að  tákna  ýmislegt,  og  eru 
þær  flestar  hinar  sömu  eins  og  í bókinni  (útg.  1555). 
Suður  með  landinu  að  austan  eru  að  reka  stórir  isjakar, 
og  á ísnum  syðst  eru  tveir  stórir  hvitabirnir;  annar  er 
að  eta  fisk.  Á nyrzta  odda  landsins  situr  maður,  sem  er 
að  leika  á fiðlu,  og  koma  fiskar  og  sjófuglar  (álptir?) 
syndandi,  er  þeir  heyra  hljóminn;  þar  fyrir  sunnan  er 
refur  að  hlaupa  yfir  landið,  og  svo  eru  sýnd  op  á hell- 
um,  sem  íbúarnir  búa  i;  á ströndinni  fyrir  neðan  eru 
brynjuðu  riddararnir,  sem  myndin  er  af  i bókinni ; fyrir 
vestan  hellana  er  riðandi  maður,  en  fyrir  sunnan  tvö 
vötn,  og  á hverju  þeirra  maður  á bát.  Á miðri  norðvestur- 
ströndinni  sitja  tveir  fuglar,  sinn  á hverju  nesi,  og  stendur 
við  annan  þeirra  orðin  »hvítir  fálkar«,  en  við  hinn  »hvítir 
hrafnar* ; þar  hjá  er  skjaldmerki  íslands,  krýndur  fisk- 
ur,  og  skjaldinerki  Noregs,  krýnt  ljón  með  öxi,  en  þar 
vestur  af  er  hvítabjörn  í helli.  Á suðvesturhluta  lands- 
ins  eru  eldfjöllin,  sem  myndin  er  af  í bókinni,  með  snjó  hið 
efra  og  eldi  hið  neðra;  þar  eru  klettar  reglulega  lagaðir 
mcð  höggnu  letri;  þar  sést  Helgafell,  smjörtunnurnar, 


Digilized  by  Googie 


140 


nautin,  Skálholt  og  Hólar;  þar  eru  brennisteinskerin,  fisk- 
hlaði  og  tjöld  kaupmanna  við  ströndina.  Á vestur-  og 
suðurenda  landsins  eru  ýms  staðanöfn ; Vestrabord  á skag- 
anum  á norðvesturhorninu  á líklega  eitthvað  skylt  við 
Vestfirði;  þar  er  ísafjörður  og  akkeri  fyrir  utan,  sem  á 
að  tákna  skipaleg;  sunnar  er  yzt  á nesi  nafnið  Jokel 
(Snæfellsjökull);  svo  er  við  flóa  þar  fyrir  sunnan  Ilana- 
fiord  (Hafnarfjörður),  og  er  skip  fyrir  utan  með  landfest- 
um;  svo  eru  Foglasker  fyrir  utan  nes  þar  suður  af,  og 
þrjár  eyjar  liggja  suður  með  landinu  þar  austur  af,  og 
þar  stendur  Vespean  (Vestmanneyjar?) ; á ströndinni 
nokkru  austar  er  nafnið  Ostrabord,  og  liggja  tvö  skip 
fyrir  akkerum  fyrir  utan,  og  stendur  nafnið  »Bremen« 
hjá  öðru.  í sjónum  fyrir  sunnan  landið  er  fullt  af  skipa- 
og  skrýmslamyndum,  líkt  eins  og  vant  er  á landabréfura 
frá  þeim  tímum;  þar  er  meðal  annars  skip  frá  Hamborg 
að  skjótast  á við  skozkt  skip,  og  hefir  skotið  afþvimastr- 
ið;  á öðrum  stað  er  skip  frá  Ltlbeck,  sem  er  að  kastaút 
tunnum  fyrir  illhveli,  til  að  láta  það  glíma  við;  litlu  aust- 
ar  eru  Englendingar  búnir  að  festa  sig  við  hval,  og  eru 
að  kynda  eld  undir  potti  á baki  hans;  þetta  hefir  eflaust 
spunnizt  út  úr  einhverri  lyngbakssögunni,  sem  á miðöld- 
unum  voru  algengar  um  allan  heim.1  Sunnar  eru  í 
sjónum  stórir  kögglar  af  hvalsauka  rétt  fyrir  norðaustan 
Færeyjar.* 

Þegar  vér  berum  þenna  uppdrjitt  saman  við  uppdrátt 
þann,  sem  fylgir  ferðasögu  Zeni-bræðra,  liggur  það  beint 
fyrir,  að  útgefandi  þessarar  sögu  hefir  auðsjáanlega  orðið 
að  nota  uppdrátt  Olaus  Magnusar,  og  þá  fara  nú  fiestir 
gullhringar  að  detta  af  Zeni-uppdrættinum,  sem  svo  mik- 
ið  hefir  verið  um  skrifað.  Margir  fengust  við  Zenikortið, 

')  Sbr.  sögurnar  um  Sindbað  í Þíisund  og  einni  nótt  og  um  ferðir 
hins  heilaga  Brandanusar  (O.  Pcschel : Abhandlungen  I.,  bls.  Iá0-2S; 
Heilagra  manna  sögur  I.,  274-75). 

’)  Oscar  Brenner:  Die  ilchte  Karte  des  Olaus  Magnus  von 
Jahre  1639  (Cbristiania  Videnskahs  Selskabs  Forhandlinger  188tí.  Nr. 
16).  O.  Brenner:  Olaus  Magnus  und  seine  Iíarte  des  Nordens(Hi- 
storisk  Tidskrift  2.  Kække,  6.  Bind,  Christisnia  1886). 


Digitized  by  Google 


142 


af  því  þeir  undruðust,  hve  þekkingin  á Norðurlöndum 
var  þnr  miklu  meiri  en  á öllum  kortum  fyrri  manna, 
eptir  því  sem  menn  þá  bezt  vissu,  því  þá  þekktu  menn 
ekk  uppdrátt  Olaus  Magnusar,  og  höfðu  enga  vitneskju 
um,  hvernig  hann  hefði  verið;  nú  sjá  menn  aptur,  að 
Zeno  hinn  yngri  heflr  beinlinis  brúkað  kort  Olaus  Magn- 
usar,  án  þess  þó  að  geta  um  það;  hann  hefir  þó  tekið 
sumt  eptir  öðrum  uppdráttum  og  gert  margar  breyting- 
ar,  eptir  þvi  sem  honum  þótti  þurfa  eptir  ferðasögunni. 
Það  er  ekki  gott  að  segja,  hvað  satt  er  í frásögninni  um 
ferðir  Zenibræðranna,  en  líklega  liggur  þó  einhver  snefill 
af  sannleika  til  grundvallar;  hafi  þeir  nú  ferðazt  hér  um 
norðurhöf,  þá  hefir  endurminningin  verið  orðiu  svo  rugluð 
hjá  Nicolo  Zeno  yngra,  að  allt  hefir  orðið  að  hrærigraut 
og  sundurlausum  molum,  og  hefir  hann  svo  skáldað  inn 
i eyðurnar,  og  verður  liklega  aldrei  hægt  að  skilja  hism- 
ið  frá  hveitinu.  Zenikortið  hefir  þó  haft  Qarska  mikil 
áhrif  á landafræðina  á 16.  og  17.öld,  af  því  mennþekktu 
ekki  frumrit  Olaus  Magnusar,  en  notuðu  að  eins  rang- 
færða  og  umsnúna  eptirmynd,  sem  var  eignuð  öðrum. 
Allflest  landabréf  frá  Suður  Európu  frá  16.  aldar  seinni 
hluta  og  fyrri  hluta  17.  aldar  bera  þess  vott,  að  höfund- 
arnir  hafa  farið  eptir  Zeni-kortinu;  á Zeni-kortinu  eru 
mörg  lönd  í Atlantabafl,  sem  aldrei  hafa  verið  til,  og 
ganga  þau  aptur  á hverju  landabréfl  eptir  annað,  allt 
fram  á 18.  öld.  Þegar  Frobixher  var  i landaleit  í norð- 
urhöfum  1576,  hélt  hann,  að  suðurhluti  Grænlands  væri 
Bérstakt  land,  og  væri  það  Frisland,  það  sem  dregið  er 
upp  á Zenikortinu ; lengi  fram  eptir  héldu  menn,  að  sund 
væri  á milli  suðurhluta  Grænlands  og  Norður-Grænlands, 
og  kölluðu  það  Frobisher-sund;  þetta  sýnir  meðal  annars, 
hverju  ruglingurinn  á Zeni-kortinu  hefir  komið  til  leiðar. 
ísiand  er  orðið  æði  mun  af káralegra  á Zeni-kortinu,  heidur 
en  á uppdrætti  Olaus  Magnusar;  höfundur  eða  útgefandi 
Zeniferðanna  hefir  misskilið  frumritið  stórkostlega.  Rafís- 
íakarnir  austan  við  ísland  eru  orðnir  að  eyjum  (Bres, 
Mímant  o,  s,  frv.);  nöfnin  eru  öll  meira  eða  minna  af- 


Digitized  by  Google 


143 


bökuð  ög  færð  ár  9tað,  en  aðallögun  landsins  er  hin  sama 
eins  og  hjá  Olaus  Magnus.  Foglasker  er  orðið  Floga- 
sker,  Hafnarfjörður  Anaford,  Chaos  undir  rótum  Heklu 
orðið  að  staðarnafninu  Ochos  o.  s.  frv.  Hvalsaukaköggl- 
arnir  suður  hjáFæreyjum  eru  orðnir  að  leyndardómsfull- 
urc  krossum;  Færeyjar  eru  orðnar  að  einu  landi  (Fris- 
land)  og  mjög  stækkaðar,  og  fleira  er  eptir  þessu.  í út- 
gáíhm  af  landafræði  Ptolemeusar,  sem  koma  út  eptir 
1558,  er  Zenikortið  tekið  upp  eða  að  minnsta  kosti  not- 
að,  t.  d.  i útgáfu  eptir  Girolamo  Ruscelli,  Venezia  1561, 
og  viðar. 

Margir  rithöfundar  á 16.  öld  tóku  i bækur  sinar  kafla 
úr  riti  Olaus  Magnusar;  hinn  spænski  prestur  Gomera  er 
einn  af  hinum  fvrstu,  er  notuðu  frásagnir  Olaus  Magnus- 
ar  um  ísland.  Francesco  Lopez  Gomera  var  prestur  i 
Sevilla  um  miðja  16.  öld;  hann  ritaði  sögu  Ameriku,  sem 
fyrst  var  prentuð  1553;  þar  eru  kaflar  um  landaskipun 
þeirra  landa,  sem  næst  eru  Ameríku;  þar  lýsir  hann 
Nofðurlöndum  og  er  lýsing  hans  mjög  lík  frásögnunum  í 
bók  Olaus  Magnusar,  enda  hafði  Gomera  hitt  Olaus 
Magnus  i Bologna  og  Venedig,  og  segir,  að  hann  hafl 
ffætt  sig  um  margt,  er  snertir  Norðurlönd.  Um  ísland 
farast  Gomera  þannig  orð:  »Islandia  er  ú 73.  mælistigi 

norðlægrar  breiddarog  er  100  mílurá  lengd;  sumirhalda, 
að  ey  þessi  sé  norðar  og  þar  sé  einn  dagur  jafnlangur 
og  tveir  mánuðir  hjá  oss.  Islandia  þýðir  ís-ey  eða  ís-land; 
það  er  ekki  nóg  með  það,  að  sjórinn  frjósi  kring  um  eyna, 
heldur  hrúgast  þar  upp  á land  svo  miklir  ísar,  að  brak- 
ar  i jörðinni.  Útlit  er  til  þess,  að  mennirnir  þjáist.  Þess 
vegna  halda  íslendingar,  að  hreinsunareldurinn  sé  þar  og 
að  nokkrar  sálir  pinist.  Þar  eru  þrjú  undarleg  fjöll,  sem 
spúa  eldi  úr  rótunum,  þvi  snjór  er  ávallt  á tindum  þeirra. 
Þar  eru  líka  tvær  merkilegar  uppsprettur;  i annari  er 
renöandi  vökvl,  er  likist  bræddu  vaxi/  í hinni  sjóðandi 

*)  Hór  er  átt  vib  ölkeldur,  þvi  Gomera  hefir,  eins  og  G.  Storm 
bendir  á,  misskiiið  orðið  >cererisia«  (öl)  hjá  Olaus  Magnus  og  út- 

lagt  það  >cera  derretida«,  brœtt  vax. 


Digitized  by  Google 


144 


vatn.  Allt  sem  látið  er  í hina  síðarnefndu  uppsprettu, 
breytist  í stein,  en  heldur  siuu  upprunalega  lagi.  Birn- 
irnir  eru  hvitir;  tóur,  hérar,  fálkar,  hrafnar  og  aðrir  fugl- 
ar  og  dýr  eins.  Grasið  verður  svo  hátt,  að  menn  verða 
að  rifa  það  upp,  svo  kvikfénu  verði  eigi  örðugt  að  bita, 
og  menn  reka  jafnvel  fénaðinn  burt  af  högunum,  til  þess 
hann  springi  eigi  af  fitu.  Ullin  er  stórgjörð,  smjörið  gott 
og  mikið;  fiskur  og  smjör  er  aðalfæða  manna.  Þar  eru 
niargir  hvalir,  og  þeir  eru  svo  óðir,  að  þeir  jafnvel  ráð- 
ast  á skip.  Menn  hafa  byggt  kirkju  úr  hvalrifjum  og 
öðrum  beinum  þessara  og  annara  stórra  fiska.  íslend- 
ingar  eru  háir  vexti  og  gráðugir.  Sumir  halda,  að  Is- 
landia  sé  sama  og  Thyle,  hin  nyrzta  ey,  er  Rómverjar 
þekktu,  en  svo  er  eigi,  því  það  cr  stutt  síðan,  að  Islandia 
fannst,  og  hún  er  stærri  og  liggur  norðar.  Thyle  er  lítil 
ey  milli  Orkneyja  og  Færeyja;  hún  er  nokkru  vestarog 
er  á 77°  n.  br.,  þó  Ptolemeus  ekki  setji  hana  svo  norð- 
arlega.  Islandia  liggur  40  milur  frá  Færeyjum,  60  frá 
Thyle,  og  yfir  100  milur  frá  Orkneyjum«.  Þar  sem  Go- 
mera  talar  um,  að  braki  í jörðinni  undir  jöklunum,  þá 
er  eigi  ómögulegt,  að  þar  sé  átt  við  jöklabresti.  Hug- 
myndirnar  um  eld  úr  rótum  Qallanna  eru  teknar  eptir 
myndunum  hjá  Olaus  Magnus.1 


Vér  höfum  hér  að  framan  athugað  nokkuð  hið  helzta, 
er  snertir  þekkinguna  um  ísland  frá  fyrstu  tinium  fram 
að  siðabót,  og  höfum  séð,  hvernig  þekkingin  á landinu 
ávailt  er  nábundin  rnenningarástandi  Islendinga  sjálfra 
og  annara  þjóða  í Európu.  Það  er  eiginlega  ekkert  vís- 
indasnið  á þekkingunni  um  þá;  landa-  og  þjóðafræði  eru 
ekki  orðnar  sérstakar  visindagreinir;  fræðigreinarnar  hafa 
ekki  föst  takmörk;  þekkingin  er  á ringulreið.  Það  erþví 
ekki  réttlátt  að  dæma  frásagnir  þeirra  tima  um  lönd  og 
þjóðir  eptir  þeirri  þekkingu,  sem  nú  er;  menn  verða  að 

‘)  Hvað  frásagnir  Gomera  snertir,  þá  hefi  eg  í'arið  eptir  útlegg- 
ingu  G.  Storms  i Korsk  historisk  Tidskrift  2.  Bœkke  V.,  bls.  38ö-ö7. 


Digitized  by  Google 


145 


taka  tillit  til  tímans,  sem  þá  var,  og  grennslast  eptir,  úr 
hverjum  jarðvegi  hugmyndirnar  eru  sprottnar.  Fyrst 
framau  af  eru  Islendingar  sjálfir  fremstir  í þvi  að  rita 
um  landið  og  þjóðina,  enda  er  þá  gullöld  íslenzkra  bók- 
mennta;  samgöngurnar  við  útlönd  eru  mjög  örar  og  al- 
gengar  og  við  það  helzt  Qör  og  táp  i menntun  og  fram- 
kvæmdum.  Eptir  að  landið  missir  sjálfsforræði  sitt,  fer 
smátt  og  smátt  að  draga  myrkva  yfir  islenzkar  bók- 
menntir  og  Islendingar  láta  nú  um  langan  tima  því  nær 
ekkert  til  sin  heyra;  samgöngurnar  hætta,  menntir  og 
manndáð  sofna  út  af.  Vér  höfum  þessu  næst  talað  ura' 
þekkingu  manna  í Suður-Európu  á Norðurlöndum  og  sér- 
staklega  á íslandi.  Rit  hinna  fornu  íslendinga  voru  á 
miðöldunum  litið  kunn  fyrir  utan  þau  vebönd,  er  hin 
norræna  tunga  setti;  en  er  liður  á miðaldirnar  fer  mennt- 
un,  verzlun  og  saragöngur  að  vaxa  i aðallöndum  álfunn- 
ar;  við  það  víkkar  sjóndeildarhringurinn  og  blæjan  lypt- 
ist  af  endimörkum  jarðarinnar.  Norðurlönd  eru  i fyrstu 
alveg  ókunn,  eu  dragast  smátt  og  smátt  út  úr  þokunni 
og  eru  orðin  allvel  kunn  um  miðja  16.  öld.  Þetta  sést 
bezt,  er  menn  skoða  landabréf  frá  ýmsum  tímum;  þau 
sýna  glöggt,  hvernig  sjóndeildarhringurinn  allt  af  er  að 
vikka.  Vér  höfum  reynt  að  gjöra  oss  nokkra  grein  fyrir 
almennu  ástandi  menningarinnar  á Islandi  og  annarsstað- 
ar  á þeim  timum,  er  hér  ræðir  um,  og  svo  sett  þær  i 
samband  við  þær  lýsingar  á landinu,  sem  koma  fram  i 
bókum  og  á landabréfum.  Ef  rita  skal  sögu  einhverrar 
sérstakrar  fræðigreinar,  þá  verða  menn  jafnhliða  að  hafa 
í huga  allt  ástand  þjóðanna,  til  þess  að  skilja  framsókn 
visindanna ; hvað  eina  verður  að  skoðast  eptir  þeim  hugs- 
unarhætti  og  aldaranda,  sem  þá  var,  þvi  engin  þekking 
kemur  fram  snögglega,  heldur  vex  smátt  og  smátt;  af 
litlu  fræi  verður  laufguð  eik. 


10 


Digitized  by  Google 


III.  Siðaskiptin.  Níðrit  um  ísland. 
íslendingar  rakna  við. 

10.  Norðurferðir  Englendinga  og  Dana. 

Islandslýsingar  frá  seinni  hluta  16.  aldar. 

Vér  höfum  áður  drepið  á fyrstu  ferðir  Engiendinpa 
til  Norðurameríku.  Framan  af  16.  öldinni  og  einkum 
seinni  hluta  aldarinnar  lögðu  menn  mikið  kapp  á að 
rannsaka  norðurhluta  Vesturheims,  þvi  Englendingar 
vildu  fyrir  hvern  mun  flnna  leið  fyrir  norðan  Ameriku 
til  hinna  auðugu  austurlanda  Asíu;  var  varið  sernu  fé  til 
þessara  ferða;  menn  sýndu  mikið  þrek  og  komust  í ótal 
mannraunir,  en  þó  tókst  mönnum  ekki  að  flnna  norð- 
vesturleiðina  fyrr  en  á miðri  19.  öld.  Takmarkinu,  að 
flnna  stutta  og  hæga  leið  til  Indlands,  varð  aldrei  náð, 
en  þekking  manna  á landafræði  og  náttúrufræði  jókst 
mjög  við  þessar  ferðir,  og  sjómannalýðnum  enska  jókst 
þrek  og  dugur  við  allar  þær  torfærur,  sem  þeir  áttu  að 
glíma  við.  Þó  Englendingar  hefðu  ekki  neinn  beinan 
hagnað  af  ferðum  þessum,  þá  stuðluðu  þær  þó  óbeinlinis 
mjög  til  þess,  að  skapa  yfirburði  þeirra  í sæferðtim  og 
verzlun,  sem  brátt  komu  i ijós.  Enskir  sjómenn,  sem 
fengizt  höfðu  við  fiskiveiðar  og  verzlun  á íslandi,  voru 
þá  langkunnugastir  i norðurhöfum,  og  þvi  taka  þeir  i 
fyrstu  mjög  þátt  í ferðum  þessum;  mörg  af  skipum  þeim, 
sem  gerð  voru  út  í norðurferðir,  komu  við  á íslandi,  og 
1 sumum  ferðasöguuum  er  íslands  getið. 


Digitized  by  Googie 


147 


Hinrik  Vm.  sendi  1517  Sebastian  Cabot  til  þess  að 
leita  norðvestur-leiðarinnar,  o g komst  hann  á þeirri  ferð 
inn  í Hudsonssundið,  en  varð  svo  frá  að  hverfa.  Eptir 
það  varð  nokkurt  hlé  á norðurferðum  Englendinga;  en 
1576  byrjuðu  þeir  aptur,  og  héldu  ótrauðir  á fram  í 60 
ár;  flest  af  skipum  þeim,  sem  fóru,  voru  gerð  út  með 
samskotum  einstakra  manna.  Hinn  fyrsti  þessara  narð- 
urfara  var  Martin  Frobúher;  hann  fór  þrjár  ferðir  til 
norðurstranda  Ameriku  á árunum  1576,  1577  og  1578. 
Á fyrstu  ferðinni  sigldi  hann  á heimleið  (1,— 6.  sept.)  fratn 
með  suðurströndura  íslands,  og  á annari  ferðinni  getur 
hann  um  rekavið,  sem  hann  sá  á sjónum,  og  um  ensk 
flskiskip  við  ísland;  hann  segir,  að  íslendingar  hafi  nærri 
engan  annan  við  til  eldsneytis  og  bygginga  heldur  en 
rekaviðinn;  ætlar  hann  að  trén  komi  frá  Newfoundlandi 
og  reki  með  straumum  frá  vestri  til  austurs.1 

Nokkru  seinna  var  John  Davis  sendur  á stað  til 
landaleita;  hann  fór  3 ferðir  1585,  1586  og  1587.  Á ann- 
ari  ferðinni  hafði  Davis  4 skip;  á 60°  n.  br.  skipti  hann 
liði  hinn  7.  júni;  fór  sjálfur  beint  til  Grænlands  á tveim 
skipum,  en  sendi  hin  tvö  til  íslands,  til  þess  að  kanna 
sundið  milli  íslands  og  Grænlands,  og  áttu  þau  síðan  að 
sigla  norður  á bóginn  allt  að  80°  n.  br.,  ef  hægt  væri. 
Eenry  Morgan,  sem  var  á skipinu  »Sunshine«,  heflr  lýst 
þeirri  ferð.  Hinn  9.  júni  komu  þeir  að  fastri  isrönd,  og 
sigldu  fram  með  henni  í 3 dagu,  og  sáu  á 3.  degi  fjöllótt 
land  á 66°  n.  br.;  það  var  ísland;  12.  júnl  komu  þeir  þar 
á höfn  og  köstuðu  akkerum;  það  hoflr  liklega  verið  á 
Vestfjörðum.  Þeir  hittu  marga  íslendinga,  og  farast  sögu- 
ritaranum  þannig  orð:  »Verzlunarvörur  þeirra  voru  fisk- 

ur,  Iöngur,  skreið  ogskötur,  og  höfðu  þeir  miklar  birgðir 
af  þessum  flskum.  Þeir  eiga  einnig  kýr,  kindur  og  hross 
og  hey  handa  þeim;  vér  sáum  líka  nokkra  af  hundum 
þeirra.  Veggirnir  á húsum  þeirra  voru  hlaðnir  úr  gijóti 

')  fí.  Hakluyt:  The  principal  n&vigetions,  traífiqnes  and  dis- 
coveries  of  the  english  nation.  London  1599.  Fol.  Vol.  III.,  bls. 

3i,  ús,  ei. 

10* 


Digitized  by  Google 


148 


og  rept  yfir  raeð  viði  og  torfi,  og  var  þakið  flatt;  mörg 
húsin  voru  fast  við  sjóinn.1  Bátar  þeirra  eru  úr  tré  og 
járnspöng  eptir  kilinum,  eins  og  á enskum  bátum;  þeir 
höfðu  o g nagla  til  þess  að  negla  þá  með;  þeir  hafa  líka 
öngla  og  önnur  tæki  til  fiskiveiða,  hin  sömu  eins  og  vér 
notum  hér  á Englandi.  Þeir  eiga  líka  eirkatla  og  belti 
og  punga  úr  leðri,  með  koparhnöppum,  axir  og  önnur 
smától,  hin  sömu  sem  vér.  Þeir  þurka  fisk  sinn  i sól- 
skini,  og  þegar  hann  er  þurr,  hlaða  þeir  honum  upp  efst 
i húsunum.  Ef  vér  vildum  fara  þangað  til  fiskiveiða 
meir  en  nú,  þá  mundum  vér  hafa  af  þvl  mikinn  ágóða; 
vér  veiddum  þar  100  þorska  á einum  morgni.  Vér  hitt- 
um  þar  Englendinga  á skipi;  höfðu  þeir  í ár  (1586)  lagt 
frá  Englandi  um  páska;  einn  þeirra  kom  upp  á skip  vort 
og  færði  okkur  tvö  lömb;  hann  liét  John  Roydon  og  var 
kaupmaður  frá  Ipswich;  hann  ætlaði  með  skip  sitt  til 
London.  Þetta  er  hið  helzta,  er  eg  tók  eptir  á íslandi*. 
Þeir  fóru  frá  Islandi  um  morguninn  16.  júni,  flæktust  svo 
í is  og  sáu  Grænland  7.  júli,  en  gátu  ekki  komizt  i land 
fyrir  ísum.2  Lýsing  þessi  ber  það  með  sér,  að  Englend- 
ingar  hafa  undrazt  það,  hve  vel  íslendingar  voru  útbún- 
ir  til  fiskiveiða;  þeir  höfðu  áður  verið  i norðurferðum  og 
höfðu  hitt  Skrælingja  og  hafa  hálfvegis  búizt  við  að  hittrf 
líkt  fólk  á íslandi.  Hinn  ágæti  enski  farmaður,  Eenry 
Hudson,  kom  líka  til  Islands  1610  i maímánuði;8  það  var 
á hinni  siðustu  ferð  hans;  þá  fann  hann  Hudsons-flóann; 
en  þar  gerðu  hásetar  hans  uppreisn  móti  honum  ogskildu 
hann  eptir  og  hefir  ekkert  spurzt  til  hans  síðan;  mun  það 
niðingsverk  lengi  i minnum  haft. 

Þegar  Danir  á 16.  öld  byrjuðu  að  leita  Grænlands, 
fengu  þeir  ýmsar  upplýsingar  á íslandi,  og  skip  þau, 
sem  gerð  voru  út  þangað  til  landaleita,  korau  hér  við. 
Jacob  Allday,  er  fyrstur  var  sendur  af  Friðrik  II.  til  þess 

‘)  Þetta  hafa  liklega  verið  hjallar. 

*)  R.  Hakluyt:  Principal  navigations  and  discoveries  III., 

bls.  109. 

*)  J.  R.  Forster;  Geschichte  der  Entdeckungen,  bls.  886. 


Digiiized  by  Google 


149 


að  leita  Grænlands  1579,  kom  við  á Islandi  i ágústmán- 
uði  í Kirkjuvogi  fyrir  sunnan,1  og  Björn  á Skarðsá  segir, 
að  Mogem  Heinesen  hafl  á Grænlandsferð  sinni  1586  kom- 
ið  við  suður  í Höfnum.*  Árið  1607  voru  gjörð  út  tvö 
skip  til  þess  að  leita  austurstrandar  Grænlands;  Carsten 
jRichardsen  réð  fyrir  þeirri  ferð;  þóttust  Danir  vissir  um, 
að  þeir  mundu  hitta  þar  afkomendur  hinna  fornu  land- 
námsmanna,  og  því  voru  nokkrir  íslenzkir  hásetar  á skip- 
unum,  til  þess  að  tala  við  Grænlendinga;  skip  þessi  gjörðu 
ýmsar  tilraunir  til  þess  að  komast  gegn  um  isinn  við  aust- 
urströndu  Grænlands;  komust  í miklar  hættur  og  hrakn- 
inga,  en  urðu  frá  að  hverfa  við  svo  búið.  Á árunum 
1652 — 54  gjörðu  Danir  enn  þá  tilraunir  til  þess  að  flnna 
Austurbyggðina;  danskur  auðmaður,  Hinrik  Möller  að 
nafni,8  kostaði  ferðir  þessar,  og  hafði  konungur  15.  april 
1652  geflð  leyfl  til  þess,  að  skip  hans  mættu  koma  við  á 
islenzkum  höfnura,  og  að  þau  mættu  fiska  við  Island  og 
fá  sér  íslenzka  háseta,  bæði  til  vinnu  ef  þyrfti  og  eins 
sem  túlka;  eins  máttu  þeir  kaupa  kvikfé  á Islandi,  til 
þess  að  stofna  nvlendur  á Grænlandi;4  i þá  daga  var  allt 
smásmuglega  ákveðið,  þvi  konungar  þóttust  einir  ráða 
öllu,  er  snerti  ísland.  Hinrik  Möller  réð  til  sin  dugleg- 
an  skipstjóra,  David  Danell  að  nafni;  hann  heflr  liklega 
verið  Hollendingur  og  varð  hann  fyrirliði  þriggja  sendi- 
ferða  til  Grænlands.*  Fyrstu  ferðina  fór  Danell  1652  á 
tveim  skipum;  sigldu  þeir  norður  fyrir  íslnnd  fram  hjá 
Grirasey  i malmánuði;  þar  sáu  þeir  Qökla  margar  enskar 
duggur,  sem  voru  að  flska;  héldu  siðan  vestur  undir 

')  Orönlands  historiske  Mindesmærker  III.,  bls.  642. 

’)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  147.  Pingel  heldur,  að  Mogens 
Heinesen  haíi  farið  til  Grænlands  1581,  en  ártnlið  1586  á betur  við 
frásögn  Lyschanders  i »Den  grönlandske  Chronica*,  sem  segir,  að 
að  Friðrik  konungur  annar  hafi  dáið  skömmu  eptir  að  Mogens  Heine- 
sen  kom  heim,  en  konungur  dó  4.  april  1588. 

*)  Sonur  hans  var  Kristján  Möller  til  Katterup,  sem  var  amt- 
maður  á íslandi  1688-1707. 

4)  Lovsamling  for  Isiand  I.,  bls.  242-243. 

*)  Grönlands  historiske  Mindesinærker  III.,  bls.  713-725. 


Digitized  by  Google 


isn 


Grænland,  og  voru  þar  í rnánuð  að  flækjast  1 is  frara 
með  ströndinni,  og  komust  hvergi  á land;  sigldu  svo  suð- 
ur  fyrir  landið  og  komu  inn  i flrði  á vesturatröndinni.  í 
júlímánuði  sneru  þeir  aptur  til  íslands,  revndu  um  leið 
aptur  að  komast  að  austúrströndinnni,  en  það  tókst  ekki; 
komu  þeir  svo  5.  ágúst  til  Reykjavíkur  og  sendu  boð  til 
Brynjólfs  biskups  Sveinssonar,  þvi  hann  þekkti  þá  manna 
beat  gamlar  islenzkar  frásagnir  um  Grænland,  og  kora 
hanq  til  ftindar  við  þá.  Sama  ár  3.  mai  hafði  konungur 
boðíð  báðum  biskupunuro  á Islandi  að  láta  i té  allar  upp- 
lýsingar,  er  þeir  gætu  um  Grænland.1  Árið  1664,  16. 
júli,  býður  konungur  einnig  Eiriki  biskupi  i Þrándheimi, 
að  senda  stjórnarráðinu  öll  skjöl  og  bréf  um  Grænland 
og  ísland.*  Aðra  ferð  til  Grænlands  fór  Danell  1653, 
og  kom  hann  þá  líka  við  á íslandi  og  lá  18  daga  á 
Reykjarflrði,  og  á heiraleiðinni  kom  hann  við  á Bessa- 
stöðum. 

Árið  1670  sendi  Kristián  V.  Otta  Axelsen  til  Græn- 
lands,  og  aðra  ferð  hið  næsta  ár  á eptir.  Á þeirri  hinni 
seinni  ferðinni  hvarf  Otti  með  skipi  og  mönnum  og  hefir 
ekkert  spurzt  til  hans  síðan.  Þeir  Otti  komu  við  á ís- 
landi  og  ætlaði  Þormóður  Torfason  að  sigla  með  þeira 
um  haustið;  hvarf  þeirra  þótti  kynlegt  og  gengu  um  það 
ýmsar  sögur  á íslandi,  eptir  þvi  sem  Þormóður  segir. 
Otti  Axelsen  vnrð  ósáttur  við  hollenzkan  skipstjóra  á ís- 
landi  og  drap  af  honum  nokkra  menn;  þá  flýðu  Hollend- 
Ingar,  en  hétu,  að  þeir  skyldu  brátt  hefna  sin ; sigldi  Otti 
þá  til  Grænlands,  en  Hollendingar  heim  til  sin;  var  það 
mál  manna,  að  Hollendingar  hefðu  samsumars  komið  apt- 
ur  til  Islands  á stærra  skipi,  hitt  Otta  fyrir  utan  Garð- 
skaga  á heimleið,  ráðizt  á hann  og  skotið  skipið  i kaf.s 
Ekki  er  gott  að  vita,  hvort  nokkuð  er  satt  í þcssari  sögu; 
það  er  alveg  eins  liklegt,  að  þeir  Otti  hafi  farizt  í isura 
við  Grænland. 

l)  Magnús  Ketilxson : Forordninger  III.,  bls.  48. 

*)  Magnús  Ketilsson : s.  st.  III.,  bls.  117. 

*)  Grbnlauds  bistoriske  Miudesmærker  III.,  bls.  726. 


Digilized  by  Google 


m 

r 

ísland  varð  að  nokkru  leyti  raiðdepíll  þessara  Græn- 
landsferða,  af  þvi  íslendingar  vissu  mest  um  hina  fornu 
byggð  á Grænlandi.  Konungar  og  stórhöfðingjar  í Dan- 
mörku  voru  mjög  áfram  um  að  flnna  hina  fornu  Austur- 
byggð  og  hvöttu  íslenzka  fræðimenn  til  þess  að  rannsaka 
fornar  bækur  og  skjöl,  er  snertu  landfræði  Grænlands  og 
norðurhafa;  varð  þetta  líka  til  þess,  að  menn  fengu  nán- 
ari  hugmyndirum  ísland  sjálft ; islenzkir  fræðimenn  gjörðu 
uppdrætti  af  norðurhöfum  og  íslandi  og  juku  töluvert 
landfræðisþekkingu  manna  erlendis.  Munum  vór  síðar 
geta  þess  nánar. 

Ura  seinni  bluta  16.  aldar  er  íslands  opt  getið  i land- 
freeðisbókum  ýmsra  erlendra  fræðimanna;  lýsingar  þeirra 
eru  optast  stuttar  og  svipaðar  þeim,  sem  áður  hafa  verið 
nefndar;  þær  bera  allar  vott  um  það,  hve  fjarlæg  lönd 
enn  voru  ókunn  og  hve  trágjamir  menn  voru,  er  þeir 
hugsunarlaust  færðu  hverja  kerlingarbókina  i letur,  sera 
þeim  barst.  Arngrímur  Jónsson  hinn  lærði  getur  um 
flesta  þá  höfunda,  er  ritað  höfðu  um  ísland  á 16.  öldinni. 
Vér  höfum  hér  að  framan  getið  um  flesta  af  hinum  eldri 
höfundum,  en  skulum  hér  að  eins  fljótlega  minnast  á 
nokkra  aðra,  er  rituðu  ura  ísland  á seinni  hluta  16.  aldar. 

Einn  af  þeim  höfundum,  er  Arngrímur  lærði  einna 
optast  getur  um,  er  Gemma  Frisius,  sem  eiginlega  hét 
Reinerus;  hann  var  læknir  og  stærðfræðingur  og  i mikl- 
um  metum  hjá  Karli  keisara  5.;  hann  var  fæddur  i Dock- 
um  á Frislandi  1508  og  dó  1555  (eða  1558).  Gemma 
Frisius  lýsir  landinu  og  eldfjöllunum  likt  og  MUnster,  og 
segir,  að  í eldi  Heklu  geti  hör  ekkí  brunnið;  hann  talar 
um  svipi,  likt  o g Ziegier,  og  um  hafísinn,  og  segir,  að 
ekki  sé  hægt  að  sigla  til  íslands  nema  4 mánuði  af  ár- 
inu  sökum  isa  og  frosta.  Frisius  segir,  að  á íslandi  séu 
4 uppsprettur  með  undarlegri  náttúru ; ein  sé  sjóðandi 
heit  og  breyti  öllu  i stein;  önnur  er  óþolandi  fyrir  kulda 
sakir;  hin  þriðja  er  sætari  en  hunang,  en  hin  fjórða  ban- 
eitruð;  hann  segir,  að  islenzkir  hestar  sé  afarfljótir  og 
geti  hvíldarlaust  runnið  30  milur  í einu ; Frisius  segir  og, 


Digitized  by  Googie 


1K2 


að  á íslandi  séu  þeir  margir,  er  leika  svo  vel  á hörpu, 
að  þeir  lokka  til  sín  fiska  og  fugla  og  veiða  þá  svo.1 
Þetta  er  sama  sagan,  sem  kemur  fram  i myndunum  á 
landsuppdrætti  Olaus  Magnusar. 

Hieronymus  Cardanus  (f.  í Pavia  1501,  dó  í Róm 
1576)  var  merkur  vísindamaður;  hann  fékkst  viðnáttúru- 
fræði,  stærðfræði,  læknisfræði  og  heimspeki,  og  gjörði 
ýmsar  ágætar  uppgötvanir  i stærðfræði  og  læknisfræði; 
hann  var  mjög  einkennilegur  maður,  ákafur  i lund  og 
sérvitur  og  ekki  við  eina  fjölina  felldur;  hann  gjörði  til- 
rauuir  til  þess  að  útrj'nia  ýmis  konar  hjátrú,  en  gat  þó 
eigi  alveg  hafið  sig  yfir  tíðarandann  og  var  sjálfur  i aðra 
röndina  mjög  auðtrúa.*  í einni  af  bókum  sinum  getur 
Cardanus  um  draugagang  á íslandi  og  fer  þar  auðsjáan- 
lega  eptir  Ziegler;  hann  kemst  svo  að  orði:  »íslending- 

ar  halda,  að  þeir  sjái  ættingja  sína,  sem  dánir  eru,  og  að 
þeir  faðmi  þá,  en  segja,  að  þeir  þá  hverfi.  Á íslandi  er 
mjög  mikið  af  jarðbiki;  menn  lifa  þar  enn  á ávöxtum, 
rótum,  möluðum  fiskum  og  vatni ; með  þvi  eyjan  liggur 
i ishafinu,  getur  korn  eigi  þroskazt  þar  sökum  ógurlegs 
kulda,  hvað  þá  heldur  vín.  Þar  verða  svipirnir  sökum 
mataræðisins,  loptsins,  jarðvegsins  og  kuldans  einna  á- 
þreifanlegastir.  Sökum  þéttleika  loptsins  og  gufunnar, 
sem  samandregin  er  af  kulda,  reika  svipirnir  þar  ekki 
siður  en  í skýjunum ; þessum  svipum,  sem  eru  tilkomnir 
af  villu,  ótta  og  umhugsun,  heldur  hið  þétta  og  jarðlega 
lopt,  þar  til  þeir  verða  skynjanlegir;  af  þvi  ímynda  þeir 

l)  Eg  hefi  ekki  haft  fyrir  mér  rit  eptir  Gemma  Frisius  sjálfan, 
en  hefi  farið  eptir  því,  er  Arngrimur  lœrði  segir  um  hann  ( *Com- 
mentarius  de  Islandia*.  Eitt  af  helztu  ritum  hans  er  »Charta  sive 
totius  orbis  descriptio*.  Öll  rit  hans  (opera  collecta)  eru  gefin  út  í 
Frankfurt  1582.  8vo. 

*)  Það  er  sagt  um  Cardanus,  að  hann  hafi  reiknað  út  dauða- 
dag  sinn,  en  þegar  spádómur  hans  œtlaði  ekki  að  rætast,  svelti 
hann  sig  til  bana,  svo  ekki  sæist,  að  honum  skeikaði;  liklega  er 
þetta  þó  að  eins  þjóðsaga.  Um  æfi  Cardanusar  og  uppgötvanir  má 
lesa  í A.  fíeller : Geschichte  der  Physik.  Stuttgart  1882  • I.,  bls. 
323-820. 


Digitized  by  Google 


153 


sér,  að  þeir  sjái  þá  o g tali  við  þá.  Þeir  ætla,  að  þeir 
sjái  kunningja  og  framliðna  menn,  af  þvi  þeir  vita,  að 
lifandi  menn  eru  þar  eigi,  og  af  þvi  þeir  hverfa,  er  þeir 
eru  faðmaðir,  því  enginn  ætlar,  að  ókennd  mynd  t.  d. 
•chimæra*  eða  »hippocentaurus«,  sé  i skýjunum,  því  öll 
myndbrevting  verður  eptir  þekktum  hlutum.  En  hvers 
vegna  svara  vofur  þessar,  að  þær  ætli  til  Heklufjalls? 
Hekla  er  fja.ll  á þessari  ey,  sem  brennur  við  og  við  á 
sama  hátt  eins  og  Etna  á Sikiley;  þess  vegna  hafa  þeir 
mvndað  sér  þá  sannfæringu,  að  sálir  hreinsist  þar,  en 
aðrir  bæta  ósannindum  við  söguna,  svo  að  þeir  verði 
ekki  álitnir  óáreiðanlegir  og  komist  i missögn.  Annað 
eins  og  þetta,  sem  opt  er  sagt  að  gerist  á íslandi,  kem- 
ur  og  fyrir  alstaðar  annarsstaðar,  þó  sjaldan  sé«.>  Það 
er  ekki  gott  að  komast  fram  úr  þessu  hálfvisindalega 
moldviðri,  en  meiningin  á vist  að  vera  sú,  að  svipir  þeir, 
sem  Islendingar  sjái,  séu  ekki  annað  en  missýningar,  er 
verði  af  eðlilegum  orsökum.  Nokkru  seinna  segir  lika 
Cardanus:  »Á  sandeyðimörkum  Egyptalands,  Eþiópiu  og 

Indlands,  þar  sem  sólarbruni  er  mikill,  leika  þessar 
mvndir  og  þessir  svipir  á ferðamenn,  alveg  eins  og  á 
Islandi*.  Cardanus  heldur  því  auðsjáanlega,  að  svipir  og 
draugar,  er  menn  þykjast  hafa  séð,  séu  ekki  annað  en 
missýningar  og  hyllingar,  og  er  hann  i því  langt  á und- 
an  samtiðarmönnum  sinum,  því  allflcstir  trúðu  þvi  í þá 
daga,  að  þetta  væru  draugar  og  púkar,  sem  sloppið  hefðu 
út  úr  hreinsunareldinum  eða  viti,  en  væru  nú  að  »fri- 
lysta«  sig  á jörðunni  og  gjöra  mönnum  skráveifur.  í 
annari  bók  nefnir  Cardanus  lika  Island  og  getur  þess,  að 
Islendmgar  gjöri  brauð  úr  þurkuðum  fiski.2  Caxpar  Peu- 
cerux  tengdasonur  Melanchtons,  var  af  allt  öðru  sauðahúsi 
en  Cardanus,  enda  dettur  honum  ekki  i hug  að  efast  um, 
að  til  séu  draugar  og  árar.  C.  Peucerus  var  læknir;  hann 

‘)  H.  Cardani:  De  subtilitate  libri  XXI.  Basileæ  1611.  8vo  , 
bls.  952-954. 

*)  H.  Cardani:  De  rerum  varietate  libri  XVII.  Basileæ  1581. 
8vo.,  bls.  34. 


Digítized  by  Google 


154 


var  fæddur  í Lausitz  1525  og  dó  1602;  hann  heflr  ritað  dá- 
lítiðura  Heklu:  »Áíslandi  er  fjallið  Hekla;  þar  er  ógurleg 
gjá  eða  öllu  fremur  vítisdjúp;  þar  kveður  við  af  eymdarlegu 
og  grátlegu  veini,  svo  raddir  hinna  kveinandi  heyrast 
rúma  milu  allt  i kring.  Kring  um  þes8a  gjá  fljúga  hópar 
af  kolsvörtum  bröfnum  og  gömmum,  og  ætla  ibúarnir,  að 
þeir  verpi  þar.1  Á þvi  fjalli  Bpretta  upp  tvær  lindir;  er 
vatnið  i annari  svo  kalt  og  i hinni  svo  óþolandi  heitt,  að 
yflrgengur  allt  eðli  náttúrunnar.  Alþýða  manna  er  sann- 
færð  um,  að  þar  sé  niðurgangur  til  helvitis,  þvi  þeir  vita 
það  af  langri  reynslu,  að  ef  orustur  eru  háðar  einhver- 
staðar  i heiminum  eða  þegar  blóðug  vig  eru  framin,  þá 
heyrist  þar  ógurlegur  hávaði,  óp  og  ýlfran*.* 

Nathan  Chythrœus  segir  frá  íslandi  hér  um  bil  á þessa 
leið:  »Við  eyju  þessa  er  ótölulegur  grúi  fiska  og  veiða 

ibúarnir  þá  á vetrum  og  þurka  þá  i norðanvindi  oghræði- 
legum  gaddi,  þvi  á ey  þessari,  sem  liggur  undir  heim- 
skautsbaug,  er  nistandi  kuldi.  Þegar  vorar,  koma  þangað 
Englendingar,  Þjóðverjar  og  íbúar  ýmsra  annara  landa, 
til  þess  að  kaupa  þenna  freðna  fisk  og  gefa  fyrir  hann 
mjöl  og  öl.  Fiskar  þessir  eru  svo  harðir,  að  það  verður 
að  berja  þá  á steini  með  járnhömrum;  siðan  eru  þeir  i 
tvo  daga  bleyttir  i vatni  og  svo  eru  þeir  etnir  með  smjöri. 
Fiskafjöldinn  er  eigi  að  eins  mikill  við  þessa  ey,  heldur 
um  allt  »skyþiska«  hafið,  og  eru  nokkrir  svo  stórvaxnir, 
að  þeir  eru  líkari  sjóskrýmslum  en  fiskum.  Nokkrir  þeir, 


')  Til  samanburðar  mA  hér  setja  það,  sem  sagt  er  i Flateyjar- 
annál  um  Heklugosið  1841:  >menn  fóru  til  fjallsins,  þar  sem  upp- 
varpit  var  ok  beyrðist  þeim  sem  bjargi  stóru  vœri  kastat  innan  um 
fjallit.  Þeim  sýndust  fugiar  fljúga  í eldinum  bœði  sméir  ok  stórir 
ok  með  ýmsum  látuin;  hugðu  rnenn  vera  sálir«.  Islenzkir  annálar. 
Kristiania  1888,  bls.  401. 

*)  C.  Peucerui:  Coinmentarius  de  præcipuis  generibus  divina- 
tionum.  Witeberg®  1576.  8vo.  fol.  144  a-b.  I þessari  bók  eru  lang- 
ar  klausur  um  ára  og  anda  og  öll  þeirra  mörgu  illvirki  i heimin- 
um  (sbr.  t.  d.  fol.  80  o.  s.  frv.).  Hugsunarháttur  þátimans  var  svo 
olikur  þvi,  sem  nu  er,  að  oss  er  nærri  ómögulegt  að  skilja  i þvl, 
hve  einfaldir  og  auðtrúa  menntaðir  menn  i þá  daga  gátu  verið. 


Digitízed  by  Google 


m 

sem  siglt  hafa  um  þessi  höf,  segja,  aft  þar  sjáist  »múr- 
enur«,  svipaðar  höggormum,  svo  stórar,  að  þœr  ráðast  á, 
skip,  gripa  háseta  eða  farþegja  og  eta  þá.  íbúarnir  á 
þessari  ey  gjöra  sér  hús  neðanjarðar  og  hlaða  veggína 
úr  hvalbeinum;  þar  er  mikil  vöntun  á trjávið,  því  þar 
vaxa  að  eins  á fáum  stöðum  örsmáar  hríslur.  Drottinn 
veitir  þeim  samt  nógan  trjávið  árlega,  því  þangað  reka 
vindar  aft  strðndunum  fjölda  mörg  tré  eins  og  skipsfleka 
úr  norðurátt;  þnft  eru  margs  konar  stór  og  löng  tré,  og 
hafa  hvirfllvindarnir  rifið  þau  upp  með  rótum;  þenna 
rekavið  nota  ibúarnir.  Auk  þess,  segja  þeir,  að  þarheyr- 
ist  til  anda,  sera  ávarpa  hver  annan  og  kalla  hver  ann- 
an  eiginnöfnum;  stundum  birtast  þeir  lifandi  mönnum  og 
er  sagt  um  andana,  að  þeir  segi  þeim  til  sín  og  hverjir 
þeir  séu.  Sumstaðar  á þessari  ey  brýzt  út  hræðilegur 
eldur,  kastast  langt  upp  og  hringsnýst;  enn  fremur  segja 
ibúar  eyjar  þessarar,  að  margt  annað  sé  þar  undarlegt 
aft  sjá  og  heyra,  en  eg  sleppi  þvi,  til  þess  ekki  að  verða 
of  langorður*.1 

Vér  höfum  áður  getið  þess,  að  kortagjörðin  tók  mikl- 
um  framförum  á 16.  öld;  voru  það  einkum  þýzkir  land- 
fræðingar,  sem  fremstir  voru  i þeirri  mennt;  Þjóðverjar 
voru  þá  á undan  flestum  i myndagjörð  og  tréskurði  og 
áttu  marga  framúrskarandi  stærðfræðinga  og  stjörnufræð- 
inga,  en  list  og  visindi  urðu  að  sameinast,  til  þess  að  korta- 
gjörðip  gæti  komizt  i viðunanlegt  horf.  Sextánda  öldin 
er  i visindalegu  tilliti  raikil  framfaraöld;  innan  um  hjA 
trúna  og  kreddurnar  sprettur  upp  hinn  frjóvsamasti  ný- 
græðingur  lista  og  vísinda.  Oerhard  Mercator  (1512-1094) 
var  fremstur  allra  landfræðinga  á þeirri  öld;*  hann  kom 
stærðfræðisreglu  á stiganet  landabréfanua  og  var  þá  raiklu 
til  vegar  komið.  í fyrstu  komst  þó  einungis  lag  á upp- 
drætti  þeirra  landa,  sem  bezt  voru  kunn;  uppdrættir 

*)  Ifathan  Chythreus:  Variorura  in  Europa  itinerura  deliciæ 
seu  inscriptionum  monuraenta.  Ed.  III.  1606.  8vo , bls.  605-606. 

*)  Gerbard  Kreiner  genaunt  Mercator  der  deutsche  Geograph 
von  Dr.  Breusing.  Duisburg  1869. 


Digitized  by  Google 


1/56 


Mercatorö  af  Mið-Evrópu  eru  ágætlega  nákvæmir,  en  hin 
fjarlægari  lönd  á endimörkum  jarðar  voru  enn  sem  fyrr 
dregin  upp  eptir  óljósum  fregnum  og  samkvæmt  rugluð- 
um  hugmyndum  þátimans;  þar  var  heldur  ekki  hægt  að 
styðjast  við  neinar  mælingar.  Þegar  Mercator  dó,  eign- 
aðist  Jodocus  Hondius  (1563-1611)  eirplötur  þær,  er  Mer- 
cator  hafði  stungið,  og  gaf  hann  siðan  út  uppdráttasafn 
Mercators  og  jók  ýmsu  við.  Um  þessar  mundir  fór  korta- 
gjörðin  að  dragast  til  Niðurlanda,  og  á 17.  öld  komu  hin 
stærstu  og  beztu  kortasöfn  út  á Hollandi.  Vinur  Merca- 
tors,  Abraham  Ortelius  (f  1598),  var  framarlega  i flokki 
þessara  landfræðinga;  hann  gaf  út  safn  af  landsuppdrátt- 
um  1570,  sem  hann  kallaði  »Theatrum  orbis«,  og  naut 
við  útgáfuna  stvrks  Mercators  vinar  síns.  Af  þessum 
landabréfum  komu  út  margar  útgáfur,  og  i 4.  útgáfunni 
er,  meðal  annars,  uppdráttur  af  íslandi,  sem  ber  langt  af 
öllum  þeirn,  sem  áður  höfðu  verið  til.  Ortelius  segist  hafa 
fengið  þetta  íslandskort  frá  Anders  Sörensen  Vedel,  merk- 
um  dönskum  sagnaritara,  en  það  er  fullsannað,  að  upp- 
drátturinn  er  eptir  Guðbrand  biskup  Þorláksson,  og  mun- 
um  vér  síðar  geta  nánar  um  það  mál.  Þessi  íslands-upp- 
dráttur  endurtekst  eptir  þetta  i öllum  kortasöfnum  á 17. 
öld,  þó  stundum  með  litilfjörlegum  breytingum.  Veruleg 
endurbót  á uppdrætti  íslands  kemur  ekki  fyrr  en  1734, 
þegar  Knopf  gjörði  uppdrátt  sinn. 

I bók  Ortelíusar  er  allöng  lýsing  á íslandi;1  þar  er 
ýmsu  safnað  saman  úr  bókum  og  líka  vitnað  í hið  fyrsta 
rit  Arngrims  lærða  (Commentarius  de  Islandia);  þó  trúir 
Ortelíus  ýmsum  skrípasögum  hinna  eldri  höfunda;  hann 
gjörir  ölluin  höfundum  jafnt  undir  höfði ; frásögnin  er  þvi 
blendingur  af  röngu  og  réttu.  Lýsing  Ortelíusar  er  þó 
mikið  betri  en  margar  aðrar,  er  út  komu  um  sama  leyti 
eða  jafnvel  seinna,  t.  d.  lýsing  Blefkens.  í mörgum  bók- 
um  og  uppdráttasöfnum  er  íslandslýsing  Ortelíusar  síðar 
notuð,  þvi  hver  etur  eptir  öðrum.  Fyrst  getur  Ortelius 


')  A.  Ortelii:  Theatrum  orbis  1596,  bls.  103. 


Digitized  by  Googie 


157 


ura  Aðalbert  Brimabiskup  og  áhrif  hans  á kristni  íslend- 
inga,  og  fer  þar  eptir  Adam  frá  Bremen ; síðan  getur 
hann  þess,  að  raargir  kaili  ísland  Thule,  en  segir  það  sé 
eigi  rétt,  en  heldur  að  Thule  sé  á Skandinavíuskaga  og 
vitnar  einkura  í Prokopíus. 

Ortelius  talar  fyrst  um  nöfn  íslands  og  segir  það  sé 
kallað  ísland,  Snffeland  og  Garðarshólmi;  hann  segir,  að 
landið  sé  100  þýzkar  mílur  á lcngd,  en  það  sé  að  mestu 
leyti  óræktað  og  fjöllótt,  og  fyrir  norðan  geti  runíiar  ekki 
vaxið  sökum  harðra  norðanvinda.  ísland  komst  undir 
Noregskonung  um  1260  og  konungurDana  ogNorðmanna, 
sendir  þangað  landstjóra  á ári  hverju  og  hlýða  Islending- 
ar  þeim,  eins  og  þeir  fyrrura  hlýddu  biskupum  sinum; 
ísland  byggðist  fyrst  á dögum  Haralds  hárfagra;  heldur 
Ortelius,  að  það  hafi  líklega  verið  um  árið  1000,  en  þó 
getur  hann  þess,  að  Arngrimur  Jónsson  telji  upphaf  ís- 
lands  byggðar  874.  Ortelius  getur  þess  enn  fremur,  að 
hann  hafi  lesið  i riti  Zeni-bræðra,  að  Zichmni  Frislands- 
konungur  hafi  ráðizt  á ísland,  en  orðið  frá  að  hverfa, 
Þvi  næst  segir  Ortelíus,  að  ísland  skiptist  i 4 fjórðunga, 
og  nefnir  nöfn  þeirra;  þareru  tvö  biskupsdæmi,  Skálholt 
og  Hólar,  og  skóli  við  hvorn  biskupsstólinn ; því  na*st  tel- 
ur  hann  klaustrin  og  eru  nöfnin  mjög  bjöguð ; segir  hann, 
að  Vedel  hafi  skrifað  sér,  að  þarséu  auk  þess  325  kirkj- 
ur.  Ortelius  getur  þess,  að  Kranz  og  aðrir  höfundar  segi, 
að  íslendingar  búi  i hellum  og  holi  sér  híbýli  inu  í fjalls- 
hliðar,  en  sumir  byggi  sér  hús  úr  hvalbeinum;  þó  bætir 
hann  við,  að  Arngrímur  segi,  að  íslendingar  byggi  sér 
hús  úr  tré,  hnausum  og  grjóti,  og  séu  sum  þeirra  stór  og 
dýr.  Ortelíus  segir,  að  Islendingar  tali  Cimbra-raál  eða 
gamla  þýzku,  og  segist  hann  hafa  séð  islenzka  bibliu 
prentaða  á Hólura  1584.  Stórgripir  eru  ekki  aðrir  á ís- 
landi  en  hestar  og  naut;  þar  eru  engin  tré,  nema  birki 
og  einir,  en  gras  er  þar  svo  mikið,  að  þvi  er  allir  höf- 
undar  segja,  að  það  verður  að  reka  féð  af  högunum,  svo 
það  ekki  kafni  af  fitu.  Á íslandi  vex  ekkert  korn,  en 
menn  lifa  mest  á fiski,  er  þeir  þurka  og  berja,  svo  þeir 


Digitized  by  Google 


Iðd 


verða  nærri  að  méli  og  nota  þeir  þá  i brauðs  stað.  Til 
forna  drukku  íslendingar  eingöngu  vatn,  en  siðan  kaup- 
menn  fóru  að  fiytja  þeim  vín,  þola  þeir  ekki  að  smakka 
blávatn.  Hamborgarar  og  Brimabúar  koma  þar  árlega 
og  fiytja  til  íslands  mjöl,  brauð,  öl,  mjöð  og  brennt  vín, 
en  Englendingar  fiytja  þangað  ódýra  ullar-  og  líndúka, 
járn,  stál,  tin,  kopar,  silfur,  gull-  og  silfurpeninga,  hnifa, 
skó,  kvennhúfur  og  kápur  og  hatta ; þeir  flytja  einnig  við, 
er  íslendingar  byggja  úr  hús  sin  og  báta.  Fyrir  þetta 
láta  íslendingar  vaðmál,  ógrynni  af  brennisteini  og  fjarska 
mikið  af  hörðum  fiski;  kemur  fiskurinn  mesturað  sunnan 
og  vestan,  en  grasvöxtur  er  einna  mestur  fyrir  norðan 
og  austan,  og  því  flyzt  þaðan  nauta-  og  sauðakjöt,  smjör 
og  ull.  Þar  fást  og  viliidýraskinn,  hvítar  tóur  og  fálkar 
o g hestar,  sem  flestir  eru  skeiðhestar.  Naut  og  kýr  eru 
allar  kollóttar  á íslandi,  en  sauðkindur  ekki.  Þessu  næst 
talar  Ortelíus  um  Heklu,  um  draugasögur  Zieglers,  um 
»drollos«  eða  tröll  og  annað  því  likt;  hann  nefnir  hver- 
ina,  er  geri  allt  að  steini,  og  ölkeldurnar,  og  segir,  að  á 
íslandi  sé  svo  eitruð  uppspretta,  að  ef  elnhver  smakkar 
á vatninu,  þá  dettur  hann  dauður  niður;  að  lokum  getur 
hann  þess,  að  það  sé  algeng  bjátrú,  að  sálir  dauðra  manna 
séu  fluttar  til  íslands  (liklega  til  pyndingar  i hreinsunar- 
eldi  eldfjnllanna  eða  innan  um  hafísinn,  eins  og  sumir 
segja). 

Skýringar  þær,  sem  fylgja  uppdrætti  Ortelíusar,  eru 
mest  um  illhveli  og  skrýmsli;  það  var  tizka  i þá  daga, 
að  prýða  landabréfln  með  myndum  af  alls  konar  óvætt- 
um  o g ófreskjum.  Það  er  auðséð  á skýringum  þessum, 
að  aðalefni  þeirra  er  komið  beina  leið  frá  Islandi.  Fyrst 
er  talað  um  náhvalinn;  hver  sem  etur  kjöt  hans,  deyr 
strax ; hann  heflr  7 álna  langa  tönn  standandi  fram  úr 
höfðinu  o g hafa  sumir  selt  hana  sem  einhymingshorn;1 

l)  Náhvalstennur  voru  i þá  daga  seldar  dýrum  dómum  sem  lyf 
gegn  eitri,  og  héldu  menn  þær  væri  horn  af  dýri  nokkru  eða  skrýmsii, 
sem  kallað  var  einhyrningur,  og  rituðu  lærðir  menn  opt  um  þetta 
dýr.  Hér  er  í fyrsta  sinní  skýrt  rétt  frá  því,  úr  hvaða  dýri  bornið 


Digitized  by  Googl 


159 


menn  halda,  að  hún  sé  góð  móti  eitri;  skepna  þessi  er40 
álna  löng.  Reyðarhvalir  eru  130  Alna  langir  og  tann- 
lau6ir;  kjöt  þeirra  er  gott  til  átu  og  spikið  læknar  marga 
sjúkdóma;  á búrhvelinu  er  hausiun  stærri  en  skrokkurinn 
allur;  það  hefir  margar  og  sterkar  tennur;  enn  freraur 
getur  hann  um  sverðfiska,  hrosshveli,  skötuhval,  sænaut, 
steypireyði,  stökkul,  rostung  o.  fi.,  nefnir  öll  þessi  dýr 
með  ísienzkum  nöfnum  og  er  fslenzkur  blær  á frásögn- 
inni  um  þau ; að  lokum  getur  hann  um  rekaviðinn,  haf- 
isinn  og  hvitabirni,  og  endar  með  kvæði  um  ísland  eptir 
Erasmus  Michaelis.  Ennfremur  eru  þar  nokkrar  útskýr- 
ingar  á islenzkum  nöfnum,  er  á uppdrættinum  standa ; 
er  af  þessu  og  öðru  augljóst,  að  uppdrátturinn  er  kominn 
frá  Islandi,  og  i þá  daga  var  enginn  íslendingur  nema 
Guðbrandur  biskup  fær  um  að  búa  til  landabréf.  í »Atlas 
minor*  eptir  Gerard  Mercator,  er  I.  Hondius  gaf  út,1  er 
þessi  lýsing  Orteliusar  prentuð  því  nær  orðrétt;  þessi  bók 
var  mjög  mikið  notuð  og  margir  tóku  kafia  um  ísiand 
aptur  úr  henni. 

II.  Enn  um  viðskipti  Islendinga  við  þjóðverja. 

Gories  Peerse,  Blefkenius,  Fabricius. 

Á íjórða  áratugi  15.  aldar  stóð  verzlun  Þjóðverja  á 
íslandi  með  sem  mestum  blóma.  Um  það  leyti  var  ó- 
friður  mikill  i Danmörku  (greifastriðið)  og  tóku  Hansa- 
menn,  sem  kunnugt  er,  mikinn  þátt  i þessari  styrjöld, 

ar,  og  að  það  er  ekki  horn,  heldur  tönn,  og  er  sá  f'róðleikur  eflaust 
komúrn  frá  Guðbrandi  biskupi  til  Orteliusar.  Árið  1638  skrifaði 
011  Worrn  ritgjörð  um  þetta  efni:  »An  os  illud  quod  vulgo  pro 

comu  monocerotis  venditatur  verum  sit  unicornm?  og  seinna  gaf 
Thomas  Bartholin  út  bók : »De  unicornu  1616«;  höfðu  þeir  báðir 

áður  spurzt  fyrirá  íslandi  um  hvali  þessa  og  fengið  þaðan  lýsing- 
ar,  tennur,  hauskúpur  o.  fl.  (sbr.  Epistolae  O.  Wormii  I.,  bls.  104-106, 
106,  118-14;  117-18). 

‘)  Atlas  minor  Gtrardi  Mercatoria  a I.  Hondio  pturimis  œneis 
tabulis  auctus  atque  illustratus.  Amstelodami  1607.  Grallarabrot, 

án  blaða-  eða  blaðeiðutais. 


Digitized  by  Google 


160 


enda  var  verzlunarkeppni  ein  af  aðalorsökum  ófriðarins; 
höfðingjar  Dana  höfðu  þá  við  öðru  að  snáast  en  að  skipta 
sér  af  verzlun  á íslandi,  svo  Þjóðverjar  gátu  stundað 
hana  eins  og  þeir  vildu;  Kristofer  greifi  af  Oldenburg  gaf 
jafnvel  Markus  Meyer  einum  af  foringjura  Hansamanna 
ísland  að  léni,1  en  ekki  entist  Meyer  hamingja  né  aldur 
til  að  hagnýta  sér  þetta  embætti.  Þjóðverjar  höfðu  þá  opt 
vetrarsetu  á Islandi,  án  þess  nokkuð  væri  amazt  við 
þeim  af  stjórnarinnar  hálfu,  en  brösótt  áttu  þeir  enn  sem 
fyrrura  við  Englendinga. 

Verzlun  Englendinga  hafði  þá  mjög  hnignað,  en  fiski- 
veiðar  þeirra  voru  í uppgangi;  Þjóðverjar  fengust  mikið 
minna  við  þilskipaveiðar.  í byrjun  aldarinnar  (árið  1500) 
er  það  ákveðið  með  dómi,  að  taka  skuli  þá  Englendinga 
fasta,  sem  fiski  meðlóðumvið  strendurnar,  en  eigi  verzli;* 
en  slikt  hefir  eflaust  aldrei  verið  framkvæmt.  Flestir 
Englendingar  hafa  eflaust  fiskað  leyfislaust  við  ísland; 
þó  eru  þess  dæmi,  að  sumir  sækja  um  leyfi  til  Danakon- 
ungs;  1592  fær  t.  d.  Remund  Ringe  frá  Harrwich  eptir 
beiðni  Elisabethar  drottningar  leyfi  Danakonungs  til  þess 
að  fiska  við  ísland  í 7 ár,  og  koma  inn  á hverja  höfn, 
sem  hann  vill.8  1532  13.  október  ritar  Friðrik  I.  Dana- 
konungur  Hinriki  VIII.  Englakonungi,  og  kvartar  undan 
yfirgangi  enskra  fiskimanna  á fiskistöðvum  við  ísland,  og 
er  af  því  bréfi  auðséð,  að  fiskiveiðar  Englendinga  hafa 
þá  þegar  verið  orðnar  mjög  miklar.4  Englendingar  hafa 
úr  þessu  miklu  minni  verzlunarviðskipti  við  íslendinga 
en  fyrr,  en  halda  sér  á duggum  fyrir  utan  strendur 
landsins,  og  koma  að  eins  við  og  við  inn  á hafnir.  Enska 
stjórnin  reyndi  á ýmsan  hátt  að  styðja  þenna  atvinnuveg; 
1548  var  með  lögum  bannað  að  leggja  nokkurn  skatt  á 
atvinnu  þeirra  skipstjóra  og  háseta,  sem  fiskuðu  við  New- 

*)  E.  Baasch:  Forschungen  zur  hamburgischen  Handelsge- 

schichte  I.,  bls.  31  og  136.  Sbr.  Safn  til  sögu  íslands  II.,  bls.  676. 

*)  Finnur  Jónsson:  Historia  ecclesiastica  H.,  bls.  247. 

*)  Magnús  Ketilsson:  Forordninger  II.,  bls.  148-60. 

4)  E.  Baaach:  Hamb.  Handelsgesch.  I.,  bls.  59. 


Digilized  by  Google 


161 


foundland  og  Island.1  Eflaust  hafa  fiskiskip  ýmsra  ann* 
ara  þjóða  i þá  daga  fiskað  við  Island,  þó  litt  sé  þess  get- 
ið  í íslenzkum  bókum;  Englendingar  voru  á 16.  öld  eng- 
anveginn  einirum  hituna  hér  norður  i höfum.*  1613  er 
getið  um  18  gaskónsk  hvalveiðaskip,  er  komu  fyrir  vest- 
an,  og  1614  og  1615  gerðu  Spánverjar  strandhögg  og 
rændu  á Vestfjörðum,  og  hefndu  íslendingar  sin  grimmi- 
lega;s  eins  eru  til  sagnir  um  Spánverja  á AustQörðum.4 

Þjóðverjar  höfðu  litla  þiiskipaútgjörð,  en  þeir  héidu 
opt  úti  róðrarskipum  i verstöðunum,  uns  það  var  bann- 
að  1544;  um  það  leyti  var  farið  að  festast  ýmislegt  ófrelsi, 
hvað  snerti  útgjörð  skipa  og  kvaðir  kotunganna,  og  hafði 
það  sem  kunnugt  er  hin  verstu  áhrif  á sjóþorpin;  1511 
lét  Stefán  biskup  dæma  róðrarkvaðir  á landseta  staðar- 
ins;5  höfuðsmenn,  kaupmenn  og  jarðeigendur  tóku  fljótt  i 
sama  strenginn. 

Þegar  Kristián  III.  var  orðinn  fastur  i sessi  i Dan- 
mörku,  tók  brátt  að  sverfa  að  verzlunarfrelsi  Þjóðverja  á 
Islandi,  enda  átti  konungur  þeim  grátt  að  gjalda  fyrir  ó- 
vináttu  þá,  sem  þeir  höfðu  sýnt  honum  i greifastriðinu; 
Norðurlandabúar  voru  og  orðnir  leiðir  á verzlunarofriki 
Hansastaðanna,  og  fóru  nú  að  reyna  að  bjarga  sér  sjálf- 

')  J.  R.  Forgter:  Geschichte  der  Entdeckungen  und  Schif- 
fahrten  im  Norden.  Frankfurt  a.  0.  1784,  bls.  838. 

*)  Til  satnanburðar  má  geta  þess,  aö  Anton  ParkhurU,  skipstjóri 
frá  Bristol,  segir  i skýrslu  um  íiskiveiðar  við  New-foundland  1678, 
að  þar  hafi  þá  árlega  komið  til  fiskiveiða  60  skip  ensk,  100  skip 
spðnsk  (5-6000  sraálestir)  og  20-30  skip  baskisk,  er  eingöngu  fengust 
við  hvalaveiðar;  auk  þess  komu  þar  50  skip  frá  Portúgal  (3,000 
smálestir)  og  150  skip  i'rá  Frakklandi,  einkum  Bretagne  (7000  smá- 
lestir)  sbr.  J.  R.  Forster:  Geschichte  der  Entdeckungen,  bls.  889. 

Espólíns  árbækur  V.,  bls.  129,  132,  135-37.  Fróðleg  frásögn 
um  rán  Spánverja  á Vestijörðum  og  um  dráp  þeirra  er  í þætti 
Jóns  Guðmundssonar  lærða  eptir  Gisla  Konráðsson  i hdrs.  J.  S.  nr. 
291.  4to,  bls.  6-43.  Sbr.  Æfidrápa  Jóns  Guðmundssonar  hdrs.  J.  S. 
Fol.  nr.  92.  Sira  Ólafur  Jónsson  á Söndum  kvað  lika  drápu  um 
rán  Spánverja. 

*)  Andvari  IX.  1883,  bls.  74-76. 

*)  Arbækur  Espólíns  III.,  bls.  30-31. 

11 


Digitized  by  Googl 


162 


ir.  Um  langan  tima  höfðu  Þjóðverjar  óátalið  rekið  verzl- 
un  á íslandi,  haft  þiir  vetrarsetu  og  útgjörð  til  fiskiveiða; 
en  nú  fer  danska  stjórnin,  er  henni  vex  fiskur  um  hrygg, 
að  vitna  i forn  bréf  og  fornar  lagavenjur,  er  banna  út- 
lendum  verzlun  á Islandi;  konungur  skoðar  verzlunina 
sem  eign  krúnunnar,  sem  hann  hafi  einn  yfirráð  yfir,  og 
vill  nú  aptur  ná  rétti  þeim,  sem  undan  var  gcnginn. 
Árið  1542  gefur  konungur  út  bréf,  er  bannar  eptirliggj- 
uruin  og  útlendum  kaupskap  á Islandi,  og  hið  sama  er 
endurtekið  i alþingisdómi  1545. 1 Ennfremur  ræðst  stjórn- 
in  á fiskiútgjörð  Þjóðverja;  1544  krafði  Olti  Stigsson  höf- 
uðsmaður  lögmenn  báða,  Erlend  Þorvarðarson  og  Þorleif 
Pálsson,  til  að  dæma  um  rtskiskip  útlendra  kaupmanna, 
er  þeir  höfðu  rnót  lögum,  en  drógu  landsmenn  til  að  eiga 
hlut  í til  hilmingar  sér;  dæmdu  lögmeun,  að  hvað  skipa 
sem  útlendir  ætti  þannig,  skyldu  falla  hálft  undir  kon- 
ung,  en  hálft  undir  hirðstjórann,  en  íslendingar  lialdi  þvi, 
er  þeir  eiga;  þetta  kölluðu  kaupmenn  ójöfnuð,  og  báru 
fyrir  konung,  en  hann  skaut  því  til  landslaga.  Lauk  svo 
þeim  málum,  að  hirðstjórinn  lét  dæma  konungi  fiskiskip 
þeirra  öll,  hálfan  fimnita  tug,  en  banna  þeim  vetrarlegu 
að  mestu;  sagt  er,  að  Danir  hafi  haldið  skipum  þeirra  í 
tvö  ár  eða  þrjú.8  Hið  sama  var  endurtekið  á þingi  næsta 
ár,  og  voru  þá  viðstaddir  7 skipstjórar  þýzkir  og  5 kaup- 
menn.3  Danir  færa  sig  nú  meira  og  meira  upp  á skapt- 
ið,  og  1547  gjöra  þeir  fyrstu  atrennuua  til  þess  aö  steypa 
verzlun  Þjóðverja;  þá  leigir  Kristián  konungur  4.  janúar 
borgarstjórn  Kaupmannahafnar  alla  tolla  og  tekjur  af 
íslandi  um  10  ár;4  þctta  hafði  þó  minni  áhrif  en  til  var 
ætlazt;  Danir  höfðu  enn  eigi  nóg  afl  til  að  keppa  við 
Þjóðverja. 

Um  miðbik  aldarinnar,  þegar  ófriðuriim  var  milli 

')  Espélíns  árbækur  IV.,  bls.  11.  Magnús  Ketilsson:  Forord- 
ninger  I.,  bls.  248-49.  Lovsamling  for  Island  I.,  bls.  63. 

*)  Espólíns  árbækur  IV.,  bls.  17.  Safn  II.,  bls.  686-87. 

*)  Lovsamling  for  Island  L,  bls.  60-68. 

4)  Maynius  Ketihtsun ; Forordninger  J.,  bls.  255-56,  320-822. 


Digitized  by  Google 


163 


Jóns  Arasonar  og  konungsmanna,  veittu  þýzkir  kaup- 
menn  kaþólskum  mönnum  ýmsan  styrk,  þó  þeir  sjálflr 
væru  lútherskir,  og  opt  voru  þýzkir  menn  í ferðum  með 
Jóni  Arasyni;  hefðu  Þjóðverjar  eflaust  ekki  harmað  það, 
þó  landið  hefði  gengið  undan  Dönura.  í bréfi  15.  sept. 
1550  til  bæjarráðsins  í Hamborg  ber  Danakonungur  Þjóð- 
verjum  á brýn,  að  þeir  hvetji  Islendinga  til  uppreisnar 
og  trúarvillu;1  Danir  héldu  jafnvel,  að  Hamborgarar  hefðu 
verið  milligöngumenn  milli  Jóns  biskups  og  Karls  keis- 
ara,  til  þess  að  reyna  að  ráða  land  undan  konungi.* 
Kristján  skrifari  bar  upp  á Jón  Arason,  að  liann  hefði 
»lofað  og  tilsagt  þeim  Hamborgar-kaupmönnum,  að  hann 
og  hans  synir  skyldu  svo  leika  og  spila  við  þá  Danska, 
að  hér  skyldi  ekki  einn  flnnast  eptir  lifandi  að  vori  kom- 
andic.»  vist  er  það  og  sést  á mörgu,  að  óvinátta  mikil 
hefir  þá  verið  milli  Þjóðverja  og  Dana  hér  á landi,  þó 
ekki  væri  opinber  ófriður,4  enda  var  eðlilegt,  þó  Ham- 
borgarar  reyndu  að  spyrua  á móti,  þegar  reynt  var  að 
bola  þá  burt  úr  landinu.  Var  sifeUt  þref  út  úr  þessu 
miUi  Hamborgara  og  Danakonungs,  en  þó  gátu  kaupmenn 
frá  Kaupmannahöfn  lítið  á unnið;  íslendingar  voru  orðnir 
svo  vanir  þýzku  verzluninni,  að  þeir  eigi  sinntu  Dönum, 
meðan  verzlunarkeppnin  var  nokkurn  veginn  frjáls;  seinna 
var  verzlunin  með  valdboðum  dregin  úr  höndum  Þjóð. 
verja,  enda  voru  þeir  sjálfir  sundurþykkir  sín  á millum, 
því  Hamborgarar  vildu  vera  einir  um  ágóðann  og  öm- 
uðust  t.  d.  við  verzlun  Lilbeck-manna,5  og  svo  var  afl  og 
vald  Hansamanna  þá  stórum  að  réna. 

')  E.  Baasch : Hamb.  Handolsgeschichte  I.,  bls.  35. 

*)  Finnur  Jónsson:  Historia  ecclesiastica  II.,  bls.  674. 

*)  Biskupasögur  H.,  bls.  466. 

‘)  Aí  konungsbréfi  til  Eske  Bilde  1561  um  sendiför  þeirra  Axol 
Jui  og  Kristof'er  Trondssen  til  íslands  sést  meðal  annars,  að  Ham- 
borgarar  haf'a  étt  í brösum  við  Dani  út  úr  verzluninni,  hafa  tekið 
frá  Dönum  fisk  o.  s.  frv.  Magn.  Ketilsson:  Forordn.  I.,  bls.  270. 
Sbr.  Kancelliets  Brevböger  1551-55.  Kbh.  1885-86,  bls.  18.  Safn  til 
sögu  íslands  II.,  bls.  691. 

*)  E.  Baasch  : Hamb.  Handelsgesch.  I.,  bls.  38-39. 

11* 


Digítized  by  Google 


Friðrik  annar  (1559 — 88)  tók  þar  við,  er  Kristián  III. 
hafði  hætt;  hann  skoðar  ísland  sem  sóreign  krúnunnar  og 
reynir  sjálfur  að  hafa  sem  mestan  arð  af  þeim  verzlun- 
vörum,  sem  mest  voru  verðar  á Islandi.  Fyrst  tekur 
hann  undir  sig  brennisteinsverzlunina  á Norðurlandi;  15. 
ág.  1563  keyptu  þeir  Hans  Nielsen  og  Franz  Lauritsson 
brennisteinsnámurnar  nyrðra  af  þeim  Nikulási  og  Vigfúsi 
Þorsteinssonum  fyrir  konung.1  Áður  hafði  Finnbogaætt 
frá  Á8i  í Kelduhverfi  átt  brennisteinsnámurnar,  og  þeir 
Vigfús  og  Nikulás  höfðu  erft  þær  eptir  Þorstein  Finn- 
bogason  föður  sinn.  Hamborgarar  höfðu  fyrrum  keypt 
brennisteininn  og  haft  mikinn  hagnað  af  því;  þóttust  þeir 
þar  missa  mikil  hlunnindi;  sendu  þeír  þá  seudimenn  til 
Danakonungs  1560,  er  þeir  fréttu,  að  hann  ætlaði  að  taka 
af  þeim  brennisteinsverzlunina,  en  það  kom  f'yrir  ekki. 
Samt  sóktu  nokkur  skip  frá  Hamborg  brennistein  til  ís- 
lands,  en  konungur  lét  þá  taka  nokkur  skip  fyrir  Ham- 
borgurum  1 Eyrarsundi  og  annarsstaðar,  og  4.  maf  1562 
neyðast  Hamborgarmenn  til  þess  að  taka  þeim  kostum, 
er  konungur  býður,  og  urðu  þeir  þá  að  afsala  sér  brenni- 
steinsverzluninni  á íslandi.*  Konungur  hafði  síðan  mik- 
inn  ágóða  af  brennisteinsnáminu  á íslandi.3  Um  sama 
leyti  fór  konungur  að  draga  undir  sig  verzlun  með  ýms- 
ar  aðrar  vörur,  þær  sem  mestan  hagnað  veittu;  ljárhag- 
ur  Dana  var  mjög  bágur  um  byrjun  sjöárastrlðsins,  svo 
konungi  veitti  ekki  af  að  rcita  saman  allt  er  hann  gat. 
23.  marz  1562  auglýsir  konungur,  að  hann  ætli  framveg- 
is  sjálfur  að  kaupa  allt  lýsi,  er  fáist  á íslandi,  og  bannar 
að  selja  það  útlendingum,4  og  ári  seinna  (20.  marz)  kem- 
ur  út  konungsbréf,  er  bannar  íslendingum  að  selja  út- 


*)  Espólíns  árbækur  IV.,  bls.  132-38.  Bogi  Benediktsson : Sýslu- 
manna  æfir  I.,  bls.  64,  70-71. 

’)  E.  Baasch:  Hamb.  Handelsgesch.,  bls.  39-42. 

*)  í ritum  lærdómslistafélagsins  IV.  1783.  Kmh.  1784,  bls.  1-48 
hefir  Hannes  biskup  Finnsson  ritað  ágæta  ritgjörð  um  brennisteins- 
verzlun  á íslandi. 

4)  Magnua  Ketilsson : Forordninger  n.,  bls.  10. 


Digitized  by  Google 


165 


lendingum  hesta,  skinnavöru,  rostungstennur  og  hvaltenn* 
ur,  nema  þeir  hafl  áður  boðið  þær  lénsmanni  konungs  og 
hann  hafi  eigi  viljað  kaupa;  hver  sem  braut  þetta  boðorð, 
átti  að  gjalda  jafnmikið  og  vörurnar  voru  verðar,  »og 
þar  til  straffast  sem  við  ber».1  Sama  árið  (1563)  krefst 
konungur  þess,  að  Hamborgarar  borgi  sér  30,000  dali,  er 
áttu  að  vera  heimaumundur  systur  hans;  en  þegar  þeir 
eigi  vilja  borga,  hótar  konungur  þeim  að  banna  alla 
þýzka  verzlun  á íslandi;  samt  varð  ekki  af  þvi,  þó  pen- 
ingarnir  ekki  fengjust.*  Það  er  auðséð  á öllu,  að  kon- 
ungur  finnur  svo  styrk  sinn,  að  hann  þykist  geta  boðið 
Hamborgarmönnum  byrginn,  enda  var  vald  þeirra  þá 
mjög  að  þrotum  komið. 

Xæsta  stig  sem  konungur  stígur  erþað,  að  hann  ekki 
leyfir  ótakmarkaða  verzlun  á íslandi,  heldur  leyfir  sérstök- 
um  mönnum,  þýzkum  eða  dönskum,  að  verzla  á einstök- 
um  höfnum,  en  eigi  annarstaðar;  þessi  siður  hélzt  út  öld- 
ina  og  eru  enn  þá  til  mörg  slik  leyfisbréf  fyrir  einstaka 
menn.  Islenzka  verzlunin  hlýtur  i þá  daga  að  hafa  ver- 
ið  mjög  arðsöm;  það  sést  á þvi,  hve  ólmir  Hamborgarar 
eru  i að  halda  henni  og  vilja  heldur  allt  til  vinna  en 
missa  hana,  og  á þvi,  að  ýmsir  stórhöfðingjar  fá  leyfi  til 
þess  að  láta  verzla  á ýmsum  höfnum;  1585  fær  t.  d. 
Hans  greifi  af  Oldenburg  leyfi  til  þess  að  láta  verzla  á 
Kumbaravogi,  og  1584  fær  Hinrik  erkibiskup  i Bremen 
leyfi  til  þess  að  verzla  á Grundarfirði.  Þetta  útlán  á ein- 
stökum  höfnum  likaði  íslendingum  miður,  og  báðu  stjórn- 
ina  1593  að  leyfa  kaupmönnum  að  sigla  á hverjar  hafn- 
ir,  er  þeir  vildu,  en  landsmenn  fengu  eigi  áheyrn,  Við- 
víkjandi  þessu  atriði  komst  ríkisráðið  svo  að  orði  (Christian 
IV.  var  þá  á barnsaldri);  »Epter  því  það  kann  að  finnaz 
landinu  og  þess  Innbyggiurum  að  vera  til  hins  mesta 
skaða  og  fordiörfunar,  að  það  skule  vera  hvörium  manne 
heimilt  að  sigla  til  iandsins  án  vorra  Passabrefa,  því 

•)  Magnut  Ketilxson : Forordninger  II.,  bls.  18-20.  Lovsamling 
for  Island  I.,  bls.  78-79. 

*)  E.  Baasch:  Hamb.  Handelsgesch.  I.,  bls.  42-43. 


Digitized  by  Google 


Iflfl 

kann  það  f aungvann  máta  tillátaz  eðr  til  vilia  giöraz*.1 
RfkÍ8ráðið  bannar  23.  april  1596  að  selja  útlendum  nokk- 
urn  flsk  eða  aðrar  vörur,  fyrr  en  búið  sé  að  borga  land- 
skuldir  til  konungs,  og  alla  aðra  skatta  og  álögur.*  Þá 
vur  hart  f ári  og  heflr  líklega  gengið  illa  að  ná  inn 
sköttum;  samt  átelur  Jón  lögmaður  1595  á Ökrum  f 
Skagafirði  almenning  fyrir  það,  að  þeir  selji  naut,  sauði, 
vaðmál,  prjónles,  smjör,  lýsi  og  flsk  út  úr  landinu,  en 
taki  aptur  hjá  Þjóðverjum  eintóman  óþarfa.  svo  sem 
strútsfjaðrir,  borðabönd,  bunnflókahatta  og  konupunga;* 
hér  eru  Þjóðverjar  ásakaðir  fvrir  að  flytja  óþarfa,  lfkt  og 
Sverrir  konungur  bar  þeim  á brýn  forðum  daga.4 

Árið  1601  hinn  24.  júli  ritar  Kristián  konungur  4. 
borgarráðunum  í Hamborg  og  Bremen  og  kunngjörir  þeim, 
að  framvegis  vilji  hann  láta  sina  eigin  undirsáta  eingöngu 
njóta  hagnaðar  af  verzlun  á íslandi,  og  árið  eptir,  1602 
20.  apríl,  er  hin  alræmda  einokunarverzlun  leidd  f lög; 
með  því  er  verzlun  Þjóðverja  á íslandi  dauðrotuð  i einu 
höggi.  Árið  1602  var  útrunnið  það  tfmatakmark,  sem 
ákveðið  var  f leyfisbréfunum  flestum,  og  því  komst  ein- 
okunin  einmitt  á þetta  ár;  þó  var  levfistiminn  ekki  al- 
staðar  útrunninn;  í Hafnarflrði  máttu  Þjóðverjar  t.d.  enn 
þá  verzla  f tvö  ár.  Verziun  Dana  varð  fljótt  mjög  illa 
þokkuð,  og  var  þegar  f fyrstu  byrjun  almenn  óánægja 
og  kvartanir  um  land  allt.  Sumrin  1602  og  1603  fengu 
Þjóðverjar  leyfi  til  að  sigla  til  þeirra  hafna,  sem  þeir 
höfðu  áður  haft,  til  þess  að  ná  inn  skulduru,  en  enga 
verzlun  máttu  þeir  reka;  1608  voru  verzlunarhús  Þjóð- 
verja,  þau  er  eptir  stóðu,  rifin  eða  brotin  niður.  Þannig 
lauk  verzlun  Þjóðverja  á íslandi;  samt  komu  mörg  þýzk 
skip  hingað  eptir  það  árlega  um  langt  árabil,  þvi  borg- 
arar  í Málmey,  Kaupmannahöfn  og  Helsingjaeyri,  er  lcigt 
höfðu  verzlun  á íslandi,  urðu  að  taka  á leigu  þýzk  skip 

')  Magnús  Ketilsson : Forordninger  II.,  bls.  167. 

*)  Lovsaraling  for  Island  I.,  bls.  135. 

*)  Árbækur  Espólins  V.,  bls.  80-81. 

4)  Fornmannasögur  VIII.,  bls.  250-51. 


Digitized  by  Coogle 


1«7 


o g þýzkar  skipshafnir,  af  þvi  þeir  gátu  ekki  rekið  verzl- 
un  til  íslands  af  eigin  ramrnleik,  og  auk  þess  urðu  þeir 
að  selja  vörur  sínar  í Hamborg  eða  með  milligöngu  þýzkra 
kaupmanna;  þannig  gekk  arðurinn  af  islenzku  verzlun- 
inni  ekki  úr  greipum  Þjóðverja,  þó  þeir  misstu  réttinn 
til  beinnar  verzlunar;  skcllirnir  mestu  lentu  á íslenzkri 
alþýðu:  hún  varð  að  borga  beinlinis  og  óbeinlinis  allan 
þann  kostnað,  sem  þessi  nýi  danski  verzlunarmilliliður 
hafði  í för  með  sér;  hún  fékk  verri  og  dýrari  vörur,  og 
varð  að  þola  hið  þrælslegasta  ófrelsi  i öllum  viðskiptum. 

Hér  höfum  vér  ritað  þetta  stutta  ágrip  ura  verzlun 
Þjóðverja,5  til  þess  að  gera  ljóst  það  samband,  sem  i þá 
daga  var  milli  Þjóðverja  og  íslendinga;  þnð  litið  sem  rit- 
að  er  um  ísland  á 16.  öld,  á rót  sina  að  rekja  til  þess- 
ara  verzlunarviðskipta;  Þjóðverjar  komu  hingað  að  eins 
til  þess  að  græða  fé,  og  því  er  sönn  þekking  þeirra  á 
landinu  ekki  mikil;  Þjóðverjar  áttu  mest  saman  aðsælda 
við  sjómannalýðinn  i sæþorpunum,  og  þvi  bera  þeir  Is- 
lendingum  optast  illa  söguna,  og  lýsa  þeim  eins  og  skræl- 
ingjum.  íslendingar  af  betra  taginu  kynntust  i þá  daga 
líka  töluvert  háttum  og  siðum  hinna  æðri  stétta  á Þýzka- 
landi,  enda  ferðuðust  margir  til  Þýzkalands  og  Hollands. 
Um  siðbótartimann  voru  hin  beinu  áhrif  frá  Þjóðverjum 
á menntun  íslendinga  töluverð.  Á 16.  öld  stunduðu  ýmsir 
íslendingar  bóknám  á Þýzkalandi,  og  bæði  á þeirri  öld 
og  hinni  næstu  fóru  íslendingar  rúiklu  meir  til  annara 
landa  í Európu,  heldur  en  seinna  varð;  samband  Islend- 
inga  við  meginland  Európu  og  ferðir  þeirra  þangað  hafa 
eflaust  mjög  stutt  að  endurreisn  islenzkra  bókmennta 
eptir  siðabótina.  í latnesku  sögubroti  um  Jón  biskup  Ara- 
son  er  þess  gctið,  að  islenzkir  biskupar  og  ábótar  liafl 
sumir  fengizt  við  bóknám  á Englandi,  Frakklandi  og 
Þýzkalandi.*  Eins  og  kunnugt  er,  var  Ögmundur  biskup 

')  Um  verzlun  Þjóbverja  eru  til  ótal  skjöl  og  skilríki,  prentuð 
og  óprentuð  og  væri  vonandi,  að  þess  vœri  ekki  langt  að  biða,  að 
vór  feugjum  fullkomna  verzlunarsögu  íslenzka. 

')  Biskupasögur  II.,  bls.  427. 


Digitized  by  Googie 


PáUson  4 yngri  árum  við  bóknám  á Hollandi  og  Eng- 
landi ; Gissur  biskup  Einarsson  var  3 ár  við  nám  á Þýzka- 
landi,  og  Oddur  Gottskálksson  menntaðist  i Noregi,  Dan- 
mörku  og  Þýzkalandi;  Marteinn  Einarsson  var  9 vetur 
samfleytt  á Englandi,  enda  var  systir  hans  gipt  enskum 
manni;  síra  Pétur,  bróðir  Marteins  biskups  (Gleraugna- 
Pétur),  ferðaðist  um  Þýzkaland.  Sigurður  Jónsson,  er 
varð  8kólameistari  á Hólum  1573,  hafði  verið  lengi  i 
Kaupmannahöfn  og  Rostock;  hann  hafði  fvrstur  íslend- 
inga  lœrt  hebresku.1  Síra  Jón  Guðmundsson,*  sem  var 
skólameistari  i Skálholti  1585 — 89,  var  3 ár  í skóla  í Bre- 
men,  og  sonur  hans  Guðmundur  lærði  líka  í Bremen. 
Gisli  biskup  Jónsson  fór  3 eða  4 ferðir  til  útlanda;  er 
sagt  um  hann:  »ekki  hafði  hann  kunnað  latinu,  en  var 

góður  þýzkur*.3  Um  Gissur  biskup  Einarsson  segir  Jón 
Gissurarson:  »i  þýzkri  tungu  var  hann  svo  fimur  ogferð- 
ugur,  að  þýzkir  höfðu  opt  sagt,  að  hver  hann  þekkti 
ekki,  mætti  hyggja  að  hann  va'ri  fæddur  þýzkur..*  Á 
dögum  Guðbrands  biskups  var  það  talið  til  almennrar 
menntunar  að  kunna  þýzku,  og  þvi  lét  hann  dætursinar 
læra  þetta  mál.5  Framan  af  öldinni,  meðan  hinn  forni 
siður  drottnaði,  fóru  stöku  menn  lengra  suður;  Helgi 
Höskuldsson  ábóti  á Þingeyrum  (fl561)  gekk  t.  d.  þrisvar 
til  Róm  að  taka  lausn  af  páfa;  >hann  átti  börn  við  meina- 
lausum  konum*.8 

*)  Sigurbar  Jónsson  var  haltur  frá  öndverðu,  þótti  harður  og 
refsingasamur  við  piita;  hann  varð  likþrár  og  dó  á jörð  sinni  Hóli 
i Kinn.  Árb.  Espólíns  V.,  bls.  14-lfí,  67. 

*)  Jón  Gnðmundsson  var  fæddur  á Hvoli  1 Saurbæ  1558,  var  3 
ár  í Bremen,  6 ár  i Höfn;  hann  var  nefndur  til  að  vera  í biskups- 
kjöri  með  Oddi  Einarssyni  1588,  en  af  því  menn  grunaði,  að  hann 
væri  eigi  nógu  mótfaliinn  Kalvins  kcnningu  (hann  hafði  lært  í kal- 
vinsmanna-skóla  í Bremen),  var  eigi  mjög  fram  fylgt  hans  kosningu; 
hann  var  vel  lærður  og  röggsamlegur;  1590  vígðist  hann  til  Hítar- 
dals  og  dó  þar  7.  sept.  1634.  Hdrs.  J.  S.  nr.  380  og  323.  4to. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  636.  Safn  L,  bls.  134. 

4)  Safn  til  sögu  ísiands  L,  bls.  676. 

*)  Árbækur  Espólins  V.,  bls.  72. 

*)  Annálar  Bjöms  á Skarðsá.  Hrappsey  1774,  bls.  109. 


Digitized  by  Google 


m 


Það  voru  ekki  eingöngu  klerkar,  sera  ferðuðust  til 
Þýzkalands  á 16.  öldinni;  fjöldainargir  leikmenn  af  œðri 
og  lægri  stéttum  fóru  þangað  til  að  menntast  eða  i öðr- 
um  erindum,  og  sumir  staðfestust  á Þýzkalandi.  Hannes 
Eggertsson,  sonur  Eggerts  riddara,  bjó  13  ár  i Altona  og 
ýmsir  afkomendur  hans  voru  sumpart  á Islandi,  sumpart 
í Hamborg.  Magnús  Jónsson  hinn  prúði  var  á yngri  ár- 
um  mörg  ár  á Þýzkalandi  og  Páll  bróðir  hanB  (Staðar- 
hóls-Pálty  sigldi  opt,  og  er  sagt  ura  hann,  að  hann  hafl 
verið  »góður  þýzkur*.1  Jón  Gissurarson  sagnfræðingur 
sigldi  í ungdæmi  sínu,  og  var  »vcl  forframaður  í þýzku«, 
en  Magnús  bróðir  hans  nara  læknislist  eða  varð  bartskeri, 
sem  þá  var  kallað.8  Gísli  Gunnarsson,  dóttursonur  sira 
Magnúsar  Jónssonar,  Arasonar  biskups,  stúderaði  á Þýzka- 
landi,  og  Páil  bróðir  hans  drukknaði  i Hamborgarelfi  ;* 
þeir  voru  bræður  Solveigar,  fyrri  konu  Arngrlms  lærða. 
Benedikt  Pálsson,  sonarsonur  Guðbrands  biskups,  lærði 
bartskeraiþrótt  i Hamborg,  og  sigldi  svo  til  Spánar,  en 
var  hertekinn  af  Tyrkjum,  og  var  hjá  þeim  i þrjú  ár; 
»var  svo  leystur  af  Hamborgurum  og  útborgaður  af  frænd- 
um  sínum  og  vinum  hér  fyrir  litið  miður  en  1000  dalú.* 
Árni  Arnason  var  bartskeri  i Hamborg  og  giptist  þar.5 
Eirikur  Árnason,  umboðsmaður  i Skriðuklaustri  og  sýslu- 
maður,  flutti  sig  til  Hamborgar  1579,  og  giptist  þar  i 
annað  sinn.6  Á 16.  og  17.  öld  fóru  margir  Islendingar 
til  Englands  og  Hollands.  Björn  Gislason  (vísa  Gísla-) 
sýslumaður  i Barðastrandarsýslu  og  Magnús  Jónsson  sýslu- 
maður  í Strandasýslu  sigldu  til  Hollands  og  menntuðust 

')  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  164-G6. 

*)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  161.  Safn  I.,  bls.  646. 

*)  Bisknpasögur  II.,  bls.  386. 

‘)  Biskupasögur  II.,  bls.  701. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  392.  Bartskerar  voru  i þá  daga  nokk- 
urskonar  handlœknar;  á verzlunarskipum  Þjóðverja  voru  bartsker- 
ar  opt  í læknis-  og  prestsstað  (Niederdeutsches  Jalirbuch  IX., 
bls.  111. 

•)  Jón  Þorkelsson : Digtningen  pá  Island  i det  16.  og  16.  Ár- 
hundrede.  Kbh.  1888,  bls.  413. 


Digitized  by  Googie 


iro 


þar;»  Þórður  Þórðarson  og  Guðmundur  Steindórsson  sígldu 
1 Holland  og  England;  Jón  Jónsson  græddi  á Englandi 
mikið  fé*  og  Brokeyjar-Jón,  forfaðir  hinnar  alkunnu  Boga- 
ættar,  fór  1591  til  Englands,  var  þar  við  kaupskap,  og 
varð  stórauðugur  maður;  kom  svo  heim  og  staðfestist  hér.» 
Björn  A Skarðsá  nefnir  mann,  sem  kallaður  var  Árni 
gull,  sem  hafði  siglt  i England,  verið  þar  um  tíma  og 
komið  út  hingað  með  gull  mikið.*  Svo  mætti  marga  fleiri 
upp  telja;  en  þessi  dæmi  eru  nóg  til  þess  að  sýna,  hve 
tiðar  utanferðir  íslendinga  voru  i þá  daga  til  annara 
landa  en  Danmerkur.  Þó  reyndu  ýmsir  embættismenn 
seint  á 16.  öld  að  takmarka  utanferðir  íslendinga,  llklega 
mest  af  óvináttu  við  Guðbrand  biskup,  en  konungsbréf 
20.  marz  1573  bannar  allar  slikar  tálmanir.® 

Eins  og  kunnugt  er,  stóðu  þeir  Guðbrandur  biskup 
Þorláksson  og  Arngrímur  Jónsson  í sambandi  við  lærða 
menn  á Þýzkalandi  og  Hollandi,  og  mun  þess  siðargetið. 
Þorkell,  sonur  Arngrfms,  var  síðar  við  bóknám  á Hollandi; 
þannig  viðhéldust  námsferðir  íslenzkra  fyrirmanna  til 
Þýzkalands  og  Hollands  alla  17.  öldina;  mun  eg  tala 
nánar  um  það  seinna;  en  hér  þarf  ekki  að  nefna  nema 
tvö  dæmi,  Þórð  biskup  Þorláksson,  sem  »dispúteraði«  i 
Wittenberg,  og  var  við  nám  I Danmörku,  Þýzkalandi  og 
HoIIandi,  og  ferðaðist  um  England  og  Noreg,  og  tengda- 
föðurhans,  Gisla  sýslumann  Magnússon  á IIlíðarenda,sem 
var  4 ár  við  bóknám  ytra,  einkum  við  háskóiann  I Lei- 
den.6  Þess  heflr  fyrr  hefir  verið  getið,  að  utanferðir  ís- 
lenzkra  námsmanna  af  heldra  tagi  voru  aldrei  eins  tíðar, 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  861,  363. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  620,  626. 

*)  Bogi  Benediktsson : Feðgaœfi.  Viðey  1823,  bls.  9-10. 

4)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  143. 

6)  Magnús  Ketilsson : Forordninger  II.,  bls.  71.  Safn  til  sögu 
íslands  II.,  bls.  336-37. 

•)  Eptir  skrá  báskólans  i Rostock  voru  7 íslendingar  innskrif- 
aðir  námsmenn  við  þann  skóla  á árunum  1480-1598.  Sbr.  afskriptí 
hdrs.  J.  S.  nr.  536.  4to.  Af  brófi  12.  april  1600  frá  Frederus  há- 
skólakennara  í Rostock  til  Arngríms  lœrða  sést,  að  íslendingurinn 


Digitized  by  Google 


171 


eins  og  meðan  gullðld  íslenzkra  bókmennta  stóð  sem  hæst 
til  forria,  og  það  er  líka  eptirtektavert,  að  mikill  fjöldi 
íslenzkra  höfðingja  menntast  á Þýzkalandi  og  Hollandi  á 
16.  o g 17.  öldinni,  þegar  fslenzkar  bókmenntir  aptur  voru 
að  risa  ór  dái. 

Þjóðverjar  sumir  hafa  líka  setzt  að  á íslandi  að  stað- 
aldri;  Espólfn  getur  þess,  að  Jacob  Hildibrandsson  Vinoch, 
sem  1598  var  sýslumaður  i Múlaþingi,  hafl  verið  Ham- 
borgari;1  Jacob  Lazason,  sem  var  margfróður  maður  og 
lengi  hreppstjóri  á Rauðasandi,  var  af  þýzkri  ætt,  hinni 
sömu  og  Lazi,  sem  brenndur  varáalþingi  1675,*  og  eins 
er  getið  um  þýzka  Júkkum  nokkurn  á Keldunesi;8  1587 
var  þýzkur  bartskeri  á Bessastöðnum,  Hans  að  nafni,4 
o.  s.  frv. 

íslendingar  fengust  f þá  daga  einnig  nokkuð  sjálflr 
við  siglingar,  skipasmiðar  og  verzlun.  Marteinn  biskup 
Einarsson  var  á yngri  árum  tvö  ár  kaupmaður  i Grinda- 
vík;  Guðmundur  Steindórsson  var  kramari  Hollendinga  i 
Bjarneyjum;  Jón  prestur  Eirfksson  í Vatnsfirði  var  svo 
hagur,  að  hann  smfðaði  haffært  skip.5  Ólafur  Pétursson 
fógeti  lét  smíða  hér  i landi  haffæra  duggu;  var  hún  fyrst 
við  flskiveiðar,  og  var  svo  send  til  Bergen  með  skreið.6 
Sjálfsagt  hafa  margir  fleiri  fengizt  við  verzlun,  þó  þess 
sé  ekki  getið;  það  er  t.  d.  nefnt  1571,  að  Guðbrandur 
biskup  hafl  gert  áminningu  Halldóri  presti  Benediktssyni 
um  kaupverzlun  hans  mikla  og  aðra  hluti,  þvi  Halldór 
prestur  var  fédráttamaður  mikill.7  Það  er  kunnugt,  að 

Loptar  Skaptason  t'er  það  ár  heira  til  íslands  frá  námi  i Rostock. 
Apotrihe  Caluinniie. 

*)  Arhwkur  Espélíns  V.,  bls.  88. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  380.  Visa  eptir  hann  er  i Timar.  bók- 
mf.  VIII..  hls.  90. 

*)  Bisk.sög.  II.,  bls.  88C. 

4)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  148. 

5)  Árbækur  Espólins  III.,  bls.  91. 

•)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  245.  Safn  til  sögu  fslands  II., 
bls.  736-737. 

’)  Árbækur  Espólins  V.,  bls.  11. 


Digilized  by  Google 


172 


ögmundur  biskup  hafði  á yngri  árum  verið  i fðrum ; hann 
var  formaður  á skipi  Skálholtsstaðar  til  Noregs  nokkrum 
sinnum  á dögum  Stefáns  biskups  Jónssonar;1  hann  lét 
síðar  gera  skiitu  vestur  í Vatnsfirði,  og  gekk  hún 
tvisvar  á ári  til  Noregs,  og  hafði  Ögmundur  biskup  kaup- 
skap  á viði  og  öðru.8  Á dögum  Gottskálks  biskups  átti 
Hólakirkja  70  lesta  hafskip,9  og  Jón  Arason  hafði  ogkaup- 
skip  í förum  til  Noregs;  það  týndist  í stormi  fyrir  vestan 
Tindastól.4  Guðbrandur  biskup  keypti  60  lesta  skip  af 
Hamborgurum,  en  lögmenn  báðir  og  lögréttan  lögðust  á 
móti  slíku  fyrirtæki  biskups,  og  kærðu  fyrir  konungi; 
kváðu  mikinn  óþarfa  og  hættu,  að  landsmenn  ættu  sjálfir 
kaupfar.  Tókst  svo  illa  til,  að  skipið  týndist  nokkru  síð- 
ar  á útsiglingu;8  skip  þetta  átti  að  fara  til  Noregs  að 
sækja  timbur  og  járn  o.  fl.;  hafði  Guðbrandur  biskup  15. 
marz  1580  fengið  konungsleyfi  til  þess  að  verzla  á Skaga- 
firði.  Þjóðverjar  hafa  líklega  lítið  flutt  af  timbri  og  ann- 
ari  þungavöru;  allt  af  er  talað  um  timbureklu,  og  með- 
fram  vegna  hennar  hafa  biskupsstólarnir  orðið  að  hafa 
skip  i förum  til  Noregs.  Jón  prestur  Egilsson  segir  líka, 
að  Skálholtskirkja  hafi  í þá  daga  átt  skóg  i Noregi,  og 
garð,  er  var  kaliaður  íslendingagarður,  og  haldið  þvi 
fram  á daga  Marteins  biskups;  þá  brotnaði  skútan  fyrir 


')  s.  st.  III.,  bls.  7. 

*)  Biskupasögur  II.,  bls.  238,  26C.  Arbækur  Espólins  III.,  bls. 
91,  94,  108,  111.  Árið  1634  segir  ögmundur  biskup  i bréfl  til  bisk- 
upsins  i Stafangri,  að  hann  hafi  misst  3 hafskip,  hvert  eptir  annað: 
•Vildum  vi  gjarnan  heim  mót  sumarið  með  guðs  náð  og  miskunn, 
nær  vi  kunnum  fá  nokkuð  skip;  hefði  yðar  náð  góð  ráð  upp  á 
malt  eða  korn,  þá  biðjum  vi  yður  um  nockra  hjáip  til  sjós  i vort 
skip,  þvi  ná  er  ganske  hörð  tíð  i Beren,  þvi  vér  akturn  oss  að 
hlaða  í Stor«  (Storð)  J.  S.  hdrs.  nr.  376.  4to.  Sbr.  Hist.  eccles.  Isl. 
II.,  bls.  628. 

*)  Árbækur  Espólíns  III.,  bls.  42  og  Sigurðarregistur. 

4)  Árbækur  Espólíns  III.,  bls.  130. 

*)  Árbækur  Espólins  V.,  bls.  24.  Magnús  Ketilsson : Forord- 
ninger  II.,  bls.  93-94,  98-99.  Hist.  eccles.  HI.,  bls.  420-426. 


Digitized  by  Googli 


173 


Eyrarbakka  og  lagðist  af  siglingin,  en  skógaritakið  gekk 
undan.1 

Þessu  næst  liggur  íyrir  að  segja  frá  lýsingum  ferða- 
manna  þýzkra,  er  komu  eða  þóttust  hafa  komið  til  Is- 
lands  á 16.  öld;  þær  frásagnir  um  landið,  sem  vér  höfum 
getið  um  i næsta  kaiia  hér  á undan,  voru  eigi  eptir  ferða- 
menn,  er  hingað  höfðu  komið  eða  sjónarvotta;  þær  voru 
samsettar  af  lausafregnum  og  munnmælum,  er  fræðimenn 
erlendis  höfðu  hent  á lopti  og  borizt  höfðu  frá  kaupmönn- 
um  og  sjómönnum. 

Fvrsta  þýzk  lýsing  á íslandi  eptir  sjónarvott  var 
prentuð  i Hamborg  1561  hjá  Joachim  Löw;  það  var  lýs- 
ing  f ljóðum  á lágþýzku*  eptir  Gories  Peerse.  Um  höf- 
undinn  vita  menn  ekkert,  en  það  er  auðséð,  að  hann  hefir 
ekki  verið  íslendingur,  þó  svo  standi  á titilblaðinu,  enda 
talar  höfundurinn  um  íslendinga  með  mikilli  fyrirlitningu. 
Arngrimur  lærði  heldur,  að  liann  hafi  verið  skipstjóri,  en 
það  getur  lika  vel  verið,  að  hann  hafi  verið  skipslæknir 
(bartskeri)3  og  hefir  hann  liklega  verið  frá  Hamborg, 
enda  var  siglingin  þaðan  langmest.  Gories  Peerse  hefir 
að  öllum  likindum  komið  til  íslandsum  1554;  segist  hann 
sjálfur  hafa  komið  til  norður-,suður-,austur-  og  vestur- 

‘)  Sat'n  til  sögu  íslands  I.,  bls.  65-67. 

s)  Eg  fer  hér  eptir  útgáfu  W.  Seelmann's  í Jahrbuch  des  Ve- 
reins  filr  niederdeutsche  Sprachforscliung.  Jahrgang  1883.  Norden. 
u.  Leipzig  lb84,  bls.  110-125.  W.  Seeirnann  heíir  haft  fyrir  sór  út- 
gáfu  prentaða  1534,  átta  blöð  í 8vo  með  titlinum : »Van  Ysslandt 
wat  vor  egenschop,  wunder  und  ardt  des  volkes,  der  deerte,  vögel 
und  vische  darsulvest  gefunden  werden.  Geschreven  dörch  einen 
gebaren  Ysslander,  und  dörch  de  yennen  so  jaerlikes  yn  Isslandt 
handeln  yn  den  drilck  vorferdiget«.  Aptast  á blaðinu  8.  stendur 
• Gories  Peerse,  Anno  Domine  LXI  gedriicket  im  jare  1694«.  A titil- 
blaðinu  er  mynd  af  manni,  sem  rífur  sundur  gin  á Ijóni. 

*)  Bartskerar  voru  opt  með  þýzkum  skipum  og  sumir  dvöldu 
vetrarlangt  á íslandi,  enda  er  það  tekið  fram  i alþingisdóminum 
1546  um  verzlun  útlendinga,  að  »bartskerar  megi  hér  eptir  liggja 
um  vetur  með  fógetans  ráði,  þó  svo,  að  þeir  græði  fólk  fyrir  bil- 
legau  betaling  og  fremji  engan  kaupskap  né  had  skipaútgjörð«.  Safn 
til  sögu  íslands  II.,  bls.  687. 


Digitized  by  Google 


174 


stranda  landsins,  en  það  er  nú  ef  til  vill  orðum  aukið; 
hann  hefir  liklega  komið  á nokkrar  hafnir  og  séð  sjó- 
mannaskril  í fiskiverum,  heyrt  ýmsar  munnmœlasögur 
þýzkra  háseta  og  hefir  svo  fœrt  þær  í stiliun.  Þó  Peerse 
beri  ísleudingum  mjög  illa  söguna,  þá  er  lýsingin  þó  að 
ýmsu  leyti  allmerkileg;  hún  varð  orsök  til  þess,  að  Arn- 
grímur  Jónsson  ritaði  hina  fyrstu  bók  sína  um  ísland  og 
hún  var  aðalbeimildarrit  Blefkens;  hann  skrifaði  á latinu 
og  breiddi  út  skröksögurnar  meðal  lærðra  manna  og  voru 
þær  i höndum  hans  orðnar  hálfu  verri.  Eg  læt  hér  fylgja 
stutt  yflriit  yfir  frásöguna  um  ísland  eins  og  húu  kemur 
fram  í kvæðinu. 

Gories  Peerse  segir,  að  Island  liggi  norðvestur  í liafl 
hérumbil  400  mílur  frá  Þýzkalandi  og  beri  nafn  sitt  með 
réttu,  þvi  þar  sé  frost,  regn,  vindur  og  snjór  og  ógurleg 
fjöll  alstaðar.  Þar  vex  ekki  gras  nema  í dölunum.  Snæ- 
fellsjökull  er  aldrei  snælaus  og  sést  langt  að;  þar  er 
Heklufjall  og  halda  bændur,  að  þar  sé  helviti;  segir  hann 
ýmislegt  frá  eldgosunura  og  lýsir  þeim  rétt;  hann  talar 
um  eldgos  úr  Heklu,  sem  nýlega  sé  afstaðið  og  hefir  það 
liklega  verið  gosið  1554,  sem  Jón  Egilsson  getur  um.1 
Peerse  talar  og  um  jarðskjálftana,  dynkina,  öskufallið  og 
um  eldinn,  sem  bræði  grjót  og  steina.  Peerse  nefnir 
brennisteinsfjöllin  og  segir  þau  brenni  svo,  að  menn  sjái 
þau  í 12  mílna  fjarska;  hann  nefnir  og  bæði  sjóðandi 
uppsprettur  og  laugar,  sem  menn  geti  baðað  sig  i;  hann 
segir,  að  fiskiveiðar  séu  beztar  fyrir  sunnan  og  vestan; 
fyrir  austan  og  norðan  segir  hann  menn  kunni  að  gera 
góð  vaðmál;  þar  sé  nóg  af  kindum,  kúm  og  geitum. 
Peerse  segir,  að  strendur  Islands  séu  frjóvsamar,  en  hver 
sem  vill  ferðast  inn  í landið,  verður  að  þola  frost,  lning- 
ur  og  þorsta;  þar  eru  • óteljandi  lækir  og  vatnsföll,  en 
sjaldan  finna  menn  þorp  eða  bæi;  hver  sem  vill  ferðast 
yfir  fjallvegi,  verður  aðhafa  með  sér  tjöld  og  mat;  þegar 
allir  vegir  eru  þaktir  af  sujó  og  menn  sjá  ekkert  fyrir 


‘)  Safn  til  sögu  íslands  1„  bls.  101. 


Digitized  by  Google 


176 


snjó,  verða  menn  að  setjast  að  oggeta  ekki  farið  lengra, 
því  menn  verða  að  átta  sig  eptir  fjallatindum.  Á íslandi 
eru  hvorki  hirtir  né  hórar  og  engin  villudýr,  nema  hvitir, 
gráir  og  mórauðir  refir,  og  drepa  þeir  margar  kindur; 
þar  eru  mörg  ótamin  hross,  og  hvítabirnir  koma  á ísnum 
frá  Græulandi.  Á hverju  ári  kemur  mikill  hafís  fyrir 
norðan,  svo  að  skip  komast  eigi  að  landinu;  hann  er 
20 — 30  faðma  þykkur  og  brýtur  skipin,  sem  i hann  kom- 
ast.  Um  Jónsmessu  sigla  menn  inn  i hafnirnar  fyrir 
norðan,  því  þá  er  ísinn  optast  farinn;1  hlaða  farmenn  þá 
skipin  með  brennisteini,  því  hann  grafa  menn  út  úr  fjöll- 
unum  fyrir  norðan;  brennisteinn  er  fluttur  á hestum  til 
sævar,  því  ekki  er  hægt  að  nota  vagna  á fjöllunum.  Á 
íslandi  eru  stærri  hrafnar  en  i öðrum  löndum;  þar  eru 
og  fyrir  austan  og  norðan  margir  fagrir  fálkar;  þar  eru 
og  rjúpur  mjög  algengar;  hvorki  er  þar  bjór  né  brauð, 
og  korntegundir  geta  ekki  vaxið  vegna  kuldans ; jarðar- 
ávextir  eru  þar  engir  nema  grasið,  en  þar  er  mikið  af 
feitum  nautum  og  kiudum;  kvikfé  verður  þar  á Qórum 
vikum  svo  feitt,  að  það  fitnar  i öðrum  löndum  ekki  bet- 
ur  á höfrum ; hestar  eru  þar  allir  skeiðhestar  og  fótvissir; 
tré  vaxa  þar  engin  netna  birki;  til  eldsneytis  nota  menn 
mó,  þang,  kúamykju  og  fiskabein.  Um  hvalina  segir 
Peerse  ýmsar  kynjasögur,  eins  og  allir  aðrir  á þeim  tim- 
um;  hann  segir,  að  menn  geti  ekki  ráðið  við  hvalina, 
sem  sumir  séu  100  álna  langir,  og  ekkert  geti  grandað 
þeim  nema  isinn,  þvi  þeir  verða  milli  lands  og  íss  og 
láta  þar  líf  sitt  og  koinast  svo  á vald  mannanna.  Peerse 
segir,  að  ísland  sé  aflangt  og  liklega  um  100  mílur  á 
hvern  veg;  þvi  næst  segir  hann  hundasöguna  gömlu; 
snýr  sér  þá  frá  landinu  og  fer  að  tala  urn  ibúana. 

Peerse  segir,  að  íslendingar  séu  mjög  guðræknir, 
þeir  hafi  vanalega  kapellur  hjá  húsum  sínum  og  biðjast 
þar  daglega  fyrir  á morgnaua  undir  eins  og  þeir  koma 


>)  Þetta  er  rétt,  sbr.  Den  grönlilnska  drilisen  vid  Island  af  Th. 
Thoroddsen  (Ymer.  Stockholm  1884). 


Digilized  by  Google 


176 


úr  rúraunum,  og  tala  ekki  orð  við  mann,  fyrr  en  þeir 
eru  búnir  að  biðjast  fyrir.  Daglega  lesa  þeir  Davids- 
psaltara  á latínu  og  fiestir  skilja  þó  ekki  ögn  i honum;1 
margir  prestar  prédika  þar  ekki  nema  tvisvar  á ári. 
Peerse  segir,  að  á íslandi  sé  saurlífi  algengt  og  að  al- 
þýðu  þyki  engin  skömm  að  svikja  Þjóðverja  (i  kaupum 
og  sölum).  Þegar  íslendingar  heilsast,  kyssast  þeir,  og 
margir  eru  svo  sterkir,  að  þeir  geta  tekið  upp  litla  bjór- 
tunnu  og  drukkið  úr  sponsgatinu  eins  og  bændur  úrlegli. 
Islendingar  álita  það  eugin  óhreinindi,  þó  nokkur  óhrein 
hár  blandist  í matinn  eða  jafnvel  stundum  nokkrar  lýs, 
»því  þetta  er  lúsug  þjóð«,  segir  Pecrse.  Hákarl  og  fisk 
eta  þeir  hráan  og  ósaltaðan,  og  með  mögru  kjöti  eta 
þeir  tólg;  þeim  stendur  á sama,  þó  maturinn  sé  ósaltað- 
ur  og  brauðlaus;  auk  þess  eta  íslendingar  skyr,  drafla, 
mélgraut  ogblómur;  hrátttómt  selspik,  ánsalts  ogbrauðs, 
eta  þeir  eins  og  sælgæti,  og  eins  sjálfdauða  gripi.  Þegar 
þeir  fá  öl,  drekka  þeir  meðan  eitthvað  er  til,  og  sitja  svo 
fast  við  drykkinn,  að  þeir  gefa  sér  ekki  tima  til  að 
standa  upp,  en  húsfreyja  hefir  næturgagnið  til  taks,  ef 
einhver  þarf  þess;  sér  til  skemtunar  urra  þeir  (raula) 
eins  og  birnir  eða  hundar;  bjórinn  drekka  þeir  úr  rennd- 
um  nautshornbikurum.  Aldrei  bera  þeir  á sér  peninga 
og  það  er  ekki  nein  skömni  að  eta  og  drekka  án  þess 


*)  í fortnála  fyrir  »VII  Idrnnar  jisalmar  Davids«  segir  Guð- 
brandur  biskup  Þorláksson : »1  þeim  blinda  pavadómi  hjá  oss,  voru 

þessir  7 psalmar  mjög  tíðkabir  og  lesnir,  þó  með  litlura  skilningi 
(af  þvi  þeir  voru  á latiuu).  Þar  var  nálega  enginn,  sera  kunni  að 
lesa,  að  hann  lsesi  ekki,  eða  tetti  ekki  að  lesa,  þessa  psalma  dag- 
lega.  Og  ekki  voru  þeir  haldnir  vel  kristnir,  sem  þá  ekki  höfðu 
og  lásu  optar  en  sjaldnar.  Mönnum  fór  þá  ekki  ólika,  so  sem  þá 
blindur  maður  þreifar  4 einum  gimstein  eða  dýrgrip,  en  sér  hann 
þó  ekki ; samt  helir  hann  gaman  þar  af ; með  sama  móti  voru  þessi 
orð  í pávadóminum  mörgum  góðfúsum  hjörtura  til  uppvakningar, 
og  siíkan  krapt  höfðu  þessi  óskilin  orð,  að  menn  klökknuðu  þar  af 
og  uppkveiktust  í hjarta  og  hugarfari  til  guðrækni  og  góðfýsi«.  Jón 
Espólín  segir,  að  leikmenn  haii  eptir  siðaskiptin  haidið  langfastast 
i latínuþulurnar,  sem  þeir  ekkert  skiidu  í.  Arbækur  IV.,  bls.  18. 


Digilized  by  Google 


177 


að  borga  fyrir  sig.  Húsin  eru  grafin  niður  1 jörðina  og 
er  þar  ekki  hægt  að  verja  sig  fyrir  lúsuin;  tíu  eða  fieiri 
sofa  sainan  i hrúgu,  karlraenn  og  kvennfólk,  og  liggja 
andfætis  undir  vaðmálsvoðura;  allir  hafa  eitt  næturgagn 
og  þvo  höfuð  og  munn  úr  þvi  á morgnana.  Á vetrum 
verða  börn  og  vinnufólk  að  bera  húsbændunum  mat  og 
drykk  í rúmið,  og  skemmta  þeir  sér  slðan  með  því  að 
tefla  kotru  og  skák,  þvf  þeir  geta  ekki  komizt  út  fyrir 
snjó;  vinnumennirnir  verða  þó  að  fara  út  til  þess  að  leita 
að  dauðum  kindum  og  úlduum  fiskum,  sem  þeir  hafa  sér 
til  matar. 

Svona  er  nú  fyrsta  ferðasagan  frá  Islandi.  Það  er 
enginn  efi  á því,  að  Gories  Peerse  einlivern  tima  hefir 
komið  til  Islands;  lj'sing  hans  á sjálfu  landinu  er  engan 
veginn  svo  Qarska  fráleit;.  en  þegar  hann  fer  að  lýsa 
þjóðinni,  kastar  tólfunum;  það  er  auðséð,  að  hann  hefir 
ekki  umgengizt  annað  fólk  en  hinn  argasta  sjóbúðaskríl, 
sem  1 þá  daga  liklega  ekki  hefir  verið  beysinn;  þó  sumu 
sé  ef  til  vill  logið  til  uppfyllingar,  þá  styðjast  þó  allflest- 
ar  sögurnar  við  einhvern  snefil  af  saunindum.  Frá  Heklu- 
gosunum  segir  Peerse  mikið  sennilegar  en  flestir  samtiða 
menn  hans,  og  það  sem  hann  segir  um  ferðalög  inni  i landinu 
er  furðu  rétt;  þar  sem  hann  nefnir  ýmislegt,  er  SDertir  nátt- 
úru  og  afurðir  landsins,  sést,  að  hann  hefir  tekið  allvel 
eptir;  liann  segir  og  rétt  frá  hafisnum  og  segir  engar 
kynja-  eða  draugasögur  um  hann.  Yfir  höfuð  er  það 
merkilegt,  hve  litið  er  af  hjátrúarsögum  í riti  Peerses,  og 
er  rit  hans  í þvi  tilliti  ólikt  ritum  lærðra  manna  i þá 
daga;  liklega  kemur  þetta  af  því,  að  Peerse  hefir  verið 
litt  lærður  eða  ólærður  maður,  og  hafa  því  hin  latnesku 
rit  fræðimanna  cngin  áhrif  haft  á hann.  Rit  Peerses  er 
hreint  og  beint  yfirlit  yfir  þær  hugmyndir,  sem  ólærðir 
sjóraenn  og  verzlunarmenn  í þá  daga  hafa  gjört  sér  um 
landið;  fátt  er  það  í riti  hans,  sem  áður  er  algengt  í 
lýsingum  á íslandi;  huudasagan  er  eitt  af  þvi  fáa;  hún 
er  þegar  komiu  á gang  á dögum  Martin  Behaims,  eins 
og  vér  áður  böfum  getið.  Það  sem  hann  segir  um  elds- 

12 


Digitized  by  Google 


178 


neyti  er  rétt,  þvi  enn  nota  menn  við  sjóarsiðuna  mó, 
þang,  flskabein  og  klining  til  eldsneytis;  hvalsögur  hans 
eru  hinar  sömu  eins  og  algengar  voru  i þá  daga,  og  þó 
talar  hann  minna  um  sjóskrýmslin  en  margir  aðrir.  Frá- 
saga  hans  um  kapellurnar  er  eðlileg  á þeim  tímum,  því 
hálfkirkjur  voru  um  siðaskiptin  mjög  víða;  eins  vita  menn 
hve  opt  verður  messufall  á útkjálkakirkjum  á vetrum, 
þegar  illa  árar,  enda  hefir  um  siðaskiptin  verið  töluverð 
óregla  á kirkjustjórninni.  Hvað  ósiðsemi  íslendinga 
snertir,  er  þeir  Peerse  og  Blefken  eru  svo  inargorðir  um, 
þá  eru  eru  það  eflaust  mestmegnis  ýkjur,  sprottnar  af 
sjómannaþvaðri,  og  er  auðséð,  að  þeim  þykir  ganmn  að 
tala  um  slikt.  Um  krapta  íslendinga  er  það  að  segja,  að 
það  hefir  verið  og  er  enn  mjög  algengt  hjá  vermönnum, 
að  grobba  af  kröptum  sinum  og  ganga  ýmsar  þjóðsögur 
ilm  slikt.  Jafnvel  þó  Peerse  ekki  hafi  umgengizt  nema 
hinn  lélegasta  skril,  þá  eru  óþrifnaðarsögur  hans  eflaust 
mjög  ýktar;  frásögnin  um  að  fslendingar  eti  sjálfdautt, 
er  afleit  fásinna,  ef  til  vill  byggð  á einhverjum  einstök- 
um  atburði,  sem  sjómenn  þýzkir  hafa  misskilið.  Athœfi 
það  og  siðir,  sem  Peerse,  og  siðar  Blefken,  segja,  að  ís- 
lendingar  hafl  i samdrykkjum,  hefir  aldrei  heyrzt  á ís- 
lándi  eða  neitt  þvilikt,  og  er  allt  útlit  til  þess,  að  sögur 
þessar  séu  uppspunnar  viljandi  til  smekkbætis  fyrir  les- 
enduma.  Það  sem  Peerse  segir  um  rúm  fslendinga  og 
svefnsiði,  er  liklega  byggt  á þvi,  að  hann  eða  aðrir  Þjóð- 
verjar  hafa  komið  i litilfjörlega  baðstofu  hjá  fátæklingum 
cða  i sjóbúð,  og  er  þá  skiljanlegt,  að  lýsingin  verði  svona, 
þó  hún  sé  rangfærð;  Peerse  hefir  undrazt  að  sjá  2 eða  ef 
til  vill  3 sofa  saman  andfætis,  eins  og  alsiða  er  cnn  á 
íslandi;  eins  heflr  það  hneyksiað  hann,  að  kvennfólk  og 
karlmenn  á íslandi  sofa  i sama  herbergi,  i baðstofunni, 
og  hafa  jafnvel  útlendir  ferðamenn  ú þessari  öld  talið 
það  sem  raark  upp  á ósiðsemi  íslendinga  og  vöntun  á 
blygðunartilflnningu. 

Árið  1607  kom  út  i Leiden  bók  um  fsland  eptir 
Ðithmar  Blefken.  Bókþessi  er  orðin  alræmd  fyrir  ýkjur 


Digitized  by  Googie 


1?9 

þær  og  skröksögur,  sem  í henni  eru;  Blefken  beríslend- 
ingum  mjög  illa  söguna.  Þó  bókin  i sjálfu  sér  sé  sériega 
ómerkileg,  neyðumst  vér  þó  til  að  tala  nokkuð  nánarum 
hana,  af  því  hún  hafði  mjög  mikil  áhrif  á hugmyndir 
útlendinga  um  Island,  var  gefin  út  i fjölda  mörgum  út- 
gáfum  og  útleggingum,  og  varð  til  þess,  að  Arngríraur 
lœrði  ritaði  bók,  til  þess  að  hrekja  allar  þœr  lygar,  sem 
i henni  voru.  Ferðasaga  Blefkens  er  líklega  tiibúningur 
frá  upphafi  til  enda;  hún  er  samsull  af  lygasögum,  sem 
Blefken  hefir  heyrt  hjá  sjómönnum  eða  lesið  í eldri  rit- 
um,  og  er  mjög  efasamt,  hvcrt  höfundurinn  hefir  nokkurn 
tima  komið  til  íslands;  Guðbrandur  biskup  og  Arngrím- 
ur  lærði  sannn,  að  hann  hefir  ekki  komið  til  íslands  á 
þeim  árum  er  hann  segir,  en  það  er  þó  ekki  með  öliu 
ómögulegt,  að  hann  hafi  einhvern  tima  fijekzt  hingað  A 
einhverjar  hafnir  með  þýzkum  verzlunarskipum;  en  hafl 
hann  komið,  hefir  hann  líklega  komið  mikið  seinna  en 
hann  segir;  Arngrímur  heldur,  að  Blefken  segist  hafa 
skrifað  bókina  og  komið  til  Islands  svo  snemma  i þvi 
skyni,  að  þeir  sem  þekktu  ísland  1607,  skyldu  fremur 
trúa  þvi,  cr  hann  segir  urn  hag  landsins  44  árum  áður.1 
Blefken  segist  lýsa  öliu  eptir  sjóu  og  reynd,  og  er  þó 
auðséð,  að  hann  skrökvar  sumu  visvitandi;  í þá  daga 
voru  slíkar  lognar  ferðasögur  ekki  óalgengar;  þegar  lýst 
var  fjarlægum  þjóðum  og  löndum,  þurftu  höfundarnir  ekki 
að  óttast,  að  lnndur  þeirra  vefengdu  söguna,  þvi  lærðir 
menn  og  leikir  “voru  á þeim  öldum  flestir  ákaflega  auð- 
trúa.  Nú  á dögum  getur  slikt  ekki  haldizt  lengi  uppi; 
þó  eru  þess  nokkur  dæmi  á þessari  öld,  að  logið  hefir 
verið  upp  heilum  ferðasögum  um  Afriku  og  önnur  fjar- 
læg  lönd,  og  hafa  jafnvel  fróðir  menn  látið  glepjast  af 
sliku,  þegar  líklega  hefir  veiið  logið. 

Eptir  því  sem  Blefken  segir,  hafa  örlög  bókarinnar, 
áður  en  hún  kom  út,  verið  mjög  merkileg;  segir  hann  frá 
öllum  hrakningunum  i formálanum.  Blefken  kveðsthafa 


>)  Anatome  Bletkeniana.  Hamburgi  1613,  ble.  24-35. 

12* 


Digitized  by  Google 


komið  til  íslands  1563,  en  erhann  fórþaðan  1565,  hrakt- 
ist  hann  víða  um  lönd  og  gat  ekki  gefið  bókina  út  fyrr 
en  1607 ; hann  fór  frá  Islandi  til  Lissabon ; þar  hcyrði 
hann,  að  konungsskip  nokkur  væri  ferðbúin  til  Indlands  við 
Herkúlessúlur;  langaði  Blefken  tii  að  sjá  Indland,  og  fór 
þvi  landveg  með  tveim  Þjóðverjura  suður  til  Gades,  en 
þeir  náðu  ekki  fari;  skipin  voru  farin  áður  en  þeir  komu. 
Þegar  þessi  von  brást,  fór  Blefken  til  Afriku  allt  til  Go- 
letta ; það  er  hafnarborg  við  Túnis ; þar  sneru  fylgdar- 
menn  hans  aptur.  í Goletta  hitti  Blefken  Norðurálfu- 
mann,  sem  hafði  tekið  Múhameðstrú  og  útti  heima  í Tin- 
git  í Maroccoríki.  Þessi  Múhameðsmaður  hvatti  hann  til 
að  ferðast  með  sér,  og  gerðist  Blefken  þjónn  hans  og 
vinnumaður,  af  því  hann  var  sjálfur  peningalaus.  »Þó 
mér  væri  það  örðugt*,  segir  Blefken,  »tók  eg  bagga  á 
bak  mér,  þvi  eg  vissi,  að  heimskt  er  heimalið  barn,  og 
margs  verður  sá  visari,  er  víða  ratar*.  Ferðuðust  þeir 
siðan  um  Túnisríki  og  Marocco  alla  leið  til  Tingit;  á 
þessu  ferðalagi  var  Blefken  í óár,  og  geyradi  allt  afhjá 
sér  handritið  af  ritlingi  sinum  um  Island.  Þaðan  fór 
hann  til  Austurríkis  til  Vínarborgar,  og  var  þar  með 
greifa  nokkrum,  er  Ottó  hét,  en  vegna  sífelldra  ferðalaga 
gat  hann  ekki  gefið  út  bókina.  Arið  1582  sendi  Turckxess 
erkibiskup  í Köln1  Blefken  til  Bonn;  féll  hann  þá  i ræn- 
ingjahendur;  tóku  þeir  fé  hans  og  poka,  færðu  hann  úr 
fötunum  og  skildu  hann  eptir  dauðvona  með  23  sárum; 
þar  missti  hann  íslandslýsinguna,  og  bjóst  aldrei  við  að 
sjá  hana  aptur,  en  fékk  hana  þó  seinna  af  hendingu; 
Blefkcn  segir,  að  Schenck  nokkur  hafi  tekið  Bonn  1588; 

*)  Turckxess  þessi,  sem  hér  er  uefndur,  er  líklega  Gebhard  II. 
Truchsess  von  Waldburg;  hann  var  valinn  til  erkibiskups  1677, 
snerist  til  mótmœleudatrúar  1682  og  gekk  aö  eiga  Agnesi  greifa- 
innu  af  Mansfeld;  s.  á.  22.  marz  var  hann  settur  af  og  bannfærður 
af  Gregor  páfa  XIII.,  og  Alexander  Farnese  lór  með  her  manns  i 
lönd  hans  til  að  reka  hann  frá  völduin;  Gebhard  varðist  drengilega 
og  á árunum  1681-89  var  hin  grimmasta  styrjöld  i lönduin  hans,  en 
eptir  bardagann  við  Zutphen  varð  Gebhard  að  fara  frá  og  dó  21. 
mai  1606  i Strassburg. 


Digitized  by  Google 


131 


þá  fann  riddarí,  sera  Blefken  þekkti,  bókina  i húsi,  er 
íbúarnir  voru  flúnir  úr,  og  með  þvi  nafn  Blefkens  stóð 
á henni,  skilaði  riddarinn  honura  skræðunni,  svo  nú  var 
loksins  hægt  að  prenta  hana;  þó  beið  prentunin  enn  i 19 
ár,  af  hverjum  orsökum  segir  Blefken  ekki. 

Blefken  segist  ekki  kæra  sig  eins  um  málfegurð  eins 
og  sannleika,  »því  ekkert  hefl  eg  ritað*,  segir  hann, 
»nema  það,  sem  eg  liefi  heyrt  og  séð.  En  margir  eru 
þeir  nú  á dögum,  sem  ekki  halda  að  neitt  só  satt,  nema 
þeir  hafl  sjálflr  séð  það  eða  reynt  þaðc.  Seinast  i for- 
málanum  heldur  hann  hrókaræðu  um  sannleiksást  sina 
og  annað  þvilíkt;  það  er  eins  og  hann  sé  að  slá  var- 
nagla  og  hann  gruni,  að  margir  muni  þeir  verða,  er  ekki 
vilji  trúa  skröksögum  hans.  Á undan  formálanum  er 
löng  tileinkun  mjög  guðrækileg,  en  fyrir  aptan  hann  tvö 
lofkvæði  latnesk  um  Blefken;  telja  skáldin  það  mikinn 
heiður  fyrir  Island,  að  annar  eins  maður  eins  og  Blefken 
skuli  hafa  þangað  komið.  Allur  þessi  hlægilegi  inngang- 
ur  tekur  yfir  18  blaðsíður,  og  þá  kemur  lýsingin  sjálf  á 
bls.  19—71. 

Eg  fer  hér  fljótt  yfir  vitleysurnar  og  kynjasögurnar 
í bók  Blefkens,  en  nefni  heldur  hitt,  sem  einhver  fótur 
er  fyrir,  til  þess  að  fá  yfirlit  yfir  þær  hugmyndir,  sem 
verzlunar-  og  sjómannalýðurinn  hafði  um  Island.1 

í fyrsta  kapitulanum  segir  Blefken  frá  ferð  sinni  til 
íslands  1563,  og  talar  um  fund  íslands.  Svo  stóð  á,  að 
tvö  kaupskip  ætluðu  frá  Hamborg  til  íslands,  og  vildu  fá 
með  sér  klerk;  dr.  Páll  von  Eitzen  var  þá  biskup  í 
Hamborg,8  og  útvegaði  hann  þeira  Blefken.  Skipin  lögðu 
af  stað  10.  aprfl ; sáu  þeir  ísland  14.  júní  og  stigu  á land  i 
Hafnarfirði  daginn  eptir.  Þessu  næst  fer  Blefken  að  lýsa 
landinu:  »island  er«,  segir  hann,  »hrjóstrugt,  Qöllótt  og 


■)  Þeir  sem  n&nar  vilja  kynna  sér  bók  Blefkens,  geta  annað- 
hvort  lesið  hana  sj&lfa  eða  þ&  útdrœtti  þá,  sera  prentaðir  eru  i 
hinni  fróðlegu  ritgjórð  Ólafs  Davíössonar  í Tímar.  bókmf.  VIII.  1887. 

*)  Þetta  er  ósatg  P.  v.  Eitzen  hafði  flutt  sig  tii  Slésvikur  ár- 
inu  áður  (1502). 


Digitized  by  Google 


anævi  þakið;  ætla  menn  að  það  sé  tvðfalt  stærra  en  Sikil- 
ey,  og  það  kvað  vera  100  mílur  á lengd,  eptir  þvi  sem 
Olaus  Magnus  segir;  naf'n  sittheflrþað  af  frostunura,  sem 
þar  eru  mjög  hörð,  og  af  hinum  ævarandi  is;  ísinn  þjak- 
ar  landið  árlega  í samfleytta  8 mánuði,  en  þó  er  þar  á 
mörgum  stöðum  jarðhiti  mikill  og  jarðeldar*.  Blefken 
segir,  að  heimsskautsbaugurinn  nyrðri  skeri  landið  mitt. 
Blefken  segir,  að  Frisar  og  Brimabúar,  er  farið  hafl  um 
norðurhöfln  um  árið  900,  hafl  fyrstir  fundið  ísland  og 
Grænland,  en  síðan  hafi  Norðmenn  farið  þangað  og  byggt 
löndin. 

í öðrum  kapitula  segir  Blefken  frá  trúarbrögðum 
íslendinga,  og  segir,  að  Islendingar  liafi  tekið  kristni  1398; 
því  næst  segir  hann  frá  þvi,  hvernig  siðabótin  hafl  kom- 
izt  á á Islandi,  og  er  sú  frásaga  hin  hlægilegasta  vitleysa 
frá  upphafl  til  enda.1 

í þriðja  kapítula  lýsir  Blofken  lifl  og  siðum  íslend- 
inga;  segir  hann,  að  heldri  menn  álslandi  skiptist  i þrjár 
stéttir,  en  alþýðumenn  séu  i áþján  hinna  rikari,  af  því  þeir 
eigaekki  sjálflr  skip  til  að  fiska  á.  Fremstir  hinnaheldri 
manna  eru  lögmennirnir;  þeir  annast  dómsmálin;  þeir  eru 
12  að  tölu,  og  hlýða  allir  boðum  þeirra  ogdómum.  Ann- 
ar  flokkurinn  kallast  »Bonden«;  þeir  eru  nokkurs  konar 
aðaismenn;  þvi  fleiri  skip  sem  þeir  eiga  og  þvi  meira 
kvikfé,  þvi  fleiri  flskimenn  og  skjólstæðinga  hafa  þeir;  i 
þriðja  flokki  eru  biskupar  og  prestar,  og  eru  margir  þeirra 
á strjálingi  um  allt  landið ; þeir  borga  eigi  skatta  sem 
aðrir  menn  og  eru  lausir  við  allar  álögur.  Blefken  segir, 
að  margir  fslendingar  séu  drambsamir  og  montnir,  eink- 
um  af  kröptum  sinum,  og  svo  segir  hann  sömu  söguna 
og  Gories  Peerse,  að  þeir  geti  tekið  upp  bjórtunnu  og 
sopið  á henni.  Blefken  segir,  að  karlar  og  konur  séu 
svo  líkt  búin,  að  erfitt  sé  að  þekkja  þau  í sundnr;  kvenn- 
fólk  sé  undrafagurt,  en  haldi  sér  ekki  til.  Blefken  segir, 
að  íslendingar  séu  ákaflega  hneigðir  til  hjátrúar,  en  saga 


*)  Ólafur  Davíösson  heíir  út  lagt  þessa  sögu  á bls.  139-40. 


Digitized  by  Google 


183 


Blefkens  ber  það  með  sér,  að  hann  er  engan  veginn  laus 
við  hjátrii  sjálfur;  hann  segir  að  fslendingar  hafl  púka 
til  þjónustu,  og  að  þeir  hafl  ráð  yflr  vindi  og  selji  hann 
til  b>Tjar,  og  fer  hann  um  það  mörgum  ljótum  orðum. 

Blefken  segir,  að  íslenzkir  foreldrar  kenni  sonum 
sfnum  þegar  i œsku  lestur  og  islenzk  lög,  og  sárafáir  séu 
ólesandi  á fslandi;  íslendingar  hafa  og  nokkra  sérstaka 
stafl,  er  tákna  heil  orð,  en  þau  orð  er  illt  að  skrifa,  segir 
hann,  með  vorum  stöfum.  Frá  ungum  aldri  venjast  ís-. 
lendingar  við  þrautir  og  fiskiveiðar,  þvi  »allt  þeirra  lif  er 
flskiríc;  akuryrkja  er  þar  engin.  íslendingar  hafa  til 
matar  flsk,  ósaltað  smjör,  mjólk  og  ost;  flskinn  berja  þeir 
með  steinum  og  hafa  hann  í brauðs  stað;  flestir  íslending- 
ar  sjá  aldrei  brauð;  til  drvkkjar  hafa  þeir  vatn  eða  áir. 
íslendingar  lifa  lengi  án  lækna  og  læknislyQa;  margir 
verða  150  ára,  og  Blefken  segist  sjálfur  hafa  séð  einn 
öldung,  sem  þá  sagðist  vera  orðinn  200  ára.  Þegar  ís- 
lendingar  fá  mél  hjá  kaupmanninum,  þá  blanda  þeir 
mjólk  saman  við,  geyma  það  lengi  sem  herramannsmat, 
og  kalla  þetta  krydd  »drabbel«.  Þjóðverjar,  sera  verzia 
á íslandi,  hafa  aðsetur  sitt  i Hafnarfirði;  þar  leggja  þeir 
fram  vaming  sinn  i tjöldum  sinum:  skó,  föt,  spegla,  hnifa 
og  annað  lítilsvert  glingur.  íslendingar  gefa  í móti  lýsi, 
fisk,  brennistein,  hvít  tóuskinn  og  smjör.  Blefken  segir, 
að  islenzkar  stúlkur  séu  mjög  lauslátar  og  það  með  vilja 
og  vitund  foreldra  sinna;  segir  hann,  að  þær  stúlkur  séu 
i heiðri  hafðar,  sem  hafi  átt  vingott  við  Þjóðverja.  Þeg- 
ar  íslendingar  fá  vin  eða  öl  hjá  kaupmönnuin,  geyma 
þeir  það  ekki  lengi,  en  drekka  það  hver  hjá  öðrum  og 
meðan  þeir  drekka,  kveða  þeir  um  hreystiverk  forfeðra 
sinna,  ckki  með  neinu  vissu  lagi,  heldur  eins  og  hverjum 
dettur  i hug;  þvi  næst  segir  Blefken  frá  ýmsum  rudda- 
legum  borðsiðum  íslendinga,  er  það  mest  lapið  upp  úr 
Gories  Peerse,  en  fært  nokkuð  i stílinn;  hann  leggurmik- 
ið  út  af  þvi,  hversu  íslendingar  séu  lúsugir,  og  segir,  að 
þeir  þvoi  sér  úr  hlandi,  og  telji  það  nauðsynlegt  fyrir 
heilsuna;  sjálfdautt  kjöt  segir  Blefken,  að  íslcndingum 


Digilized  by  Google 


þykí  bezt,  Á vetrum,  á undan  og  eptir  vetrarsólstöðum 
(frá  12.  nóv.  fil  9.  febr.),  segir  Blefken,  að  ekki  sjáist 
sól,  og  sé  þá  engin  skíma  nema  af  tungli  og  stjörnum; 
aptur  á móti  er  þar  engin  nótt  um  vorsólstöður.  Á vetr- 
um  liggja  Islendingar  marga  daga  i rúminu  og  tefla  skák 
og  bera  þjónustumenn  þeim  tilbúinn  matinn  i rúmið;  sumir 
hafa  lýsislampa,  sumir  kerti.  í febrúarmánuði  kemur 
sólin  upp  fyrir  sjóndeildarhringinn,  og  fer  þá  dagurinn 
smátt  og  smátt  að  lengjast;  þá  byrja  Islendingar  að  fiska, 
og  er  þá  svo  mikill  urmull  af  flski,  að  þvi  nær  er  ótrú- 
legt;  fiskarnir,  sem  samfleytt  í þrjá  mánuði  hafa  synt  í 
myrkri,  flykkjast  að  önglunum  og  krækjast  þeir  eigi  að 
eins  i kok  þeirra,  heldur  hér  og  hvar  i skrokkinn  og  eru 
þeir  svo  drepnir;  síðan  taka  menn  úr  þeim  beinin,  inn- 
ýflin  og  fituna,  hlaða  þeim  upp  undir  beru  lopti,  og  svo 
er  loptið  hreint,  að  fiskarnir  þorna  og  harðna  saltlaust 
af  vindi  og  sólskini,  og  það  betur  en  þó  þeir  væru  lagðir 
1 salt.  Ef  íslendingar  slátra  skepnu,  þá  herða  þeir  kjötið 
í vindi  og  geyma  það,  án  þess  það  úldni  eða  rotni. 

Fjórði  kapitulinn  er  um  undarlegar  tjarnir  og  upp- 
sprettur  á íslandi.  Um  allt  ísland  segir  Bleflien  að  séu 
sjóðandi  uppsprettur;  þegar  vatnið  kólnar,  sezt  úr  þvi 
brennisteinn;  þó  vatnið  sé  svo  heitt,  að  ekki  sé  hægt  að 
halda  niðri  i því  fingri,  þá  sjást  þó  langt  að  syndandi 
rauðir  fuglar  á þvi,  en  ef  komið  er  nær,  hverfa  þeir,  en 
koraa  upp  aptur,  þegar  maður  er  genginn  burt;  þannig 
leika  þeir  lieila  daga  á menn.1  Á Vesturlandi  er  stórt 
kalt  vatn  sem  rýkur  úr,  og  allt  sem  i það  er  látið  verð- 
ur  að  steini;  ef  staur  er  rekinn  niður  i það,  er  neðsti  hluti 
hans,  sem  i jörðu  er,  á tveim  dögum  orðinn  svipaður 
járni  og  harður  sem  járn;  sá  hluti  hans,  scm  er  i vatni 
verður  likur  steini,  en  það  sem  upp  úr  er  breytist  ekki. 
Þetta  segist  Blefken  sjálfur  hafa  séð,  en  þegar  lmnn  setti 

*)  Þessi  þjóbsaga  um  hverafugla  helir  lengi  haldizt;  Eggert  Ólafs- 
son  getur  opt  um  þá  (Reise  gjenuein  Island  II.,  bls.  890,  893,  896) 
og  eg  hefi  sjálfur  talað  við  alþýðumenn,  sein  eru  sannfœrðir  uin, 
að  slíkir  fuglar  sjeu  til  og  þykjast  jafnvel  hafa  séð  þá. 


Digitized  by  Coogie 


185 


þann  hlutann,  sem  var  likur  járni  i eld,  þá  brann  hann 
sem  kol.  Við  Þorlákshöfn  segir  hann  að  séu  tvær  upp- 
sprettur,  önnur  köld,  en  hin  heit;  þeim  sé  veitt  saman  á 
einn  stað  og  verði  þar  laugágæt  til  heilsubóta.  Skammt 
þaðan  er  uppspretta,  sem  Blefken  segir  að  lækni  frönsku 
sýkina,  sem  sé  algeng  á Islandi.  Nálægt  Hafnaríirði  seg- 
ir  hann  sé  ógurlega  djúp  sprunga,  svo  vatnið  sjáist  ekki 
i botninum,  en  ef  kastað  er  niður  í hana  steini,  þá  heyr- 
ist  hann  koma  niður  eptir  hálfa  stund  og  þá  vex  vatnið 
upp  á barma.  Á miðri  eynni  er  vatn,  sem  banvæna 
gufu  leggur  af,  svo  fuglar  deyja  sem  yfir  fljúga. 

Fimmti  kapitulinn  er  um  undarleg  fjöll  á íslandi. 
Blefken  segir,  að  þrjú  tjöll  séu  merkilegust  á íslandi: 
Kro8sfjall,  Snæfellsjökull  og  Hekla.  Krossfjall  og  Snæ- 
fellsjökull  eru  svo  há,  að  þau  ná  upp  úr  skýjum;  þau 
eru  aldrei  snjólaus  og  á þeim  eru  daglega  þrumur  og  eld- 
ingar,  þó  heiðríkt  sé  i næstu  dölum.  Þriðja  íjallið 
(Hekla)  er  eigi  eins  hátt;  það  er  norðan  á landinu  eigi 
Qarri  sjó  og  leikur  sjór  að  nokkru  leyti  um  það;  i kring 
um  Heklu  eru  engir  hagar,  þvi  hún  eyðir  öllu  með  ösku 
o g vikri.  Segir  Blefken  ýmsar  kynjasögur  um  Heklu, 
þær  söinu  sem  lika  sjást  hjá  eldri  höfundum,  og  yrði  of- 
langt  að  fara  út  í þær  hér;  þar  er  fullt  af  öndum  og 
draugum,  sem  ekki  er  kyn,  þar  sem  hreiusunareldur  og 
helviti  eru  í fjallinu;  á fyrri  öldum  gengu  margar  sögur 
um  útlönd  um  undrin  i Heklu,  og  var  mörgum  forvitni 
á að  heyra  þaðan  nýjungar.1  Sama  árið  sein  Blefken 
kom  til  Islands,  segir  hann,  að  i hafinu  hjá  Heklu  hafi 
gosið  29.  nóvember  um  miðja  nótt,  og  sló  birtu  yfir  alla 
eyna,  og  gerir  hann  mikið  úr  öllum  þeim  ógnum,  sem  þá 
hafi  gengið  á.  Þvi  næst  segir  Blefken  frá  gömlu  sögunni 
um  hafí8inn  og  trú  manna  um  sálir,  sem  þar  eigi  að 
kveljast. 

')  í ritgjörð  Jóns  Gizurarsonar  (Safn  til  sögn  íslands  I.,  bls. 
67<>)ergetið  um  fund  þeirra  Gissurar  biskups  Einarssonar  og  Krist- 
iáns  konungs  þriðja  1540,  og  »þótti  Gizuri  þá  kóngur  spyrja  sig 
margra  óþarfra  hluta,  sórdeilis  um  Heklufjall<. 


Dígilized  by  Google 


180 


f ajötta  kapítulanum  talar  Blefken  um  afrakstur 
landsins  og  ibúana.  Segir  hann,  að  á íslandi  séu  engir 
akrar,  ekki  minnsta  kálgarðshola,  og  engir  ávextir.  Þó 
ótrúlegt  sé,  segir  hann,  neyta  fslendingar  hvorki  salts  né 
brauðs,  og  eru  þó  vel  útlitandi  og  sterklegir.  Engin  borg 
er  á eynni  og  sjaldan  eru  tvö  eða  þrjú  heimili  hvert  við 
annað.  íslendingar  búa  við  sjó  sökum  flskiveiðanna,  og 
vegna  hinna  miklu  hvassviðra  hafa  þeir  bústaði  sina  neð- 
anjarðar.  Brennisteinn  er  þar  mikill  í landi,  einkum  að 
sunnan,  og  selja  þeir  hann  hreinsaðan  fyrir  litið  verð. 
Málmar  eru  þar  ekki  til,  en  járnið,  sem  þeir  brúka,  er 
flutt  inn  i landið;  sjaldgæft  er  að  flnna  menn,  sem  ekki 
hafa  hestskónagla  í pússi  sinum.  Tré  eru  engin  á eynni 
nema  birki  á einum  stað,  þó  ei  nema  mannshæðarhátt: 
trén  geta  ekki  vaxið  sökum  hvassviðranna.  Birkið  spring- 
ur  út  eptir  sumarsólhvörf  og  er  af  þvi  hinn  sætasti  ilm- 
ur.  Með  sjó  og  ís  rekur  mikið  af  greni  frá  Tartaralandi 
eða  annarstaðar  frá  til  íslands.  Því  næst  talar  Blefken 
um  fltu  kvikfénaðarins  og  um  smjörið,  likt  og  Kranz  og 
Olaus  Magnus.  Af  alidýrum  hafa  íslendingar  kollóttar 
kýr  og  hesta,  sem  eru  ágretir  til  óburðar,  og  stórvaxnar 
sauðkindur,  en  hvorki  hafa  þeir  svin  né  hrensni.  Þegar 
íslendinga  vantar  hey  á vetrum,  ala  þeir  kvikfénaðinn  á 
flski.  Á íslandi  eru  loðnir  hundar,  eyrnalausir  og  rófu- 
iausir;  meta  íslendingar  þá  mikils  og  selja  varla,  en  börn 
sin  gefa  þeir  hverjum  sem  hafa  vill  ókeypis;  þetta  er 
gamla  sagan,  sem  getið  hefir  verið  um  áður.  Á íslandi 
eru  hvitir  úlfar  og  hvitir  birnir;  fuglar  eru  þar  fáir  nema 
sjófuglar  og  hrafnar,  sera  stundum  eru  hvitir;  þar  eru 
ágretir  fálkar  og  eru  sumir  hvitir,  og  veiða  Spánverjar 
og  Portúgalsmenn*  þá  með  miklum  kostnaði;  þar  eru  og 
hvítar  rjúpur.  Ar  eru  þar  margar  og  fiskisrelar  og  veið- 
ast  i þeim  laxar,  silungar  og  styrjur(!).  Á íslandi  er 
ein  brú  tilbúin  úr  hvalbeinum;  engir  eru  þar  vegir  um 

‘)  Þessar  þjóbir  hafa,  svo  menn  viti  til,  aidrei  veitt  fálka  á Is- 
landi,  og  þó  segist  Blefken  hafa  siglt  héðan  með  portúgisku  skipi, 
er  var  að  sækja  fálka! 


Digitized  by  Google 


197 


öræfln,  en  raenn  verða  að  hafa  Begulnálar  tíl  leiðbeinJng- 
ar  eins  og  á sjó.  Haflð  kring  um  ísland  er  áknflega 
djúpt,  og  i því  eru  stórkostlegir  hvalir  og  skrímsli;  hval- 
ina  geta  menn  ekki  unnið,  en  ísinn  og  vindurinn  rekur 
þá  upp  á sker,  svo  þeir  drepast.  Blefken  segist  hafa  séð 
einn  rekinn  hval,  sem  var  30  álnir  á lengd  og  meir  en 
spjótslengd  á hæð.  Úr  hvalbeinum  gjöra  íslendingar  hús, 
bekki,  fótaþrep,  borð  og  aðra  muni,  og  fægja  þá,  svo 
þeir  líkjast  fllabeini;  er  sagt,  að  þá  dreymi  ekki  um  ann- 
að  en  skipbrot,  sem  sofa  i þessum  hvalbeinshúsum.  Þvi 
næst  segir  Bleíken  frá  háhyrningum,  sem  hvalirnir  ótt- 
ast  mjög;  hann  segir  ýmsar  hvala-  og  skrímslasögur  og 
talar  um  hákarlaveiðar.  Þjóðverjar  voru  áður  vanir  að 
skilja  eptir  þjóna  sína  á íslandi  vetrarlangt,  en  árið  1561 
segir  Bletken,  að  Konráð  nokkur  Bloem  Hamborgari  hafl 
dvalið  vetur  á íslandi,  og  narraði  hann  þá  einhyrnings- 
tönn  út  úr  Skálholtsbiskupi,  og  seldi  hana  síðan  fyrir 
mörg  þúsund  gyllini  í Antwerpen,  en  þegar  Danakon- 
ungur  heyrði  þetta,  bannaði  hanu  Þjóðverjum  framvegis 
vetrarsetu  á íslandi. 

í sjöunda  kapítulanum  er  mest  talað  um  alþingið. 
Fyrst  er  þar  mjög  skritin  lýsing  á Þingvelli.  Blefken 
segir,  að  á miðri  eynni  sé  yndislegur  staður,  sera  er  eins 
og  aldingarður  á vorin;  þar  var  forðum  eldfjall  eins  og 
Hekla;  en  þegar  það  var  útbrunnið,  myndaðist  slétta,  en 
klettarnir,  sem  voru  kring  um  eldfjallið,  standa  enn;  stað- 
ur  þessi  er  því  viggirtur  af  náttúrunnar  völdum,  svo  þeir, 
sem  þangað  koma,  verða  að  fara  um  einstigi.  Þar  eru 
tveir  fossar,  er  fljót  falla  fram  af  háum  klettum;  þau 
sameinast  á sléttunni  og  hverfa  niður  i jörðina  um  hyl- 
dýpisgjá.  Þar  koma  íslendingar  saman  um  29.  júni, 
þeir  er  eiga  í einhverjum  málum,  því  mál  eru  eigi  dæmd 
nema  á þessum  stað  og  þessum  tima;  landstjóri  hefir  þar 
liðsmenn  sina  til  gæzlu;  hver  sem  vill  má  koma  þangað, 
en  enginn  fær  að  fara  burtu  nema  með  vilja  landstjór- 
ans.  Þegar  búið  er  að  halda  guðsþjónustu,  setjast  12  lög- 
menn  ú jörðina  og  hafa  þeir  hver  í hendi  sér  lögbók, 


Digitized  by  Google 


188 


sem  rituð  er  á alþýðumáli;  þegar  borin  hafa  verið  fram 
málin,  skipta  þeir  sér  og  hver  flettir  upp  í sinni  bók; 
ganga  síðan  saman  aptur  og  kveða  upp  dóminn.  Ef  eitt- 
hvert  málið  er  mikilsvert,  rœða  þeir  um  það  við  land- 
stjórann,  en  hann  heflr  ekkert  úrskurðarvald.  Þessir  12 
lögmenn  eru  hafðir  i miklum  metum  og  er  einn  þeirra 
æðstur;  þeir  ihuga,  rannsaka  og  dæma  öll  mál  og  ákveða 
hegninguna.  Þeir  sem  eru  dæmdir  til  dauða,  eru  höggn- 
ir  með  öxi,  en  aðrir  eru  brennimerktir  á enni,  og  þykir 
það  ein  hin  þyngsta  hegning;  surair  eru  hýddir.  »Eg  sá« 
segir  Blefken  »föður  og  son,  sem  voru  i haldi  fyrir  sauða- 
þjófnað;  föðurnum  var  þröngvað  til  að  hýða  son  sinn,  og 
síðan  var  hann  flengdur  sjálfur*. 

í áttunda  kapitulanum  segir  Blefken  frá  Grænlandi; 
segir  hann,  að  landstjóri  íslands  hafi  fengið  ýmislegt  að 
vita  um  það  land  hjá  munki  einum  blindum  i Helgafells- 
klaustri,  sem  lengi  hafði  verið  á Grænlandi,  og  svo  kveðst 
hann  sjálfur  hafa  spurt  hann.  Munkur  þessi  var  fæddur 
i Grænlandi;  hann  var  dökkur  á hörundslit  og  breiðleit- 
ur.  Þvi  næst  lýsir  Blefken  Grænlandi  eptir  sögn  munks- 
ins.  Frásaga  Blefkens  ber  það  Ijóslega  með  sér,  að  hún 
er  eintómur  uppspuni  sjálfs  hans  og  satnsull  úr  gömlum 
lygaritum,  eins  og  úr  Zeni-bókiuni  og  öðrum  eldri  og 
yngri  ritum.  Segir  Blefken,  að  landstjóri  hafi  sent  sig 
með  skipi,  er  hann  gerði  út  til  að  leita  Grænlands;  voru 
á skipinu  60  manns,  íslendingar  og  Danir;  áttu  þeir,  ef 
hægt  væri,  að  fara  frá  Grænlandi  um  íshafið  og  tartar- 
iska  hafið  til  China.  Á Grænlandi  komust  þeir  ekki  á 
land  fyrir  ísum;  héldu  svo  lengra  norður  i höf  allt  aust- 
ur  að  Nova  Zembla;  komust  þar  eigi  heldur  lengra  fyrir 
isum  og  urðu  svo  að  snúa  aptur  til  íslands,  og  komu 
þangað  16.  júni  1564.  Hinn  29.  dag  sama  mánaðar  seg- 
ist  Blefken  hafa  farið  til  alþingis  með  landstjóranum;  þá 
komu  þar  menn,  sem  bjuggu  nálægt  Heklu,  og  af  þvi 
Blefken  langaði  til  að  sjá  þetta  undrafjall,  sendi  landstjóri 
hann  þangað  á sinn  kostnað;  voru  i för  með  honum  2 
íslendingar  og  einn  danskur  maður.  Héldu  þeir  um  fjöll 


Digitized  by  Googie 


189 


og  öræfi  i 4 daga,  uns  þeir  komu  i nánd  við  Heklu;  þar 
voru  héruðin  öll  þakin  svartri  ösku  og  vikri;  réðu  íslend- 
ingar  honum  frá  að  fara  lengra,  en  hann  lét  það  ekki  á 
sig  fá  og  hélt  enn  áfram  með  hinum  danska  manni;  en 
þegar  að  fjallinu  kom,  varð  sá  danski  eptir  lika,  en  Blef- 
ken  hélt  ótrauður  áfram.  Þar  var  þá  undarleg  kyrrð  og 
hvorki  sást  eldur  né  reykur,  en  allt  í einu  heyrðust  á- 
kafar  dunur  niðri  í jörðunni  og  bláir  logar  gusu  upp; 
fylgdi  þeim  brennisteinssvæla  með  svo  andstyggilegri 
fýlu,  að  Blefken  var  nærri  kafnaður  og  gat  hann  naum- 
lega  komizt  aptur  til  förunauta  sinna  og  hestanna.  Af 
geðshræringunni  og  hræðslunni  varð  Blefken  veikur  og 
fóru  íslendingar  mcð  hann  til  byggða,  en  danski  maður- 
inn  sneri  aptur  til  landsstjórans,  og  sagði  honum  og  Ham- 
borgarmönnum  frá  afdrifum  Blefkens.  Biefken  lá  i tvo 
mánuði  og  lifði  aumu  lífi  hjá  íslendingum,  og  kvartar 
einkum  undan  matnum;  loks  varð  hann  þó  svo  hress,  að 
hann  komst  aptur  til  landstjórans,  og  dvaldi  hjá  honum 
á Bessastöðum  um  veturinn,  því  Hamborgarar  voru  farn- 
ir,  með  þvi  þá  var  orðið  svo  áliðið.  Næsta  ár  komu  eng- 
in  þýzk  né  dönsk  skip,  svo  Blefken  varð  að  taka  sér  far 
með  Portúgalsmönnum,  er  komið  höfðu  til  ísiands  til 
fálkaveiða.  Islendingur  nokkur,  Jónas  að  nafiii,  kunningi 
Blefkens,  hnýtti  að  skilnaði  3 hnúta  á vasaklút  Blefkens 
og  lofaði  honum  hagstæðum  vindi,  og  sagði  honum  að 
leysa  hnútana,  ef  illa  byrjaði.1  Þegar  þeir  Blefken  voru 
komnir  svo  nálægt  Spáni,  að  sá  til  lands,  varð  logn  og 
kom  enginn  vindgustur  i þrjá  daga:  »þá  datt  mér  i hug,« 
segir  Blefken,  »loforð  vinar  míns  og  langaði  til  að  reyna, 
og  leysti  fyrsta  hnútinn;  þá  kom  strax  eptir  eina  stundu 
hagstæður  vindblær;  þá  leysti  eg  annan  og  þriðja  hnút- 
inn  og  þá  fór  veðrið  meir  og  raeir  að  vaxa,  svo  að  vér 


*)  í þá  daga  voru  það  annars  einkum  Finnar,  sem  að  trú  manna 
voru  mestir  veðurgjörðamenn  (sbr.  t.  d.  Troels  Lund:  Danmarks 

og  Norges  Historie  i Slutningen  at  det  16.  Aarh.  I.,  bls.  126-29). 
Hjátrú  um  galdraveður  hélzt  lengi  í mörgum  löndum. 


Digitized  by  Google 


lðo 


eptir  tvo  daga  komumst  inn  i Tagofljót,  sem  rennur  fram 
lijá  Lissabon*.  Þannig  endar  þessi  skoplega  ferðasaga. 

I formálanum  fyrir  »Anatome  Blefkeniana*  sýnir 
Guðbrandur  biskup  Þorláksson  fram  á lygar  Blefkens  um 
ferðir  hans.  Guðbrnndur  kom  sjálfur  frá  Danmörku  1564 
á því  konungsskipi,  sem  vant  var  að  flytja  höfuðsmann- 
inn;  kom  Guðbrandur  þá  að  Bessastöðum  og  talaði  lengi 
við  Pál  Stigsscn  höfuðsmann;  sögðu  þeir  hvor  öðrum  frétt- 
ir  frá  Danmörku  og  íslandi,  en  enginn  gat  Blefkens;  30. 
júní  fóru  þeir  báðir  til  Þingvalla,  og  svo  fór  Guðbrandur 
að  Skálholti  til  skólameistara-embættis  síns,  en  Páll  Stígs- 
son  fór  i júli  s.  á.  til  Danmerkur,  og  kom  ekki  til  ís- 
lands  aptur  fyrr  en  i júní  1565.  Þenna  sama  vetur,  sem 
Páll  Stígsson  var  vtra,  segist  Blefken  hafa  gist  hjá  höf- 
uðsmanni  á Bessastöðum.  Guðbrandur  segir,  að  ekkert 
konungsskip  hafi  haft  vctrarlegu  á íslandi  á árunum  1563 
— 65,  og  ekkert  skip  hafi  farið  frá  íslandi  að  leita  Græn- 
lands,  og  enginn  Islendingur  hafi  tekið  þátt  í neinni  Græn- 
landsferð  á þeim  árum.  Eins  er  það  allt  lygi,  er  Blefken 
segir  um  grænlenzka  múnkinn  og  um  portúgisku  fáika- 
fangarana.  Á þeim  árum  (1564 — 67),  sem  Guðbrandur 
var  i Skálholti,  segist  hann  heldur  ekki  hafa  heyrt  getið 
um  neinn  útlendan  mann,  sem  farið  hafi  tii  Heklu. 

Þeir  sem  hafa  lesið  frásöguna  hér  á undan,  niunu 
fljótt  finna,  að  bók  Blefkens  er  að  mestu  leyti  samtining- 
ur  úr  eldri  ritum;  i þessa  samsuðu  hefir  hann  notað  kafla 
úr  ritum  eptir  Kranz,  Gemma  Frisius,  Olaus  Magnus  og 
einkum  Goris  Peerse,  en  svo  hefir  hann  sjálfur  bætt  við 
nokkrum  sjómannasögum,  fært  allar  þessar  skröksögur  i 
stilinn  og  logið  i eyðurnar.  Bók  Blefkens  var  i útlönd- 
um  alla  17.  öldina,  og  jafnvel  fram  á 18.  öld,  aðalheim- 
ildarrit  fjölda  margra  rithöfunda,  er  fengust  við  landa- 
fræði  og  eitthvað  minntust  á ísland;  þó  rit  Arngríms  lærða 
væru  líka  mjög  mörgum  kunn,  þá  var  tiðarandinn  svo, 
að  mörgum  þótti  skemmtilegast  að  gripa  skröksögurnar  á 
lopti;  bláber  sannleikurinn  var  miklu  þurrari  á bragðið. 
Því  verður  heldur  ekki  neitað,  að  Blefken  skrifar  ijóst 


Digilized  by  Google 


191 


og  lipurt;  bókin  er  stutt  og  aðgengileg  og  efninu  allvel 
skipt  niður;  aptur  A móti  er  ritháttur  Arngrims,  þrátt 
fyrir  allan  hans  mikla  lærdóm  og  miklu  yfirburði  yfir 
flesta  aðra  rithöfunda  á þeim  dögum,  stunduin  fremur 
þunglamalegur,  og  sá  sem  vill  fá  glögga  vitneskju  um 
Island  af  bókum  hans,  verður  að  safna  því  saman  á 
mörgum  stöðum  með  töluverðri  fyrirhöfn,  þvi  bækur  hans 
eru  striðsrit,  en  ekki  landlýsingar;  hefði  Arngrimur  samið 
stutta  og  glögga  íslandslýsingu,  þar  sem  fljótlega  mátti 
fá  yfirlit  vfir  náttiiru  landsins  og  mannlíf,  þá  hefði  hann 
eflaust  mikið  fljótar  gctað  fullkomlega  útrýmt  öðrutn  eins 
þvættingi,  eins  og  sögum  Blefkens  og  hans  fylgifiska.1 

Árið  1616  kom  enn  út  dálitið  rit  um  ísland;  það  var 
eptir  Dacið  Fabriciux,  prest  i Austur-Frislandi.  Davið 
Fabricius  þessi  var  að  mörgu  leyti  merkur  niaður;  hann 
var  fæddur  i Esens  1564;  um  ætt  hans  og  foreldra  vita 
menn  ekkert  með  vissu;  hann  tók  snemma  að  stunda 

*)  Titillinn  af  bóh  Blefkens  er  þessi : Dithmari  Blefkenii  Islandia 
sive  populorum  et  mirabilium  quœ  in  ea  insula  reperiuntur  accura- 
tior  descriptio ; cui  de  Gronlandia  sub  finem  quœdam  adjecta.  Lug- 
duni  B&tavorum  1007.  bvo.  71  bls.  Bæklingur  þessi  kvaö  hafa 
komid  út  i 2 eða  S latínskum  útgáfum  og  var  mjög  opt  þýddur; 
Ólafur  Davidsson  segist  bafa  séd  10  útg.  á hollenzku.  Á þýzku 
kom  Blefken  út  i ritsafninu : Hier.  Megisters  Septentrio  Novanti- 
quus  oder  die  newe  Nort  Welt.  Leipzig  1613  (bls.  12-96);  þessi  bók 
var  líka  út  gefin  i Frankfurt  og  Leipzig  1728  og  heitir  þá  >Neuent- 
decktes  Norden« ; 1 I.  C.  Adelungs  Geschichte  der  Schiffahrten  und 
Versuche  zur  Entdeckung  des  nordöstlichen  Weges  nach  Japan  und 
China  unternommen  worden.  Halle  1768.  4to,  er  á bls  296-98  út- 
legging  af  Grænlandsþætti  Blefkens,  og  trúir  höf.,  að  ferðasaga 
Blefkens  sé  sönn;  eins  litur  út  i'yrir,  að  jafnvel  annar  eins  maður 
eins  og  Forster  (bls.  633-34)  hafi  trúað  Grænlandssögu  Blefkens.  í 
ýmsum  fleiri  þýzkum  bókum  eru  stærri  og  minni  kaflar  úr  Blefken. 
Á dönsku  var  ferðasaga  Blefkens  1825  lögð  út  i Journal  for  Politik, 
Natur-  og  Menneskekundskab,  udg.  af  O.  Wolff  I.,  bls.  42-61,  ogvar 
þar  þýdd  úr  þýzku  eptir  útgáfu  Megisters.  Finnur  Magnússon  skrif- 
aði  í sama  timariti  (bls.  173-81)  ritgjörð,  til  að  sýna,  að  ferðasaga 
Blefkens  væri  eintómt  bull  og  tilbúningur,  en  0.  Wolfl  svarar  því 
aptur  (bls.  181-86)  og  er  svo  mikill  bjáni,  að  hann  trúir  Blefken 
betur  en  Finni. 


Digitized  by  Google 


192 


guðfræði,  en  hneigðist  þó  helzt  að  stærðfræði  og  stjörnu- 
fræði.  Fabricius  varð  prestur  1584  og  var  myrtur  1617 
af  bónda  nokkrum,  sem  hann  hafði  dróttað  að  þjófnaði  í 
opinberri  prédikun.  Fabricius  gaf  út  ýms  ágæt  rit  um 
stjörnufræði  og  aðrar  vísindagreinir  og  hann  gerði  mæl- 
ingar  og  uppdrætti  af  nálægum  héruðum;  en  frægastur 
er  hann  orðinn  fvrir  það,  að  hann  með  syni  sínum  fann 
fyrstur  sólblettina  og  lýsti  þeim  1611.  Það  sýnir  bezt, 
hve  menn  i þá  daga  voru  auðtrúa  á allar  bábyljusögur 
um  fjarlæg  lönd,  að  annar  eins  maður  og  Fabricius  skyldi 
glæpast  á að  trúa  skröksögum  Blefkens  og  verða  til  nð 
breiða  þær  út,  því  efnið  i bók  hans  er  að  miklu  leyti 
tekið  úr  riti  Blefkens.1  Þó  nú  Fabricius  trúi  mörgum 
sögum  Blefkens  um  íslendinga,  þá  er  hann  þó  of  mennt- 
aður  til  þess  að  taka  allt  fyrir  góða  og  gilda  vöru,  er 
Blefken  segir  um  hinar  almennu  landfræðislegu  hugmynd- 
ir,  legu  landsins,  sólarganginn  o.  s.  frv. 

Fabricus  segir,  að  miðbik  íslands  liggi  á 65'/*°  n.  br. 
og  fjarlægðin  frá  hádegisbaugnum  um  Ferro  sé  hérumbil 
14°;  það  sé  þvi  hér  um  bil  260  mílur  frá  Þýzkalandi  til 
Islands;  hann  segir,  að  landið  sé  frá  austri  til  vesturs  20 
dagleiðir  á lengd  og  á breidd  4 dagleiðir,  þar  sem  það 
sé  breiðast;  að  ummáli  niuni  það  ekki  vera  yfir  288  mil- 
ur  þýzkar.  Sumir  kalla  ísland  Snjóland  og  margirlærðir 
menn  liafa  haldið,  að  ísland  væri  land  það,  er  Rómverjar 
kölluðu  Thule,  »en  eg  trúi  þviekki*  — segirhann  — »af 
þeirri  einföldu  ástæðu,  að  landið  fannst  ekki  fyrr  en  874 
e.  Kr.«  Fabricius  segir  ennfremur,  að  Norðmenn  hafi 
numið  land  á íslandi  sökum  ófriðar,  er  þeir  áttu  i við 
konung  sinn.  Þegar  Fabricius  1 4.  kapitulanum  fer  að 
lýsa  ibúunum,  ferað  slá  úti;  þá  fylgir  hann  alvegGories 


‘)  David  Fabricins : Van  Isslandt  unde  Grönlandt,  eine  korte 
beschryvinge  uth  warhaffen  Scribenten  mit  vlyte  colligeret  unde  in 
eine  richtige  Ordnuung  vorfahtet.  s.  1.  1616.  Uno  Troil  segir,  að 
þessi  útgAfa  sé  prentuð  í Kostoch;  bókin  er  líka  prentuð  i Ham- 
borg  1639,  og  nýlega  út  geíiu  A ný  af  Karl  Tannen  i Bremen 
1890.  8vo. 


Digitized  by  Google 


103 


Peerse  og  Blefken  og  dregur  saman  aðalefnið  úr  skrök- 
söguni  þeirra.  Lýsingin  á hibýlum  íslendinga  er  betri 
en  hjá  hinum  höfundunum;  hann  segir,  að  kofar  íslend- 
inga  séu  á víð  og  dreif  um  allt  land,  eins  og  bæir  Þjóð- 
verja  á dögura  Tacitusar;  úr  ferhyrndum  moldarhnausum 
og  tré  byggja  íslendingar  hús  sín  og  prýða  þau  fagurlega 
að  innan;  á hverju  vori  sprettur  nýtt  gras  á bæjunum; 
gluggarnir  eru  á þakinu,  til  þess  að  lopt  og  ljós  geti  kom- 
izt  inn.  Húsaviðinn  fá  þeir  mest  á rekum,  því  þar  vaxa 
að  eins  smárunnar  og  fáein  kræklótt  tré,  sem  að  eins  er 
hægt  að  nota  i eldinn;  mó  brúka  þeir  líka  til  eldsneytis. 
Akuryrkja  er  þar  litil  sökum  kuldans,  en  menn  lifa  mest 
á ftskiveiðum.  íslendingar  verzla  við  Þjóðverja  og  aðrar 
þjóðir  og  skiptast  á vörum  við  þá;  ekki  álíta  þeir  nein 
kaup  né  sölu  fullgilda,  nema  þeir  fái  sér  i staupinu  um 
leið.  íslendingar  halda  enn  hinni  gömlu  norrænu  tungu, 
þvi  útlendingar  hafa  haft  mjög  litil  áhrif  á mál  og  siðu 
landsmanna.  Fabricius  tekur  þá  vitleysu  eptir  Blefken, 
að  íslendingar  haii  eigi  tekið  kristni  fyrr  en  1398;  hann 
getur  um  siðabótina,  sleppir  úr  skröksögum  Blefkens,  en 
getur  þess,  að  biblian  hafi  verið  gefln  út  á islenzku  og 
margar  aðrar  góðar  guðsorðabækur.  Fabricius  talar  líka 
um  beitilöndin  á íslandi,  hve  þau  séu  góð,  og  kemur  með 
gömlu  söguna  um  kvikféð,  sem  springur  af  ofáti;  hann 
segir,  að  svo  mikill  ilmur  sé  af  islenzka  grasinu,  að  sjó- 
menn  láti  það  milli  fata  i kistum  sínum,  til  þess  af  þeim 
leggi  sætan  ilm.1  Af  smjöri  er  svo  mikið  til  á íslandi, 
að  menn  troða  því  alstaðar  i horn  og  smugur  i húsum 
til  uppfyllingar.  Því  næst  talar  Fabricius  um  dýrin  á 
íslandi,  fuglaua,  hvalina  o.  s.  frv.,  og  leggur  þar  bein- 
linis  út  bók  Blefkens;  kapitulinn  um  þingið  er  lika  því 
nær  orðrétt  útlagður,  og  eins  frásagnirnar  um  hverina, 
eldijöllin  og  hafisinn.  Að  endingu  talar  Fabricius  (í  11. 
kap.)  um  lengd  dagsins  og  þar  er  hann  of  fróður  til  þess 


‘)  Hér  er  átt  viö  reyrgresið  (hierochloa  borealie),  sem  kvenn- 
1'óLkið  i sveithuú  eun  þá  leggur  í fatakistur  sínar. 

1S 


Digitized  by  Google 


Í94 


alTelta  vitleysur  Blefkens.  Stytzti  dagur  er  sunnan  á 
landinu  um  vetrarsólhvörf  2 stundir,  hinn  lengsti  ásumr- 
um  22  stundír;  nyrðst  á landinu  er  á vetrum  nokkra  daga 
engin  birta  og  á sumrum  engin  nótt;  sólin  gengur  þá 
aldrei  til  viðar,  svo  þá  er  bjart  dag  og  nótt.  Seinasti 
kapitulinn,  hinn  tólfti,  er  ura  Grænland. 

Árið  eptir  að  Fabricius  dó  kom  út  nýr  bæklingur 
eptir  Arngrim  lærða;1  þar  sýnir  hann  ljóslega,  að  mest 
allt  rit  Fabriciusar  er  útlegging  úr  Blefken;  i þessu  riti 
er  hann  mjög  kurteis  og  hógvær  í máli,  enda  hefir  Arn- 
grímur  líklega  vitíið,  að  Fabricius  var  merkur  maður,  þó 
honum  tækist  svo  illa  ritsmíðið  um  ísland. 

12.  Menntun  á islandi  um  siðaskiptin.  Islenzkar  bókmenntir 
rakna  við.  Guðbrandur  þoriáksson,  Arngrímur  Jónsson. 

Á fimmtándu  öld  hnignaði  íslenzkum  bókmenntum 
stórkostlega,  eins  og  alkunnugt  er;  þó  dóu  þær  aldrei 
gjörsamlega  út;  allt  af  lifði  einhver  neisti  í eisunni;  það 
þurfti  ekki  nema  eina  almenna  utanaðkomandi  hreyfingu 
til  þess  að  glæða  hið  andlega  líf,  sem  svo  lengi  hafði 
verið  falið.  Hin  andlega  endurlífgun  Európu  gerði  hér  á 
landi  fyrst  vart  við  sig  um  siðaskiptin;  um  smáar  æðar 
streymdi  menntunin  hingað  furðu  fljótt,  einkum  um  seinni 
hluta  16.  aldar;  á 17.  öld  var  jarðvegurinn  undirbúinn, 
svo  bókmenntirnar  komust  hér  á það  stig,  sem  menn 
frekast  gátu  búizt  við,  því  kringumstæðurnar  voru  i alla 
staði  örðugar;  einokun  og  einveldi  sugu  merg  og  blóð  úr 
þjóðinni.  Endurlifgun  islenzkra  bókmennta  var  einkum 
falin  i þvi,  að  menn  nú  tóku  að  snúa  sér  að  hinum  fornu 
fræðum,  fóru  að  fást  við  sögu  forfeðranna  og  önnur  rit, 
er  fornmenn  höfðu  eptir  sig  látið,  Það  var  ekki  við  þvi 
að  búast,  að  hér  vaknaði  mikið  sjálfstætt  visindalif;  til 
þess  var  þjóðin  allt  of  fámenn  og  fjarlæg.  Náttúruvis- 


')  Amgrimi  Jonœ  epistola  pro  patria  defensoria  scriptaad  Da- 
videm  Fabritium.  Bamburgi  1618.  4to. 


Digitized  by  Google 


Í95 


indin  voru  þá  að  myndast  i hinura  suðrænu  löndura;  þaii 
hafa  síðan  umskapað  raannlifið  og  rutt  mannsandanum 
nýjar  brautir;  þegar  á 17.  öid,  og  jafnvel  fyrr,  Voru  þó 
allmargir  íslendingar  farnir  að  hnýsast  i þess  konar  fræði; 
það  nám  leiddi  reyndar  ekki  af  sér  raikia  sjálfstæða  rann- 
sókn  á eðli  og  náttúru  íslands,  en  hafði  þó  dálitla  þýð- 
ingu  fyrir  þekkingu  innlendra  og  útlendra  raanna  um 
landið.  Samhliða  hinura  fyrstu  frjóöngum  náttúruvísind- 
anna  óx  lika  upp  hin  rammasta  hjátrú  i skauti  kirkj- 
unnar  og  kæfði  hún  og  kyrkti  margan  góðan  vísi,  sem 
annars  hefði  getað  orðið  að  notura.  Lengi  framan  af  eru 
það  þvi  nær  eingöngu  fornritin,  sem  gjöra  ísland  kunnugt 
í öðrum  löndum. 

Á undan  siðabótinni,  í byrjun  16.  aldar,  var  lær- 
dómurinn  litill  á íslandi;  að  eins  örfáir  prestar  höfðu 
raenntast  að  nokkrum  raun.  I sögubroti  ura  Jón  Arason 
segir  svo:1  »Engir  sinntu  bóknárai,  hvorki  latinufræðum 
né  öðrum  tungum,  nema  einstöku  biskupar  eða  ábótar, 
einna  helzt  þeir,  sem  nokkuð  höfðu  dvalið  erlendis*. 
»>eir  sem  eigi  fóru  utan  til  náms,  lærðu  naumast  eða 
ekki  Dónatinn.  Einar  ábóti  i Munkaþverárklaustri  kunni 
þá  hartnær  einn  i Hólabiskupsdæmi  latinulærdóm  og  i 
Skálholtsbiskupsdæmi  Sigvarður  ábóti*.  »í  þá  daga  urðu 
foreldrar  að  fá  múnka  eða  aðra  klerka  af  hinura  lægri 
vigslum  eða  einhverja  aðra,  sem  fróðari  voru  en  almenn- 
iugur,  til  þess  að  kennapiltum  að  lesa  og  skrifa  islenzku, 
þó  ekki  væri  meira;  og  kvað  eigi  hafa  verið  kostnaðar- 
minna  en  nú  að  halda  pilt  i skóla«.  »Svo  þótti  mönn- 
um,  að  hver  sá  væri  fullfær  til  að  taka  allar  vígslur  og 
gegna  öllum  kirkjulegum  embættum,  er  skammlitt  kynni 
lestur  og  saung  að  tiðum,  sem  til  var  sett«.  Þó  hér  sé 
ef  til  vill  tekið  nokkuð  djúpt  í árinni,  þá  er  það  þó  vist, 
að  lærdómurinn  var  litill  í latinu  fyrir  siðaskiptin;  en 
latina  var  i þá  daga  lykill  að  öllum  visindum,  og  allir 
vegir  til  æðri  menntunar  voru  þeim  lokaðir,  sem  ekki 


‘)  Biskupasögur  H.,  bls.  427-28. 

18* 


Digilized  by  Google 


Í96 


kunnu  það  mál.  Dálítil  skólamynd  hefir  þó  eflaust  verið 
í Skálholti  um  1500;  séra  Jón  Egilsson  segir  um  Stefán 
biskup  Jónsson  (1491 — 1518):«  hann  var  vel  lærður  og 
hans  iðja  ekki  annað  en  kenna*,1  og  um  1493  var  As- 
björn  Sigurðsson  skólameistari  i Skálholti;*  á Hólum  er 
einnig  sagt,  að  hafi  verið  skóli  á dögum  Gottskálks  bisk- 
ups  Nikulássonar  (1498 — 1520).*  Við  klaustrin  hélzt  nokk- 
ur  menntun  og  fróðleikur;  á Helgafelli  ætla  menn  t.  d., 
að  Narfi  ábóti  hafi  haft  skóla  á árunum  1512 — 27 ; þar 
lærði  Magnús  Eyjólfs  son  mókolls;4  og  á Munkaþverá  lærði 
Jón  Arason  hjá  Einari  ábóta  Benidiktssyni.8  I Þykkva- 
bæjarklaustri  er  getið  um  nokkurn  lærdóm  framan  af  16. 
öldinni  og  þar  var  töluvert  af  bókum,  sem  Gissur  Einarsson 
naut  góðs  af,  meðan  hann  dvaldi  þar.6  Það  er  sagt  um 
sira  Sigurð  Jónsson  á Grenjaðarstað,  að  hann  hafi  opt 
haft  rikra  manna  syni  til  kennslu  hjá  sér.7  Gisli  biskup 
Jónsson  lærði  og  að  lesa,  skrifa  og  syngja  hjá  Alexiusi 
Pálssyni  presti  á Þingvöllum;8  Alexius  varð  seinna  ábóti 
i Viðey  sem  kunnugt  er.  Klaustralærdómurinn  hefir  i 
þá  daga  verið  mjög  litill  í samanburði  við  það  sem  áður 
var,  enda  voru  munkarnir  fáir  rétt  fyrir  siðaskiptin.9  Þó 
nú  prestlingar  gætu  fengið  örlitla  fræðslu  i hinum  fyrstu 
frumfræðum  hjá  einstökum  mönnum  eða  á klaustrunum, 
þá  var  menntunin  í heild  sinni  á mjög  lágu  stigi  og  bók- 

')  Satn  til  sögu  íslands  1.,  bls.  50. 

*)  Safn  I.,  bls.  656.  Arb.  Espólíns  III.,  bls.  8. 

*)  Jón  Þorkelsson : Digtningen  paa  Island,  bls.  9. 

‘)  Árbœkur  EspóLins  III.,  bls.  37. 

b)  Biskupasögur  II.,  bls.  326.  í Sigurðarregistri  er  1550  nefnd 
• skólabaðstofa*  á Munkaþverá. 

•)  Safn  til  sögu  íslands  I.,  bls.  676. 

’)  Annálar  Björns  á Skarðsá,  bls.  56. 

•)  Finnur  Jónsson : Historia  ecclesiastica  Islandiæ  III.,  bls.  297. 

•)  Ariö  1642  voru  i Skálkoltsbiskupsdæmi  150  prestar  alls  og  i 
öllum  (6)  klaustrunumþarl8munkarog7  nunnur.  í Skriðuklaustri 
var  príor  og  3 bræður,  á Þykkvabæ  ábóti  og  6 bræður,  í Viðey  4 
bræður,  á Helgafelli  ábóti  og  3 bræður  og  i K irkjubœ  abbadís  og 
6 systur.  Bréfabók  Gissurar  biskups  Einarssonar.  Sbr.  J.  S.  hdrs. 
nr.  875.  4to. 


Digitized  by  Google 


197 


menntirnar  engvar.  Þó  hefir  eflaust  ýmislegt  verið  akrif-  • 
að  upp  af  hinu  forna,  en  flestir  hafa  skrifararnir  líklega 
fengizt  við  að  rita  tiðabækur;  Jón  Egilsson  segir  um  Jón 
nokkum  Þorlákson,  sem  var  afbragðs  skrifari,  að  hann 
hefði  skrifað  flestar  messubækur  á Vestfjörðum.1  Sira 
Sveinn  sá,  sem  líf  fékk  á Kirkjubóli,  er  Kristián  skrifari 
var  veginn,  var  kallaður  »meistararaaður  upp  á skrif  og 
latínu»;*  sýnir  þetta  með  öðru,  að  stöku  raenn  hafa  hald- 
ið  við  fomri  kunnáttu. 

í lok  flmmtándu  aldar  voru  prestar  og  biskupar  þvi 
nær  einvaldir  á íslandi;  i-lþýðan  var  hneppt  i hinahörð- 
ustu  fjötra  hjátráar  og  vankunnáttu,  og  hefir  prestum 
liklega  varla  þótt  taka  þvi  að  mennta  sjálfa  sig;  engin 
hvöt  var  til  þess  og  ekkert  tækifæri;  það  var  álitinn 
nógur  lærdómur  fyrir  prest  að  kunna  að  lesa,  skrifa  og 
syngja,*  og  með  slikum  lærdómi  gat  hann  náð  æðstu  völd- 
um  kirkjunnar,  ef  kringumstæðurnar  voru  heppilegar  og 
maðurinn  nógu  einarður  og  ásælinn.  Klerkarnir  voru 
búnir  að  ná  undir  sig  öllum  beztu  fasteignum  landsins  og 
áttu  alstaðar  itök,  þar  sem  eitthvað  var  fémætt  að  fá; 
leikmanna-höfðingjar  voru  fáir,  þeir  er  nokkurn  styrk 
höfðu,  svo  kirkjan  gat  hæglega  ráðið  við  þá,  ogskömmu 
fyrir  siðaskiptin  höfðu  biskupamir  eigi  að  eins  allt  kirkju- 
valdið,  heldur  voru  jafnvel  hirðstjórar  og  umboðsmenn 
konungs  yfir  öllu  h:nu  væraldlega.  í þá  daga  leyfðu 
prestar  sér  allt,  og  má  færa  til  þess  mörg  dæmi,  hve 
miklir  ofstopar  þeir  voru ; sumir  urðu  jafnvel  uppvisir  að 
glæpum;  Jón  prestur  Snorrason  hafði  drepið  tvo  menn, 
sært  annan  prest  og  farið  með  rán  og  gripdeildir,  en 
samt  messaði  hann  og  hélt  embætti  sfnu  óskertu;  en  þá 
varð  honum  það  á,  að  hann  rændi  tveim  köplum  úr  lest 
Hólastaðar  suður  á Suðurnesjum  og  valdi  Hólabiskupi 
mörg  vond  orð;  það  þoldi  Ólafur  biskup  Rögnvaldsson 


‘)  Safn  til  sögu  íslands  I.,  bls.  57. 

*)  S.  st.  I.,  bls.  98. 

’)  Finnur  Jónsson:  Historia  ecclesiastica  III.,  bls.  129. 


Digitized  by  Google 


198 


ekkl,  en  setti  hann  af  og  hótaði  honura  bannfæringu.* 
Preetur  8á,  er  Þorkell  hét,  lét  l tið  Stefáns  biskups  smíða 
sér  lykla  að  Skálholtskirkju  og  stal  þaðan  gulii  og  silfri.* 
Þórður  prestur  Einarsson  i Hítardal  hafði  átt  5 börn  i 
frillulifl,  flogizt  á við  annan  prest,  og  margt  fleira  sak- 
næmt  bar  ögmundur  biskup  honumábrýn.  Siðleysi  prest- 
anna  var  mikið  i þá  daga ; kaþólskir  klerkar  máttu  ekki 
giptast,  en  mjög  margir  þeirra  höfðu  trillur  og  gátu  við 
þeim  börn.  Á 15.  öld  er  getið  um  tvo  merkispresta, 
Þorkel  prest  Guðbjartsson  og  Sveinbjörn  Þórðarson  offl- 
cialis;  átti  hinn  fyrri  30  börn,  hinn  siðari  átti  50  börn, 
er  hann  kannaðist  við,  og  að  auk  alla  hálfrefl.*  Fyrir 
siðaskiptin  urðu  prestar  að  borga  biskupi  tvö  eða  hálft 
þriðja  hundrað  fyrir  hverja  barneign;*  þó  var  því  ekki 
allt  af  fram  fylgt.  Siðir  leikmanna  voru  ekki  betri,  og 
löguðust  ekki  fyrr  en  löngu  seinna. 

Litt  gátu  leikmenn  bugað  ofstopa  klerkanna,  ogekki 
voru  margir,  sem  sýndu  aðra  eins  röggsetni  eins  og  Bjöm 
Guðnason,  er  hann  lét  afhýða  Jörund  prest,5  sem  Stefán 
biskup  hafði  sent  til  hans  með  bannfæringarbréf.  Árið 
1517  gera  leikmenn  loks  samtök  i Leiðarhólmi,  til  þess 
að  hepta  ágang  biskupa  og  presta;  segjast  þeir  þar  vilja 
»vort  frelai  sjálfra  ogallsvors  afsprengis  styðja  ogstyrkja 
undan  þvf  ánauðaroki,  sem  yfir  oss  er  komið  og  álagt 
af  kirkjunnar  valdi.  Vér  viljum  öllum  kunnugt  gera,  að 
vér  höfum  yfirsóð  og  undirstaðið,  samjafnað  og  sannan 
skilning  yfirborið,  sumir  af  raun  revndri  og  framkomnu 
verki,  og  þann  stóra  skaða  fjártjóna,  fjármissu  og  fastra 
eigna  og  annars  ósvarlegs  ágangs  og  ofbeldis,  er  almúgi 


‘)  Árbækur  Espólíus  II.,  bls.  ÖO. 

‘)  S.  st.  III.,  bls.  7-8. 

*)  Árbsekur  Espólíns  II.,  bls.  104,  112. 

4)  Safn  til  sögu  íslands  I.,  bls.  690. 

6)  Jörundur  prestur  bar  sig  karlmar.nlega;  varhann  fvrst  hýdd- 
ur  af  tveim  mönnum,  en  er  þeir  voru  þrevttir.  fékk  Bjðm  hinn 
þriðja,  er  hét  Loptur  og  var  tveggja  manna  maki ; sagði  prestnr  þó 
við  bann:  »Ijúga  huggin  þin,  langi  Loptur :«  Safu  I.,  bls.  55. 


Digitized  by  Googie 


199 


alls  þessa  umdæmis  fær  af  biskupum,  prestum,  klerkunl 
og  þeirra  meðfylgjurum,  eru  fyrir  orðnir,  sumir  af  harð- 
ligum  hótum  og  heitum  umsagninganna,  en  flestir  með 
fTamkomnu  ofbeldisverki  þeirra  rangs  og  langs  ágangs, 
sem  forboðs  útsetningar  af  heilagri  kirkju  og  skriptar- 
mála  og  þjónustutekju,  graptar  heilags  legstaðar,  synjan 
allrar  slikrar  þjónustu,  hvað  lítið  sem  til  ber;  hér  með 
banns  áfelli,  ef  nokkur  synjar  þeim  þess,  er  þeir  beiðast, 
og  bönnun  samneytis  alls  kristins  fólks,  kúgaðir  með 
þessu  áfelli  og  ágangi  frá  sinum  görðum,  gripum  og  gang- 
andi  fé,  reknir  siðan  i armóð,  eymd  og  útlegð  og  þeirra 
afsprengi  móti  lögum  og  tilsettum  guðs  réttic.*  í>ó  sam- 
þykkt  þessi  sé  grautarlega  orðuð,  sýnir  hún  þó  ágætlega, 
hvernig  ástandið  heflr  verið.  Þar  sem  klerkalýðurinn 
var  orðinn  svo  spilltur,  ágjam  og  hrokafullur,  var  ekki 
að  búast  við  mikilli  menntun  eða  andlegum  framförum. 

Um  miðja  16.  öldina  fór  menntunarlöngunin  að  glæð- 
ast,  og  þá  fór  að  færast  fjör  í lærðamenn  við  nýbreytni 
þá  1 trúarbrögðum,  sem  breiddist  út  frá  Þýzkalandi.  Nú 
fóru  margir  fslendingar  að  leita  sér  menntunar  erlendis, 
einkum  á Þýzkalandi,  og  höfum  vér  fyrr  stuttlega  drepið 
á þessar  utanferðir,  er  urðu  svo  þýðingarmiklar  fyrir 
menntalíflð  á íslandi.  Jón  Arason  stofnar  fyrstur  prent- 
smiðju  á Islandi,  60  árum  áður  en  nokkur  prentsmiðja 
var  komin  f Noregi;  prentverkið  varð  siðar,  sem  kunn- 
ugt  er,  mjög  þýðingarmikið  fyrir  siðabótina  og  guðfræð- 
ina,  en  lengi  framan  af  voru  sárfáar  aðrar  bækur  prent- 
aðar  en  guðsorðabrekur.  Um  miðja  öldina  eru  stofnaðir 
skólar  á Hólum  og  í Skálholti,  og  hafa  þeir  eflaust  gert 
mikið  gagn  til  þess  að  fræða  prestastéttina,  sem  fyrir 
siðabótina  var  svo  fákunnandi.1  Fyrst  urðu  menn  að  fá 


’)  Finnur  Jónsson : Historia  ecclesiastica  II.,  bls.  511-12. 

*)  Það  sést  á Sigu rbarregistri,  að  ekki  heflr  skólamenntunin 
15fif)  verið  víbtæk ; þar  eru  (bls.  82b-33a)  taldar  bækur  þær,  er  skól- 
inn  á Hólum  þá  átti ; þar  er  ekki  um  auðugan  garð  að  gresja ; 
ekkert  var  til  nema  örfáar  ómerkilegar  latneskar  orðabækur  og  mál- 
fræðisbækur  og  nokkrar  guðsorðabækur  latneskar ; skólinn  átti  enga 


Digitized  by  Google 


200 

danska  9kólameistara  til  skólanna;  var  Ólafur  nokkur, 
danskur  maður,  fyrst  skólameistari  í Skálholti;  hann 
drukknaði  i Brúará  1555;  á Hólum  var  Lárentius  dansk- 
ur  og  fyrstur  skólameistari,  og  þá  Marteinn,  lika  danskur. 
Þetta  lagaðist  þó  skjótt;  ýmsir  ungir  íslendingar  urðu 
brátt  svo  færir,  að  þeir  gátu  með  heiðri  og  sóma  veitt 
skólunum  forstöðu;  þó  var  kvartað  undan  þvf,  að  sumir 
væri  lítt  lærðir,  eins  og  t.  d.  Ólafur  Ólafsson  lærðikarl. 
í Skálholti  fór  lærdómurinn  að  rétta  við  á dögum  Gísla 
biskups  (1558 — 1587);  Gissur  Einarsson  og  Marteinn  Ein- 
areson  höfðu  að  eins  stutta  stund  setið  á biskupsstóli,  og 
gátu  þvi  ekki  mikið  framkvæmt,  þó  báðir  væru  lærðir 
vel.  Marteinn  var  lfka  mesti  listamaður  í málverki; 
hafði  hann  lært  það  f Englandi.  Um  Gisla  biskup  segir 
Jón  prestur  Egilsson:  »Frá  þvf  herra  Gfsli  kom  f Skál- 

holt,  þá  jókst  lærdómurinn,  en  lagðist  af  víða  sú  pápiska 
vísa;  fratn  dróg  hann  f öllu  eptir  megni  guðs  orð,  bæði 
i útlagningu  og  skrifi  alla  sfna  daga,  á hvers  dögum  að 
kennilýður  fjöigaði  mjög,  og  hann  stvrkti  þá  marga  um 
bækur,  postillur  og  pappir,  og  um  hvað  þeir  vildu  biðja, 
og  hvar  hann  fann  nokkurn  þann,  sent  iðinn  var  að  lesa 
og  skrifa  og  læra,  á honum  hafði  hann  þóknan.  Eg  má 
það  meðkenna;  hann  varð  mér  bæði  faðir  og  móðir  f 
þeim  greinum  alla  tfma,  og  svo  mega  flestir  segja,  sem 
hér  voru  f Skálholti  á hans  dögum,  hvers  margir  hafa 
enn  not«.‘  Um  seinni  hluta  16.  aldar  fjölgar  mjög  guðs- 
orðabókum  i landinu,  eptir  að  Guðbrandur  biskup  Þor- 
láksson  kemur  til  sögunnar,  og  fer  þá  kaþólskan,  sem 
lengi  var  fastgróin  í raönnum  eptir  siðaskiptin,  að  láta 
undan;  þá  fór  að  myndast  íslenzkur,  lútherskur  sálma- 
kveðskapur,  og  trúarlffið  glæðist  meir  og  meir.  Á seinni 
hluta  16.  aldar  voru  og  uppi  á íslandi  ágæt  skáld,  t.  d. 
eins  og  þeir  bræður,  Magnús  prúði  og  Staðarhóls-Páll,  o. 


risindabók.  Þess  má  geta,  aö  þá  er  til  i skólastofunni  á Hólum 
>stundaklucka  litil  og  er  spillt«.  Sig.reg.,  bl.  3Ba. 

'J^Safn  til  sögu  Islands  I.,  bls,  106. 


Digitized  by  Googfe 


201 


m.  fl.‘  Fyrst  nm  siðaskiptin  var  hin  mesta  prestafœð  á 
íslandi;  gömlu  prestarnir  vildu  ekki  taka  upp  nýja  siðinn 
og  sögðu  af  sér,  en  engir  vildu  vigjast,  sem  foreldra  áttu 
á lífi,  því  þeir  bönnuðu  þeim  það,  en  þeir,  sem  enga  áttu 
að,  vigðust;  biskupar  urðu  að  vigja  hvern,er  þeir  náðu  í, 
ef  hann  að  eins  var  læs.  Þetta  breyttist  ekki  fyrr  en  gamla 
fólkið,  prestar  og  leikmenn,  voru  dánir,  en  ungir  menn 
komnir  í þeirra  stað.*  Til  þess  að  bæta  úr  þessari  presta- 
fæð  og  mennta  klerkana,  hafa  skólarnir  verið  einkar 
hentugir,8  en  einkum  hafa  þó  utanferðir  hinna  heldri 
raanna  aukið  þekkinguna  í landinu  beinlinis  og  óbein- 
línis. 

Eptir  að  stjórnin  um  siðaskiptin  fór  að  hafa  meiri 
afskipti  af  innlendum  málum  á íslandi  en  áður  hafði 
verið,  var  eðlilegt,  að  hún  þyrfti  beinlinis  eða  óbeinlinis 
að  fá  skýrslur  um  landið  og  ástand  þess,  og  því  eru  til 
frá  þeim  tima  dálitlar  lýsingar  hagfræðilegs  efnis.  Á 
háskólabókasafninu  i Kaupmannahöfn  eru  til  tvö  handrit 
af  stuttum  íslandslýsingum  frá  seinni  bluta  16.  aldar;4  i 
þeim  er  lítið  landfræðislegs  efnis,  en  ýmislegt,  er  lýtur 
að  hagfræði  landsins.  Hin  meiri  lýsingin5  er  rituð  1569  á 
Bessastöðum,  og  heldur  Dr.  Kálund,  að  höfundur  hennar 
muni  vera  Olafur  Jómuon  Bagge ; hann  hafði  verið  þjónn 
Páls  Stigssonar;  var  fyrst  umboðsmaður  á Bessastöðum 
1566  og  svo  aptur  1569  fyrir  Christopher  Walkendorph; 
1579  var  hann  sendur  til  konungs  með  bænarskrá  lög- 


‘)  UtD  þetta  má  má  margt  lesa  í hinni  einkar-fróðlegu  bók  Jóns 
Þorkelssonar:  Om  Digtningen  paa  Island  í det  16.  og  16.  Ar- 
hundrede.  Kbhvn  1888.  8vo. 

*)  Sbr.  Espólíns  árbœkur  IV , bls.  18,  100-101. 

*)  Á dögura  Guðbrands  hiskups  voru  sumir  prestar  enn  lítt 
lœrðir;  einn  var  settur  af  fyrir  afglöp  i embættisverkum,  en  hann 
var  líka  illa  læs  og  kunni  ekki  íræðin.  Hist.  eccles.  III.,  bls- 
380-300. 

*)  Hér  fer  eg  eptir  K.  Kdlund : Historisk  topogralisk  Beskri- 
velse  af  Island  H.,  bls.  378-70. 

*)  Addit.  120.  fol.  »En  liden  Beretning  og  Undervisning  om  Is- 
l&ndt  och  Islandtz  Handellt.  11  blöð. 


Digitized  by  Google 


902 


manna  og  annara  fyrírmanna  á Islandi  um  nauðsjmjar 
landsins  og  bágindi.  ólafur  bjó  á Nesi  við  Seltjöm  fram 
til  1600,  en  sigldi  síðan  og  var  borgari  i Málmey.1  í lýs- 
ingu  þessari  er  talað  um  legu  landsins,  um  skiptingu  þess 
í flórðunga  ogsýslur,  og  um  klaustrin,  um  afrakstur  hér- 
aðanna,  um  hafnir,  um  brennistein  og  útgerð  konungs  til 
flskiveiða  á Suðurlandi,  um  tekjur  konungs  af  íslandi  og 
loks  ura  kirkjustjórn  og  tekjur  presta.  í hinu  handrít- 
inu,1  sem  ritað  er  ura  1600,  er  efnið  svipað,  en  þar  er 
þó  bætt  við  nokkru  um  landaura-reikning  á íslandi. 
Þriðja  handritið  er  i Upsala  á háskólabókasafninu;*  þar 
er  efnið  likt  og  i hinum  handritunum,  nema  hvað  þar  eru 
einnig  taldir  flrðir  á fslandi. 

Hér  að  framan  höfum  vér  getið  um  viðskipti  útlend- 
inga  við  ísiendinga  og  um  frásögur  þeirra  um  landið  og 
þjóðina.  Seint  á 16.  öid  verður  sú  breyting  til  hinsbetra, 
að  íslendingar  sjálfir  fara  að  rita  um  landið  og  leitast 
við  að  fræða  útlendinga  um  landafræði  þess,  um  þjóðina 
og  bókmenntirnar;  þar  eru  tveir  islenzkir  fræðimenn  i 
broddi  fylkingar,  Guðbrandur  biskup  Þorláksson  og  Arn- 
grimur  Jónsson  hinn  lærði;  Sigurð  skólameistara  Stefáns- 
son  má  og  telja  framarlega,  því  hann  fékkst  einna  fyrst- 
ur  við  landfræði  Islands,  þótt  fátt  liggi  eptir  hann.  Mun 
eg  hér  stuttlega  og  eptir  föngum  geta  um  æfi  þcssara 
manna  og  um  ritstörf  þeirra,  og  þá  fyrst  um  Sigurð  Stef- 
ánsson,  af  þvi  hnnn  kemur  einna  fyrstur  til  sögunnar. 

Sigurður  Stefdmnon.  Um  æfiferil  Sigurðar  vita  menn 
mjög  litið;  faðir  hans  var  sira  Stefán  Gfslason  biskups 
Jónssonar,  prestur  i Odda.  Sigurður  Stefánsson  var  við 
nám  ytra,  lfklega  mest  í Kaupmannahöfn,  og  lærði  með- 
al  annars  málverk;  kom  svo  til  Islands  og  varð  skóla- 
meistari  i Skálholti  1594,  en  var  að  eins  búinn  að  vera 
nokkrar  vikur  í þeirri  stöðu,  þegar  hann  drukknaði  i 
Brúará.  Rithöfundar  eldri  tima  geta  litið  um  annað  en 

')  Satn  til  sðgu  íslands  II.,  bls.  225  og  710. 

*)  Addit.  147.  4to. 

*)  Coll.  Delagard.  24.  fol. 


Digitized  by  Google 


m 

æfilok  hans,  þvl  dauða  hans  bar  að  á sérstakan  hátt. 
Sigurður  skólameistari  reið  á öndverðum  vetri  nokkuð 
ölvaður  frá  Mosfelli  heimleiðis  með  sveini  sfnum  Ormi 
Narfasyni;  við  Brúará  dvaldist  ferjumnnni,  svo  þeir  urðn 
að  blða;  lögðust  þeir  þá  til  svefns  við  ána  og  veltistSig- 
urður  sofandi  i ána  og  drukknaði;  Ormur  fylgdarmaður 
hans  gat  þó  litið  sagt  um,  hvernig  þetta  atvikaðist,  þvi 
hann  svaf  lika.1  Var  mönnum  mjög  tiðrætt  um  þenna 
atburð,  og  var  það  trú  alþýðumanna,  að  álfar  munda 
hafa  orðið  honum  að  bana.  Sigurður  hafði  ritað  um  álfa 
og  sögðu  menn,  að  álfarnir  mundu  hafa  hefht  sin  á hon- 
um  fyrir  það,  að  hann  hefði  ljóstrað  upp  leyndarraálum 
þeirra.  Likami  Sigurðar  fannst  siðar  hjá  Laugum  við 
Brúará,  og  var  hann  grafinn  i forkirkjunni  i Skálholti.* 
Sigurður  Stefánsson  var  ágætt  latinuskáld,  söngmað- 
ur  og  málari;  hann  hafði  meðal  annars  snúið  Samúels- 
bókum  i latnesk  ljóð,  og  orti  latinskt  kvæði  til  Arngrims 
lærða,  sem  prentað  er  aptan  við  »Brevis  Commentarius 
de  Islandia*.  Sigurður  hafði  einnig  skrifað  um  íslenzka 
réttritun,  og  1591  reit  hann  bók  um  álfa,  drauga,  svipi, 
vættir  og  forynjur;*  hefir  þetta  rit  liklega  verið  sniðið 
eptir  útlendum  bókum,  því  i þá  daga  var  álfa-  og  drauga- 
trúin  viða  erlendis,  af  sumura  beinlinis,  skoðuð  sem  vis- 
indagrein,  og  svipum  og  draugum  lýst  eins  og  áþreifan- 
legum  hlutum.  Sigurður  Stefánsson  ritaði  lika  íslandslýs- 
ingu  og  gjörði  uppdrátt  af  Norðurhöfum.  íslandslýsingin 
er  liklega  týnd;  Þórður  Þnrláksson  segir,  að  lýsing  þessi 
hafi  verið  í eigu  Þormóðar  Torfasonar,  en  hvað  síðan 


‘)  Ormur  Narfftson  var  sonur  Narfa  bónda  Ormssonar  í Reykja- 
vík;  hann  vigðist  1600  og  fékk  Borg  á Mýrum  og  svo  Breiðabóls- 
stað  á Skógarströnd  1620. 

’)  Æfi  Skáiholtsrektora  eptir  Jón  Halldórsson  i Jóns  Sigurðs- 
sonar  handrit&safni  nr.  380  og  328.  4to  og  víðar.  Sbr.  J.  Thorcbillii 
Specimen  Islandiœ  non  barbarre.  J.  S.  hdrs.  nr.  333.  4to,  bls.  161. 

s)  Hálfdán  Einarsson : Sciagr&phia  historire  literarire  isl&ndicre. 
Havnire  1777,  bla.  15,  61,  148,  163-64.  Finnur  Jánsson:  Historia 
ecclesiastica  III.,  bls.  176. 


Dígitized  by  Google 


304 


heflr  orðið  af  hetini,  vita  menn  ekki-1  Uppdrátturinn  er 
enn  þá  til*  og  stendur  á honum,  að  hann  sé  gjörður  af 
Sigurði  Stefánssyni  1570.  Uppdrátturinn  nær  yflr  Norð- 
urhaflð  frá  40°  til  75°  n.  br.;  er  á honum  að  vestanverðu 
Grænland,  Helluland,  Markland  og  Vinland,  og  eru  þessi 
lönd  ðll  samföst,  og  að  norðan  gengur  frá  Grænlandi 
strönd  mikii  austur  undir  Noreg,  og  á henni  nöfnin  Risa- 
land  og  Jötunheimur.  en  að  austan  sést  Bjarmaland,  Nor- 
egur,  Bretland  og  írland;  i haflnu  eru  Orkneyjar,  Het- 
land,  Færeyjar,  Frisland  og  fsland.  fsland  er  á þess- 
um  uppdrætti  með  miklu  betra  lagi  en  áður  tiðkaðist,  og 
nærri  á réttum  stað;  þar  sjást  Vestflrðir,  Breiðifjörður, 
Faxaflói,  Grímsey  og  Langanes,  og  er  lögun  alls  þessa 
ailnærri  sanni.  Það  heflr  leikið  töluverður  efi  á þvi, 
hvert  uppdráttur  þessi  er  eptir  Sigurð  Stefánsson;  sé  ár- 
talið  rétt,  getur  uppdrátturinn  ekki  verið  eptir  hann.* 
Árni  Magnússon  getur  þess  til,  að  Sigurður  Jónsson  skóla- 
raeistari  i Skálholti  (um  1580)  sé  ef  til  vill  höfundur  þessa 
uppdráttar,  en  það  þykir  mér  ólíklegt;  miklu  líkiegra  er, 
að  hann  sé  eptir  Sigurð  Stefánsson,  en  ártalið  hafi  mis- 
skrifazt  (1570  fvrir  1590);  Sigurður  Stefánsson  ritar  bæði 
íslandslýsingu,  og  skarar  fram  úr  í dráttlist,  enda  er  nafn 
hans  glöggt  á uppdrættinum.  Það  er  hugsanlegt,  að 
landabréf  það,  sem  vér  nú  höfum,  sé  að  eins  eptirmynd 

‘)  Sbr.  Scbacbtii  Collectanea  de  Grfinlandia.  Cap.  VIII.  A.  M. 
8f>4.  fol.  og  Árni  Magnússon  i nr.  772a.  A.  M.  4to.  Dr.  KAlund  heGr 
vinsamlegast  geGð  mér  afskript  af  þvi,  sem  talað  er  um  uppdrátt 
Sigurbar  Stefánssonar  i þessum  bandritum. 

*)  Uppdrátt  þenna  heGr  K.  J.  V.  Steenstrup  látið  prenta  i Med- 
delelser  om  Grönland  IX.,  bls.  7 og  i GeograGsk  Tidskrift  VIII., 
bls.  124. 

*)  Eins  og  sagt  er  hér  að  framan,  var  Siguiður  skólameistari 
sonur  síra  Stefáns  Gislasonar  i Odda.  Dr.  J6n  Þorkelsson  i Kaup- 
mannahðfn  skrifar  mér:  »Sira  Stefán  fékk  Odda  1676.  Eptir  árs- 

tiðaskrá  einni  hér,  þá  devr  síra  Stefán  28.  febrúar  1615  og  er  þá 
69  ára.  Eptir  þvi  er  bann  fœddur  1546  og  heGr  þá  verið  24  ára 
gamall  árið  1570,  og  er  það  auðsætt,  að  sonur  hans  gat  þá  ekki 
verið  kominn  til  háskélans.  Það  er  vist  óhætt  að  segja  það,  að 
Siguröur  muni  varla  vera  fæddur  fyrr  en  1570  eða  litlu  áður«. 


Digilized  by  Google 


205 

eptir  frumbréfinu;  fyrirsögnin  sýníst  benda  til  þess;  hefir 
ártalið  ruglazt  hjá  þeim,  er  dró  upp  myndina,  enda  hefir 
það  ef  til  vill  verið  óglöggt  í frumritinu.1 

Guðbrandur  biskup  ÞorldJcsxon  fékkst  töluvert  við 
landfræði  íslands,  og  er  hinn  fyrsti,  sem  gjörir  visinda- 
legar  athuganir  þar  að  lútandi;  þetta  er  almenningi  siður 
kunnugt  en  önnur  störf  hans,  er  snerta  kristindóm  og 
siðabót,  enda  er  Guðbrandur  biskup  margra  hluta  vcgna 
einn  að  hinum  merkustu  mönnum,  sem  uppi  hafa  verið  á 
íslandi.  Hér  skal  að  eins  geta  æfiatriða  hans  laus- 
lega.*  Guðbrandur  biskup  Þorláksson  var  fæddur  að 
.Staðarbakka  i Miðfirði  árið  1542;  faðir  hans  var  Þorlák- 
ur  prestur  Hallgriinsson,  er  seinna  varð  prestur  að  Þing- 
eyraklaustri;  móðir  hans  var  Helga  Jónsdóttir  lögmanns 
Sigmundarsonar.  Ellefu  vetra  fór  Guðbrandur  i Hóla- 
skóla  og  var  þar  6 ár;  eptir  það  var  hann  tvo  vetur 
heyrari  við  Hólaskóla,  og  sigldi  siðan  til  Kaupmannahafn- 
ar  vestur  á Patriksfirði;  var  hann  að  eins  tvo  vetur  við  • 
háskólann,  og  sneri  svo  heim  aptur  1564,  og  varð  skóla- 
meistari  í Skálholti  um  haustið;  var  hann  hinn  fyrsti  ís- 
lendingur,  er  sökum  latinulærdóms  var  álitinn  fær  til  þess 
embættis,  þó  eigi  væri  hann  þá  nema  22  ára  gamall. 
Þessu  embætti  gegndi  hann  i 3 ár,  en  vigðist  1567  til 

')  Á 16.  öld  haíá  lfklega  fáir  átt  landabréf  á íslandi;  i Sigurð- 
arregistri  eru  taldar  bœkur  á Hólum  við  ýmsar  úttektir,  en  hvergi 
eru  þar  nefndir  landsuppdrœttir  nema  á einum  stað  : á Munkaþver- 
árklaustri  var  til  1550  »eitt  landablað<  (bL  I4a). 

*)  Af  ritum  þeim,  sera  eg  heli  stuðztvið,  eru,  auk  árbóka  Jóns 
Espólins,  þessi  hin  helztu:  Finnur  Jónxson:  Historia  ecclesiastica 
I II.,  bls.  368-443.  P.  Pjeturxson:  Æíiágrip  Guðbrandar  biskups  í 

Arsriti  prestaskólans  1850,  bls.  123-84.  Amgrimur  Jónsson : á'ð'a- 

vaiía  Gudbrandi  Thorlacii.  Hamburgi  1(4:30.  4to.  Æíi  Hólabiskupa 
eptir  Jón  Halldórsson,  og  auk  þess  ýmislegt  um  æfi  Guðbrands 
biskups  i handritasafni  Jóns  Sigurðssonar  t.  d.  i nr.  380,  333,  523, 
494,  4bó.  4to  og  viðar.  Jón  Halldórsson  segir,  að  Ámi  Magnússon 
hafi  ritað  æfisögu  Guðbrands  biskups,  en  hún  brann  1728.  Það  væri 
mjög  æskilegt,  að  einhver  ritaði  ýtarlega  æfisögu  Guðbrands  bisk- 
ups;  til  þess  eru  mörg  skjöl  og  skilríki  bæði  i söfnum  hér  og  er- 
lendis. 


Digitized  by  Google 


206 


prests  að  Breiðabólsstað  i Vesturhópi.  Um  það  leyti 
komst  GuðbrarKÍur  í raálaferli  út  úr  ójöfnuði  þeim,  er 
Gottskálk  Hólabiskup  Nikulásson  hafði  sýnt  afa  hans  Jóni 
Sigmundssyni  lögmanni;  hafði  Gottskálk  biskup  ranglega 
dregið  undan  Jóni  Sigmundssyni  miklar  jarðeignir.  Ut  úr 
þessu  spunnust  raiklar  þrætur  og  málaferli,  sera  Guð- 
brandur  biskup  átti  í alla  æfi,  og  mun  eg  lauslega  drepa 
á þau  málaferli  í æfiágripi  Amgríms  lærða.  Út  úr  þess- 
um  málum  fór  Guðbrandur  utan  1568,  en  þegar  hann  kom 
aptur,  tókst  hann  á hendur  skólameistaraembætti  á Hól- 
um.  Um  veturinn  1569  andaðist  Olafur  biskup  Hjaltason 
og  var  þá  sira  Sigurður  Jónsson  á Grenjaðarstað  kjörinn 
til  biskups,  en  konungur  vildi  eigi  sinna  þeirri  kosningu, 
og  vildi  eigi  annað,  en  að  Guðbrandur  Þorlákssou  færi 
utan  til  biskupsvigslu.  Danskur  maður  Hans  Gillebrun 
var  þá  settur  í skólameistaraembættið  á Hólum.  Guð- 
brandur  Þorláksson  var  vigður  til  biskups  af  Dr.  Páli 
. Matthiassyni  Sjálandsbiskupi;  var  hann  mikill  vinur  Guð- 
brands  og  dró  hans  taurn  alla  æfi.  Um  sumarið  1571 
kora  Guðbrandur  biskup  út  hingað,  og  tók  þegar  til  starfa 
með  hinum  mesta  dugnaði  og  röggsemi;  bætti  bann  kjör 
presta  á margan  hátt  og  lagði  meðal  annars  fátækum 
prestum  sex  af  Hólastólsjörðura  til  uppeldis,  þær  erhann 
sjálfur  átti  að  hafa  tekjur  af. 

Guðbrandur  biskup  lét  sér  mjög  annt  um  að  bæta 
menntun  klerka,  og  þó  einkum  að  fræða  alþýðu  manna 
i kristindóminum;  enn  þá  var  páfatrúin  allrik  í hjörtum 
manna,  og  ýmsar  hégiljur  höfðu  haldizt  i kirkjusiðum  og 
kristindómi.  Guðbrandur  biskup  sá,  að  eigi  var  hægt  að 
laga  kristindómsþekkinguna  og  betra  siðferðið  með  öðru 
en  þvi,  að  útvega  alþýðumönnum  góðar  guðsorðabækur  á 
þeirra  tungu.  Fyrir  þvi  stofnaði  hann  prentsmiðju  eða 
bætti  þó  fyrst  og  endurnýjaði  hina  fornu  prentsmiðju,  er 
Jón  Arason  hafði  fengið  út  hingað,  en  keypti  sér  svo  ný 
áhöld  til  prentunar  1578.  Jón  sonur  Jóns  prests  Matthi- 
assonar  hins  sæneka,  sem  komið  hafði  hingað  með  prent- 
smiðju  Jóns  Arasonar,  tókst  á hendur  prentverkið  og 


Digitized  by  Google 


207 


kenndi  öðrum  iðnina,  og  var  nú  farið  að  prenta  íslenzk- 
ar  guðsorðabækur  af  hinu  mesta  kappi;  lét  Guðbrandur 
biskup  sér  mjög  annt  um,  að  prentun  og  annar  frágangur 
bókanna  væri  sem  bezt  af  hendi  leystur,  og  smíðaði  og 
gróf  sjálfur  bókahnúta,  rósir  og  myndir  til  þess  að  prýða 
bækurnar;  bókbindara  fékk  hann  frá  Hamborg,  og  lét 
hann  kenna  íslendingum  að  binda  bækur.  Guðbrandur 
ritaði  sjálfur  ýmsar  guðsorðabækur,  en  lagði  sumar  út  úr 
latinu,  þýzku  og  dönsku,  eða  fékk  aðra  góða  menn  til 
þess;  slíka  framúrskarandi  atorku  sýndi  hann  i þessu,  að 
hann  lét  prenta  80 — 90  bækur  og  var  það  i þá  daga  með 
jafnlitlum  tökum  og  tilfærum  hið  mesta  þrekvirki.  Hið 
mesta  verk  hans  var  þó,  að  hann  að  miklu  leyti  sjálfur 
lagði  út  og  lét  prenta  alla  heilaga  ritningu  á íslenzku, 
og  var  þvi  verki  lokið  29.  júni  1584. 

Allan  seinni  hluta  æfi  sinnar  átti  Guðbrandur  biskup 
í sifelldu  stímabraki  við  Jón  lögmann  Jónsson  og  aðra 
höfðingja,  bæði  út  úr  máli  Jóns  Sigmundssonar  og  ýmsu 
öðru;  hann  gjörði  sér  far  um  að  innkalla  undir  Hóla- 
kirkju  jarðir  þær,  er  honum  þóttu  ranglega  hafa  gengið 
undan  af  völdum  Gottskálks  biskups;  fékk  hann  af  þessu 
óvild  margra  manna,  enda  var  hann  ráðrikur  og  óeirinn, 
er  þvi  var  að  skipta.  Guðbrandur  biskup  lcitaði  opt  með 
mál  sín  beinlinis  til  konungs,  og  hefir  verið  sagt  um  hann, 
að  hann  viða  hafi  komið  fram  sem  talsmaður  konungs- 
valdsins  danska,  en  honum  er  varla  frekar  gefandi  sök 
á þessu  en  öðrum  höfðingjum  á íslandi  i þá  daga,  enda 
hafði  danska  stjórnin  um  siðaskiptin  náð  því  tangarhaldi 
á íslendingum,  sem  hún  ekki  hefir  sleppt  siðan.  Guð- 
brandi  biskupi  sáruaði,  að  biskupsvaldið  skyldi  allt  vera 
gengið  undan  i hendur  konungs,  en  hann  fékk  ekki  að 
gjört,  enda  veittu  islenzkir  höfðingjar  honum  hina  römm- 
ustu  mótspyrnu.  í hinum  afar  þýðingarmiklu  verzlunar- 
málum,  sem  siðan  á 16.  öld  hafa  verið  kjarninn  i allri 
islenzki  pólitik,  var  Guðbrandur  biskup  miklu  frjálslynd- 
ari  en  islenzkir  höfðingjar,  er  þá  voru  uppi;  þeir  voru  í 
því  efni  ótrúlega  skammsýnir,  og  hjálpuðu  sjáifir  til  þess 


Digílized  by  Google 


208 


að  draga  á sig  einokunar-snarvölinn,  þrátt  fyrir  raót- 
spyrnu  Guðbrands  biskups. 

Guðbrandur  biskup  hafði  hin  mestu  áhrif  á uppfræð- 
ingu  lærðra  og  leikra;  hann  efldi  bókmenntir  og  fróðleiks- 
ást  og  upprætti  páfadóminn;  verða  allir  að  dázt  að  þreki 
hans  og  atorku.  Þrátt  fyrir  öll  málaferlin,  ritstörfln  og 
bókagjörðina,  hafði  Guðbrandur  biskup  tíma  til  þess  að 
gjöra  margar  endurbætar  á stjórn  kirkjunnar  og  kjörum 
prestanna;  hann  var  röggsamlegur  l kirkjustjórn  og  vand- 
lætingasamur;  hann  var  gagnorður  og  sléttorður,  kapp- 
samur  og  viljamikill,  i hverju  sem  hann  tók  sér  fyTir,  og 
berorður  var  hann  i meira  lagi  við  mótstöðumenn  sínn. 
Eptir  dauða  Jóns  lögmanns  1606  slotaði  nokkuð  ófriði 
þeim,  er  biskup  hafði  svo  lengi  átt  i,  en  þó  átti  hann 
lengst  af  í málaferlum,  meðan  hann  stóð  uppréttur,  því 
óvinir  hans  voru  margir  og  reyndu  að  finna  hvern  bögg- 
stað  á honum,  sem  þeir  gátu.  Guðbrandur  biskup  var 
búsýslumaður  mikill  og  fésæll,  og  varð  mjög  auðugur; 
hann  var  mjög  gestrisinn  og  veitingasamur  og  hélt  vinum 
sinum  árlega  nýjársveizlu,  enda  var  hann  flugrikur,  ör- 
látur  og  vinfastur. 

Árið  1572  eignaðist  Guðbrandur  biskup  laundóttur,  er 
Steinunn  hét,  með  Guðrúnu  dóttur  Gísla  prests  Finnboga- 
sonar;1  hún  giptist  Skúla  bónda  Einarssyni  á Eiríksstöð- 
um  i Svartárdal;  þeirra  sonur  var  Þorlákur  Skúlason, 
sem  biskup  varð  á Hólum  eptir  afa  sinn;  svnir  Þorláks 
voru  þeir  Gisli  og  Þórður,  er  báðir  urðu  biskupar,  Gísli 
á Hólum  og  Þórður  í Skálholti,  og  voru  þeir  allir  merk- 
ismenn.  Sama  árið  (1572)  gelck  Guðbrandur  að  eiga 
Halldóru  dóttur  Árna  Gislasonar  á Hliðarenda,  og  átti 
við  henni  þrjú  börn,  2 dætur  og  einn  son.  Halldóra 
Árnadóttir  var  hin  mesta  merkiskona;  hun  dó  1585.  Ept- 

*)  Gisli  Finnbogason  var  með  Jóni  biskupi  Arasyni  i Sauða- 
fellsreið  og  bauðst  til  að  skjóta  Daða,  en  biskup  vildi  ekki  (Bisk- 
upasögur  II.,  bls.  447-48).  Síra  Gísli  hafði  áður  vegið  mann,  Þór- 
arin  Steindórsson,  en  fékk  aptur  prestsembœtti  hjá  Jóni  Ara- 

ayni  1544. 


Digitized  by  Google 


Ö09 


ir  dauða  hennar  fór  Guðbrandur  biskup  að  verða  heilsu- 
tæpur,  en  sýndi  þó  hina  sömu  ástundun  við  öll  sín  marg- 
brotnu  störf;  hann  varð  þó  1596  að  taka  Arngrim  Jóns- 
son  frænda  sinn  sér  til  aðstoðarmanns.  Árið  1624  sýkt- 
ist  Guðbrandur  biskup  af  hálfvisnun,  missti  að  mestu  mál- 
ið  og  lá  i kör  siðan,  þangað  til  hann  dó  20.  júlí  1627. 1 
Um  þessi  sjúkdómsár  þjónaði  Arngrimur  Jónsson  bisk- 
up8embættinu,  en  Halldóra  dóttir  biskups  stýrði  búinu 
með  frábærum  skörungsskap.* 

Guðbrandur  biskup  var  binn  mesti  lærdómsmaður  og 
unni  fróðleik  og  vísindum;  bafði  hann  mikil  áhrif  á heima- 
menn  sina,  því  jafnan  vakti  hann  samtal  um  andleg  og 
veraldleg  visindi,  einkum  undir  borðum;  af  þvi  urðu  heima- 
menn  hans,  þeir  sem  höfðu  skynsemi  til  þess  að  færa  sér 
fróðleik  hans  i nyt,  fróðari  og  betur  menntaðir  en  aðrir 
menn;  má  meðal  þeirra  telja  Arngrim  Jónsson,  Þorlák 
Skúlason,  Guðmund  prest  Einarsson  að  Stað  og  Magnús 
prest  Olafsson  í Laufási.  Guðbrandur  biskup  var  i mikl- 
um  metum  hjá  lærðum  mönnum  erlendis,  og  skrifaðist  á 
við  marga  útlenda  fræðimenn.  Meðal  vina  hans  erlendis 
voru  þessir  helztir:  Páll  Matthíasson,  Pjetur  Winstrup 

og  Jóhann  Páll  Resenius,  er  urðu  Sjálandsbiskupar  hver 
eptir  annan;  i Hamborg  var  hann  einkum  í vinfengi  við 
Nicolaus  Hemming  og  Philipp  Nicolai;  hinn  síðarnefndi 
tileinkaði  honum  bók  eina  og  fer  í tileinkunarorðunum 
mörgum  fögrum  orðum  um  Guðbrand  biskup  og  þann 


*)  Sveinn  Pálsson  segir,  að  Guðbrandur  biskup  hafi  sjálfur 
hoggvið  legstein  þann,  sem  yfir  hann  var  lagður,  og  þetta  letur  á 
hann:  >Gudbrandus  episcopus,  Jesu  Christi  peccator,  exspecto  re- 

surrectionem  carnis  et  vitam  æternam*.  Journal  hoiden  paa  en 
Naturforskerreise  i Island  I.,  bls.  267  (hndrs.  bókmf.  Kmh.  nr. 
1-3.  Fol.). 

’)  Hólabúið  var  í þá  daga  ekki  lítið.  Þegar  Guðbrandur  bisk- 
up  tók  við  staðnum  (28.  júni  1571),  voru  á heimabúinu  á Hólurn 
60  kýr,  282  aer,  tvœvetur  naut  og  eldri  95,  veturgömul  13,  ungkálf- 
ar  6,  tvævetrir  sauðir  og  eldri  243,  veturgainlir  126,  hestar  fullorðnir 
9,  hross  13;  hin  höfðu  dáið  veturinn  fyrir  (úr  hor?).  Sigurðarre- 
gistur,  bl.  41a. 

14 


Digitized  by  Google 


210 


blessunarríka  ávöxt,  sera  leitt  hafi  af  störfum  hans,  ,og 
kallar  hann  meðal  annars  »raáttarstoð  hinna  íslenzku 
safnaða*  og  «leiðarstjörnu  kristins  lýðs  undir  norðurheims- 
skauti».  Quðbrandur  biskup  skrifaðist  á við  enn  fleiri 
útlendinga;  í safni  Hackluyt’s  er  t.  d.  bréf  frá  honura 
(1595)  til  Hugo  Branhams  prests  í Harwich  á Englandi.1 
Branhara  þessi  hefir  skrifað  Guðbrandi  og  spurt  hann 
um  fornmenjar  á íslandi,  líklega  sökura  þess  að  Olaus 
Magnus,  Kranz  o.  fl.  höfiðu  rítað,  að  á íslandi  hjyggu 
menn  letur  á steina  um  afreksverk  forfeðranna;  Guð- 
brandur  ber  þetta  til  baka  og  visar  honum  i »Brevis 
Coraraentarius  de  Islandia*  eptir  Arngrira  Jótisson,  sem 
þá  var  fyrir  skömmu  kominn  út.  Branhara  hefir  einnig 
spurt  um  nálœg  lönd,  einkum  ura  Grænland.  Segir  Guð- 
brandur  að  menn  ætli,  að  Grænlandsóbyggðir  nái  kring 
um  Hafsbotna  alla  leið  til  yztu  endimarka  Noregs,  en  þar 
heitir  Bjarmaland;  þvi  næst  nefnir  hann,  að  íslendingar 
fyrrum  hafi  numið  land  á Grænlandi.  Enn  fremur  segir 
hann  að  orð  liggi  á,  að  Bretar  árlega  muni  eiga  viðskipti 
við  Grænlendinga,  og  segir  hann,  að  sér  væri  kært,  ef 
Branham  vildi  fræða  sig  eitthvað  um  þá  hluti.  Það  er 
auðséð  af  þessu,  að  einhverjar  fregnir  um  ferðir  Frobi- 
shers  og  annara  Englendinga  til  Grænlands  hafa  þá  geng- 
ið  milli  manna  á íslandi. 

Guðbrandur  biskup  var  hinn  mesti  hugvitsmaður  og 
svo  mikill  þjóðhagi  á smíðar,  að  hann  gat  nálega  smíðað 
eptir  öllu  þvi  er  hann  sá,  en  upp  á mörgu  fann  hann 
sjálfur.  Meðan  hann  var  skólameistari  i Skálholti,  hafði 
hann  litla  smiðju  austur  á hlaði  og  smíðaði  þar  og  gróf 
látún;  á Hólum  gróf  hann  eins  og  fyrr  var  frá  sagt  tré- 
myndir,  er  prentaðar  voru  i bibliu  hans;  eru  sumar  þeirra 
enn  geymdar  á forngripasafninu  i Reykjavik.  Guðbrand- 
ur  Þorlák8son  var  ágætlega  að  sér  i stjörnufræði  og 

')  Hackluyt:  Priscipal  navigations  I.,  bls.  590.  í >Libellas 
epistolarum  Jac.  Coleri.  Francf.  1687<  kvað  vera  prentað  bréf  frá 
Guðbrandi  biskupi  til  Job.  Staunich  i Hamborg,  en  þá  bók  heíi 
eg  ekki  eéð. 


Digitized  by  Google 


21  í 

stömulist  i'astronomia  og  astrologia)  og  stœrðfræði;  fékkst 
auk  þess  við  rímfræði  og  gaf  tvisvar  út  íslenzkt  rim  1576 
og  1611;  hann  var  vinur  Tycho  Brahes  og  skrifaðist  á við 
hann.  Guðbrandur  biskup  átti  og  las  bækur  hinna  helztu 
stjörnu-  og  stærðfræðinga,  er  þá  voru  uppi;  segist  Arn- 
grímur  lærði  hafa  séð  hjá  honum  bækur  i stjörnufræði  og 
stærðfræði  eptir  Purbach,  Reinhold  o.  m.  fl.,  er  Guðbrand- 
ur  hafði  bætt  ýmsu  inn  í með  eigin  hendi.*  Við  skóla- 
lærdóm  var  Guðbrandur,  að  því  er  hann  sagði  sjálfur,  i 
fyrstu  nokkuð  tornæmur,  en  hann  hafði  ágætt  minni. 

Guðbrandur  biskup  smiðaði  himinhnött,  sera  lagaður 
var  eptir  hnattstöðu  íslands  og  gafhann  Jóhanni  Bucholt 
höfuðsmanni,  sem  lika  var  lærður  maður  og  þá  í vin- 
fengi  við  Guðbrand  biskup,  þó  annað  yrði  seinna.  Hann 
byrjaði  lika  að  smíða  jarðarhnött  og  ætlaði  þar  að  sýna 
mynd  og  stöðu  Islands  betur  og  augljósar  en  þá  var  á 
landabréfum,  en  ekki  gat  hann  lokið  þvi  starfi  sökum  si- 
fellds  annrikis  og  veikleika  á seinni  árutn.  Við  þetta 
starf  notaði  hann  verk  Apianusar  og  Orontiusar1  og  voru 
það  hin  beztu  heimildarrit  i þeirri  grein,  er  þá  voru  til. 
í landfræði,  stjörnufræði  og  stærðfræði  hefir  Guðbrandur 
biskup  verið  langfremstur  allra  íslendinga  í þá  daga  og 
miklu  framar  en  Arngrimur  Jónsson,  sem  litið  eða  ekk- 
ert  skyn  sýnist  hafa  borið  á þær  fræðigreinir.  Það  mætti 
kalla  Guðbrand  biskup  ættföður  visindalegrar  landfræði 
á íslandi,  en  Arngrímur  vekur  hina  islenzku  sagnfræði 
úr  löngum  dvala.  Guðbrandur  hefði  eflaust  látið  mikið 
tíeira  eptir  sig  viðvikjandi  landfræði  og  stjöruufræði,  hefði 
hann  ekki  ávallt  haft  við  svo  mörgu  öðru  að  snúast,  en 
það  er  nóg,  þó  eigi  væri  annað,  til  þess  að  halda  á lopti 


‘)  Apianus  (Pet«r  Bienewitz)  var  háskólakennari  i Ingolstadt  og 
orðlagöur  fræöimaöur  (f.  1495  d.  1552);  hann  gaf  út  »Cosmographia. 
Landeahuti  1524.  4to<  ; í þvi  riti  eru  töflur  yíir  hnattstöðu  margra 
staða,  og  voru  hreidda-  og  lengda&kvarðanir  hans  furðu  n&kvæmar. 
Orantius  Finœus  gaf  út  bók  »De  mundi  sphæra«.  Paris  1555,  ogi 
henni  gefur  hann  góðar  reglur  til  þess  að  ákveða  jarðlengdir  staða 
af  gangi  tunglsins  gegn  um  hádegisbauginn. 

14* 


Digitized  by  Googie 


landfræðisþekkingu  hans,  að  hann  fyrstur  mældi  hnatt- 
stöðu  íslands  1585.1  Eins  og  fyrr  hefir  verið  frá  sagt, 
var  hnattstaða  íslands  á landabréfum  raiðaldanna  mjög 
skökk  og  landinu  var  hringlað  frara  og  aptur  i allar  átt- 
ir,  en  Guðbrandur  biskup  tók  af  öll  tvímæli  með  því  að 
mæla  hnattstöðu  Hóla  og  reiknaðist  honum  breiddarstig 
biskupssetursins  65°  44'.  Ekki  er  greint  frá  því,  hvaða 
verkfæri  Guðbrandur  biskup  hefir  notað  við  athuganir 
sinar;  rithöfundarnir  nefna  það  ekki,  enda  hafa  liklega 
fáir  eða  engvir  í þá  daga  aðrir  en  Guðbrandur  sjálfur 
borið  skynbragð  á slika  hluti. 

Vér  höfum  hér  að  framan  í 7.  kapítula  getið  um 
mynd  íslands  á landabréfum  miðaldanna:  hið  siðasta  og 
bezta  kort  af  íslandi  var  uppdrátturinn  eptir  Olaus  Magn- 
us  1539  og  þó  er  hann  mjög  fjarri  sanni.  Þá  kemur 
þessu  næst  út  uppdráttur  íslands  í kortasafni  Orteliusar 
1595  og  ber  hann  eins  og  gull  af  eiri  af  þvi  sem  áður 
var  til,  Ortelius  segist  hafa  fengið  þenna  uppdrátt  frá 
hinum  danska  sagnaritara  Anders  Sörensen  Vedel  (f. 
1542,  d.  1616)  og  hatajafnvel  sumir  ætlað,  að  uppdráttur 
þessi  væri  eptir  Vedel  sjálfan,*  en  það  nær  engri  átt; 
Vedel  hafði  engin  tæki  til  sliks  starfa;  hann  hafði  aldrei 
komið  til  íslands  og  þekkti  ekki  ísland  betur  en  aðrir 
Danir  i þá  daga.  Á uppdrættinum  stendur  reyndar,  að 
A.  S.  Vedel  (Andreas  Vellejus)  hafi  gjört  hann  og  tileink- 
að  hann  Friðriki  konungi  öðrum,  en  aðrir  höfuudar,  sem 
voru  uppi  um  sama  leyti,  taka  það  skýrt  fram,  að  upp- 
drátturinn  sé  eptir  Guðbrand  biskup  Þorláksson,  enda 
gat  enginn  þá  gjört  slikan  uppdrátt  annar  en  hann. 
Þórður  biskup  Þorláksson  segir  á íslands-uppdrætti  sinum 
1668,  að  hann  sé  gjörður  eptir  breidda  og  lengdarmæl- 
ingum  Guðbrands  biskups  Þorlákssonnr.  Enginn  hafði 
fyrr  en  Guðbrandur  mælt  huattstöðu  Islands  og  á mæl- 

*)  Amgrimur  Jónsson : Brevis  Commentarias  de  Islandia. 

fol.  7a. 

*)  C.  F.  Wegener : Om  Anders  Sörensen  Vedel.  Kjöbenhavn 
1846,  bls.  286. 


Digitized  by  Google 


213 


ingum  hans  og  uppdrætti  eru  allir  þeir  uppdrættir  af  fs- 
landi  byggðir,  sem  gjörðir  voru  á 17.  öldinni.  Guðbrandi 
ber  þvi  með  réttu  sá  heiður  að  hafa  verið  hinn  fyrsti, 
er  gjörði  visindalegar  athuganir,  er  snertu  landfræði  ís- 
lands,  og  mælingar  hans  gera  það  að  verkum,  að  upp  frá 
þessu  þurfti  ekki  lengur  neinn  efl  að  vera  á þvi,  hvar 
setja  skyldi  ísland  á jarðarhnettinum,  þó  sumir  útlend- 
ingar  af  vankunnáttu  ekki  seti  það  á réttan  stað  að  held- 
ur.  Með  Guðbrandi  Þorlákssyni  byrjar  nýtt  timabil  i 
landfræðissögu  fslands;  hann  stigur  eitt  hið  þýðingar- 
mesta  spor  i þvi  efni,  sem  stigið  er,  áður  en  þeir  Eggert 
ólafsson  og  Sveinn  Pálsson  koma  til  sögunnar. 

Lögun  íslands  er  á öllum  þeim  landabréfum,  er  eiga 
ætt  sina  að  rekja  til  uppdráttar  Guðbrands  Þorlákssonar, 
að  mestu  leyti  rétt;  þó  er  landið  heldur  langt  og  hornótt 
og  meginlandið  ekki  eins  breitt  til  suðurs  eins  og  það  á 
að  vera.  Allir  helztu  firðir  landsins  sjást  á uppdrættin- 
um  og  eru  nöfnin  sett  við,  einna  flest  á Vestfjörðum. 
Landinu  er  skipt  i fjórðunga  og  víða  eru  héraðanöfn;  þar 
eru  og  nöfn  biskupsstólanna,  klaustranna,  verzlunarstaða 
og  helztu  bæja  og  einnig  nöfn  ánokkrum  fjöllum  ogjökl- 
um.  Á eptirmyndunum  eptir  frumriti  Guðbrands  eru 
þó  uöfnin  allflest  nokkuð  afbökuð;  þau  hafa  gengið  i gegn 
um  margar  hendur  þeirra  manna,  er  ekki  skildu  orð  i málinu. 
Guðbrandur  biskup  lét  sér  mjög  annt  um,  að  útlendingar 
fengi  rétta  hugmynd  um  landið;  honum  grömdust  skrök- 
sögurnar  og  þvættingurinn  i útlendum  bókum,  sem  minnt- 
ust  á ísland,  og  þess  vegna  hvatti  hann  Arngrira  lærða 
til  þess  að  rita  »Commentarius«  o.  fl.  bækur,  og  skrifaði 
sjálfur  formála  og  inngangsorð  fyrir  ýmsum  ritum  Arn- 
gríms,  og  eru  þessir  stuttu  formálar  opt  fróðlegir. 

Árið  1588  leituðu  Sunnlendingar  ráða  til  Guðbrands 
biskups  um  biskupskosningu;  hann  gat  eigi  sjálfur  sökum 
lasleika  farið  til  alþingis,  en  hann  ritaði  þeira  bréf  og 
mælir  i því  mjög  fram  með  Oddi  Einarssyni  og  hrósar 
honum  mjög  fyrir  lærdóm,  enda  var  Oddur  bæði  stjörnu- 
fróður  og  vel  að  sér  i öðrum  þeim  menntum,  er  Guð- 


Digitized  by  Google 


914 


brandur  unni.  Guðbrandur  biskup  segir  meðal  annars  í 
bréflnu,  að  það  sé  mjög  nauðsynlegt  að  hafa  sem  lærð- 
astan  biskup,  bæði  til  þess  hann  geti  hrakið  villulærdóma, 
veitt  skólanum  góða  forstöðu  og  aukið  menntunina;  hann 
segir,  að  það  sé  sómi  og  heiður  fyrir  landið  að  hafa  sem 
lærðastan  mann  í sliku  embætti,  »sem  bæði  hefir  mennt 
og  lærdóm  guðsorð  að  kenna  og  svo  mörgum  lastskripb 
um  svar  að  gefa,  sem  út  eru  gengnar  um  vort  föðurland 
eða  ganga  kunna«. 

Um  daga  Guðbrands  biskups  fóru  menn,  sem  fyrr 
heflr  verið  frá  sagt,  bæði  Englendingár  og  Danir,  að 
forvitnast  um  Grænland  og  fornbyggðir  þar ; leituðu  roenn 
þá  frétta  til  Islands,  því  íslendingar  voru  hinir  einu  er 
nokkuð  vissu  um  landnám  fornmanna  á Grænlandi.  Guð- 
brandur  biskup  gjörði  sitt  til  að  fræða  menn  um  Græn- 
land,  þvi  1606  gjörir  hann  uppdráttaf  Norðurhöfum,1  sem 
enn  þá  er  til,  og  fylgdi  riti  Arngrims  Jónssonar  um  Græn- 
land.  Uppdráttur  þessi  er  allmerkilegur  og  sýnir,  hve 
vel  Guðbrandur  heflr  þekkt  fornritin  um  Grænland.  Hér 
á ekki  við  að  lýsa  nákvæmlega  þvi,  er  Grænland  snert- 
ir;  þó  má  geta  þess,  að  Grænland  er  látið  ná  norður 
fyrir  Hafsbotna,  norðaustur  undir  Noreg;  eins  sýnir  Guð- 
brandur  skipaleiðina  fornu  til  Grænlands  og  lætur  hana 
liggja  fyrir  suðurodda  landsins  inn  1 stóra  firði  suðvestan 
í landinu;  sést  af  þessu,  að  hann  heflr  ekki  hugsað  sér 
austurbyggðina  á austurströnd  Grænlands  eins  og  margir_ 
gerðu  i þá  daga  og  eins  á seinni  tímum.  Zenikortið  hefir 
haft  nokkur  áhrif  á uppdráttinn,  þvi  Frísland  er  látið 
vera  mikil  ev  suður  og  vestur  af  íslandi,  og  heldur  Guð- 
brandur  það  sé  sama  og  Nýjaland.  Mvnd  íslands  er  á 
þessum  uppdrætti  i öllum  aðalefnum  rétt,  en  uppdráttur- 
inn  er  auðsjáanlega  fljótlega  gerður,  að  eins  til  þess  að 
sýna  almenna  legu  landanna,  og  er  þvi  hið  einstaka  ekki 

‘)  í stóru  konunglegn  hókhlöðunni  I Kmhöfn.  Gl.  kgl.  Saml. 
4to.  nr.  2870.  K.  I.  V.  Steenstmp  heíir  út  gefið  uppdrátt  þennan  i 
Meddelelser  om  Grönland  IX.  Tab.  2,  og  fvlgja  honum  ýmsar  skýr- 
ingargreinar  á s.  st.,  bls.  11,  lh-18  og  42-44. 


Digitized  by  Google 


915 


nákvæmlega  teiknað.  Flóarnir  vestan  á landinu  og  Isa* 
fjarðardjúp  eru  rétt  sett;  hinir  aðrir  firðir  fyrir  norðan 
o g austan  eru  fremur  settiraf  handahófl,  og  Langanes  er 
oflangt  i samanburði  við  önnur  útnes;  fyrir  norðan  land 
er  Grimsey  sett  á réttum  stað  og  Vestmanneyjar  fyrir 
sunnan  land;  Snæfelisnes  er  of  breitt  og  á þvi  geysi- 
mikil  hrúga,  sem  á að  tákna  Snæfellsjðkul.1 

Guðbrandur  biskup  hafði  mikla  löngun  til  þess  að 
fræðast  um  ísland  og  höfln  þar  í kring;  þess  vegna  fékk 
hann  þá  Hvanndalabræður,  Bjarna,  Jón  og  Einar  Tómas- 
syni,  1580  til  þess  að  leita  að  Kolbeinseyju  (Mevenklint),* 
og  hafði  biskup  boðið  þeim  til  þess  mikið  fé,  að  þvi  er 
Jón  Einarsson  segir.  Þessi  ferð  er  allmerkileg  meðal 
annars  vegna  þess,  að  hún  er  hin  eina  rannsóknarferð, 
er  íslendingar  fóru  í þá  daga.  Tveir  þcirra  bræðra  voru 
yngri  en  tvitugir,  en  Bjarni  var  28  ára,  en  allir  voru 
þeir  knálegir  menn  og  kunnu  vel  til  á sjó,  sterkir  og 
hugaðir  vel.  Þeir  fóru  tU  Kolbeinseyjar  þrir  á áttæringi 
og  rákust  í haf  i hinni  fyrstu  ferð,  en  náðu  þó  landi  að 
tveggja  daga  fresti.  í annað  sinn  náðu  þeir  eynni  með 
hinum  sama  útbúnaði  og  var  hún  full  af  fugli;  meðan 
þeir  gengu  upp  á eyna,  voru  þeir  svo  óheppnir  að  missa 
skipiö  út,  svo  það  rak  frá  eynni,  en  svo  lygndi  og  skipið 
færðist  nær,  svo  þeir  fengu  kastað  steini  undir  stafnlokið 
og  dregið  það  siðan  að  sér;  gátu  þeir  síðan  í makindum 
safnað  fugli  og  eggjum  og  voru  alls  7 daga  við  eyna. 
Ferð  þessi  þótti  hin  mesta  frægðarför  og  var  mikið  orð 
gjört  af  karlmennsku  og  þreki  þeirra  bræðra  sem  von- 

*)  Hinn  danski  ferðamaður  (íraah  skírði  mjótt  nes  með  báum 
hðfða  á Austurströndu  Graenlands  Cap  Gudbrand.  til  heiðurs  við 
Guðbrand  Þorláksson  ; höfða  þennan  kalla  Grænlendingar  Tornar- 
sik;  hann  liggur  á 06°  14'  n.  br.  og  er  1310  fet  á hæð,  sbr.  Med- 
delslser  om  Grönland  IX.,  bls.  202;  i sömu  bók,  bls.  245  er  jarð- 
fræðisuppdráttur  (profll)  af  höfða  þessurn.  A hinum  nýjustu  upp- 
dráttum  er  nafninu  Cap  Gudbrand  enn  þá  lialdið.  Það  mun  eins- 
dæmi  ná  á timum  í útlöndum,  að  ömefni  séu  kennd  við  íslendinga. 

*)  Árbækur  Espólins  V.,  bls.  36 ; Jón  Ámason : ísienzkar  Þjóð- 
sögur  H„  125-127. 


Dígílized  by  Google 


21« 

legt  var.  Séra  Jón  Einarson  orti  brag  um  ferðina,  er 
byrjar  svo: 

Rituöust  forðura  rimur  og  sögur 
um  röskva  drengí  og  hreystimennn  o.  8.  frv. 

Þriðja  erindið  er  svo: 

Kunnir  voru  að  karlmannshörku 
kappamir  um  æflstund, 
ekki  Ijarri  evðimörku 
uppólust  við  síldargruud; 

» vantaði  hvorki  afl  né  orku 

ofurhuga  í sinni  lund. 

Og  seinast  i bragnum  stendur: 

Ekkert  náði  eptirliggja. 
unga  menn  sem  prýddi  þá. 

Kolbeinsey  er  að  eins  sker  eða  lftill  hólmi  og  segir  i 
bragnum,  að  þeir  Hvanndalabræður  hafi  mælt  það  með 
vað,  o g reyndist  þcim  hólminn  400  faðmar  á lengd 
og  60  á breidd;  grastó  var  þar  engin,  en  skerið  var 
hrjóstrugt  með  hólum  og  gjótum,  en  allt  hvitt  af  fugli. 
Þegar  þeir  fyrst  sáu  eyna  i fjarska,  héldu  þeir,  að  þar 
væri  hafskip  á siglingu,  en  svo  var  eigi: 

Eylands  var  það  efsti  balinn, 
alhvitur  at  bjargfýling; 
augun  fengu  hann  ekki  talinn, 
eins  og  sæi  á fífubyng. 

Frá  Kolbeinsey  var  land  allt  horfið  nema  þrjár  þúfur. 
Þegar  þeir  fóru  frá  eynni,  fengu  þeir  hagstæðan  byr, 
farnaðist  vel  og  tóku  land  á Mariumessu.1  Seinna  hafa 
menn  opt  farið  til  Kolbeinseyjar;  Olavius  getur  þess,*  að 
menn  hafi  farið  þangað  á vorin  á áttæringum  eptir  dún, 

‘)  Jón  Espólin  segir,  að  þeir  Hvanndalabræður  haii  farið  þrjár 
ferðir  til  Kolbeinseyjar,  en  Jón  Einarsson  getur  eigi  nema  tveggja. 
Bjami  Tómasson  drukknaði  1617  með  anuan  mann  á Skagaflrði : 
»þeir  fóru  fram  á haf  til  flskjar  tveir,  sem  Bjami  hafði  svo  opt 
leikið  á stórum  dirfsku  sjóferðum*.  Annálar  Björns  á Skarðsá, 
bls.  196. 

*)  Oeconomisk  Reise,  bls.  323. 


Digitized  by  Google 


217 


sel  og  ftigli.  Jón  stólpi,  bóndi  1 Grimsey,  fór  þangað  síó- 
astur.  Á þessari  öld  hafa  hákarlaskip  opt  komið  þar  og 
1853,  er  Ari  Eyfirðingur  kom  þar,  var  eyjan  svo  þakin 
af  fugli  og  sel,  að  eigi  sá  til  jarðar.1 

Arngrimur  Jónsson  var  fæddur  1568  á Auðunarstöð- 
um  iViðidal;*  þar  bjó  faðir  hans  Jón  Jónsson  Hallvarðs- 
sonar;  Jón  Hallvarðsson  átti  Guðrúnu  Jónsdóttur  Sig- 
mundarsonar,  systur  Helgu,  móður  Guðbrands  biskups; 
Guðbrandur  biskup  og  Arngrimur  voru  þannig  náskyldir, 
að  öðrum  og  þriðja;  móðir  Arngríms  var  Ingibjörg,  dóttir 
Lopts  prests  Þorkelssonar.  Árið  1576  fór  Arngrimur 
Jónsson  til  Guðbrands  biskups  frænda  síns,  fór  brátt  að 
' stunda  skólanám  og  naut  tilsagnar  Bjarna  Gamalíelsson- 
ar  í 8 ár;  Bjarni  var  skólameistari  á Hólum  1576 — 86. 
Arngrimur  sigldi  17  ára  gamall  með  ráði  og  tilstilli  Guð- 
brands  biskups  til  Kaupmannahafnar,  og  var  þar  4 ár  á 
háskólanum  undir  tilsjón  Jóhanns  Haggeus’ar,  kennara  i 
rökfræði;  1589  fór  Arngrimur  heim  aptur  með  beztu  vitn- 
isburðum,8  og  varð  þá  þegar  skólameistari  áHólum;  litlu 
síðar  (líklega  1590)  tók  hann  prestsvfgslu  og  gegndi  dóm- 
kirkjuprestsembættinu,  jafnframt  þvi  er  hann  var  skóla- 
meistari;  um  sömu  mundir  fékk  hann,  að  því  er  menn 
ætla,  bæði  Miklabæ  í Blönduhlið  og  Melstað  i Miðfirði, 

*)  Ingólfar  I.,  bls.  72. 

’)  Um  »fi  Arngrims  Jónssonar  er  eg  hér  nokkuð  langorbur,  af 
þvi  engin  islenzk  œfisaga  þessa  merkismanns  er  til  á prenti,  þaö 
eg  veit.  Heimildarrit  þau,  sem  eg  hefi  notað,  eru  þessi  helzt : 
Fínnur  Jónsson:  Historia  ecclesiastica  Islandiæ  III.,  bls.  448-49; 
Annálar  Björns  á Skarösá;  rit  Arngrims  sjálfs,  einkum  Apotribe 
virulentæ  et  atrocis  calumniæ.  Hamb.  1622.  4to.  Epistolæ  0.  Wormii. 
Havniæ  1751.  Jón  Ólafsson  frá  Grunnavik:  Um  þá  lærðu  Vida- 
lina.  Add.  B.  U.  H.  nr.  47  A.  Fol.  afskript  í hndrs.  Jóns  Siguröss. 
68.  fol.  Biskupaæfir  Jóns  HaUdórssonar,  hndrs.  J.  S.  70.  Fol. 
Presbyteroiogia  Hálfdúns  Einarssonar  i Biskupsskjalasafninu  nr. 
07.  Fol.  J.  Thorchillii:  Specimen  Islandiæ  non  barbaræ,  hndrs. 
J.  S.  4to,  nr.  333;  ýmislegt  um  Arngrim  er  líka  í sama  safni  i nr. 
300,  380.  4to  og  viðar. 

*)  í bók  Jóns  Þorkelssonar  >Digtningen  paa  Isiand*  stendur, 
að  Arngriniur  hafi  orðið  skólameistari  1687,  en  það  er  prentvilla. 


Digitized  by  Google 


S18 


og  hafði  kapellána  til  a&  þjóna  þeim  brauðum,  meðan 
hann  dvaldi  á Hólum.  Skólameistaraembættinu  gegndi 
hann  þangað  til  1598,  nema  hvað  Jón  Einareson  þjónaði 
því  embætti  fyrir  hann  1593,  er  Arngrímur  fór  utan. 
Arngrfmur  sigldi  þrisvar,  fyret  til  háskólans,  síðan  1592 
fyrir  Guðbrand  biskup  í málum  hans  við  Jón  lögmann, 
og  i þriðja  sinn  1602  i erindum  sjálfs  sin  og  biskups. 

Árið  1598  giptist  Arngrimur  Jónsson  i fyrsta  sinn,  Sol- 
veigu  Gunnaredóttur ; hún  var  hverri  konu  friðari  sýn- 
um  og  kðlluð  »Solveig  kvennablómi..  Faðir  Solveigar, 
Gunnar  Gislason,  var  fyret  ráðsmaður  á Hólum  og  siðan 
sýsluraaður  i Skagafjarðareýslu;1  hann  dó  1605,  77  ára 
að  aldri;  segir  Hálfdán  Einarsson,  að  hann  hafl  verið 
graflnn  að  Miklabæ  i Blönduhlið  og  þar  hafl  verið  lat- 
neskt  grafletur  yflr  hann,  er  Arngrimur  tengdasonur  hans 
hafði  sett.  Móðir  Solveigar  var  Guðriln  Magnúsdóttir 
Jónssonar  biskups  Arasonar. 

Á sama  ári  bar  það  við,  að  Gvendur  Loki  var  graflnn 
upp,  og  var  Amgrimur  við  þá  sögu  riðinn;  sést  á þvi, 
hve  hjátrúin  þá  var  farin  að  magnast,  jafnvel  hjá  beztu 
og  lærðustu  mönnum  þjóðarinnar.  Gvendur  Loki  var 
húsgangskarl,  illorður  og  leiðinlegur;  hann  vildi  ná  hrepps- 
vist  i Hjaltadal,  en  Þorkell  Gamlason  ráðsmaður  á Hól- 
um  og  hreppstjóri  bægðu  honum  frá;  hétzt  hann  þá  við 
Þorkel  og  hans  niðja;  dó  nokkru  seinna  uppi  í Skaga- 
fjarðardölum  og  var  graflnn  i Goðdölum.  Þorkell  átti 
unga  dóttur,  er  Sigriður  hét;  hún  varð  skömmu  siðar 
undarlega  veik  og  fékk  aðsóknir  og  ónáðir  miklar,  og 
var  það  kennt  Gvendi  Loka.  Eina  nótt  vakti  Arngrím- 
ur  prestur  Jónsson  hjá  henni  um  stund,  og  hafði  lmna  í 
fangi  sér  með  guðsorðalestri  og  góðum  bænum;  kvaðst 
hann  þess  vænta,  að  vondur  andi  mundi  henni  enga  ó- 
náð  veita,  meðan  hún  væri  sér  í höndum;  varð  það  og 
eigi  þann  tima  og  þótti  brugðið  venju.  Litlu  siðar  reið 
Arngrímur  prestur  leið  sína  norður  tröðina  frá  staðnum; 


')  Bogi  Benedictsson : Sýslumannaœfir  I.,  bls.  953-69. 


Digitized  by  Google 


219 


féll  þá  undir  honum  hesturinn  o g rvo  hann  sjálfur,  og 
fékk  hann  Averka  af  steini  i andlitið  og  bar  örið  alla 
æfi  slðan;  þóttust  sumir  hafa  séð  Loka  hrinda  hestinum, 
Þá  tóku  Hólamenn  það  ráð,  sem  menn  áður  höfðu  haft 
við  þá,  er  heitazt  höfðu,  að  þeir  riðu  upp  að  Goðdölurn; 
var  Loki  graflnn  upp  og  afhöfðaður,  og  Sigriður  látin 
ganga  milli  bols  og  höfuðs,  og  svo  var  búkurinn  brennd- 
ur.  Batnaði  Sigriði  siðan,  þó  veikleg  vœri,  en  hún  varð 
ei  gömul.  Óvinir  Hólamanna  lögðu  þeim  þetta  mjög  til 
lýta,  eigi  siður  Guðbrandi  biskupi  en  Þorkeli  ráðsmanni, 
og  ætla  menn  þó,  að  Guðbrandur  biskup  hafl  engu  um 
valdið  og  eigi  hafi  verið  um  ráðizt  við  hann;  þó  er  sagt, 
að  Gvendur  Loki  hafi  drepið  kýr  fyrir  biskupi,  en  hann 
keypti  aðrar  og  kvaðst  kaupa  mundu,  meðan  nokkur 
fengist  i Skagafirði;  létti  þá  kúadauðanum.1  Óvinir  Guð- 
brands  biskups  báru  fregnir  um  þetto  fyrir  konung,  bisk- 
upi  til  ófrægðar,  og  þvi  var  gefin  út  tilskipunin  25.  fe- 
brúar  1609;  segist  konungur  hafa  frétt,  að  íslendingar 
sumir  leggi  það  í vana  sinn,  að  grafa  upp  dauða  meun, 
skera  af  þeim  höfuðið  og  brenna  þá  síðan,  og  bannar 
konungur  það  stranglega.* 

Þegar  Arngrímur  var  nýgiptur,  flutti  hann  sig  að 
Melstað,  og  bjó  þar  alla  æfl  siðan,  þó  opt  hafl  hann  orðið 
að  vera  lengi  i burtu  sökum  starfa  sinna  við  biskups- 
stólinn.  Það  er  sagt,  að  Arngrimur  Jónsson  hafl  verið 
litill  búmaður;  þegar  sfra  Erlendur  Ólafsson  tók  við  brauð- 
inu  eptir  sira  Arngrím  1648,  voru  þar  t.  d.  engin  hús 
fyrir  hross.  Arngrimur  hafði  svo  mörgu  að  sinna,  að 
það  var  ekki  undarlegt,  þó  hann  stundaði  miður  búskap- 
inn;  Arngrimur  var  hinn  starfsamasti  rithöfundur  bæði  A 
íslenzku  og  latinu,  og  liggur  fjöldi  rita  eptir  hann;  hann 

1 ) Annálar  Björns  á Skaröbá,  bls.  1G6.  Árbækur  Espólíns  V. 
bls.  89. 

’)  M.  Ketilsson : Forordninger  og  aabne  Breve  II.,  bls.  250. 
Lovsaml.  for  Island  I.,  bls.  171-72.  Magnús  Ketilsson  trúir  þvi  auð- 
sjáanlega,  aö  afhöföunin  sé  heillaráö  gagnvart  slíkum  aptur- 
göngum. 


Digitized  by  Google 


220 


varð  um  mörg  Ar  að  annast  biskupsstólinn,  vigja  presta, 
vísitera  kirkjur  og  vera  að  öllu  leyti  í biskups  stað ; auk 
þess  átti  hann  i sifelldum  málaferlum  bæði  fyrir  Guð- 
brand  biskup  og  sjálfan  sig;  sökum  þessa  heflr  Arngrim- 
ur  um  miðbik  æfl  sinnar  sjaldan  verið  heima,  en  optast 
á ferðalögum.  Þó  nú  búskapurinn  hafl,  ef  til  vill,  gengið 
tregt,  þá  hafði  Arngrimur  hins  vegar  töluverðar  tekjur 
á ýmsan  hátt,  svo  hann  heflr  varla  átt  við  mjög  þröng 
kjör  að  búa,  enda  gat  hann  sett  börn  sin  til  mennta,  þó 
þau  væru  mörg.  Með  Solveigu  Gunnarsdóttur  átti  Arn- 
grimur  þrjú  börn:  1.  Jón,  sem  giptist  Ólöfti  Jónsdóttur 
lögmanns  Sigurðssonar;  þau  voru  skilin  með  dórai;  Jón 
bjó  fyrst  á Ökrura,  svo  i Sælingsdalstungu.  2.  Gunnar, 
dó  barnlaus;  3.  Helga;  hún  var  seinni  kona  Björnssýslu- 
manns  Magnússonar  i Bæ  á Rauðasandi;  þeirra  sonurvar 
hinn  alkunni  lærði  guðfræðingur  sira  Páll  Björnsson  i Scl- 
árdal.  Fyrri  kona  sira  Arngríms,  Solveig  Gunnarsdóttir, 
dó  22.  júní  1627. 

Eins  og  fyrr  var  frá  sagt,  var  Arngrimur  náskyldur 
Guðbrandi  biskupi,  og  hafði  biskup  i alla  staði  annazt 
hann  eem  faðir;  málastappið  út  úr  eigum  Jóns  Sigmund- 
arsonar  var  Arngrími  þvi  einnig  viðkomandi,  enda  var 
Arngrimur  önnur  hönd  biskups  í þeim  málaferlum.  Óvild 
sú,  sem  biskup  varð  fyrir  af  deilum  þeim,  er  hann  átti 
i,  bituaði  því  ekki  siður  á sira  Arngrími.  Þó  málaferli 
þessi  séu  fjarstæð  efninu,  verð  eg  þó  stuttlega  að  drepa 
á þau,  því  þau  höfðu  svo  mikla  þýðingu  fyrir  líf  Arn- 
grims,  og  urðu  að  sumu  leyti  orsök  til  mótspyrnu  þeirrar 
og  óvildar,  sera  Arngrimur  mestan  hluta  æfi  sinnar  átti 
við  að  striða,  og  voru  visindastörf  hans  þvi  minna  metin 
af  mörgum  löndum  hans  en  annars  hefði  verið.  Árið 
1590  gerðu  þeir  Guðbrandur  biskup  og  Arngrímur  frændi 
hans  á alþingi  tilkall  til  tveggja  jarða,  Hóls  og  Bessa- 
staða  i Sæmundarhlíð  f Skagafirði;  hafði  Jón  Sigmundar- 
son,  afl  Guðbrands  biskups,  en  langafi  Arngrims,  átt 
þær  jarðir,  en  Gottskálk  biskup  hafði  tekið  þær  af  hon- 
um,  þá  fyrir  86  árum;  höfðu  bræður  tveir,  Markús  og 


Digitized  by  Google 


221 


Jón  Ólafssynir  (kallaðir  Stóradals-bræður),  haldið  þær; 
kom  roálið  undir  dóra  Lárusar  Kruse  höfuðsmanns,  en  þó 
var  ekkert  aðgert  i það  sinn,  þvi  þeir  bræður  vildu  eng- 
in  skjöl  leggja  fram  fyrir  þessum  jörðura.  Arngrímur 
prestur  skaut  þá  málinu  til  konungs;  kom  þá  út  1591 
konungsbréf  til  Hinriks  Krags  höfuðsmanns  um,  að  láta 
síra  Arngrim  ná  rétti  sínum  af  erfingjum  Gottskálks  bisk- 
ups  ogdæmamálið,  hvort  sem  þeir  legðu  fram  bréf  fyrir 
jörðunum  eða  ekki.  Þá  tók  höfuðsmaður  mál  þeirra  Arn- 
gríms  undir  dóm  24  manna.  Þá  voru  af  mótmælendun- 
um  lögð  frara  hin  alræmdu  »morðbréf«,  falsbréf,  sum 
undir  nafni  Gottskálks  biskups,  gerð  þeim  Guðbrandi  og 
Amgrími  til  skaða  og  skapraunar.  Eitt  bréfið  var  um 
Hól  og  Bessastaði,  og  i því  sagt,  að  Björg  Þorvaldsdóttir, 
kona  Jóns  Sigmundarsonar,  amma  Guðbrands  biskups, 
hefði  fengið  þær  Gottskálki  biskupi  fyrir  það,  að  hún 
hefði  e.vtt  miklu  fé  fyrir  stólnum;  annað  var  um  Jón  Sig- 
mundarson,  að  hann  hefði  að  ófyrirsynju  drepið  Ásgrím 
bróður  sinn  i kirkjugarðinum  í Viðidalstungu  og  drekkt 
tveim  börnum  sinum,  öðru  i soðkatli,  en  hinu  í Gljúfurá. 
Guðbrandur  biskup  sagði  þegar,  að  bréfin  væru  fölsk  og 
uppspunnin  sér  til  ófrægðar,  en  hann  fékk  þó  engu  fram- 
gengt  fyrir  ofriki  Jóns  lögmanns,  og  stefndi  þá  hveröðr- 
um  fyrir  konunginn  og  rikisráðið.  Sigldi  þá  Jón  lögraað- 
ur  og  tókst  um  leið  á hendur  að  bera  fram  fyrir  rikis- 
ráðið  ýms  opinber  mál,  er  snertu  landsstjórnina,  og  fékk 
hann  alþingi  til  þess  að  samþykkja,  að  hver  skattbóndi 
skyldi  leggja  fimm  áinir  til  farar  þessarar.  Af  hendi 
Guðbrands  biskups  fóru  þeir  utan  Arngrimur  Jónsson  og 
Guðmundur  Einarsson  frá  Útskálum,  sem  lika  var  ná- 
frændi  biskups;  þeir  Arngrimur  fóru  til  Hamborgar  og 
svo  um  Holtsetaland  og  gegn  um  Danmörku  tii  Hafnar; 
kvnntist  Arngrimur  á þeirri  ferð  mörgum  tignum  og  lærð- 
um  mönnum,  t.  d.  Filip  Nicolai,  Dedekennus,  Chytræus, 
o.  m.  fl.  Jón  lögmaður  bar  mikinn  róg  fyrir  konunginn 
um  biskupa  og  klerka,  og  reyndi  Arngrímur  að  bera  það 
á móti,  er  hann  gat,  en  þá  vildi  svo  illa  til,  að  Jóhann 


Digitized  by  Googie 


222 


Bucholt,  sem  áður  hafði  verið  hér  höfuðsmaður,  mikill 
vinur  Jóns  lögmanns,  en  óvinur  Guðbrands  biskups,  var 
kvaddur  til  vitnis  af  stjórnarráðinu,  og  átti  hann  aðbera 
um  þessi  mál  og  skera  úr  þrætunum ; Bucholt  var  í öllu 
samdóma  Jóni  lögmanni  og  ófrægði  Guðbrand  biskup  og 
klerka  hans  mjög  fyrir  stjórninni.  Arngrinmr  fékk  því 
engu  áorkað.  Gaf  konungur  þá  út  tvö  ávítunarbréf  tii  bisk- 
upnnna,  en  skipaði  höfuðsmanni  Hinrik  Krag  að  láta  24 
manna  dóm  dæma  málið  á alþingi.  Um  suraarið  komu 
þeir  til  þings,  Guðbrandur  biskup  og  Jóu  lögmaður,  en 
Arngrimur  kom  eigi  til  landsins  fyrr  en  eptir  þing.  Guð- 
brandur  vann  sigur  á þinginu,  að  þvi  leyti  að  »morð- 
bréfin.  voru  dæmd  upplogin  falsbréf,  ónýt  og  að  engu 
hafandi,  og  voru  klippt  í sundur  og  fengin  biskupi,  svo 
að  þau  yrðu  ekki  Jóni  Sigmundarsyni  né  afkomendum 
hans  til  neinnar  hneisu;  en  svo  var  mikið  riki  Jóns  lög- 
manns,  að  ekki  gat  Guðbrandur  haft  hendur  i hári  þeim, 
er  bréfin  höfðu  gert,  og  eigi  náðu  þeir  Arngrimur  heldur 
jörðunum  Hóli  og  Bessastöðum ; Guðbrandur  biskup  varð 
meðfram  að  vægja  sökum  þess,  að  hann  hafði  í kæru- 
skjali  sinu  til  stjórnarinnar  verið  mjög  harðorður  um  Jón 
lögmann  og  Jón  Magnússon  á Svalbarði  föður  hans,  en 
gat  ekki  sannað;  hafði  hann  meðal  annars  borið  Jóni 
Magnússyni  á brýn  galdra  og  fjölkynngi.1 

Árið  1595  tóku  þeir  Guðbrandur  og  Arngrímur  apt- 
ur  upp  málið  um  Hól  og  Bessastaði,  en  náðu  eigi  jörð- 
unura  að  heldur,  inest  vegna  stóryrða  biskups  um  einn 
af  mótstöðumönnum  sínum,  og  fengu  þeir  aldrei  jarðirn- 
ar.  Þegar  Guðbrandur  biskup  hafði  fengið  falsbréfin  í 
hendur,  ritaði  hann  og  lét  prenta  bæklinga  um  þau,  og 
Bpunnust  út  úr  því  ný  málaferli  og  æsingar;  mest  kvað 


])  í bréfi  Guðbrands  biskups  til  rikisráðsins  er  svo  komizt  að 
orði:  »í  annan  máta  kunngjöri  eg  yöur,  hvernig  Jóns  lögmanns 

faðir  hefir  meðkennt  upp  á sig  allra  handa  galdra  og  hefir  þá 
brúkað  í langa  tið,  og  það,  að  hann  hafi  þar  með  mörgum  manni 
skaða  gjört*.  Hndrs.  J.  Sig.  nr.  623.  4to. 


Dlgitized  by  Google 


223 


þó  a ð bæklingi  þeim,  or  Quðbraiidur  biskup  gaf  úí  1608, 1 
þá  var  Jón  lögmaður  dáinn ; en  biskup  er  mjög  harðorð- 
ur  um  hann,  og  dróttar  falsbréfagerðinni  að  þeim  Stóra- 
dalsbræðrum ; ámælti  hann  i riti  þessu  mörgura  embætt- 
ismönnum  og  leikmönnura  fyrir  ranglæti  og  misjafna 
dóma.  Var  Guðbrandur  mjög  ákafur  og  óvarkár  í orði, 
og  fékk  hann  af  bæklingi  þessum  mikla  óvild  margra 
manna,  og  gerðu  þeir  honum  alls  konar  árásir,  svo  bisk- 
up  komst  enn  i mörg  málaferli  ba>ði  út  úr  þessu  og  öðru, 
og  var  Arngrfmur  jafnan  skjaldsveinn  biskups  og  að- 
stoðarmaður.  Um  þenna  seinasta  morðbréfabækling  var 
dæmt  að  fullnustu  af  24  manna  dómi  á alþingi  1620,  og 
gat  biskup  sjálfur  ekki  komið  sökum  veikinda,  en  Ara 
Magnússyni,  tengdasyni  hans,  tókst  óhöndulega  að  verja 
máiið,  og  hefir  hann,  ef  til  vill,  ekki  fram  fylgt  því  eins 
röggsamlega,  af  þvi  hann  var  bróðursonur  Jóns  lögmanns; 
flestir  höfðingjar,  sem  i dóminum  sátu,  voru  og  frændur 
og  vinir  Jóns  lögmanns  og  fullir  heiptar  og  gremju  gegn 
Guðbrandi  biskupi;  féil  málið  þvi  á biskup;  dæmdu  þeir 
ritið  róg  og  biskup  til  konungs  náðar  eða  ónáðar,  eptir 
þvi  sem  honum  litist,  en  mæltust  þó  til,  að  konungur 
vægði  honum  sakir  elli  hans  og  veikleika  og  dugnaðar 
þess,  er  hann  hefði  sýnt  við  útbreiðslu  guðsorðs  hér  á 
landi.  Dómur  þessi  var  auðsjáanlega  ákaflega  ranglátur, 
því  þó  Guðbrandur  biskup  væri  æði  harðorður  um  mót- 
stöðumenn  sina,  þá  hafði  hann  fulla  ástæðu  til  að  reiðast 
yfir  þeirri  rangsleitni,  er  honum  hafði  verið  sýnd,  er 
hann  ekki  náði  rétti  sinum  yfir  höfunduro  falsbréfanna, 

’)  >8önn  undirvísun  um  þau  ómannlegu,  hceðilegu  og  óviður- 
kvæmilegu  morð-  og  manndrápsbréf  og  nokkra  aðra  gjörninga,  sem 
skrifaðir  og  lognir  hafa  verið  upp  á Jón  Sigmundsson  löngu  eptir 
hans  dauða  og  afgang.  Hólum  1606«.  Guðbrandur  gat  ekki  með 
vottum  sannað  falsið  upp  á höfundana;  hann  safnaði  þá  með  að- 
stoð  manna  sinna  öllu  >upplaginu<  af  þessum  beekling  og  brenndi. 
Þegar  málið  kom  til  dóms  1620,  þá  fékkst  ekkert  exemplar  af  bók- 
inni  handa  réttinum,  en  þá  er  sagt,  að  einn  þeirra,  sem  i dóminum 
voru,  hafi  murrað  nokkuð  fyrir  munni  sér  og  hafi  þá  dottið  eitt 
cintak  fram  úr  ertni  hans.  J.  Sig.  hndre.  nr.  528.  4to. 


Digitized  by  Google 


224 


þó  bréfin  væru  dæmd  á þingi  upp  login  i illum  tilgangi. 
Með  því  Guðbrandur  biskup  var  þá  orðinn  gamall  og 
sjúkur  og  átti  örðugt  með  að  eiga  i þessu  þrasi,  þásendi 
hann  dótturson  sinn,  Þorlák  Skúlason,  utan  á konungs- 
fund  til  þess  að  biðja  konung  vægðar;  hafði  hann  þá 
verið  mjög  affluttur  ogrægður  af  óvinum  sínum,  en  fyrir 
milligöngu  góðra  manna  varð  sú  endalykt  á,  að  konung- 
ur  gaf  Guðbrandi  kostá,  annaðhvort  að  láta  máliðganga 
til  hæstaréttar  eða  gjalda  1000  dali;  kaus  biskup  seinni 
kostinn,  því  hann  var  þá  orðinn  leiður  á málaferlum  og 
hrumur  af  elli;  þó  galt  hann  aldrei  nema  lítinn  hluta 
sektarinnar. 

Óvild  8Ú,  er  Guðbrandur  biskup  varð  fyrir,  bitnaði 
einnig  á Arngrimi.  Báðir  þessir  menn  stóðu  í vísinda- 
legri  þekkingu,  framkvæmdum  og  ritstörfum  langt  fyrir 
framan  íslendinga  þá,  sem  uppi  voru  um  aldamót  16.  og 
17.  aldar,  og  höfðu  inenn  hér  á landi  þvi  ekki  vit  á að 
meta  verk  þeirra  að  verðugleikum,  en  dæmdu  þá  ein- 
göngu  eptir  þeim  þrönga  sjóndeildarhring,  er  þeir  sjálfir 
fengu  litið  yfir;  smásmuglegur  kritur,  öfund  og  sérgirni 
blekktu  líka  sjónir  manna,  sem  opt  vill  verða  hjá  litlum 
þjóðum.  í formálanum  fyrir  riti  Arngrims  gegn  Davið 
Fabricius  kvartar  Guðbrandur  biskup  undan  þvi,  að  ís- 
lendingar  meti  það  alls  ekki  við  Arngrím,  hve  drengilega 
hann  hafi  varið  íslendinga  gegn  árásum  útlendra  illhryss- 
inga;  segir  hann,  að  landar  Arngríms  séu  vanþakklátir 
og  ofsæki  hann  með  hatri  og  öfund ; þó  láti  fáeinir  hann 
njóta  8annmælis,  t.  d.  þeir,  er  orkt  hafa  kvæði  um  hann, 
sem  prentuð  eru  1 sumum  bókum  hans.  Aptur  á móti 
var  Arngrimur  i hinu  mesta  áliti  utanlands,  i Þýzkalandi, 
Danmörku,  fíollandi  og  viðar;  með  ritum  sínum  hélt  hann 
uppi  heiðri  íslendinga  meðal  fjarlægra  þjóða;  flestir  út- 
lendingar  höfðu  áður  haldið,  að  á íslandi  byggju  ein- 
göngu  fifl  og  skrælingjar,  en  Arngrífnur  sýndi  með  ritum 
sínum,  að  hér  voru  menn  á þessu  fjarlæga  landi,  sem  í 
þeirra  tima  lærdómi  stóðu  jafnfætis  fræðimönnum  á meg- 
inlandi  Európu.  Auk  þess  endurreisti  Arngrímur  íslenzka 


Digitized  by  Google 


225 

sagnfræði,  og  opnaði  fjársjóðu  fornaldarinnar,  sem  islenzk- 
ar  bókmenntir  siðan  því  nær  eingöngu  hafa  lifað  á.  ís- 
lendingar  kunnu  ekki  að  meta  þetta,  enda  segir  máltæk- 
ið,  að  fáir  séu  spámenn  i sinu  föðurlandi.  Á seinni  ár- 
um  Arngrims  var  þó  hugsunarhátturinn  farinn  að  breyt- 
ast;  þá  voru  komnir  fram  margir  ungir  menntamenn  is- 
leuzkir,  sem  unnu  islenzkum  fróðleik  og  virtu  Arngrim 
fyrir  það,  sem  hann  hafði  gert. 

Þegar  Guðbrandur  biskup  sýktist  af  hálfvisnun  1624 
og  lagðist  i kör,  varð  Arngrimur  »offieialis*  og  tók  við  allri 
stjórn  kirkjunnar  og  biskupsdæmisins;  löngu  áður  (1596) 
hafði  konungur  leyft  Guðbrandi  biskupi  að  hafa  Arngrim 
sér  til  aðstoðar  við  embættið,  en  2.  júll  1624  gaf  Holger 
Rosenkrantz  út  bréf  á Bessastöðum,  um,  að  Arngrimur 
Jónsson  skyldi  veita  biskupsembættinu  forstöðu;  átti  Arn- 
grímur  að  hafa  umsjón  með  kirkjura  og  prestum  og  visi- 
tera  kirkjurnar ; hann  átti  einnig  að  hafa  yfirumsjón  yflr 
skólanum;  Arngrimi  var  og  boðið  i viðurvist  ráðsmanns- 
ins,  skólameistara  og  dómkirkjuprestsius,  að  safna  saman 
öllum  bréfum  og  skjölum  dómkirkjunnar  og  stólsins  og 
leggja  þau  í góða  geymslu,  unz  »guð  gerði  enda  á bisk- 
upsins  sjúkdómi  eptir  hans  þægilegum  vilja,  þó  að  bisk- 
upsins  myndugleika  og  embætti  i allan  máta  óforkreinktu, 
svo  lengi  sem  hann  vildi  því  sjálfur  forstöðu  veita«.  Árið 
1626  fékk  Arngrímur  konungsbréf  um  að  vigja  presta  og 
vígði  hann  alls6  presta,  meðan  hann  þjónaði  embættinu; 
fyrstu  kararár  Guðbrands  biskups,  vígði  Oddur  biskup 
Einarsson  i Skálholti  3 presta  að  norðan.  Fyrir  ómak 
sitt  fékk  Arngrimur  Jónsson  50  jóachimsdali  að  launum 
og  afgjald  aí  7 jörðum  Hólakirkju.  Meðan  Arngrímur  gegndi 
biskupsembættinu,  þjónaði  Illugi  Ingjaldsson  fyrir  hann  á 
Melstað;  en  þegar  Arngrímur  aptur  tók  við  brauðinu, 
varð  Illugi  að  hverfa  frá  og  giptist  um  það  leyti,  en  var 
embættislaus  um  tíma;  lét  Arngríraur  sér  mjög  annt  um, 
aðútvega  Illuga  gott  brauð  og  gekk  það  treglega  ifyrstu.1 


*)  Epistolæ  0.  Wormii.  Havniæ  1751,  bls.  302-3C8,  318. 

15 


Digitized  by  Google 


226 


Seinna  fékk  Illugi  Tjörn  á Yatnsnesi;  hann  var  haldinn 
margkunnugur.1 

Eptir  andlát  Guðbrands  biskups  var  um  sumarið  (20. 
ágúst)  haldin  fjölmenn  prestastefna  á Flugumýri  i Skaga- 
firði,  til  þess  að  kjósanýjan  biskup;  ætluðu  allir,  að  Arn- 
grímur  mundi  verða  kosinn;  hann  stóð  næstur  sökum  ald- 
urs,  embættis  og  lærdóms.  Arngrímur  tók  þá  fyrst  að 
afsaka  sig  og  teljast  undan  jafn  vandasömu  embætti,  og 
halda  menn,  að  það  hafl  eigi  verið  með  fullri  alvöru. 
Norðlingar  vissu,  að  Arngrímur  var  ráðrikur  og  ákafur  i 
að  fylgja  fýrirætlunum  sínum  og  þvi  var  þeim  ekki  um, 
að  hann  hlyti  embættið;  héldu,  að  hann  mundi  verða  mörg- 
um  örðugur,  er  hann  væri  setztur  i völdin;  þó  vildu  þeir 
ekki  á hinn  bóginn  ganga  i berhögg  við  hann  með  beinni 
óvináttu;  urðu  fegnir  undanfærslu  sira  Arngrims  og  lét. 
ust  því  taka  þessa  undanfærslu  hans  gilda;  samsinntu 
honum  og  sögðu,  að  hann  svo  vitur  maður  vissi,  hvað 
réttast  væri,  að  þó  embættið  væri  virðulegt,  þá  fylgdu  þvi 
þó  miklar  og  þungar  áhyggjur  og  kusu  þeir  þvi  næst  í 
einu  hljóði  Þorlák  Skúlason  til  biskups.2 

Síra  Arngrímur  giptist  i annað  sinn  1628  Sigriði  dótt-  ' 
ur  sira  Bjarna  Gamalielssonar  á Grenjaðarstað;  var  hann 
þá  60  ára  að  aldri,  en  hún  27  ára;  áttu  þau  saman  9 
börn  og  fæddist  hið  siðasta  16.  ágúst  1646,  og  var  Arn- 
grimur  þá  fullra  78  ára.  Af  þeim  hjónum  eru  komnir 
margir  raerkismenn  og  koma  sumir  þeirra  við  þetta  rit. 
Þessi  börn  þeirra  komust  á fullorðinsaldur:  1.  Þorkell 
prestur  i Görðum  á Álptanesi,  2.  Þorlákur  prestur  á 
Staðarbakka,  3.  Bjarni  presturá  Höskuldsstöðum,  4.  Guð- 
brandur  sýslumaður  i Húnavatnssýslu,8  5.  Solveig,  giptist 


l)  Árbækur  Espólins  VI.,  bls.  56. 

*)  Jón  Grunnvikingur  ber  Pál  Vídalin  i'yrir  þvi,  ab  Halldóra 
Gubbrandsdóttir  hafi  fengið  prestana  á prestastefnunni  til  þess  að 
kjósa  síra  Þorlák,  þó  Guöbrandur  biskup  hefði  helzt  viljað  hafa 
Arngrim.  Hndrs.  J.  Sig.  124.  fol.  (v). 

*)  Guðbrandur  Amgrimsson  brann  inni  með  konu  sinni  Ragn- 
heiði  Jónsdóttur  á Lækjamóti  í Víðidal  1719,  79  ára  gamall;  hann 


Digitized  by  Google 


227 


Jóni  Jónssyni  Arnasonar  frá  Narfeyri,  6.  Ingibjörg,  átti 
Gísla  hinn  eldra  son  Jóns  Halldórssonar  á Fróðá,  og  7. 
Hildur,  er  giptist  frænda  sínum,  Jóni  Þorlákssyni  í Víði- 
dalstungu;  þeirra  son  var  Páll  lögmaður  Vidaiín.  Arngrím- 
ur  Jónssou  tók  sér  fyrstur  ættarnafnið  Vidalin  og  báru 
margir  ættmenn  hans  það  eptir  hann. 

Arngrímur  Jónsson  bjó  á Melstað  til  dauðadags;  var 
hann  jafnan  heilsugóður,  en  þó  fór  hann  nokkuð  að  finna 
til  ellilasleika  seinustu  árin  og  þjáðist  þá  við  og  við  af 
skvrbjúgi  og  gikt;  kvartar  hann  um  lasleika  sinn  i bréf- 
um  til  vinar  síns  Ola  Worms  og  spyr  hann  til  ráða;  ræð- 
ur  Worm  honum  til  þess,  að  nota  skarfakál  við  skyr- 
bjúgnum,  en  segir  að  mörgum  hufi  getizt  vel  á móti  gikt, 
að  hafa  á hendi  hring  úr  rostungstönn.  Arngrímur  sendi 
honum  þá  tannarbrot,  en  það  var  svo  hart,  að  eigi  var 
hægt  að  vinna;  liklcga  hefir  tönnin  vcrið  gömul  og  steim 
gjör;  1641  sendir  Worm  Arngrimi  rostuugstannarhringi, 

var  gæflyndur  maður,  og  er  sagt,  að  hann  hali  haí't  heldur  mikið 
konuriki ; hann  var  skáld  gott  og  var  bendlaður  við  ýmislegt  máia- 
þras  og  galdramál.  Sonur  hans  var  Þorlákur  sýslumaður  í ísa- 
tjarðarsýslu  (f  1707);  hann  orti  'Ulfarsrimur.  Jón  Ólafsson  frá 
Grunnavík  segir  svo  frá,  að  sá  orðrómur  haíi  legið  á,  að  Þorlákur 
væri  i raun  réttri  sonur  Galdra-Páls,  er  bjó  i Anastaðakoti  á Vatns- 
nesi;  um  aidrif  Galdra-Páls  scgir  Grunnavikur-Jón  þessa  sögu,  er 
eg  set  hér,  af  því  hún  lýsir  hugsunarhættiuum  og  menntunarástand- 
inu  á 17.  öld:  »Páll  Jónsson,  móðurfaðir  minn,  þá  búandi  i Kirkju- 

hvammi,  Atti  mál  við  Galdra-Pál,  að  gjört  hefði  sér  galdraveiki  og 
glettingar  mörgum.  Tók  þá  Guðbrandur  hann  sem  annan  fanga 
heim  til  sín  að  Asi,  en  þá  hann  færði  hann  til  alþingis;  skyldi 
Ragnheiður  hafa  skipað  honum,  að  muna  sig  um,  að  færa  Pál  heiin 
aptur  jafngóðan.  Páll  var  dæmdur  til  eldsins,  og  er  sagt  hann  hafl 
beðið  að  heilsa  heim  konunni  og  barninu;  hann  skyldi  hafa  rétt 
sitt  skeggjaða  höfuð  út  úr  eldinum  og  sagt:  »sjáið  nú  mitt  sak- 
leysU.  Tókst  samt,  þó  tregt  veitti,  að  brenna  hann  og  eigi  fyrr  en 
skórnir  voru  af  honum  leystir ; en  i öskunni  iannst  hjartað  óbrunnið. 
Bað  böðullinn,  er  Hafliði  hét,  Guðbrand  að  ljá  sér  hnif  til  að  saxa 
það,  en  þá  hraut  ögn  eða  slindra  úr  því  upp  i auga  böðlinum  og 
varð  hann  einsýnn  siðan ; en  Guðbrandur  vildi  eigi  aptur  hafa  hnif- 
ana,  sem  silfurskeptir  voru>.  Addit.  B.  U.  H.  nr.  47.  FoL  Jóus 
Sigurðssonar  handritasafn,  nr.  6K.  Fol. 

16* 


Digitized  by  Google 


223 


en  skipið  kom  eigi  fram.1  Arngrímur  hélt  þó  likams-  og 
sálarkröptum,  meðan  hann  lifði.  Um  vorið  1648  gekk 
landfarsótt  fyrir  norðan  og  úr  henni  andaðist  Arngrímur 
Jónsson  27.  júni  1648,  áttatíu  ára  gamall.  I bréfi  til  Ola 
Worms  segir  sira  Einar  Arnfinnsson  á Stað  í Hrútafirði: 
•Arngrímur  sálugi  dó  sitjandi  í rúminu  eins  og  Símon; 
hann  kallaði  saman  ástvini  sína,  til  þess  að  hvetja  þá  til 
þolinmæði  í trúuni  og  lauk  orðum  sínum  með  sálmi;  hann 
hallaði  sér  því  næst  hægt  aptur  á bak  eins  og  hann  ætl- 
aði  að  sofna  og  á sama  augnabliki andaðist  hann«.s  Arn- 
grímur  var  grafinn  i kirkjunni  á Melstað,  kvennamegin, 
fyrir  framan  kórdyr  og  var  þar  hengt  á vegginn  fyrir  of- 
an  grafletur  með  gyltum  stöfum  og  mynd  hans  hjá  og  var 
hurð  fyrir.  Arngrimur  hafði  sjálfur  samið  grafletur  i lat- 
neskum  ljóðum  og  hafði  Oli  Worm  látið  grafa  það  á töfl- 
una.* 

Sigriður,  ekkja  Arngrims  Jónssonar,  bjó  fyrsta  árið 
á Melstað;  hún  var  skörungur  i framkvæmdum  og  skap- 
mikil;  segir  Jón  Grunnvlkingur,  að  hún  hafi  viljað,  að 
einhver  sona  síra  Arngríms  fengi  brauðið,  en  er  síra  Erlend- 
ur  Ólafsson  fékk  Melstað,  lokaði  hún  kirkjunni  og  náði 
sira  Erlendur  eigi  að  fremja  embættisgjörðina  uui  sumarið 
og  prédikaði  úti  i kirkjugarði.  Sigríður  hafði  fulla  ástæðu 
til  að  vera  óánægð  með  brauðveitinguna,  þvi  Arngrimur 
hafði  löngu  áður  fengið  loforð  kanslarans  danska  fyrir 
því,  að  enginn  skyldi  verða  tekinn  fram  yfir  syni  hans, 
til  þess  að  fá  brauðið  eptir  hann.4  Frá  Melstað  flutti  Sig- 
riður  sig  að  Torfustöðum  og  bjó  þar  nokkur  ár,  en  1659 
eða  1660  flutti  hún  sig  suður  að  Görðum  til  Þorkels  son- 
ar  sins  og  dó  þar. 


*)  Epistolæ  0.  Wormii,  bls.  336-37,  340,  360. 

’)  Epistolæ  O.  Wormii  II.,  bls.  1069. 

’)  Grafskriptin  er  prentuð  í Epist.  Wormii  I.,  bls.  348-49. 

*)  Sveinn  Jónsson  á Barði  vildi  lika  ná  i Melstað  eptir  Arngrím 
og  biður  Ola  Worm  1643  að  útvega  sér  loforð  hjá  kanslaranum  fyrir 
embættinu,  en  þá  var  búið  að  lofa  Arngrími,  að  synir  hans  gengju 
íyrir,  Epist.  Wormii  H.,  bls.  630. 


Digitized  by  Google 


229 


Arngrímur  lærði  var  fríður  maður  og  höfðínglegur; 
m>md  af  honum  á 28.  ári,  teiknuð  af  Dedekennus,  er 
framan  við  bókina  »Specimen  Islandiæ  historicumc.  Arn- 
grímur  varð  nokkuð  feitlaginn,  en  bar  sig  vel;  menn  segja 
að  hann  hafi  verið  fremur  drembilegur  og  þóttalegur  í fasi 
og  framgöngu;1  hann  var  skrautmaður  og  er  sagt  um  hann, 
að  hann  hafi  látið  syni  sína  ganga  f kápum*  þegar  á unga 
aldri.  Arngrímur  var  gott  latínuskáld  og  var  hinn  fyrsti 
íslendingur  eptir  siðaskiptin,  sem  orti  til  muna  á latinu; 
eptirraæli  hans  eptir  Guðbrand  biskup  Þorláksson  eru 
prýðisfögur;  hann  orti  lika  töluvert  á islenzku,8  en  ekki 
þótti  mönnum  eins  mikið  til  þess  koma.  Páll  Vidalín  dótt- 
ursonur  hans  likti  skáldskap  afa  síns  við  óheflaðn  staura, 
rekna  saman  með  r>rðguðum  járngöddum.4  Margir  af  af- 
komendum  síra  Arngríms  voru  ágætlega  skáldmæltir. 

Arngrimur  Jónsson  er  vanalega  kallaður  Arngrímur 
hinn  lærði  og  það  er  enginn  efi  á þvi,  að  það  er  rétt- 

‘)  Jón  frá  Grunnavik  segirþessa  sögu  þvi  til  sönnunar:  >Einn 
sinni  6 alþingi  var  síra  Arngrimnr  að  ganga  einsamall  fram  og 
aptur  um  lögróttueyrina,  en  sira  Hallgrímur  Pétursson  lá  þar  uppi 
í hallanum  og  var  að  tala  við  ýmsa  menn  og  gamna  sér  við  sraá- 
drengi,  og  sá  sira  Arngrim  niðri  á eyrinni;  orti  hann  þá  stöku 
þessa : 

Eins  og  forinn  feitur,  fénu  mögru  hjá, 
stendur  stremhileitur  stórri  þúfu  á, 

Þegir  og  þykist  frjáls,  þetta  kennir  prjáls, 
regir  hann  sig  og  réttir  upp  róuna  til  hálfs, 
sprettir  úr  sporum  með  státi  og  sparðar  af  gravitáte«. 
í kvœðum  Stefáns  Ólafssonar  L,  bls.  74-75  er  vísan  prentuð  og  eign- 
nð  síra  Stefáni,  en  mér  þykir  allt  eins  líklegt,  að  það  sé  rétt,  er 
Jón  Grunnvíkingur  segir,  að  hún  sé  eptir  Hallgrím  Pétursson;  en 
) sjálfu  sér  er  nú  samt  þýðingarlaust,  eptir  hvern  hún  er;  hún  sýnir 
hugmyndir  sumra  um  Arngrím. 

»)  Á mynd  þeirri  af  Magnúsi  prúða  og  börnum  hans,  sem  áður 
var  i Haga  á Barðaströnd,  en  nú  er  á Forngripasafninu,  eru  börnin 
lika  i kápum. 

*)  Sbr.  Jón  Þorkelnson : Digtningen  pA  Island,  bls.  478-79. 

*)  Árni  Magnússon  sagði  um  kvæði  Arngrims:  >Arngrimo  de- 

mas  carmina,  major  erit«  (takirðu  kvæðin  afArngrími,  verður  hann 
rneiri  maður). 


Digítized  by  Google 


230 


nefni.  Eptir  þvi  sem  þá  gjörðist,  var  Arngrímur  mjög 
lærður  maður;  í þeim  fræðum,  sem  menn  á 16.  og  17.  öld 
helzt  stunduðu,  var  enginn  hjer  á landi  hans  jafningi; 
hina  fornu  latnesku  höfunda  þekkti  hann  ágætlega  og 
miðaldafræði  þau,  sem  þá  tiðkuðust,  kunni  hann  upp  á 
tiu  fingur.  Enginn  íslendingur  i þá  daga  þekkti  jafn  vel 
hinar  latnesku  bókmenntir  þeirra  tfma,  og  er  furða,  hvernig 
hann,  afskekktur  uppi  á íslandi,  hefir  getað  kynnt  sér  svo 
mörg  rit  lærðra  manna,  er  þá  voru  uppi  erlendis.  Sam- 
göngurnar  í þá  daga  voru  ekki  miklar;  eitt  skip  kom 
þó  vanalega  á ári  á hveija  af  hinum  stærri  höfnum,  en 
firaman  af  17.  öldinni  voru  opt  hafísar,  svo  skip  náðu  eigi 
höfnum  fyrr  en  á haustin;  sum  fórust,  sum  tóku  víkingar 
á ieiðinni.  Það  sést  vel  á bréfaskriptum  þeim,  sem  fóru 
á milli  Arngríms  og  Ola  Worms,  hve  samgöngurnar  hafa 
verið  örðugar  og  sjaldgæfar;  bréf  og  sendingar  fórust  opt 
á skipbrotum  eða  vikingar  taka  skip  með  farmi  og  öllu, 
er  á var.  Mjög  var  örðugt  að  uá  i nýjar  bækur  og 
komust  þær  ekki  hingað  til  lands,  fyrr  en  mörgum  árum 
eptir  að  þær  komu  út.  Oli  Worm  kevpti  bækur  í Kaup- 
mannahöfn  fyrir  Arngrim  og  sendi  honum  með  kaup- 
mönnum;  þeir  borguðu  i peningum  í Höfn,  það  sem  Arn- 
grimur  þurfti  að  láta  fyrir  bækur  og  anuað,  en  sjálfur 
galt  hann  þeim  f vörum  f kauptíð;  peninga  var  á íslandi 
ómögulegt  að  fá;  jafnvel  rikustu  menn  höfðu  sjaldan 
nokkur  peningaráð.1  Það  hefir  hjálpað  Arngrími  til  þcss 
að  fvlgja  með  tímans  straumi,  að  hann  þekkti  marga 
menn  i útlöndum  og  skrifaðist  á við  þá.  Hér  á íslandi 
heflr  Arngrímur  eflaust  hlotið  viðurnefnið  »hinn  lærði* 
fyrir  þekkingu  sfna  i eldri  og  yngri  latneskum  ritum,  en 
i útlöndum  var  hann  mest  metinn  fyrir  kunnáttu  sína  í 
islenzkri  sögu  og  fornfræðum.  Rit  Arngrims  eru  opt  full 
af  tilvitnunum  og  greinum  úr  fornum  höfunduin  og  úr 

')  Magnús  prestur  Óiat'sson  i Laufási  kvartar  undan  því  i bréfi 
til  Ola  Wonns  28.  Agúst  1682,  að  samgfmgur  á Norðurlanfii  séu  svo 
illar,  að  hann  varla  einu  sinni  eða  tvisvar  á ári  geti  skrifazt  á við 
síra  Arngrim  á Melstað.  Epist.  Wormii  I.,  bls.  363. 


Digitized  by  Google 


231 


ritningunni;  átti  það  stundum  varla  við  efnið  eða  var  að 
eins  til  óþarfra  málalenginga;  en  það  var  tfzka  lærðra 
manna  í þá  daga,  að  sýna  lærdóm  sinn  á þennan  hátt. 

Arngrímur  Jónsson  er  hinn  fyrsti  íslendingur,  sem 
stundaði  sagnfræði  og  fornfræði  íslands,  og  öll  rit  hans 
eru  að  mestu  leyti  sögulegs  efnis;  af  því  hann  ritaði  á 
latinu,  varð  hann  brátt  kunnugur  erlendis,  og  vakti  hann 
fyrstur  með  bókum  sínum  áhuga  útlendra  og  innlendra 
fræðimanna  á sögu  og  fornfræði  Norðurlanda,  svo  sumir 
útlendingar  fóru  jafnvel  að  læra  dálitið  í islenzku.  Árið 
1596  býður  konungur  íslendingum  að  láta  af  hendi  við 
Arngrím  afskript;r  af  fornritum,  bréfum  og  skjölum ; átti 
Arngrímur  að  snún  þeim  á dönsku  og  senda  sagnaritara 
konungs  Niels  Krag,  sem  ætlaði  að  rita  sögu  Danmerkur 
og  um  afreksverk  konunganna.1  Miklu  seinna  (1625), 
skrifar  Christian  Friis  kanslari  Arngrimi  og  biður  hann 
að  útvega  sér  rit  um  sögu  Noregs.  Fyrir  þessi  störf  sin 
fékk  Arngrímur  árleg  afgjöld  af  Hallbjarnareyrarjörðum. 
Á þenna  hátt  gat  Arngrimur  náð  i mörg  handrit,  sem 
hann  notaði  við  ritstörf  sin;  liklega  hefir  Arngrimur  sent 
einhver  fslenzk  handrit  til  Danmerkur,  en  þó  hefir  hann 
vist  varln  látið  mjög  mörg  af  hendi  rakna.  Hinn  ágreti 
danski  visindamaður  Oli  Worm  (f.  1588,  d.  1654)  vakti 
áhuga  manna  á fornfræði  i Danmörku;  hann  hafði  hið 
mesta  álit  á Arngrími,  hafði  fræðzt  mikið  á ritum  hans 
og  skrifaðist  lengi  á við  liann,  og  leitaði  upplýsinga  hjá 
honum  um  ýmislegt,  er  snerti  sögu,  fornfræði  og  rúnir. 
í bréfi  til  síra  Jóns  Árnasonar  i Vatnsfirði  talar  Worm 
um  lát  Arngríms  og  um  þá  aðstoð,  sem  hann  hafi  veitt 
sér ; segir  Worm,  að  löngunin  til  þess  að  fást  við  forn- 
fræði,  hafi  dofnað  mikið  hjá  sér,  siðan  Arngríms  missti 
við,  en  hann  segist  treysta  Islendingum  til  að  halda  á- 
fram  í þessa  stefnu,  einkum  Brynjólfi  biskupi  Svreinssyni.* 

‘)  Maynús  Keíilsson : Forordninger  og  aabne  Breve  II.,  bls. 
206-207. 

*)  Olai  Wormii  et  ad  eura  doctorura  virorum  epistolœ.  Haf'niœ 
1751,  bls.  1102. 


Digifized  by  Google 


232 


Bu'kur  Arngríms  bárust  víða  um  Európu,  og  varð  hann 
þvl  viðfrægari  en  flestir  Islendingar  aðrir,  og  alstaðar  er 
hann  lofaður  fyrir  lærdóm  sinn,  þar  sem  hans  er  getið 
í ritum.  Arngrímur  skrifaðist  einnig  á við  marga  fræði- 
menn  í útlöndum  og  sumir  sendu  honum  bækur.  í riti 
Arngríms  »Apotribe  Calumniæ*  eru  prentuð  bréf  frá 
þessum  útlendu  merkismönnum,  frá  PAli  Matthíassvni, 
Niculás  Krag,  Jonas  Jacob  Wenusinus,  og  Nicuiás  Theo- 
philus  i Kaupmannahöfn,  frá  Johannes  Frederus  og  David 
Chythræus,  sem  voru  háskólakennarar  i Rostock,  og  frá 
Philippus  Nicolai  í Hamborg;  auk  þess  hefir  hann  eflaust 
skrifazt  A við  marga  aðra.  Sumir  þessir  menn  voru  kunn- 
ingjar  hans  frá  námsárunum;  sumum  hafði  haun  kynnzt 
á ferðum  sinum;  auk  þess  þekktu  hann  fjölda  margir  af 
ritum  hans,  og  bera  allir  mikla  virðingu  fvrir  lærdómi 
hans  og  gáfum.  Sögurit  Arngrims  og  áhrif  hans  á sögu- 
visindi  og  bókmenntir  íslands  og  Norðurlanda  komaekki 
beinlínis  við  þessu  riti,  og  því  sleppi  eg  að  tala  um  það, 
enda  væri  vonandi,  að  einhver  sögumaðurinn  eða  forn- 
fræðingurinn  tæki  rögg  á sig  og  ritaði  um  það. 

Náttúruvísindi  og  stærðfræði  hefir  Arngrimur  alls  ekki 
fengizt  við;  hugur  hans  er  allur  við  sögu  og  fornfræði, 
enda  sagði  Gisli  biskup  Oddsson  1635  um  Arngrím,  að 
hann  i ritum  sinum  um  fsland  hefði  hoppað  þurrum  fæti 
yflr  öll  náttúruvísindi.1  NAttúruvisindin  voru  þá  rétt  ný- 
lega  farin  að  lifna  við,  oghjá  mörgum  iærðum  mönnum, 
sem  ekki  beinlinis  voru  náttúrufræðingar,  voru  hugmynd- 
irnar  um  náttúruna  enn  þá  mjög  blandnar  hjátrú  og 
kerlingabókum ; menn  gripu  það  sem  var  næst  hendinni, 
og  tóku  sögusagnir  alþýðunnar  gildar,  án  þess  að  rann- 
saka  eða  leita  að  ástæðum : Oli  Worm  og  Arngrímur 
skrifast  stundum  A um  ýmislegt,  er  lýtur  að  náttúrufræði, 
og  Arngrimur  sendir  Worm  stundum  náttúrugripi,  því 
Worm  átti  mikið  gripasafn.  Til  dæmis  um  hugsunar- 
leysi  manna  i þeim  greinuui,  set  eg  hér  þrjár  spurning- 


‘)  Epistolœ  O.  Wormii,  bls.  695. 


Digitized  by  Googie 


233 


ar,  er  Arngrímur  sendir  Ola  Wctrm  11.  ágúst  1638.  1. 

Hvernig  stendur  á því,  að  sjáaldur  kinda  sýnist  vera 
kringlótt  um  flóð,  en  aflangt  um  fjöru?  2.  Hvernig  vik- 
ur  þvi  við,  að  ef  ker  erbarmafyllt  með  hvallýsi,hákarls- 
lýsi  eða  sellýsi,  þegar  hásjáað  er,  þá  lækkar  í kerinu, 
þegar  aptur  Qarar  út?  3.  Hvernig  stendur  á þvi,  að 
hrútar,  sem  á vetrum  helzt  vilja  liggja  á vinstri  hlið, 
leggjast  heldur  á hina  hægri  á vorin,  þegar  sól  gengur 
inn  i hrútsmerki?1  Oli  Worm  svarar  fýrstu  og  annarí 
spurningunni  svo,  að  slikt  muni  standa  i sambandi  við 
áhrif  tunglsins,  þvi  það  hafl  áhrif  á alla  vökva,  svo  ostr- 
ur,  krabbar  og  kræklingar  eru  fullir  af  vökva  með  vax- 
andi  tungli,  en  þurrir  og  uppþornaðir  með  minnkandi. 
Um  þriðju  spurninguna  segir  hann,  að  liklega  sé  eitthvert 
samband  milli  hrútsins  á jörðu  og  hrútsins  á himni!.* 
Svona  var  nú  röksemdaleiðslan  í þá  daga;  engum  datt  i 
hug  að  rannsaka  grundvöllinn,  hvort  hann  var  á rökum 
b.vggður,  og  leiddu  svo,  eins  og  eðlilegt  var,  skakkar  á- 
lyktanir  úr  rammskökkum  undirstöðugreinum.  Slík  trú 
á áhrif  tunglsins  á vökva  likamanna  var  algeng  bábylja 
á miðöldunum,  og  er  ekki  enn  horfln  sumstaðar. 

í landafræði  er  i sjálfu  sér  lítið  að  græða  á bókum 
Arngríms  lærða;  þar  eru  svo  að  segja  engar  nýjar  upp- 
lýsingar;  hann  hrekur  orð  fyrir  orð  með  góðum  rökum 
og  mikilli  málsnilld  skripasögur  útlendra  höfunda  um  ís- 
land,  og  gefur  þannig  útlendingum  réttari  hugmynd  um 
það,  sem  áður  hafði  verið  skrifað  um,  en  hann  bætir  fáu 
nýju  við,  og  ritar  enga  visindalega  landlýsingu ; f sögu- 
legum  fræðum  ryður  hann  nýjar  brautir,  en  i landfræð- 
inni  rígbindur  hann  sig  við  hið  gamla.  Eiginleg  Islands- 
lýsing  er  ekki  til  eptir  Arngrlm;  hefði  hann  gefið  út  þess 
konar  rit,  mundi  eflaust  að  miklu  leyti  hafa  tekið  fyrir 

‘)  Epistolœ  O.  Wormii  bls.  H31-82.  Til  er  enn  sú  alþýðutrú  á 
íslandi,  að  flóð  og  fjara  sjáist  i kindarauganu,  og  menn  h&lda  al- 
mennt,  að  tungl  og  straumar  hafi  áhrif  á sjúkdóma,  vessa  líkam- 
ans  o.  fl. 

*)  Epistolæ  O,  Wormii,  hls.  333. 


Digitized  by  Google 


234 


skrökgögumar  um  íslund,  því  þá  hefðu  menn  haft  ein- 
hverja  samanhangandi,  rétta  lýsingu  að  grípa  til.  Vinir 
Arngrím8  í útlöndum  biðja  Arngrím  að  rita  íslandslýs- 
ingu,  en  hann  sinnir  þvi  ekki.  í bréfi  frá  JohannesFre- 
derus,  háskólakennara  í Rostoek,  1594  stendur  t.  d.  þessi 
kafli : »Eg  hefl  með  ánægju  lesið  íslands-vörn  þína  (Com- 
mentarius  de  Islandia),  og  ættjarðarást  sú,  er  lýsir  sér  i 
þinni  lærðu  og  lipru  vöm,  er  lofsverð,  en  mér  hefði  þótt 
vænna  um,  hefðir  þú  fremur  fengizt  við  samanhangandi 
landlýsingu  íslands  og  minnzt  meira  á stjórnar- ogkirkju- 
sögu,  en  eigi  eingöngu  fengizt  við  að  þerra  í burtu  ann- 
ara  óbreinindi,  sem  óþægileg  hafa  verið  fj’rir  föðurland 
þitt«.‘  Philipp  Nicolai  segist  mjög  sakna  íslenzkrar  land- 
lýsingar,  og  biður  Arngrím  að  útvega  sér  uppdrátt  af 
Hólabiskupsdæmi  og  mynd  af  Hólum,  og  vill  hann  láta 
prenta  það  i »Crymogæa«.*  Samt  sem  áður  byrjar  með 
Arngrími  nýtt  tímabil  i landfræðissögu  íslands;  bókmennt- 
irnar  vakna  úr  löngiun  dvala  og  íslendingar  fara  sjálfir 
að  hugsa  um  sögu  landsins  og  landfræði  þess;  af  bókum 
hans  fá  útlendingar  betri  hugmyndir  um  landið  en  áður, 
og  nú  þurfa  útlendir  fræðimenn,  er  vandvirkir  vilja  vera, 
ekki  eingöngu  að  styðja  sig  við  skröksögur  sjómanna  og 
kaupmanna;  þeir  geta  sótt  fróðleik  sinn  í bækur  eptir 
íslendinga  sjálfa.  Þó  var  tiðarandinn  svo,  að  það  átti 
langt  i land,  að  menn  alveg  losuðu  sig  við  skrípasög- 
urnar;  þær  ganga  áptur  hvað  eptir  annað;  hvernig  sem 
fróðir  og  sannorðir  fræðimenn  brytja  niður  illþýðið,  þá 
ris  það  jafnóðum  upp  aptur,  og  illa  menntaðir  ferða- 
menn  tyggja  upp  eldgamlar  vitleysur  jafnvel  fram  á 
19.  öld. 

Arngrimur  lærði  ritaði  margar  bækur  og  útlagði  ýms- 
ar  guðsorðabækur  á íslenzku.3  Hér  skulum  vér  að  eins 


')  Apotribe  Calumniœ,  bls.  82. 

*)  Apotribe  Calunmiœ,  bls.  101,  105-B. 

*)  Rit  Arngrims  eru  talin  í kirkjusiigu  Finns  biskups  III.,  bls. 
447-48  og  í bók  Jóns  Þorkelssonar,  Digtningen  pA  Island  i det  15. 
og  16.  Arhuudrede,  bls.  472-74.  Hin  latnasku  rit  hans  eru  prentuð 


Dígitized  by  Google 


m 


fara  nokkrura  orðum  um  þau  rit,  er  snerta  landflræði  Is- 
lands.  í þvi  efni  er  hið  fyrsta  rit  Arngríms  »Brevis  com- 
mentarius  de  Islandia.  langþýðingarmest.  I þessu  riti 
hrekur  hann  skakkar  flrásagnir  margra  landfræðinga 
um  ísland,  og  leiðréttir  flestar  missagnir  um  Isiand, 
sem  þá  voru  i útlendum  bókum,  en  einkuni  snýr 
hann  sér  að  ljóðunum  eptir  Gories  Peerse,  úthúðar  hon- 
um  og  dæmir  rit  hans  úalandi  og  úferjandi,  og  er  opt 
æði  harðorður.  Bókin  er  tileinkuð  Kristiáni  IV.;  þar  næst 
kemur  formáli  eptir  Guðbrand  Þorláksson.  Guðbrandur 
biskup  getur  þess,  hver  tilgangur  bókarinnar  sé,  að  leið- 
rétta  ýmislegt  skakkt,  er  útlendir  höfundar  segi  um  Ís- 
land;  segir  hann  þeir  fari  eptir  skröksögum  sjómanna 
og  öðru  þvilíku,  en  harðorðastur  er  hann  um  Gories 
Peerse,  og  kallar  rit  hans  óþrifalegt  og  ógurlega  van- 
skapað  fóstur,  og  segir  hann  ljúgi  hinum  verstu  löstum 
upp  á íslendinga,  og  telur  hann  slíkt  Þjóðverjum  ómak- 
legt,  er  svo  lengi  hafi  haft  ábata  af  verzluninni  við  ís- 
lendinga.  Segir  Guðbrandur,  að  sér  hafl  lengi  gramizt 
skröksögurnar  um  ísland,  en  nú  hafi  Arngrimur  Jónsson 
eptir  áeggjan  sinni  skrifað  þennan  bækling  til  þess  ad 
verja  föðurlandið  fyrir  eitruðu  biti  nokkurra  þorpara. 
Ritinu  sjálfu  skiptir  Arngrímur  i tvo  aðalkafla;  er  fyrri 
kaflinn  helzt  um  landið,  hinn  seinni  um  þjóðina.  Al- 
staðar  prentar  hann  i hverjum  kapítula  kafla  úr  ritum 
erlendra  höfunda  með  breyttu  letri  og  hrekur  þá  jafnóð- 
um.  Höfundar  þeir,  sem  hann  helzt  snýr  sér  á móti,  eru 
Gories  Peerse,  Milnster,  Frisius,  Kranz  og  Saxó,  og  höf- 
um  vér  hér  fyrir  framan  minnzt  á frásögur  þeirra  um 
landið.  í fyrsta  hluta  ritsins  leiðréttir  hann  ýmislegt,  er 
menn  hafa  sagt  skakkt  um  hnattstöðu  landsins,  um  nafn 
þess  og  um  hafisinn,  og  andmælir  þeirri  skoðun  manna, 
að  ísland  sé  Thule;  hann  hrekur  bábyljur  manna  og 
skröksögur  um  fltu  fcnaðarins,  og  sýnir,  hve  vitlausar  og 
hlægilegar  sögurnar  séu  um  draugaganginn  og  um  kvala- 

i Kaupmannahöfn,  Hamburg  og  Leideu;  í þeim  eru  margar  prent- 
villur,  af  því  útlendingar  urðu  að  annast  prófarkalestur. 


Digilízed  by  Google 


23« 


Btaði  i hafianum  og  Heklu ; hann  nefhir  enn  fremur  margs 
konar  kynjasögur  aðrar  um  uppsprettur,  hvali,  skrímsli, 
o.  fl.  í seinni  hluta  ritsins  hrekur  hann  skröksögur 
manna  um  ibúana  ogháttsemi  þeirra,  og  er  einkum  reið- 
ur  við  Gories  Peerse,  sera  von  var.1  Arngrimur  talar 
þar  fyrst  um  trúna,  og  segir  sögu  kristninnar  á íslandi; 
telur  svo  upp  biskupana  og  getur  um  helztu  æfiatriði 
þeirra;  síðan  talar  hann  um  kirkjur  á fslandi  og  húsa- 
skipun,  og  hrekur  frásagnir  þeirra  Kranz,  Miinsters  og 
annara,  er  segja,  að  íslendingar  búi  i hellum  neðan- 
jarðar  og  byggi  sér  hús  úr  hvalbeinum;  getur  enn  frem- 
ur  um  fæðu  manna  og  búning,  um  verzlunina  og  ýmis- 
legt  fleira,  og  hrekur  alstaðar  hina  fyrri  höfunda.* 
Hvergi  er  i ritinu  samanhangandi  lýsing  á landi  og  þjóð; 
þar  eru  að  eins  sundurlausar  greinir  um  sitt  hvað,  enda 
er  það  eðlilegt,  þvi  ritið  er  deilurit,  en  eigi  landlýsing; 
þó  gátu  menn  i þá  daga  lært  margt  af  riti  þessu,  og  það 
hefði  að  minnsta  kosti  átt  að  verða  til  þess  að  halda 
niðri  fornum  skröksögum  og  bábyljum. 

Næsta  rit  Arngrims  var  »Crymogæa«;  það  er  nokk- 
urs  konar  ágrip  af  sögu  íslands;  sú  bók  komí  fyrstasinn 
út  1609  i Hamborg  og  var  opt  gefln  út  aptur,  enda  er 
hún  mjög  merkileg.»  Þar  fengu  útlendingar  í fyrsta  sinn 

*)  Þar  sem  hann  talar  nra  þá  menn,  er  svívirt  hafi  fslendinga, 
kerast  Arngrímur  svo  ah  orði : »Ex  quorum  numero  seurra  ille 

fuit,  qui  rhythmis  aliquot,  in  gentis  nostræ  contumeliam,  Gerinaniea 
lingva  editis,  nomen  suum  iumortali  dedecori  consecravit*.  Brevis 
Comm.  de  Isl.  fol.  48  b. 

*)  Brevis  Commentarius  de  Islandia.  Hafniæ  1593.  8vo;  bókin 
er  lika  prentuð  með  enskri  þýðingu  hjá  Hakluyt  1.  c.  I.,  bls.  516- 
690.  Margir  hafa  notað  úr  henni  kafla,  t.  d.  La  Pevrere,  H.  Megi- 
serus  o.  fl. 

s)  Crymogæa  sive  rerum  Islandicarum  lihri  III.  Hamburgi  1G09. 
4to:  aðrar  útgáfur  voru  prentaðar  1010,  1G14,  1G18,  1G20,  1G25,  1641 
og  1G60.  Síra  Jóhann  Jónsson  í Otrardal  lagði  Crymogæu  út  á fs- 
lenzku  og  er  sú  þýðing  til  i handritasafni  landsbókasafnsins  nr. 
157.  4to.  Philipp  Nicolai  sá  um  prentunina  í Hamborg  og  stóð 
lengi  á henni  ýmsra  hluta  vegna.  Ekki  fékk  Arngrimur  ritlaun, 
en  prentarinn  tók  hana  til  preutunar  með  tneð  þvi  skilyrði,  að  Arn- 


Digitized  by  Google 


237 


vitneskju  um  sögu  íslands,  um  hina  merku  fornöld  ís- 
leudinga  og  um  fornritin.  í byrjun  bókarinnar  er  ýmis- 
legt  smAvegis,  er  snertir  lýsing  landsins;  þá  talar  hann 
um  tungu  íslendinga,  um  siði  og  hætti  fornmanna,  um 
stjórnarfyrirkomulagið,  um  goðafræðina  og  um  kristni  og 
biskupa.  í öðrum  kafla  eru  útdrættir  úr  íslendingasög- 
um  og  þáttum  um  fornmenn;  og  i þriðja  kafla  segir  frá 
því,  hvernig  landið  komst  undir  Noreg;  nefnir  hann  þar 
konunga  þá,  er  ráðið  hafa  fyrir  Islandi,  og  telur  eptir 
annálum  ýmsa  viðburði,  er  gerzt  hafa,  á stjórnarárum 
þeirra. 

Eins  og  fyrr  heflr  verið  getið  gaf  Arngrimur  út 
»Anatome  Blefkeniana*,1  til  þess  að  hrckja  níðrit  Blefkens. 
í þessu  riti  tætir  Arngrímur  frásögn  Blefkens  alla  í sund- 
ur  og  fer  um  hann  mörgum  háðslegum  smánarorðum.  I 
fyrri  kafla  bókarinnar  kryfur  Arngrímur  Blefken  eins  og 
hræ,  tekur  fyrir  ýmsa  parta  likamans,  höfuð,  heila,  brjóst 
og  maga,  og  lýsir  því,  hverskonar  óknyttir  ogólyfjan  búi 
í öllum  líkama  hans;  hefir  þetta  eflaust  í þá  daga  þótt 
fyndið,  en  er  i sjálfu  sér  ekki  mjög  sannfærandi.  Þó 
þessi  kafli  að  efninu  til  sé  ekki  merkilegur,  þá  sýnir 
hann  þó  liðleik  og  lærdóm  Arngríms  í ritdeilum;  þó 
mundi  slikur  ritháttur  á vorum  dögum  þykja  bæði  sér- 
vitur  og  smekklaus.  í seinni  partinum  fer  Arngrlmur 
gegn  um  allt  rit  Blefkens,  hrekur  vitleysurnar  i hverjum 
kafla  fyrir  sig,  og  sýnir  að  bókin  er  ekki  annað  en  upp- 
tuggur  af  kynjasögum  eldri  höfunda,  sem  Blefken  hetír 
fært  i stilinn  og  svo  logið  inn  i.  Guðbrandur  ritaði  for- 
mála  fyrir  bókinni  og  höfum  vérgetið  um,  hvernig  hann 
sannar,  að  Blefken  ekki  gat  hafa  komið  til  íslands  á þeim 
tima,  er  hann  segir.  ísleudiugar  hafa,  sem  eðlilegt  var, 
mjög  reiðzt  þvættingi  Blefkens  og  eru  aptan  við  rit  Arn- 
grims  prentuð  10  niðkvæði  um  Blefken  á latinu  og  tvö  á 
islenzku.  Eins  og  fyrr  hefir  verið  getið,  skrifaði  Arn- 

grímur  keypti  sjálíur  100-200  eintök.  Apotribe  Calumniæ,  bls. 
100-101. 

‘)  Anatome  Blefkeniana.  Hólum  1612.  8vo.  Hamburgi  1618.  4to. 


Digitized  by  Googie 


238 


grlmur  Ilka  rit  á móti  Fabricius.1  Framan  við  þetta  rit 
er  einnig  formtUi  eptir  Guðbrand  biskup  og  hefi  eg  áður 
drepið  á hann.  Rit  þetta  er  stílað  sem  bróf  til  höfund- 
arins,  og  sýnir  Arngrimur  þar,  að  Fabricius  hefir  að  mestu 
leyti  þýtt  bók  Bleikens,  og  til  þess  þvi  glöggar  að  sýna  sam- 
ræmið,  prentar  hann  jafnhliða  kafla  úr  Blefken  á latínu 
og  kafla  úr  riti  Fabriciusar  á þýzku.  Framan  við  þetta 
rit  eru  latínsk  kvæði  eptir  Magnús  Ólafsson  i Laufási  og 
Georg  Dedeken  i Hamborg.  Hið  seinasta  rit  Arngrims 
var  »Specimen  Islandiæ  historicumc.  Þessibók*  er  eigin- 
lega  mest  rituð  til  þess  að  sanna  og  sýna,  að  ísland  hafi 
verið  óbyggt,  er  Norðmenn  fundu  það,  og  geti  því  ekki 
verið  Thule  eins  og  Pontanus  heldur;  höfum  vér  áður  (i 
1.  kapitula)  getið  þessarar  ritdeilu.  í fyrri  hluta  bókar- 
arinnar  segir  Arngrimur  nákvæmlega  frá  landnámssögu 
landsins  og  telur  upp  landnámsmenn  i hverjum  fjórðungi, 
en  1 seinni  hlutanum  snýr  hann  sér  sérstaklcga  að  Thule 
og  fer  nákvæmlega  gegn  um  alla  hina  fornu  grísku  og 
latinsku  höfunda,  er  nefnt  hafa  Thule;  hrekur  Arngrím- 
ur  Pontanus  með  hinum  mesta  lærdómi  og  hinum  hvöss- 
ustu  rökum. 

')  Epistola  pro  patria  defeusoria,  scripta  ad  Davidem  Fabritium. 
Hamburgi  1618.  4to. 

*)  Specimen  Islandiæ  historicum  et  magna  ex  parte  chorogra- 
phicum.  Amstelodami  1643.  4to. 


Digitized  by  Googie 


Yiðaukar, 


Hér  að  framan  hefi  eg  getið  flestra  hinna  merkari 
rita,  er  snerta  landfræðissögu  íslands  frá  því  á landnátns- 
tíð  fram  að  1600.  Síðan  þetta  bindi  var  prentað  1892 
hefir  nokkuð  bæzt  við  og  fundizt  og  mun  eg  hér  með  fá- 
um  orðum  geta  um  hið  helzta.  Um  Heklu  er  mjög  viða 
getið  i fornum  bókum,  eins  og  sést  hér  að  franian;  leyfi 
eg  mér  að  bæta  hér  við  nokkrum  köflum  um  Heklu  undr- 
in  úr  ritum,  er  siðan  hafa  komið  fram  ú sjónarsviðið, 
nokkrum  greinum,  er  snerta  almenna  lýsingu  landsins  og 
fáeinum  athugasemdum  um  landabréf. 

Prófessor  Konrad  Maurer1 2  hefir  fyrstur  bent  á aunál 
Alberich’s  munks  og  frásögn  hans  um  píslarstaði  í íslenzk- 
um  eldfjöllum,  þar  er  og  mjög  merkileg  lýsing  á islcnzk- 
um  eldgosum,  ein  liin  elzta,  sem  til  er.  Alberich  munkur 
frá  Troisfontaines  var  uppi  um  miðja  13.  öld ; liann  getur 
um  bardagann  við  Fodvig  (1134)  og  mannfallið,  sem  þar 
varð*,  sfðan  bætir  hann  við:  »Þá  sáu  sroalar  á Islandi 

(Hysselandia)  á hinum  sama  degi  sálir  þeirra  fljúgandi  f 
likingu  svartra  hrafna  og  annara  fugla  af  ýmsu  tagi  og 
æptu  þeir:  vei!  vei!  oss;  hvað  höfum  vér  gjört?  vei! 
vei!  oss;  livað  hefir  hentoss?  Aðrir  ógurlega  stórir  fugl- 
ar  eins  og  gammar  ráku  þá  á undan  sér  og  hrintu  þeim 
að  smölunum  ásjáandi  í hið  islenzka  vfti;  einn  af  þeim, 
er  horfðu  á þetta,  varð  siðar  munkur  af  reglu  Cister- 
ciensa  og  sagði  bræðrunum  opt  frá  þvf,  sein  hanu  liafði 

1)  K.  Maurer:  Dio  Hölle  auf  Island  (Zeitschrift  des  Vereins 
filr  Volkskunde  1894,  bls.  257—258). 

2)  Eigi  er  að  furða,  þó  þessi  athurður  hafi  haft  töluverð  áhrií 
áklerka,  sem  i þá  daga  voru  mjög  auðtrúa,  þvf  mælt  er,  að  i bar- 
daganum  við  Fodvig  hafi  l'ailið  G biskupar  og  60  klerkar  uf  l»gri 
vigslum. 


Digitized  by  Google 


240 


séð;  en  á klerkastefnu  hjá  Cistercium  vitnuðu  ábótar  frá 
Danmörku,  að  allt  þetta  væri  satU.  Þvi  næst  lýsir  Al- 
berich  Heklu  og  3egist  fara  eptir  bók  Herberts  nokkurs 
frá  Clairvaux1.  Set  eg  hér  aðalefni  þessarar  frásagnar, 
hún  er  alltof  staglsöm  til  þess  að  útleggja  hana  alveg  orð- 
rétt.  Herbert  getur  um  »hið  islenzka  viti  í fjalli  þvi,  sem 
kallað  er  Eclafeld,  og  segir,  að  meðal  Norðurlanda  sé  stór 
ey,  sem  kölluð  er  Hysselandia,  þar  hafa  menn  tekið 
kristna  trú  og  eru  henni  hollir.  Á eyju  þessari  er  fjall 
nokkurt  ógurlega  stórt,  svo  það  tekur  yfir  mikinn  hluta 
landsins;  þeir,  sem  þar  búa,  ætla  að  undir  fjallinu  og  i 
þvl  sé  hið  mesta  helviti.  Fjall  þetta  er  allt  holótt  eða 
þó  fremur  holt  að  innan  og  er  allt  brennandi  og  logandi 
og  gýs  sifeldum  eldi,  sem  eyðir  fjallið  og  læsir  sig  um 
það  utan  og  innan  allt  niður  að  rótum  og  jafnvel  út  fyrir 
þær.  Viss  merki  sjást  til  þess,  að  hinn  hræðilegi  eldur 
lifir  o g ólmast  eigi  að  eins  undir  fjallsrótunum  heldur  og 
undir  mararbotni.  Hinn  nafnfræga  eldQallsketil  á Sikiley 
kalla  menn  vindauga  vitis;  eins  og  opt  hefir  verið  full- 
sannað  dragast  þangað  daglega  sálir  fordæmdra,  dauðra 
manna  til  brennslu,  þessi  ketill  er  þó,  eptir  þvi  sem  sagt 
er,  eins  og  lítil  eldstó  í samanburði  við  hið  ógurlega  hyl- 
dýpi  á íslandi.  Innan  í þessari  hræðilegu  íslenzku  fjalls- 
gjá  er  eldsbruninn  svo  mikill,  að  eldbylgjurnar  og  eld- 
stöplarnir,  sem  allstaðar  rísa,  ná  alveg  upp  í skýin,  og 
er  þeim  slotar,  risa  nýir  og  nýir  eldstólpar,  fjallið  er  svo 
æðisgengið,  að  himininn  sýnist  allur  i einum  loga.  Auk 
þess  sjást  innan  í eldhnöttunum  björg  stór  sem  fjöll,  þau 
kastast  frá  innýflum  fjallsins  upp  i loptið  með  miklura 
ákafa  af  ofsa  eldsins,  en  falla  svo  aptur  niður  af  þyngd 
sinni  og  velta  niður  í hin  neðstu  undirdjúp.  Eigi  finnst 
mér  mega  þegja  yfir  þvi,  að  þessi  vitiseldur  stundum,  þó 
það  sé  sjaldan,  brýzt  út  fyrir  takmörk  sín.  Á vorum 
timum  gaus  eldurinn  eitt  sinn  upp  með  slíkum  ákafa,  að 
hann  eyddi  mestallt  landið  í kring,  hann  brenndi  eigi  að 


1)  Herberti  Liber  Miraculorum  CJarevailensis. 


Digitized  by  Google 


241 


eins  bæi  og  byggingar,  heldur  einnig  jurtir  og  tré  að  rót- 
um  og  jafnvel  sjálfan  jarðveginn.  Það  er  undravert  til 
frásagna,  að  nokkur  grjótfjöll  og  einnig  málmfjöll  bráðn- 
uðu  af  eldinum  að  innan  eins  og  vax  og  runnu  niður  svo 
að  dalirnir  fylltust  allstaðar  af  leðjunni  og  fjalllendi  urðu 
að  sléttum.  En  hinir  bráðnu  klettar,  er  runnu  út  um  all- 
an  jarðveginn,  hörðnuðu,  er  eldinum  slotaði,  og  þá  varð  yfir- 
borð  jarðarinnar  eins  og  marmaralagt  eða  steinlagt  stræti; 
héruð,  sera  áður  voru  byggileg  og  frjósöm,  urðu  að  eyði- 
niörku.  Þegar  þessi  æðandi  eldur  með  óseðjandi  græðgi  hafði 
eyðilagt  landið  og  allt,  sem  á því  var,  bættist  við  enn 
þá  hræðilegra  undur,  að  eldurinn  rann  út  í nálægt  haf 
og  er  hann  komst  út  i hafsdjúpið,  tók  eldurinn  að  brenna 
og  eyða  vatninu  með  ótrúlegum  ákafa  allt  niður  i undir- 
djúpin.  Auk  þess  bar  eldurinn  með  sér  stór  fjöll  og 
hálsa,  er  hinn  gráðugi  logi  hafði  snúið  við,  svo  land  varð 
þar  sem  sær  hafði  verið;  fjöllin  bárust  út  i hafsauga  og 
er  þau  höfðu  á löngu  svæði  fyllt  sjóinn  algjörlega  og 
gert  hafsdjúpið  jafnhátt  ströndinni,  þá  breyttist  særinn  i 
þurrt  land,  svo  að  þar  sem  áður  hafði  verið  vatn,  varð 
nú  fastaland  um  12  milur.  Enn  fremur  eyddist  i þessum 
bruna  ágæt  borg  nokkur  og  mannmörg,  þar  var  ágæt 
höfn,  sem  eyddist,  er  sjórinn  hækkaði.  Hingað  nær  frá- 
sögn  herra  Herberts*1. 

Það  er  auðséð  af  þessari  lýsingu,  þó  hún  sé  mærðar- 
leg  og  barnaleg,  að  höfundurinn  hefir  fengið  allnákvæm- 
ar  fregnir  um  eldgos  á íslandi;  lýsingin  er  grautarlegt 
sambland  af  lausafregnum  um  Heklu  og  Kötlugos;  þar 
sem  talað  er  um  hraunin  og  eldganginn  er  líklega  átt 
við  Heklu,  en  þar  sem  höfundurinn  segir  frá  fjöllum  og 
hálsura,  er  snúizt  hafi  við  og  flotið  út  i sjó,  þá  er  líklega  átt 
við  jökulhlaup  úr  Kötlu.  Þegar  Katla  gýs,  brotnar  jök- 
ullinn,  sem  liggur  ofan  á eldgjánni,  og  ógurlega  stórir 


1)  Chronica  Albrici  Monaci  Trinm  Fontinm.  (Monumenta  Ger- 
maniæ  historica.  Ed.  G.  H.  Pertz.  Tom.  XXIII.  Hannoveræ  1874, 
bls.  829-830). 


Digitized  by  Google 


242 


jakar  kastast  með  vatnsgusum  og  eldgangi  út  á sandana 
og  út  í sjó;  eins  og  alkunnugt  er  hafa  jökulhlaupin  borið 
svo  mikinn  aur  og  grjót  í sjó  fram,  að  ströndin  hefir 
færst  mjög  langt  út;  þegar  Katla  gaus  1660  báru  jökul- 
hlaupin  svo  mikinn  sand  í sjó  fram,  að  þar  sem  fyrr 
var  fiskað  á 20  faðma  djúpi,  varð  eptir  þurr  fjörusandur 
og  ströndin  óx  þúsund  faðma  út  á við.  Við  Kötluhlaup 
til  forna  eyddust  margir  bæir  og  frjósöm  héruð  urðu  að 
eyðimörku;  nokkru  eptir  landnámstíð  rann  stórkostlegt 
hraun  úr  Eldgjá  á Skaptártungu-afrétti  niður  í Álptaver1 2 *, 
um  það  eru  óglöggar  sagnir  í Landnámu ; það  er  ekki 
óhugsanlegt,  að  fregnir  um  öll  þau  ósköp,  sem  i fornöld 
gengu  á af  eldgangi  úr  Kötlu  og  nágrenni  hennar,  hafi 
borizt  til  útlanda,  geymzt  og  afbjagazt  hjá  munkum  suð- 
ur  á Frakklandi. 

Frannixcun  Irenicus  írá  Esslingen  (1518)  getur  um 
Heklu  (Ilechelberg)  á líkan  hátt  sem  aðrir  eldri  höfund- 
ar,  haun  segir  að  þar  sé  viti  og  hrcinsunareldur  og  þar 
séu  gammar  og  kolsvartir  hrafnar  á flugi;  fjallið  allt 
kveður  við  af  grátlegu  veini,  sem  heyrist  í milu  fjarska; 
ennfremur  segir  hann,  að  þar  séu  tvær  uppsprettur,  önn- 
ur  nlstandi  köld,  hin  ógurlega  heit  og  er  ekki  nema  8 
feta  millibil  á milli  þeirra.  íbúarnir  1 nánd  láta  þessi  ó- 
sköp  sér  að  kenningu  verða  og  eru  þvi  guðhræddari  en 
aðrir  menn.8 

Georgius  Agricola  (1490—1555)  var  nafnfrægur  steina- 
fræðingur  á sinum  tíma,  hann  getur  um  Heklu  og  heitar 
uppsprettur,  er  breyta  hlutum  í stein,  svo  að  hin  ytri 
mynd  helzt,  þesskonar  uppsprettur  segir  hann  að  séu 
skammt  frá  Heklu.  Þar  sem  Agricola  talar  ura  Heklu, 
tvftekur  hann  þá  sögusögn,  að  eldurinn  eyði  vatni,  en  brenni 
ekki  hamp;  hann  getur  um  þrjú  eldfjöll  á íslandi  eins  og 
Sebastian  Mílnster:  Heklu,  Krossfjall  og  Helga(fell).  Ná- 

1)  Andvari  XIX.  bls.  89—92.  Geografisk  Tidsskrift  XII.  bls. 
217-220. 

2)  Exegesis  Historiæ  Germaniæ,  Nurnberg  1518.  Ymer  1889 

bls.  142. 


Digitized  by  Google 


243 


lægt  Heklu  eru  brennisteinsnámur  og  er  brennisteinninn 
hér  um  bil  hin  eina  verzlunarvara  ibúanna  og  með  hon- 
um  borgar  landið  skatt  sinn;  íslendingar  selja  kaup- 
mönnum  brennistein  fyrir  litið  verð  og  fiytja  þeir  hann  i 
heilutn  skipsförmum  til  útlanda.  Þcgar  Hekla  ólmast 
mest,  drynur  hún  eins  og  hræðilegar  þrumur,  þeytir  úr 
sér  stórum  björgum,  gýs  brennisteini  og  ösku  svo  mik- 
illi,  að  hún  þekur  landið  i kring  svo  eigi  er  hægt  að 
búa  í 20  milna  fjarlægð.  Gjárnar  gleypa  þá  lifandi,  er 
vilja  grennslast  eptir  eðli  brunans  og  þvi  nálgast  fjallið; 
gjárnar  eru  margar  og  svo  huldar  ösku,  að  enginn  get- 
ur  varazt  þær  nógu  vel.1 2 3 

Pétur  Pallcidius,  hinn  alkunni  Sjálandsbiskup,  getur 
um  trúna  á helvíti  i Heklu  á miðri  16.  öld  og  i sálmum 
frá  17.  öld  er  einnig  getið  um  píslarstaðinn  í Heklu,* 
þesskonar  hugmyndir  hafa  jafnvel  komizt  inn  í danska 
alþýðutrú  og  hafa  til  skamms  tíma  jafnvel  haldizt  viðar 
i útlöndum.5 

í landfræðissögunni  hér  að  framan  (bls.  59)  hefi  eg 
að  tilvísun  K.  Maurer’s  nefnt  handrit  af  Solinus  frá  13. 
öld,  þar  er  íslands  getið  á þcssa  leið:  »Yslande.  Hafis- 

inn  á þessari  ej’ju  rekst  saman  og  kviknar  þá  i honum 
af  sjálfu  sér,  og  þegar  kviknað  er  i honum,  brennur 
hann  eins  og  tré.  Hér  eru  vel  kristnir  menn,  en  á vetr- 
um  þora  þeir  ekki  að  fara  út  úr  neðanjarðarholum  sín- 
um  sakir  hins  mikla  kulda.  En  fari  þeir  samt  út,  nist- 
ast  þeir  svo  af  kulda,  að  þeir  upplitast  af  frostbólgu,  svo 
að  þeir  verða  eins  og  holdsveikir  menn.  Ef  þeir  snýta 
sér,  þá  dettur  af  þeim  nefið  og  kasta  þeir  því  frá  sér 
með  sjálfum  hornum«.4 


1)  Georgii  Agricolœ  de  orta  et  causis  subterraneorum  lib  V. 
o.  s.  frv.  Basileæ  15lfi.  Fo).,  bls.  85,  116,  119,  157—58,  163,  226. 

2)  Finnur  Jónsson:  Historia  ecciesiastica  Islandiæ  II.  bls. 

694.  Klausturpósturinn  IV.  1821.  bls.  42 — 46. 

3)  K.  Maurer  1 Zeitschr.  d.  Vereins  f.  Volkskunde  1894  bls. 
264—266. 

4)  Archiv  der  Gesellschaft  fíir  altere  deutsche  Geschichtskunde. 


Digitized  by  Google 


244 


Nordenskiöld  getur  um  bók  þá,  er  heitir  »Rudiment- 
um  Noviciorum«,  hún  er  gefln  út  i Ltibeck  1475,  þar  er 
íslands  getið  sem  bér  segir:  »Um  Yselandia,  Iselandia 
er  yzta  land  i Norðurálfu  og  liggur  fyrir  norðan  Nor- 
vegia.  Á hinuro  fjarlægari  takmörkum  er  landið  þakið 
sífelldum  jökli,  enda  nær  það  til  norðurs  yfir  strönd  út- 
hafsins;  þar  er  hafið  frosið  sakir  ofmikils  kulda.  Austan 
að  landinu  liggur  hið  efra  Skytland,  að  sunuan  Norvegia, 
að  vestan  írlandshaf,  að  norðan  hið  frosna  haf.  Land- 
ið  er  kallað  Yselandia,  sem  þýðir  is-land;  þar  er  sagt 
að  séu  snjófjöll  samfrosin  i harðan  jökul.  Þar  finnast 
krystallar.  í þvi  landi  eru  lika  hvitabirnir  mjög  stór- 
ir  og  grimmir,  þeir  brjóta  isinn  með  klónum  og  gjöra 
margar  vakir  og  stinga  sér  niður  í sjóinn  gegnum  þær. 
Undir  isnum  veiða  þeir  fiska,  draga  þá  upp  um  götin, 
sem  nefnd  hafa  verið,  draga  þá  til  strandar  og  eta  þá. 
Landið  er  ófrjósamt  að  því  er  snertir  jarðarávexti,  nema 
á fáum  stöðura,  þar  geta  hafrar  þó  varla  vaxið  i dölun- 
um.  Gras  og  tré  vaxa  að  eins  þar  sera  menn  búa  og  i 
þeim  héruðum  framleiðir  landið  villidýr  og  fæðir  stór- 
gripi.  Landslýðurinn  lifir  þvi  mestmegnis  á flski,  dýra- 
veiðum  og  kjöti,  sauðfé  getur  ekki  lifað  þar  sakir  kulda 
og  þessvegna  verjast  ibúarnir  kuldanum  og  hyljá  likaraa 
sinn  með  feldum  villidýra  og  bjarna,  sem  þeir  veiða; 
annan  klæðnað  geta  þeir  ekki  haft,  nema  hann  sé  að- 
fluttur.  Þjóð  þessi  er  mjög  feitlagin,  sterk  og  ákaflega 
hvit;  hún  er  gefin  fyrir  fiskveiðar  og  dýraveiðar.t'  Á 

Herausgeg.  von  G.  H.  Pertz.  Hannover  1888.  VI.  bls.  888—89. 
Næst  & undan  þessari  klausu  (bls.  884 — 87),  er  1 sama  timariti 
prentuð  skr&  um  hvali  i íslandshöfum  eptir  einhvern  Hartenius, 
nðfnin  eru  bjöguð,  en  auðsjáanlega  tekin  úr  Konungsskuggsjá  eins 
og  K.  Maurer  hefir  bent  & (Die  iilteste  Cetologie.  Zeitsehr.  f. 
deutsche  Philologie  IV.  1873.  bls.  81—82).  Hvalatal  þetta  er  mjög 
gamalt  og  er  & handriti  af  sðgu  Brimabiskupa,  er  nær  til  1395. 

1)  Rudimentum  Noviciorum,  seu  epithoma  in  sex  partes 
juxta  mundi  ætates  divisum.  Lflbeck  1475.  Fol.;  hlað  91  b— 92  a 
og  bl.  87  b.  Sbr.  Ólainr  Daviðsson:  Timarit  XIV.  bls.  174.  í 

bókinni  er  og  kringlukort  grænlitað  og  er  þar  ísland  neðst  & vinstri 


Digitized  by  Google 


245 


öðrum  stað  1 bókinni,  þar  sem  talað  er  um  Norwegia, 
stendur  þessi  grein:  »Þar  eru  uppspreitur,  sem  breyta 

algjörlega  i stein  öllu,  sem  i þær  er  látið,  skinni  eða  tré«. 

í bréfi  frá  Raimondo  di  Sancio  til  hertogans  af 
Milano  18.  desember  1497  er  þess  getið,  að  þeir  John 
Cahot  hafi  mjög  undrazt  fiskmergðina  við  Labrador  og 
New-Foundland  og  segja  þeir,  að  þaðan  geti  Englending- 
ar  framvegis  íengið  svo  mikinn  fisk,  að  þeir  þurfi  ekki 
framar  að  fara  til  íslands,  en  þaðan  sé  nú  mjög  mikil 
verzlun  með  harðfisk.1  í ferðasögusafni  Sam.  Purchas* 
er  prentað  brét  frá  einum  af  förunautum  Hudsons,  ritað 
norðaustan  á Islandi  f maí  1610.  Bréfið  hljóðar  þannig: 
»Hvitasunnudag  vorum  við  á norðausturenda  íslands,  við 
lifðum  þar  f svo  miklu  bilffi,  að  eg  held  eg  hafi  aldrei 
átt  betra  á Englandi.  íbúar  þessa  lands  eru  mjög  fá- 
tækir  og  lifa  aumu  lifi,  samt  fundum  vér  þar  mikla 
gnægð  fiska  og  lostæta  fugla.  Seinni  hluta  dags  drap  eg 
þar  eitt  sinn  svo  marga  fugla,  að  öll  skipshöfnin,  23 
menn,  höfðu  til  hátiðabrigðis  nóg  í eina  máltíð  af  eintóm- 
um  rjúpum,  svo  eg  ekki  telji  spóa,  lóur,  stokkandir,  urt- 
andir  og  gæsir.  Eg  hefi  séð  tvær  laugar  á íslandi  og  fór 
eg  f aðra.  Vér  höfum  ákveðið  að  reyna  allt  sem  frek- 
ast  er  unnt,  og  iiggjum  hér  að  eins  til  að  bíða  byrjar  og 
hressa  oss  áður  en  vér  leggjum  f isinn;  isinn  er  nú  að 
koma  frá  vesturströndinni  og  vér  höfum  séð  af  honum 
heilar  eyjar,  en  guði  sé  lof,  vér  höfum  ekki  verið  i 
neinni  hættu.  Að  lokum  bið  eg  ykkur  alla  að  biðja  fyr- 
ir  oss.  íslandi  .30.  mai  1610«. 

í 7.  kapítula  hefi  eg  talað  um  ísland  á útlendum 
iandabréfum  fram  á miðja  16.  öld,  var  það  ætlun  min 
að  rita  að  eins  stutt  og  almennt  yfirlit  yfir  kortagjörð 

hðnd,  yzt  við  kringlarðndina  miili  Nrowe  og  Oalicia,  en  Dacia  er 
litlu  innar. 

1)  Henry  Harrisse:  The  Discovery  of  North  America.  Lon- 
don  1892.  4.  bla.  9. 

2)  Sam.  Purchas  his  pilgrimes  in  five  bookes.  III.  Part  Lon- 
don  1625.  Fol.,  bls.  609. 


Digitized  by  Google 


246 


miðaldanna  og  geta  hinna  allra  helztu  landabréfa,  er  eg 
þá  hafði  kost  á að  skoða.  Þegar  ekki  er  hægt  að  láta 
eptirmyndir  kortanna  fylgja  bókinni,  er  þýðingarlaust  að 
telja  öll  landabréf  og  lýsa  þeim,  lesandiun  er  litlu  nær, 
en  frásögnin  verður  leiðinleg  og  grautarleg,  lá  því  næst 
aðgetaað  eins  korta  nokkurra  úr  hverjum  aðalflokki,  en 
sleppa  hinum  ómerkilegri.  Veturinn  1891— 1892  hafði  eg 
þó  ekki  næg  tæki  til  þess  að  rita  eins  vel  um  landa- 
bréfin  eins  og  eg  vildi,  sakir  bókaleysis  1 Reykjavík. 
Slðan  hefir  Ólafur  Davíðsson  í timariti  bókmeuntafélags- 
ins  1893  talið  allmörg  kort,  er  Nordenskiöld  nefnir,  og 
bætt  við  nokkrum  kortura  úr  öðrum  söfnum,  eru  sum 
þeirra  allmerkileg,  en  sum  ómerkileg;  þó  telur  hann 
ekki  nærri  öll  forn  kort,  er  snerta  ísland,  sem  ekki  var 
heldur  von.  Til  viðbætis  mun  eg  hér  í stuttu  máli 
nefna  nokkra  uppdrætti,  er  geta  Islands,  þá,  er  mér 
þykir  mestu  varða,  hina  geta  þeir,  er  fást  við  kortasögu, 
8éð  i bókasöfnum;  eplir  lögun  þessarar  bókar  á bezt  við 
að  gjört  sé  að  eins  yfirlit  og  getið  hins  helzta.  Að  telja 
öll  nöfn  á kortunum  yrði  allt  of  langt  mál,  enda  eru 
mörg  nöfnin  alveg  óskiljanleg;  það  gæti  þó  ef  til  vill  ver- 
ið  nógu  gaman  fyrir  fróða  menn,  að  reyna  á þeim  get- 
speki  sína,  en  það  á ekki  við  í þessu  riti. 

Nöfnin  ísland  og  Thule  sjást  á mörgum  kringlukort- 
um  frá  11.  12.  13.  og  14.  öld,  en  flestir  eru  uppdrættir 
þessir  þýðingarlitlir  fyrir  landfræðissöguna,  þeir  eru  all- 
ir  með  kringlulagi  eða  sporöskjulagi,  þar  eru  eyjar  í 
útsænum  fram  með  meginlandsröndinni  og  eru  flestar 
auðsjáanlega  settar  af  handahófi  með  litilli  þekkingu. 
Ein  af  hinum  merkustu  heimskringlum  frá  miðöldunura 
er  £ði<or/er-kortið  frá  seinni  hluta  13.  aldar;  þar  er  Ys- 
landia  sporöskjulöguð  ey  alveg  fjarðalaus  í útsænum.1 

Á kringlukorti  Richards  Haldingham  (1300;  eru  fyr- 
ir  norðan  Orcades  þrjár  eyjar  i útsænum  við  kringlu- 

1)  Die  Ebstorfer  Weltkarte  in  Auftrage  des  historischen  Ver- 
eins  tiir  Niedersachsen  herausgegeben  von  Ernst  Sommerbrodt. 
H&nnover  1891. 


Digitized  by  Google 


247 


röndina  Ultima  Tile,  Yaland  og  Farese.1  Mörg  önnur 
kort  eru  til  af  svipaðri  gerð;  íslands  er  t.  d.  getið  á 
heimskringlu  frá  11.  öld  i BritÍBh  Museum,  á 3 eða  4 
öðrum  kringlum  frá  13.  öld,  sem  geymdar  eru  á sama 
stað,  tveim  kringlum  írá  14.  öld2  o.  s.  frv.  ísland  er 
optast  eyja  i útsænum  og  takmarkast  af  beinum  stryk- 
um.  Á heimskorti  bræðranna  Pizigani  1367  er  »insula 
sialanda^  norður  frá  Skotlandi,  en  efasamt  er,  hvort  eyja 
þessi  á að  vera  ísland.3  Á heimskorti  eptir  Andreas 
Walsperger  (1448)  er  Svecia  ey  milli  Danmerkur  og  Nor- 
egs.  Yzt  á vestasta  tanga  Noregs  er  nafnið  Yslandia  og 
þar  bærinn  pergen  (Bergen)  og  svo  Nydrosia;  austar 
stendur  þessi  grein:  »Hér  sjást  opt  andar  í mannsliki 

og  skemmta  þeir  mönnum  og  eru  þeir  kallaðir  tröll 
(trolh).«‘  Kort  þetta  snýr  öfugt,  suður  niður. 

Nordenskiöld  hefir  meðal  annars  geflð  út  uppdrátt  af 
Norðurlöndum,  sem  geymdur  er  f Warschau  i bókasafni 
Zamoiski’s  kanslara3;  uppdráttur  þessi  er  gjörður  hér  um 
bil  1467  og  mjög  merkilegur;  segir  Nordenskiöld,  að  hann 
sé  fyrirmyud  eða  frummynd  Donis-kortsins  1482  og 
margra  aunara  uppdrátta.  Island  er  á þessum  uppdrætti 
sporöskjulagað  og  11  eyjar  kringum  ströndina.  Nöfnin 
eru  öll  óskiljanleg  nema  eitt,  Hólar  (hollonsis).  Eyjan 
Thile  er  á þessu,  eins  og  mörgum  öðrum  kortmn,  sérstök 
milli  Norogs  og  Orkneyja,  en  »ferensis«  (Færeyjar)  norð- 

1)  Útgefið  af  Hev.  F.  T.  Hauergftll  1869.  London. 

2)  De  Santarem'.  Atlas  composó  de  mappemondes  et  de 
cartes  hydrographiqnes  du  XI  au  XVII.  siécle.  Paris  1862.  Jomard: 
Les  monuments  de  ia  géographie  au  recueil  d’anciennes  cartes. 
Paris.  Á sporöskjulögubu  heimskorti  frá  13.  öld  í Brit.  Mus.  eru 
Noregur  og  ísland  eyjar  fyrir  vestan  Norðurállu  og  stendur  skrif- 
að  & íslandi:  <Ysland.  hic  gens  veridica  ideo  regnat  sacerdos<  og 
er  það  auðsj&anlega  bergmál  fré  Giraldus  Cambrensis. 

8)  Jomard,  tab.  44 — 45. 

4)  Eine  neue  Weltkarte  der  vatikanischen  Bibliothek  her- 
ausgeg.  von  K.  Kretschmer  (Zeitschrift  der  Gesellschaft  fiir  Erd- 
kunde  zu  Berlin  XXVI.  1891.  bls.  371—406.  tab.  10). 

6)  A.  E.  NordenskiöldU  Favsimile-Atlas.  Stockholm  1889.  tab. 
80,  bls.  65. 

b 


Digitized  by  Google 


248 


austur  af  íslandi,  milli  þess  og  Noregs.  Island  er  með 
svipaðri  gerð  á uppdrætti,  sem  geymdur  er  i BrUssel  i 
handriti  af  Ptolemeus  frá  árunum  1480— 1485, 1 2 * eins  i 
Ptolemeus  útgáfunni  í Róm  1507*  og  viðar 

Á Zaon-kúlunni,  sem  gjörð  er  1493,  eru  Islandia  og 
Tile  tvær  stórar  eyjar  fyrir  vestan  Noreg.*  Á korti  frá 
15.  öld,  sem  geymt  er  i »Bibliotheca  Ambrosiana*  í Mil- 
ano4,  heitir  Island  Fixlanda  og  sýnist  þessi  Fixlanda  vera 
frummynd  til  Frislanda  á Zeno-kortinu,  Zeno  hefir  að 
eins  tekið  ýms  færeysk  nöfn  frá  Olaus  Magnus  og  auk- 
ið  þeim  inn  i,  en  svo  auk  þess  sett  uppdrátt  Olaus  Magn- 
usar  af  íslandi  á sitt  kort.  Ýmsir  fleiri  uppdrættir  eru 
með  svipaðri  gerð;  á kortum  eptir  Bartolomeus  Olives 
(1584)  og  Matteo  Prunes  (1586)  heitir  ísland  Frixlanda.5 6 
Á korti  einu  frá  byrjun  16.  aldar,  sera  geymt  er  i París,* 
eru  engin  nöfn  á landinu,  en  þar  er  þessi  klausa  skrif- 
uð:  »Þessi  ey  er  full  af  fjöllura  og  nærri  alltaf  stirðnuð 

af  snjó  og  kiaka,  hún  heitir  eiginlegu  nafni  Islandia,  en 
er  á latinu  kölluð  Thile,  hún  liggur  mjög  langt  frá  Bret- 
landi  til  norðvesturs.  Þar  er  sagt,  að  lengstir  dagar  séu 
22  stundir  eða  meir  og  mjög  stuttar  nætur,  af  því  eyjan 
er  svo  langt  frá  miðjarðarlinu,  og  er  mælt,  að  hún  sé 
lengst  þaðan  af  öllum  löndum.  Sakir  hins  kalda  og  ó- 
stöðuga  loptslags  fæst  þar  enginn  annar  matur  en  fiskur 
þurkaður  við  kulda.  Fisk  þenna  greiða  eyjarskeggjar 
Englendingum  i stað  peninga,  sem  þeir  ekki  eiga,  fyrir 

1)  Les  monuments  de  la  géographie  des  bibliotheqnes  de 
Belgique  Carte  de  l'Europe  1480—85  (4  cartes  en  8 feuilles).  Texte 
explicatil'  par  Ch.  Ruolens.  Bruxelles. 

2)  Nordenskiöld:  Pacsimile-Atlas.  bls.  27. 

8)  Sama  rit,  bls.  73  og  74. 

4'  Bidrag  till  Nordens  itldsta  kartografi  ntgifna  af  svenska 

sállskapet  för  Anthropologi  och  Geographi.  Stockholm  1892.  tah.  6. 

6)  Sama  rit,  tab.  7 og  8.;  sbr.  K.  Kretschmer:  Die  Eutdeokung 
Amerikas.  Berlin  1892.  Atlas.  tab.  4.  Olives  (1514)  Prunes  (1553). 
Á korti  Aloysius  Cesanis  1574  er  bæði  Fixlanda  og  Ixlanda  (s.  st. 
tab.  28)  tvö  sérstök  lönd. 

6)  Sama  rit,  tab.  6. 


Digitized  by  Google 


249 


korn,  mjöl  og  aðrar  nauðsynjar;  eru  Englendingar  vanir 
að  sigla  þangað  árlega  til  þess  að  flytja  burtu  flska 
þessa.  Þjóð  þessi  er  að  sögn  Englendinga  vilt,  ómennt- 
uð  og  hálfnakin  og  býr  hún  í mjög  lágum  húsum  neðan- 
jarðar.  Um  sjóinn  þar  er  ekki  hægt  að  sigla  i 6 mán- 
uði,  af  þvi  hann  er  frosinn*. 

Á korti  eptir  Salvat  de  Palestrina  1503  — 1504  (i 
safni  Kunstmann's)  er  ísland  svipað  eins  og  á Doniskort 
inu  og  13  eyjar  umhverfls  það,  þar  eru  og  á landinu 
ýms  bjöguð  nöfn,  flest  óskiljanleg;  á öðru  korti  í sama 
safni  eru  8 eyjar  kringum  landið  og  hjá  þvi  er  settur 
hvitur  fáni  með  rauðum  krossi  (ekki  dannebrogsflagg); 
samskonar  merki  er  lika  á korti  Pedro  Reinel’s  1505‘  og 
á portúgölsku  korti*,  sem  gjört  hefir  verið  fyrir  1520; 
merki  þessi  eiga  ef  til  vill  að  þýða,  að  landið  sé  kristið. 
í safni  Nordenskiöld3  er  íslands  getið  á mörgum  göml- 
um  kortum  frá  16.  öld,  landið  er  sett  í Norðurhafið,  fjær 
eða  nær  Grænlandi,  og  engin  nöfn  nema  landsnafnið 
sjálft,  svo  er  t.  d.  á kortum  eptir  Schöner  (1515),  Petrus 
Apianus  (1520),  Orontius  Finœus  (1531),  Sim.  Grynæus 
(1532),  Antonio  Floriani  (um  1550),  Hieronymo  Girava 
(1556),  Petrus  Martyr  (1587),  Myritius  (1590),  Cornelius 
de  Judœis  (1593)  o.  s.  frv.  Á heimskorti  i Ptolemeus- 
útgáfu  Venetia  1561  er  ísland  nafnlaust  en  mjög  langt 
og  eins  stórt  eins  og  Bretland,  heimsskautsbaugur  snert- 
ir  suðuroddann.*  Á þessum  kortum  flestum  er  annars 
lítið  eða  ekkert  að  græða.  Talsvert  óvanaleg  lögun  er  á 
íslandi  á kúlukorti  frá  árunum  1530—40,  sem  geymt  er 
i þjóðbókasafninu  i Paris  (le  globe  doré ),  landið  er  þar 
nokkurn  veginn  ferhyrnt  og  firðir  inn  i það  að  norðan, 


1)  Kunstmann:  Atlas  zur  Entdeckungsgeschichte  Amerika’s. 
MUnchen  1858.  tab.  1—4. 

2)  K.  Kretschmer:  Die  Entdeckung  Amerikas  in  ihrer  Bedeu- 
tung  íiir  die  Qeschichte  des  Weltbildes.  Berlin  1892.  Atlas.  tab.  12. 
Þetta  kort  er  annars  mjög  Hkt  kortunum  { safni  Eunstmanns. 

8)  Nordenskiöld:  Facsimile-Atlaa,  tab.  46. 

b* 


Digitized  by  Google 


250 


en  tvær  eyjar  fyrir  vestan  það,  milli  Grænlands  og  Is- 
iands.1 

I eyjalýsingu  eptir  Benedetto  Bordone  (1534)*  er  á 
fyrsta  blaði  sérstakt  kort  af  Islanda  og  ekkert  annað  nafn 
á því;  eyjan  er  aflöng,  sporöskjumynduð  með  grunnum 
fjörðum  eða  þó  heldur  bogadregnum  vikum  inn  i allar 
hliðar,  en  kringum  landið  liggja  8 smáeyjar  reglulega 
kriuglóttar.  Á árunum  1547-  49  lét  Hinrik  konungur 
annar  á Frakklandi  mála  kort  á skinn;  þar  er  ísland 
milli  Grænlands  og  Labrador,  og  er  lögun  landsins  ekki 
mjög  fjarri  lagi ; þar  sýnist  votta  íyrir  Breiðafirði  og  eyj- 
unum  þar,  þar  er  lika  Grimsey  og  Vestmannaeyjar,  Reykja- 
nes  og  Geirfuglasker*.  Að  framan  (bls.  133 — 34)  hefi  eg 
getið  korts  þess,  sem  fylgir  »Kosmografiu*  Seb.  Miinsters 
1598,  það  er  sjálfsagt  lagað  eptir  uppdráttum  þeim,  sem 
þá  voru  nýlega  komnir  út,  en  sjálfur  hefir  Miinster  ekki 
verið  jafnfróður  um  lögun  og  legu  íslands  eins  og  út- 
gefendur  bókar  hans  seinna  urðu.  Seb.  Miinster  gaf  út  t 
landafræði  Ptolemeusar  í Basel  1540,  þar  er  nafnið  Is- 
land  austast  á stóru  nesi,  er  gengur  vestur  úr  norðurenda 
Noregs  fyrir  norðan  hafsbotna  alla  leið  til  Ameriku,  og 
er  i þvi  nesi  einnig  innibundið  Grænland  allt  og  »Terra 
nova  sive  Bacalhos*.  Þar  sem  ísland  ætti  að  vera  er 
löng  eyja,  sem  heitir  Thyle4.  í hinni  fyrstu  útgáfu  af 
landafræði  Miinsters  1544  er  ísland  þó  orðið  sjálfstætt  og 
sérstakt  land  vestur  frá  norðurhluta  Noregs;  landið  er 
þar  langt  og  mjótt  frá  suðvestri  til  norðausturs  og  ber 
nokkurn  keim  af  korti  Olaus  Magnusar,  vestan  til  er  þar 
mynd  af  Heklu  með  logandi  eldi  við  ræturnar  (Heckl’ 
berg)  og  að  norðaustan  er  fjallahrúga  sérstök,  langt  vatn 


1)  Henry  Harrisse:  The  Discovery  of  North  America.  Lon- 
don  1892,  tab.  21,  bls.  562  - 68. 

2)  Isolario  di  Benedetto  Bordone.  Vinegia  1634. 

3)  Jomard:  Les  monuments  de  la  gúographie.  tab.  23—24. 

4)  Nordenskiöld:  Facsimile-Atlas,  tab.  44. 


i 


Digitized  by  Google 


251 


er  1 miðju  landi,  á seinni  útgáfum  t.  d.  1554  stendur 
ekkert  fjall  og  ekkert  nafu1 2 3 *. 

Vér  höfum  fyrr  talað  um  Gerhard  Mercator  og  getið 
um  það,  hve  mikla  þýðingu  hann  hafði  fyrir  framfarir 
allar  í kortagjörð.  Islands  er  getið  á ýmsum  uppdráttum 
hans  o g skal  hér  nefna  nokkra,  sem  eg  hefi  séð.  Á hinu 
hjartamyndaða  korti  Mercators  1538  er  ísland  afiöng  eyja 
frá  suðri  til  norðurs  uppi  við  Grænlandsströnd,  og  sker 
heimsskautsbaugur  nyrðri  endann*.  Seinni  uppdrættir 
hans  sýna  allmiklar  framfarir,  þvi  þá  voru  kort  Olaus 
Magnus’ar  og  Zeno’s  komin  fram  á sjónarsviðið.  Á Eu- 
ropukorti  G.  Mereators,  sem  gefið  er  út  i Duisburg  1554, 
ber  íslands-uppdrátturinn  auðsjáanlega  mikinn  keim  af 
korti  Olaus  Magnusar;  á korti  þessu  eru  ýms  nöfn  og 
mörg  þeirra  nærri  sanni.  Vestan  i landið  gengur  stór 
flói  með  mörgum  eyjum,  og  heitir  hann  .Hanafiord  sinnsc; 
hjá  nafninu  »Snauel  jokeU  stendur:  »þetta  þýðir  snæ- 
höfði,  því  hann  er  allt  af  hvftur  af  snjó«,  Nyrzti  fjörð- 
urinn  að  vestan  heitir  »Wolfssund«,  á miðju  landi  eru 
vötn  eins  og  hjá  Olaus  Magnus5.  Heimskort  Mercators 
1569  er  nokkuð  likt  kortinu  1554,  og  ber  einnig  keim  af 
Olaus  Magnus  og  Zeno;  landið  er  breiðara  að  vestan,  en 
mjókkar  til  norðausturs;  þar  er  kross  af  5 fjallgörðum 
og  hinn  sjötti  með  álmu  út  úr  gengur  út  undir  Langanes; 
á kortinu  eru  all-mörg  nöfn  og  flest  vel  skiljanleg,  við 
Heklu  (Hekelfort;  stendur : »þeytir  ávallt  úr  sér  reyk,  opt 
líka  logum«.  Suðvestur  af  íslandi  er  Icaria,  Frisland 
stórt  land  sunnar.  Heimsskautsbaugur  gengur  sunnarlega 


1)  Cosmographi®  universalis  lib.  VI.  Basel  1554.  bls.  RiO. 

2)  fíordenskiöld:  Facsimile-Atlas,  bls.  91.  og  tab.  43. 

3)  Drei  Karten  von  Gerhard  Mercator  herausgegeben  von  der 

Gesellscbaft  fíir  Erdkunde  zu  Berlin.  41  Tafeln.  Berlin  1891.  Á 
þessu  blaði  stendur  meðal  annars  : >Scotie  Islaudieque  circum- 

scriptionem  et  insulas  intermedias  magna  fíde  pictas  accepimus  a 
perito  nauclero,  qui  multis  itineribus  hoc  mare  pervestigavit«. 


Digitized  by  Google 


252 


yfir  mítt  landið1.  í kortasafni  Rumolds  Mercators  1595 
er  ný  útgáfa  af  norðurlandakorti  G.  Mercators  mjög  end- 
urbætt,  lögun  landsins  er  skárri  og  nöfnunum  hefir  æði- 
mikið  fjölgað,  liklega  hefir  landsuppdráttur  Guðbrands 
biskups  haft  einhver  áhrif  á þetta  kort*. 

Á heimskorti  eptir  Abraham  Ortelius  1570  er  Island 
mjög  ólögulegt,  og  gengur  þrískiptur  hali  norðaustur  úr 
þvi;  heimsskautsbaugurinn  gengur  sunnarlega  um  landið 
mitt>.  í sama  kortasafni  er  lika  norðurlandakort  og  á 
þvi  annar  uppdráttur  af  íslandi,  ólikur  hinum  og  miklu 
fullkomnari,  og  kortið  er  all-nákvæmt  að  þvi  er  nöfn 
snertir,  enda  er  það  hrein  og  bein  eptirmynd  af  korti 
Mercators  1569.  Kort  eptir  Vaz  Dourado 4,  sem  gjört  var 
um  sama  leyti  (1571),  er  af  allt  öðru  sauðahúsi,  og  nöfnin 
allt  önnur,  svipuð  nöfnunum  á kortum  I Kunstmanns  safni, 
sem  eg  hefi  áður  nefnt;  lögun  landsins  er  þó  ekki  mjög 
afskræmisleg;  stór  fjörður  með  eyjum  gengur  vestan  i 
landið.  í eyjalýsingum  G.  F.  Camatii  (1571 — 1574)  er 
sérstakt  kort  af  íslandi5,  og  sýnist  það  að  miklu  leyti 
tekið  eptir  uppdrætti  Olaus  Magnusar.  Á kortinu  eru 
þrjú  aðal-fjöll : Helgafell,  Hekla  og  Krossfjall,  og  er  eldur 
o g óskapnaður  (chaosj  undir  þeim  öllum,  þar  eru  klettar 
og  ker,  vötn,  tjöld,  tré,  kofar  og  ís  rekandi  i hafinu,  allt 


1)  Drei  Karten  von  Gerhard  Mercator.  Berlin  1891.  Sbr.  einn- 
ig  Jomard  tab.  76—77.  A.  Heyer  hefir  lýst  kortum  þessum  I Zeit- 
schrift  í'Ur  wissenschaftliche  Geographie.  Weimar  1890.  Band  VII. 
bls.  979  —389,  474—487,  507— B28.  I Orbis  terrse  compendiosa  de- 
scriptio  eptir  Rnm.  Mercator  1587,  i Nordenskiölds  Facsimile-Atlas 
tab.  47  og  viðar  eru  eptirmyndir  af  korti  G.  Mercators  1569. 

2)  Um  nöfnin  k Mercatorskortnnum  sjá  ritg.  Ó.  Davíðssonar  I 
Tímariti  bókmt.  1893.  bls.  164 — 166. 

3)  A.  Ortelii  Theatrum  orbis  terrarum.  Antverpiœ  1670. 

4)  Kunstmanns  Atlas  zur  Eutdeckungsgeschichte  Amerikas. 
Milnchen  1859.  tab.  XI. 

6)  G.  F.  Camatio:  Isole  famose,  porti,  fortezze,  e terre  mari- 
time  sotto  poste  alla  Serma  Sigria  di  Venetia  ad  altri  Principi 
Christiani  et  al  Sig.  Turco,  nouamente  poste  in  luce  Venetia  1671 
—74. 


Digitized  by  Google 


253 


er  svipað  þvi,  sem  er  hjá  Olaus  Magnus.  í horni  korts- 
ins  stendur  þessi  klausa:  »Islandia,  iseyja,  liggur  i norð- 
urhafinu  og  er  lengst  frá  suðri  til  norðurs,  hún  er  svo 
stór,  að  hún  er  nærri  200  mílur  á lengd;  sumir  ætla,  að 
það  sé  Thile  eða  Thule,  þar  segir  Plinius,  að  um  sumar- 
sólstöður,  er  sól  fer  gegnum  Krabbamerki,  sé  nærri  engin 
nótt,  en  um  vetrarsólstöður  er  þar  nærri  enginn  dagur, 
að  þvi  er  Solinus  segir.  Landið  framleiðir  úlfa,  birni, 
hrafna  og  fálka,  sem  sagt  er  að  séu  hvitir;  mælt  er,  að 
þar  séu  andar,  sem  augljóslega  bjóða  mönnum  þjónustu 
sina;  auk  þess  eru  þar  eldar,  er  eyða  vatni,  og  i sjónum 
hvalir  stórir  sem  fjöll,  hvalirnir  heita  á þeirra  tungu  trol- 
hval,  það  er  ekki  hægt  að  hræða  þá  eða  leika  á þá  nema 
með  lúðurhljómi,  og  með  þvi  að  kasta  trétunnum  í sjóinn; 
þeir  sökkva  skipum«.  í annari  eyjalýsingu,  eptir  Por- 
cacchi  1576,  er  líka  kort  af  Islandi,  það  er  mjög  likt  Zeno- 
kortinu,  og  flest  hin  sömu  skrfpanöfn  á þvi,  sjórinn 
kringum  landið  er  allur  frosinn,  en  þó  vakir  í isinn  hér 
og  hvar1 2.  í sjókortasafni  L.  I.  Wagenaer’s  1583  liggur 
ísland  milli  65 */* 0 og  69°  n.  br.  og  er  kringlótt  með  skor- 
ura  inn  i á allar  hliðar,  þar  eru  all-mörg  nöfn  á höfðum 
og  fjörðum,  og  þó  þau  séu  bjöguð,  raá  skilja  flest;  höf- 
undurinn  heflr  haft  mjög  óglögga  hugmynd  um  lögun 
landsins,  en  hefir  farið  eptir  einhverju  fjarða-  og  nafna- 
tali;  hér  koma  fyrir  ýms  nöfn,  sem  ekki  hafa  sézt  á kort- 
unum  fvrr.  Þegar  nánar  er  að  gáð,  eru  allar  likur  til, 
að  Wagenaer  hafi  farið  eptir  fjarða-  og  hafnatali  Laurits 
fíenedict’s  1568,  nöfnin  á kortinu  eru  hér  um  bil  tiin  sömu 
og  þar,  neraa  hvað  þau  eru  miklu  færri.  Hér  finnst  raér 
eiga  vel  við,  að  geta  um  sjóinannafræði  L.  Benedict’s, 
því  henni  hefir  fyrr  verið  litill  eða  enginn  gaumur  gef- 
inn,  o g er  hún  þó  merkileg,  að  þvi  er  ísland  ðnertir.  L. 
Benedict  segist  hafa  ritað  bókina  eptir  fyrirsögn  hinna 

1)  L’isole  piu  famose  del  mondo  descritte  da  Thomaso  Porcacchi 
da  Castiglione.  Venetia  1576. 

2)  Speculum  nauticum.  Spiegel  der  Zeevaerdt  doer  Lucas 
Ianss.  Wagenaer  1583.  Lugd.  Batav.  1586. 


Digitized  by  Google 


254 


vitrustu  og  reyndustu  sjómanna  og  er  það  auðséð,  að  ná- 
kunnugir  menn  hafa  sagt  bonum  frá  siglingum  til  íslands! 
á kortum  þeim,  sem  þá  voru  til,  gat  hann  ekkert  grætt, 
og  þó  segir  hann  stefnur  og  fjarlægðir  allar  kringum  ís- 
land  milli  höfða  og  hafna  nærri  sanni,  hann  telur  einnig 
fjölda  af  örnefnum,  og  þó  að  flest  þeirra  séu  bjöguð,  má  þó 
hæglega  þekkja  þau  öll.  L.  Benedict  hefir  ef  til  vill  haft 
þekkingu  sina  frá  Hollendingum  eða  Þjóðverjum,  þvi  að 
hann  lýsir  sigling  þaðan  til  íslands  en  ekki  frá  Danmörku. 
Heimildarmenn  Benedicts  hafa  þekkt  landslag  fram  með 
ströndum  á íslandi,  það  er  auðséð  á lýsingu  hans,  þar 
segir  t.  d.  að  fram  með  Síðu  allt  i Mýrdal  sé  flatt  land 
fram  með  sjó,  en  fjöll  hið  efra,  Reykjanes  (Robenes)  segir 
hann  sé  flatur,  svartur  höfði,  Geirfuglasker  segir  liann  sé 
þrjú,  tvær  eyjar  2 milur  frá  landi  en  hin  þriðja  4 mílur 
undan,  uppi  á Hestfjalli  við  Hestfjörð  segir  hann  séu 
hvalbein;  sú  saga  heyrist  enn  á Vesturlandi,  annars  er 
það  alþýðutrú,  að  hvalbein  liggi  uppi  á háum  fjöllum  hér 
og  hvar  á íslandi.  Benedict  telur  flestar  hafnir  og  firði 
á íslandi  og  marga  höfða,  hann  getur  og  um  nokkrar 
eyjar  t.  d.  Viðey  (Vido),  Vestmannaeyjar  (Vebeny)  og 
Grímsey  (Grinse),  tvo  dali  nefnir  hann  lika,  Viðidal  (Vide- 
' dal)  og  Vatnsdal  (Vasdal)  o.  s.  frv.1.  Skýrsla  hans  er 
hin  lang-fullkomnasta  lýsing  á ströndum  íslands,  sem  var 
til  á 16.  öld,  áður  en  kort  Guðbrands  Þoriákssonar  kom 
út  1595. 

Síðan  þetta  bindi  landfræðissögunnar  kom  út  vorið 
1892,  heíir  landfTæðisfélagið  i Stockhólmi  látið  prenta  upp- 
drátt  íslands  eptir  G.  Mercator  1595*;  uppdráttur  þessi 
er  mjög  likur  Orteliusarkortinu,  er  kom  út  sama  árið* ; 


1)  L Benedict:  Sökartet  offuer  0ster  oc  Vester  Söen.  Kiöben 
haffn  1568,  4»,  11.  og  12.  blað. 

21  Bidrag  till  Nordens  iildsta  kartografi.  tab.  9. 

Ö)  A.  Ortelii  Theatrum  orbis  terrarum  1696;  A Norðurlanda- 
korti  í sömu  útg&fu  er  ísland  með  gamla  laginu  eins  og  hjá  Olaus 
Magnus;  en  A næsta  blaði  A eptir  (103)  er  hinn  nýi  íslands  upp- 
dr&ttur. 


Digitized  by  Googie 


255 


uppdrættirnir  báðir  eru  eflaust  eptirrayndir  af  korti  Guð- 
brands  biskups  Þorldkssonar.  Hvenær  frumrit  Guðbrands 
biskups  hefir  koraizt  til  Vedels  er  mjög  óvist;  hafl 
Ortelius  stungið  uppdráttinn  1585  eins  og  á honum  stendur, 
hefir  Guðbrandur  biskup  hlotið  að  gjöra  frummyndina 
nokkrum  árum  fyrr,  og  það  getur  vel  verið,  að  hann  hafi 
þegar  verið  búinn  að  teikna  kortið,  er  hann  fór  til  Dan- 
merkur  til  vigslu  1571;  siðan  hefir  Vedel  skinnað  það  upp, 
látið  teikna  það  betur  o.  s.  frv.,  en  við  það  hafa  mörg 
nöfnin  ruglazt,  af  þvi  Vedel  hefir  ekki  skilið  þau,  en  Guð- 
brandur  hefir  ef  til  vill  ekki  skrifað  þau  sem  læsilegast, 
óglögg  er  t.  d.  hönd  hans  á nöfnunum  á korti  því,  er 
hann  gjörði  yfir  Norðurhöf  1606;  siðan  hefir  Vedel  sent 
Orteliusi  eptirmyndina,  en  Ortelius  hefir  svo  breytt  þvf, 
sem  honum  sýndist,  til  smekkbætis  og  prýðis  hefir  hann 
síðan  sett  á kortið  allskonar  skrimslamyndir,  eins  og  þá 
var  tizka,  og  skrifað  á það  klausur  úr  fornum  bókum, 
hjátrúarsögur  og  þesskonar;  ef  til  vill  hefir  Vedel  sjálf- 
ur  verið  búinn  að  setja  eitthvað  slikt  á uppdráttinn  eius 
og  t.  d.  um  orminn  i Lagarfljóti  o.  fl.  Á Mercatorskortinu 
er  skripamyndunum  sleppt  og  flestum  klausunum.  — 
Hvenær  Guðbraudur  Þorláksson  hefir  mælt  hnattstöðu  Hóla 
er  óvist,  menn  hafa  getið  þess  til,  að  hann  hafi  gjört  það 
1585,  rétt  áður  en  Ortelius  lét  stinga  kortið,  en  ekkert 
annað  er  víst,  en  að  hann  hefir  gert  það  einhvern  tíma 
fyrir  1593,  þegar  »Commentarius«  Arngríms  lærða  kom 
út.  Þegar  betur  er  athugað,  snertir  hnattstöðuraælingin 
ekkert  uppdrættina;  líklega  hefir  Guðbrandur  biskup 
teiknað  kort  sitt  löngu  áður  en  hann  mældi  hnattstöðu 
Hóla.  Á báðum  kortunum  er  ísland  sett  of  norðarlega 
eins  og  titt  var  á hinum  eldri  kortum,  á Mercators  korti 
liggur  landið  milli  641/*  0 og  68°  6’  n.  br.,  á Orteliusar 
korti  milli  64°  og  67*/* 0 n.  br.,  hjá  Mercator  eru  Hólar 
á 67°  18’  n.  br.,  hjá  Ortelius  á 67°  n.  br.,  en  nú  mældi 
Guðbrandur  biskup  hnattstöðu  Hóla  og  fann  65°  44’,  og 
eptir  þeirri  mælingu  setur  Þórður  Þorláksson  breiddarstig 
Islands  á sinu  korti  1668.  Guðbrandur  biskup  hefði  ekki 


Digitízed  by  Google 


256 


teiknað  kort  sitt  á skakkt  stiganet,  hefði  hann  vitað  betur 
og  hefði  hann  sett  hnattstöðu  íslands  rétta  á sitt  kort 
eptir  vissri  mælingu,  er  rojög  ólíklegt,  að  þeir  Vedel, 
Mercator  og  Ortelius  hefðu  breytt  því  aptur. 

Á korti  Orteliusar  úir  oggrúirsjórinn  kringum  ísland 
allur  af  skrímsluro,  það  eru  flest  afskræmislegir  hvalir 
og  eru  sumar  myndirnar  likar  hvalamyndum  Jóns  lærða; 
i Þorlákshafnarílóa  eru  tvö  naut  að  vaða  i sjó  út;  við 
Langanes  eru  ótal  hafisjakar  að  reka  suður  með,  áþeim 
eru  fjölda  margir  birnir,  þeir  eru  allir  mógráir  á lit  en 
ekki  hvitir;  þar  sést  og  mikill  rekaviður  i sjónum  fyrir 
sunnan  isinn  og  hvalsaukakögglar  syndandi;  er  þetta  allt 
tekið  eptir  uppdrætti  Olaus  Magnusar.  Á kortinu  sjálfu 
eru  margar  klausur  og  fáeinar  myndir.  Fyrir  sunnan 
Eyjafjallajökul  eru  kýr  á beit  og  eru  kallaðar  «sækýr», 
i klettum  fyrir  ofan  eru  hvitir  fálkar  og  hrafnar.  Þar 
er  Hekla  logandi  og  stendur  skrifað  við  hana  «Hekla  er 
ofurseld  sifelldura  gosum  og  snjóum  og  þeytir  úr  sér  stein- 
um  með  hræðilegu  öskri*.  Á sléttlendinu  fyrir  austan 
Þjórsá  stendur:  «hér  eru  svo  fljótir  hestar,  að  þeir  hlaupa 
20  milur  í einum  spretti*.  í fjöllunum  við  Lómagnúp 
eru  myndir  af  tóum,  sem  bita  hver  í skottið  á annari  og 
þar  stendur  skrifað:  «kænleg  veiðiaðferð  refanna  til  að 
fínna  og  ræna  fuglahreiður».  Við  Lagarfljót  stendur:  «1 
þessu  vatni  er  ormur  af  óvanalegri  stærð,  skaðlegur  eyj- 
arskeggjum,  hann  birtist  fyrir  minnisverð  tíðindi».  Kipp- 
korn  suður  af  Mývatni  stendur:  «ágætustu  brennisteins- 
náraur*  og  er  hér  eflaust  Att  við  Fremrinámur  (ekki 
Hliðarnámur),  enda  sóttu  menn  á 16.  öld  brennisteininn 
einmitt  þangað.  Suður  af  Hólúm  í Hjaltadal  stendur: 
«menn,  hundar,  svin  og  kindur  undir  sama  þaki».  Uppi 
af  Stafholti  i Mýrasýslu  nálægt  Baldjökli  er  ölkelda,  þar 
stendur:  «ölkelda,  sem  einusinni  flutti  sig  sakir  ágirndar 
húsbónda  sins*.1  Fyrir  vestan  Borgarfjörð  stendur:  «gjár, 

1)  í>að  hefir  til  skamtns  tima  vetið  alþýðutrú,að  ölkeldur,  hver- 
ar  og  laugar  llyttu  gig  af  ýmsum  orsökum,  t.  d.  ef  saklausa  manns 
blóð  rann  i þ®r  o.  s.  frv.  (sbr.  Andvari  XVII.  bls.  45— 4C).  Enn 


Digitized  by  Google 


257 


sem  fýla  er  úr».  f Ölfusi  stendur:  *sjóSandi  uppsprett- 
ur»;  hér  er  eflaust  átt  við  hverana  hjá  Reykjum  og  i 
Hveragerði.  Á Reykjanesskaga  eru  tvær  lindir,  önnur  i 
Selvogi,  er  «breytir  hvitri  uil  í svarta*  og  hin  yzt  á 
Reykjanestá,  sem  «breytir  svartri  ull  í hvíta.;  hin  seinni 
lindin  er  einmitt  sett  þar  á kortinu,  sem  Gunnuhver  er 
og  margir  aðrir  sjóðandi  leirpyttir;  við  þesskonar  leir-  og 
brennisteinshvera  gjöra  hinar  súru  gufur  margskonar  lit- 
breytingar  og  er  þvi  alls  ekki  ólíklegt,  að  einhverjar  at- 
huganir  liggi  til  grundvallar  fyrir  þessum  sögnum.  Klaus- 
urnar  um  lindirnar  á Reykjanesskaga  standa  lika  áMer- 
catorskortinu  óbreyttar,  en  annars  er  á þeim  uppdrætti 
flestum  skrípasögum  sleppt.  Milli  Stafholts  og  Baldjökuls 
stendur  að  eins  «ölkelda»  (fons  cerevisialis)  og  ekki  meir; 
við  Lagarfljót  stendur  á þessu  korti  að  eins:  «í  þessu 
vatni  hefir  ormur  óvanalega  stór  einu  sinni  sézt»;  hinar 
fúlu  gjár  eru  einnig  nefndar.  Á báðum  kortunum  eru 
fjöldamörg  nöfn,  en  flest  þeirra  eru  meira  eða  minna 
bjöguð.  Fjöll  eru  sett  um  mest  allt  land  fremur  af  handa- 
hófi,  þó  sést  Suðurlandsundirlendið  glögglega,  öræfin  og 
óbygðirnar  uppi  i landinu  eru  tiltölulega  alltof  litlar  og 
af  þvi  verður  landið  miklu  mjórra  i hlutfalli  við  lengd- 
ina  en  vera  ætti.  Guðbrandur  biskup  hefir  hugsað  sér, 
að  Áradalur  væri  i Vatnajökli  nærri  uppsprettum  Jökuls- 
ár  i Axarfirði,  en  á seinni  tímum  hafa  menn  hugsað  sér, 
að  Þórisdalur  og  Áradalur  væri  eitt  og  hið  sama;  Skaptá 
er  látin  koma  úr  Fiskivötnum  og  Hverfisfljót  er  kallað 

ganga  sagnir  nm  það,  að  hverar  i Qeitlandi  hafi  flutt  sig  niður  i 
Reykholtsdal  (Andvari  XVII.  bls.  39)  og  gœti  þessi  klausa  eptir 
legu  sinni  á kortinn  vel  átt  þar  við.  Til  grundvallar  fyrir  þessum 
sögnum  liggja  þan  sannindi,  að  hverar  og  ölkeldur  breytast  opt 
við  jarðskjálfta  og  eldgos  af  eðlilegum  orsökum,  sprungur  í jarð- 
skorpunni  opnast  og  lokast  og  vatnið  fær  aðra  rás.  Hvað  hverana 
snertir  hjá  Reykjum  i ölfusi,  þá  er  það  mjög  eðiilegt,  þó  þeirra 
væri  getið  á 16.  öld,  þvi  á þeirri  öld  gusu  þeir  einmitt  ákaflega 
og  líklega  meir  en  Qeysir  og  aðrir  hverar  bjá  Haukadal  gusu  þá, 
en  hverarnir  hjá  Reykjum  breyttust  mjög  og  sumir  hurfu  viðjarð- 
skjálftana,  sem  gengu,  er  Hekla  gaus  1597. 


Digitízed  by  Google 


258 


Almannafljót,  svo  var  það  kallað  i fornöld,  en  eptir  kort- 
inu  má  ætla,  að  nafn  þetta  hafí  enn  verið  notað  á 16. 
öld. 

Allir  hinir  betri  landfræðingar  fara  eptir  korti  Guð- 
brands  biskups  Þorlákssonar  eptir  að  það  kom  út,  þó 
uppdrátturinn  bjagist  nokkuð  hjá  þeim  sumum.  Á korti 
eptir  Villem  Barent*  1598  er  kort  Guðbrands  biskups 
auðsjáanlega  lagt  til  grundvallar.  Landið  er  þar  langt 
og  mjótt  og  vogskorið  eins  að  sunnan  og  ýms  nöfn  af 
uppdrætti  Guðbrands  hafa  verið  sett  á þetta  kort  frem- 
ur  af  handahófi.1  Kortin  eptir  Rall  fl605)  og  Gatonbe 
(1612),  P.  Merula  (1621),  Purchas  (1625),  J.  Speed  (1627) 
o.  m.  fl.  styðjast  að  því  er  Island  snertir  lika  við  upp- 
drátt  þeirra  Orteliusar,  en  á seinni  kortum  t.  d.  eptir 
Joris  Caroltis  (1634),  G.  C.  Flander  (1636, 1642,  1649),  Joh. 
Mejer  (1652),  Hendrick  Donker  (1669),  G.  Sanson  (1667, 
1669)  o.  fl.  eru  sýnilegar  framfarir,  hvað  lögun  landsins 
snertir.  Sumir,  sem  gáfu  út  kort  um  aldamót  16.  og  17. 
aldar  og  nokkru  seinna,  hafa  þó  auðsjáanlega  lltið  eða  ekk- 
ert  vitað  um  hina  nýju  uppdrætti  af  íslandi.  Á korti 
eptir  Cornelius  Wytfliet  (1597)  gengur  mikill  fjörður  suð- 
vestan  i landið  og  á nesinu  fyrir  sunnan  standa  nöfnin 
Ontwertnes  (Öndverðarnes)  og  Stap  (Stapi);  þar  eru  og 
nokkur  fleiri  nöfn  ekki  mjög  fjarri  lagi.2 3  Á korti  liichard 
Hacluyts  (1599)  er  ísland  sporöskjulagað  og  ber  keim  af 
Doniskortinu  og  á þvi  eru  ýms  forn  nafnaskrípi8.  Á korti 
eptir  Matthias  Quaden  (1608)4  er  ísland  skakkur  ferhyrn- 
ingur  með  nokkrum  vikum  að  sunnan  og  austan,  við 
suðurströndina  er  nafnið  Islandt,  við  norðurströndina 
nafnið  Thule,  þar  eru  engin  önnur  nöfn,  Kort  Resens 5 

1)  Bescbryvinge  van  de  drie  seylagien  door  de  Hollanders  ge- 
daen  an  de  noordsyde  van  Norweghen,  Moscovia,  Nova  Sembla, 
en  de  door  de  Weygats  door  Willem  Barents  1608;  útg.  af  C.  L. 
Brinkman.  Amsterdam. 

2)  Nordenskiöld:  Facsiraile-Atlas,  tab.  61. 

3)  Nordenskiöld:  Facsimile-Atlas,  tab.  60. 

4)  Nordenskiöld:  Facsimile-Atlas,  tab.  49. 

6)  Medelelser  om  Grönlaud  IX.  tab.  1. 


Digitized  by  Google 


259 


yfír  Norðurhöfin  (1605)  er,  eins  og  stendur  á uppdrætt- 
inum  sjálfum,  ekkert  annað  en  eptirmynd  af  einhverju 
gömlu  korti  yfir  Hafsbotna,  hina  fornu  landafundi  íslend- 
inga  og  seinni  uppgötvanir  Cortereal’s  og  annara,  þar 
er  öllu  sullað  saman  og  Zeno-  öfgunum  blandað  innan  um. 
Kort  þau,  sem  liggja  til  grundvallar  fyrir  uppdrættinum, 
eru  líklega  eldri  en  Orteliuskortið  1595;  ísland  er  á korti 
Resens  rispað  upp  af  handahófi  aflangt  líkt  og  hjá  Olaus 
Magnus  og  þó  ekki  eins,  það  er  mjög  ólögulegt  og  ekk- 
ert  líkt  þvi,  sem  vera  á.  Að  þvi  er  vesturlönd  snertir  er 
uppdráttur  Resens  mjög  svipaður  korti  Sigurðar  Steíáns- 
sonar,  en  ísland  er  á korti  Sigurðar  margfalt  betra  og 
réttara.  Hér  ætla  eg  ekki  að  fjölyrða  meir  um  þessa 
gömlu  uppdrætti,  en  gaman  þætti  mér,  ef  eg  einhvern 
tima  seinna  gæti  ritað  um  landabréfin  ítarlegar  heldur 
en  hér  hefir  verið  kostur  á i þessari  bók. 


Digitized  by  Google 


Leiðréttingar  og  prentvillur. 

Bls.  281*:  út  les  út  1.  — 32n  ýrarfelli  1.  Ýrarfelli.  — 
41”:  Ólafa  konungs  1 Eirikssonar  I.  Ólafs  konungs  Eiriks- 
sonar.  — 42*°  Jómsvikingam  1.  Jómsvikingum.  — 43  7. 
nmgr.  Langenbeck  1.  Langebeck.  — 53,s  Skáldhelgarimu 
1.  Skáldhelgarimum.  — 69  2 nmgr.  Casule  1.  Casula.  — 
72”  mætti  og  til  saraan  1.  máttu  og  til  saman.  — 74  2. 
nmgr.  ísland  i i Tímariti  1.  íslandi  i Timariti.  — 76,B 
Árið  1568  1.  Árið  1558.  — 91 16  hann  tekur  i bók  sina 
lýsingu  1.  hann  tekur  að  mestu  leyti  í bók  sina  lýsingu 

— 92s>  Ptotlemeusar  1.  Ptolemeusar.  — 9411  suððuroddi 
1.  suðuroddi.  — 94S1  sjást  i fyrsta  sinn  nokkur  nöfn  1. 
sjást  nokkur  nöfn.  — 97  3.  nmgr.  Haraburgi  1626 1.  Ham- 
burgi  1622.  — 100«  þó  lika  aí  1.  þó  líka  góðs  af.  — 107* 
áseilinn  1.  ásælinn.  — 1201  hinn  megin  1.  hinu  megin.  — 
144”  þekkingunni  um  þá  1.  þekkingunni  þá.  — 159** 
15.  aldar  1.  16.  aldar.  — 159”  venditatur  1.  vendidatur. — 
1645-*  verzlunvörum  1.  verzlunarvörum.  — 171 11  Bessa- 
stöðnum  1.  Bessastöðum.  — 176”  blómur  1.  blóðmör.  — 
180”  heimalið  barn  1.  heimaalið  barn.  — 191  1.  nmgr. 
Megisters  1.  Megisers.  — 192”  Fabricus  1.  Frabricius.  — 
201  1.  nmgr.  má  má  margt  1.  má  margt.  — 203”  Ijóstra 
1.  liósta.  — 209”  Johann  Páll  Resenius  1.  Jóhann  Páls- 
son  Resenius.  — 209,s-,s  eptir  annan;  i Hamborg  o.  8. 

frv tileinkaði  honum  bók  eina  1.  eptir  annan  og 

Niels  Hemmingsen;  1 Hamborgvar  hann  einkum  í vin- 
fengi  við  Philip  Nicolai,  sem  tileinkaði  honum  bók  eina. 

— 2161  Séra  Jón  Einarsson  orti  brag  1.  Séra  Jón  Einars- 
son  i Stærra-Árskógi  orti  brag.  — 219s  heitazt  1.  heitizt. 
229‘  á 28.  ári  1.  á 24.  ári.  — 231”  sira  Jóns  Árnasonar 
1.  sira  Jóns  Arasonar. 


Digitized  by  Google 


Landfræöissaga  Islands 


Hugmyndir  manna  um  tsland,  náttúruskoðun  og 
rannsóknir,  fyrr  og  síðar. 

Eplir 

Lorvald  Thoroddsen. 

Gefin  út  af 

Hinu  ialenzka  bókmenntafjelagi. 

II. 


Kaupmannahöfn. 

Prentað  lijá  S.  L.  Möller. 
1898. 


Digitized  by  Google 


Formáli. 


I formála  fyrsta  bindis  hefi  eg  tekið  fram  grundvallar- 
reglur  þær,  sem  eg  fylgdi  er  eg  samdi  þessa  bók;  þar  gat 
eg  þess  og,  að  eg  mundi  verða  fjölorðastur  um  17.  öldina  og 
sést  það  á þessu  bindi,  að  svo  hefir  orðið.  Um  þá  öld  hefir 
mjög  fátt  verið  ritað,  og  sagði  eg  því  miklu  itarlegar  sögu 
þess  tima  en  annara.  Flest  þau  frumrit,  sem  eg  hefi  notað, 
hafa  ekki  verið  prentuð  áður,  og  eru  viðsvegar  dreifð  i hand- 
ritasöfnum  í Reykjavik  og  Kaupmannahöfn.  í*að  hefir  verið 
mjög  mikil  fyrirhöfn  að  safna  efninu  í hók  þessa,  í öðru  bind- 
inu  einu  er  vitnað  i meir  en  300  handrit,  og  líklega  eru 
þau  handrit  engu  færri,  sem  höf.  hefir  orðið  að  kynna  sér 
til  þess  að  leita  af  sér  grun,  án  þess  nokkur  árangur  hafi 
orðið  af  rannsókninni;  mörg  handrit  eru  líka  ill  aflestrar  og 
þreyta  og  tímatöf  að  fást  við  þau.  Eg  tel  ómaki  minu  vel 
varið,  ef  menn  af  riti  þessu  fá  nokkru  glöggari  hugmynd  en 
áður  um  ástand  landsins  á fyrri  timum;  eghefireynt  að  segja 
frá  hugmyndum  manna  um  ísland  og  Islendinga  blátt  áfram 
og  hlutdrægnislaust,  og  látið  timann  lýsa  sér  sjálfum  með 
dæmum  og  tilvitnunum  úr  ritunum;  eg  hefi  optast  látið  kafla 
hinna  islenzku  rita  haldast  óbreytta  með  fornu  sniði,  svo 
menntunarástand,  hugsunarháttur  og  ritblær  hvers  tima  sæist 
sein  bezt.  Til  þess  aö  lengja  ekki  málið  um  of,  hefi  eg  frá 
eigin  brjósti  ekki  sett  aðrar  skyringar  en  þær,  sem  nauðsyn- 
legastar  voru,  og  ekki  hefi  eg  heldur  i athugasemdum  .leið- 
rétt  hin  fornu  rit,  þar  sem  aliir  íslendingar  af  sjálfu  sér  sjá 


Digitized  by  Google 


IV 


pkekkjuna.  Tilvitnanir  til  handrita  og  prentaðra  bóka  eru 
æði  margar,  og  vona  eg  að  fræðimenn  þeir,  er  fást  við  sögu 
landsins,  geti  haft  af  þeim  einhver  not. 

Herra  kand.  Þorlákur  Jónsson  hefir  Iesið  prófarkir  þessa 
bindis,  og  sjalfur  hefi  eg  litið  yfir  2.  próförk  2.  og  3.  heptis; 
1.  hepti  (bls.  1 — 112)  var  prentað  meðan  eg  var  á ferðalagi 
á íslandi  sumarið  1896.  Svo  er  til  ætlast,  að  registur,  at- 
hugasemdir  og  viðaukar  fylgi  þriðja  bindi. 

p.  t.  Kaupmannahöfn  í októbermánuði  1897. 

porvaldur  Thoroddseu. 


Dígitized  by  Google 


Yfirlit  efnisins. 

(Annað  bindi  1600  — 1760). 


IV.  Sauljánda  öld.  Ilindurvitni  og  fjúlfrœöi  (bls.  1 — 222). 


13.  Astand  og  aldarbragar  á 17.  öld 1.  bls. 

14.  Hindarvitni  og  galdratrú 20.  — 

16.  Náttúruþekking  Islendinga  á 17.  öld 62.  — 

16.  Jón  Guðmundsson  og  Jón  Daðason 73.  — 

17.  íslenzkar  laudlysingar  frá  fyrri  hluta  17.  aldar  . . . . 100.  — 

18.  lslenzkar  landly'singar  frá  seinni  hluta  17.  aldar  . . . 132.  — 

10.  Norræn  rit  um  ísl&nd 162.  — 

20.  Útlend  rit  um  ísland 196.  — 


V.  Fyrri  hluli  áljándu  aldar.  Uppástungur  um  viðreisn  Islands 
og  landlýsingar,  er  af  þeim  sprelta  (hls.  223 — 368). 

21  Yfirlit  yfir  uppástungur  ug  bollalagnað  um  viðreisn  og 


framfarir  Islands 223.  — 

22.  Jarðabækur  og  sy'sluly'singar 251.  — 

23.  Hinar  fyrstu  landmælingar 278.  — 

24.  Landly'singar  og  náltúruly’singar  eplir  íslenzka  menn  . . 290.  — 

26.  Útlend  rit  um  Island.  Anderson,  Horrebow 331.  - 


Digitízed  by  Google 


Handritasöfn,  sem  vitnað  er  til  í þessari  bók 


í Reykjavik. 

I.  Landsbókasafn. 

1.  Gamla  handritasafnið  (Lbs.). 

2.  Handritasafn  Jóns  Sigurðssonar  (Hdrs.  J.  S.). 

II.  3.  Handritasafn  Bókmenntafélagsins  i Reykjavlk  (Hdrs.  Bmf.  Rvfk). 

III.  4.  Stiptsskjalasafnið. 

IV.  5.  Biskupsskjalasafnið. 

í Kaupmannahöfn. 

V.  Konungsbókhlaða  (Det  store  kongelige  Bibliothek). 

6.  Gammel  kongelig  Samling. 

7.  Ny  kongelig  Samling. 

8.  Thotts  Samling  (Thott). 

9.  Kalls  Samling  (Kall). 

VI.  Háskólabókhlaða. 

10.  Handritasafn  háskólabókhlfiðu  (B.  U.  II.). 

11.  Safn  Árna  Magnússonar  (A.  M.). 

12.  Handritasafn  R.  Rasks  (Rask). 

m 13.  Handritasafn  Magnúsar  Stephensen’s  (Stephensen). 

VII.  14.  Ríkisskjalasafnið  (Rigsarkivet). 

VIII.  15.  Handritasafn  Bókmenntafélagsins  í Kaupmannahðfn  (Hdrs. 

Bmf.  Kmh.,  eða  að  eins  Hdrs.  Bmf.). 


Digitized  by  Google 


Prentvillur. 


Bls.  8*  Verlunarfélfigin  les  Verzlunarfélögin.  — 1051  þi  enn  1.  enn 
þá.  — 14  2.  nmgr.  is  næsla  I.  mesla.  — 16**  standi  1.  etandi.  — 19 
4.  nmgr.  þar  eiga  4 fyrstu  linurnar  að  vera  samanhangandi  mál.  og 
svo  byrjar  lalneska  slakan,  2 linur.  eptir  disticho:  — 26*  hindurvitni. 
alþj'ðunnar  1 hindurvitni  alþj’ðunnar..  — 28al  deriderantes  I.  deside- 
rantes.  — 84  1.  nmgr.  Lbs.  168—40  1.  Lbs.  168-4°.  — 40ia  neita  1. 
neyta.  — 4031  sínum  1.  sýnum.  — 41  1.  nmgr.  serpendis  I.  serpentis. 
— 46M  sólunni  1.  sálinni.  — 4831  sem  hér  var,  og  1.  sem  hér  var  ritað, 
og.  — 4915  guð  sorða  I.  guðs  orða.  — 67  4 nmgr.  Sérstök  risgjðrð  1. 
Sérstök  rilgjörð.  — 60°  farið  mest  eptir  útlendum;  I.  farið  mest  eptir 
útlendum  bókum;.  — 63  2.  mngr.  i Amsterdam  A”  1772;  1.  i Amster- 
dam  A"  1672;.  — 64  2.  nmgr.  420—421  1.420,421.  — 65"  rúmfræðina  I. 
rímfræðina.  — 66  1.  nmgr.  tungl  etc.  1.  tungl  etc.«  — 66u-16  og  ótal 
fleiri  karlar  munu  1.  og  ótal  fleiri  karlar  og  konur  munu.  — 67‘°  frá- 
skiptinn  1.  fáskiptinn.  — 7213  eðlisfræði3  I.  eðlisfræði5.  — 7215  þorleifur 
Jónsson1  1.  þorleifur  Jónsson1'.  — 78  4.  nmgr.  Jón  Guðmungsson  I.  Jón 
Guðmundsson.  — 84s*  heitt  manushold  1.  heilt  mannshold.  — 91  1. 
nmgr.  læknigabók  1.  lækningabók.  — 91  2.  nmgr.  er  seinna  gerðist  1. 
er  seinna  gerðust.  — 99  1.  nmgr.  (neðst)  Anglorum  1.  Angelorum.  — 
102*  löggðu  1.  lögðu.  — 108M  óaðgengilegri  1.  óaðgengileg.  — lll1  rit- 
aði  líka  marga  annála  1.  ritaði  lika  annála.  — 220  1.  nmgr.  rempubli- 
carum  1.  rerumpublicarum.  — 221’  nautgipir  1.  nautgripir. 


Digitízeó  by  Google 


IV.  Saiitjánda  öld.  Hiiidiiivitni 
fjölfrædi. 

13.  Ástand  og  aldarbragur  á 17.  öld. 

J^ess  hefir  fyrr  verið  getið,  að  siðaskiptin  gerðu  mikla  breyt- 
1 ingu  á högum  íslendinga,  sumpart  til  góðs  sumpart  til  ills, 
hið  andlega  lif  vaknaði  úr  dái.  fróðleikur  og  kunnátta  jukust 
stórum,  menn  fóru  að  snúa  sér  að  fornum  fræðum  og  læra 
nýjan  fróðleik,  endurlifgun  siðaskiptatimans  fluttist  frá  megin- 
löndum  álfunnar  hingað  norður.  Hinn  nýi  rannsóknarandi, 
sem  vaknaður  var  i öðrum  löndum,  mundi  hér  á landi  eflaust 
hafa  borið  hina  fegurstu  ávexti,  ef  ekki  hefði  jafnhliða  siðbót- 
inni  flutzt  út  hingað  ýmislegt  andlegt  og  likamlegt  ófrelsi, 
sem  kæfði  allar  verulegar  framfarir.  Sjóndeildarhringurinn 
er  jafnan  þröngur  hjá  þeim,  sem  vinna  baki  brotnu  og  hafa 
þó  ekki  málungi  matar,  og  barnið  lærir  seint  að  ganga.  ef  það 
ekki  fær  að  sleppa  rúmstokknum  og  reyna  sig.  Eins  og 
alkunnugt  er  misstu  íslendingar  hinn  seinasta  snefil  sjálfs- 
forræðis  við  siðaskiptin;  eptir  það  eru  úrskurðir  alira  mála, 
smárra  og  stórra,  f höndum  útlendinga,  sem  ekkert  þekktu 
til  landsins;  af  þessu  leiddi  brátt  að  íslendingar  voru  sviptir 
atvinnufrelsinu  og  fengu  ekki  að  bjarga  sér  á þann  hátt,  sem 
hentast  var:  eptir  að  einokunarverzlunin  var  komin  á,  má 
heita  að  öll  atvinna  íslendinga  sé  rigbundin  við  reglur,  sem 
eingöngu  voru  í þágu  þeirra,  sem  verzlunina  höfðu,  var  með 
þessu  tekið  fyrir  allar  framfarir  atvinnuveganna  og  leiddi 
einokunarverzlunin.  sem  kunnugt  er,  til  þess,  að  landið  komst 

1 


Digitized  by  Google 


2 


á vonarvöl.  í öðrum  efnum  varð  alþýða  manna  engan 
veginn  fyrir  verri  kúgun,  en  þá  tiðkaðist  i öðrum  löndum, 
konungar  og  stórhöfðingjar  þóttust  eiga  lönd  og  þjóðir  og 
mega  fara  með  þessa  eign  sina  eins  og  þeir  vildu,  og  allstaðar 
þar  sem  þeir  gátu  komið  öllu  bolmagni  við,  kreistu  þeir  úr 
þjóðunum  allt  það  fé,  er  þeir  gátu.  Tíðarandinn  var  enn  þá 
ekki  kominn  á hærra  stig.  Verzlunareinokun  gat  hvergi 
komizt  á,  nema  í fjarlægum  og  fábyggðum  löndum,  og  vegna 
hennar  voru  íslendingar  ver  settir  en  aðrar  þjóðir. 

Með  þvi  að  efnahag  íslendinga  eptir  siðaskiplin  allt  af  fór 
hnignandi,  eptir  þvi  sem  lengur  leið,  þá  var  ekki  að  búast 
við,  aö  andleg  menning  gæti  náð  neinum  verulegum  þroska  á 
17.  öldinni,  þó  hún  á hinn  bóginn  væri  miklu  meiri,  en  við 
hefði  mátt  búast  eptir  kringumstæðunum.  Annað  það,  sem 
spillti  fyrir  framförum  menntunarinnar,  var  þjátrúarringlið, 
sem  kom  í lærða  menn  og  leika  á 17.  öld,  og  það  jafnvel 
helzt  í þá,  sem  fróðaslir  voru;  hindurvitni  og  galdratrú  gekk 
þá  um  alla  Norðurálfuna  eins  og  landfarsólt  og  lá  við  sjálft 
að  heilar  þjöðir  mundu  tryllast  af  angist,  menn  gátu  ekki 
gengið  um  þvert  hús  fyrir  öndum  og  árum,  menn  hugsuðu 
ekki  um  annað  en  djöfla  og  forynjur,  og  klerkarnir  hömuðust 
og  snerust  eins  og  höfuðsóttarkindur  kringum  helvíti  og  gátu 
samt  ekki  unnið  bug  á kölska,  sem  gekk  eins  og  grár  köttur 
um  hvers  manns  hús.  Þegar  svona  var  ástatt,  var  ekki  að 
búast  við,  að  margir  hefðu  sjálfstæða  hugmynd  um  náttúruna 
eða  rannsökuðu  eðli  hlutanna,  það  var  jafnvel  hættulegt  að 
fást  við  nátlúrufræði,  menn  áttu  á hættu  að  verða  teknir, 
pindir  og  brenndir  fyrir  galdra.  Hin  andlega  sýki  var  svo 
almenn,  að  það  þurfli  býsna  sjálfstæða  sál  til  þess  að  hefja 
sig  upp  úr  hindurvitnamuggunni,  enda  greip  hjátrúar-bráða- 
fárið  þvi  nær  alla  lærða  íslendinga  á 17.  öld. 

Allar  lýsingar  íslands  á 17.  öld,  útlendar  og  innlendar, 
bera,  sem  vonlegt  er,  mjög  mikinn  keim  af  tiðarandanum,  og 
þvi  munum  vér,  eins  og  vér  höfum  fyrr  gert,  er  um  aðrar 
aldir  var  að  ræða,  drepa  nokkuð  á ástand  landsins  og 
menninguna,  en  þó  helzt  tala  nokkuö  um  hjátrúna,  því 
flest  öll  rit  frá  þessari  öld  eru  meira  og  minna  blönduö 


Dígitized  by  Google 


3 


djöflatrú  og  flestir  skoða  náttúruna  eingöngu  gegnum  gleraugu 
hinnar  svörtustu  kreddutrúar. 

Með  Guðbrandi  biskupi  f’orlákssyni  og  samtiðarmönnum 
hans  fer  hiö  andlega  lif  að  vakna  úr  dái.  Vér  höfum  áður 
sýnt,  að  siðabreytingin  kom  þvi  til  leiðar,  að  fleiri  ungir  menn 
leituðu  sér  menningar  i útlöndum,  en  áður  hafði  verið;  hin 
þýzka  verzlun  var  þá  i sem  mestum  blóma,  svo  íslendingar 
áttu  hægt  með  að  leita  þangað.  sem  mest  var  menningin, 
enda  dró  hin  nýja  trúarkenning  þá,  sem  aðrar  þjóðir,  til  frum- 
stöðva  siðbótarinnar,  til  Þýzkalands.  Utanferðir  Islendinga 
til  Þýzkalands  héldust  alla  16.  öldina  og  fram  á hina  17.,  en 
eptir  það  að  einokunin  komst  á fækkaði  ferðum  þangað, 
flestir  fóru  ekki  lengra  en  til  háskólans  i Kaupmannahöfn; 
fram  eptir  17.  öldinni  fara  þó  nokkrir  lengra  til  að  leita  sér 
menntunar,  til  Þýzkalands,  Hoilands  o.  fl.  landa,  en  þeim 
fækkar,  eptir  þvi  sem  líður  á öldina.  Af  islenzkum  fræði- 
mönnum,  sem  á 17.  öld  menntuðust  í öðrum  löndum  en 
Danmörku,  má  t.  d.  nefna  þessa:  Þórður  biskup  þorláksson 
var  við  bóknám  i Wittenberg,  Gisli  sýslumaður  Magnússon 
var  um  tima  ( Leyden  og  ferðaðist  um  England  og  Þýzkaland, 
Þorkell  Arngrimsson  fór  til  Hollands  og  Noregs,  í’orsteinn 
sýslumaöur  f’orleifsson  frá  Hlíðarenda  (1635 — 1705)  stundaði 
bóknám  i Haag,  Rotterdam  og  Hamborg,1  Björti  sýslumaður 
sonur  Visa-Gísla  var  við  nám  í Hollandi  og  Englandi,  og 
bróðir  hans  Þorleifur  dó  við  háskólann  í Oxford  18  vetra, 
Halldór  sonur  Brynjólfs  biskups  var  4 ár  á Englandi  og  dó  i 
Yarmouth  1666.  Ólafur  Hallsson  (ý  1681)  fór  til  Þýzkalands 
og  var  við  nám  í Jena,  Wittenberg,  Rostock,  Hamborg  og 
Liibeck,  var  siðast  prestur  í Grímstungu,  sneri  mörgum 
guðsorðabókum  á íslenzku  og  vildu  margir  kjósa  hann  til 
biskups,  er  Gisli  Þorláksson  var  kosinn.’  Ýmsir  aðrir  íslend- 
ingar  ólærðir  hafa  eflaust  farið  til  útlanda.  þó  fárra  sé  getið; 


‘)  Bogi  Bencdiktaton:  Sýslumannaæfir  I.  bls.  387. 

*)  Specimen  Islandiæ  non  barbaræ,  hdrs  J.  S.  333 — 40.  bls.273— 82; 
þar  segir  að  séra  Ölafur  hafi  verið  fæddur  1605. 

1* 


Digitized  by  Google 


4 


Bjarni  nokkur  Hallgrimsson  dó  i Skotlandi  1664.  hann  var 
giptur  þar,  en  kom  opt  kynnisferðir  til  Islands.') 

Allir  lærðir  menn,  er  vildu  fá  rneiri  frama  i mentum, 
en  hér  á landi  var  hægt  að  fá,  fóru  i þá  daga  til  háskólans 
i Kaupmannahöfn  eins  og  jafnan  siðan;  háskóli  þessi  var  þá  f 
miklum  blóma  og  margir  af  kennurunum  voru  frægir  vís- 
indamenn,  hafði  þetta  góð  áhrif  á menntalifið  á íslandi,  enda 
voru  fáir  svo  efnum  búnir,  þegar  leið  á öldina  og  alll  svarf  að, 
verzlunarokur  og  harðindi,  að  þeir  hefðu  getað  leitað  til 
háskóla  i ödrum  löndum.  Eins  og  vér  siðar  munum  sjá  voru 
margir  íslendingar  á 17.  öld  mjög  fróðir  f bókvísi  þeirra 
líma,  lærðir  menn  fengust  þá  við  allar  fræðigreinir,  visindin 
voru  þá  ekki  víðtæk,  svo  gáfaður  maður  gat  hæglega  komizt 
yfir  að  nema  aðalatriði  flestra  fræðigreina,  sem  þá  voru 
stundaðar,  en  mjög  var  fróðleikurinn  blendinn  og  fáir  s^ndu 
svo  mikla  greind,  að  þeir  höfnuðn  þvi,  sem  ótrúlegt  var  eða 
ósannað,  ef  þeir  fundu  það  i bókum.  Regluleg  og  skynsöm 
athugun  á náttúrunni  er  á 17.  öld  mjög  sjaldgæf,  menn 
setja  allt  i bækur,  sem  þeir  hafa  lesið  eða  heyrt,  en  skoða 
fátt  eða  ekkert  sjálfir.  Guðfræðin  drottnaði  hér  á landi 
eins  og  annars  staðar  yfir  öllum  fræðigreinum,  lærðir  menn 
gátu  sjaldan  eða  aldrei  aðra  atvinnu  fengið  en  prestsembætti. 
þvi  nær  engar  bækur  voru  prentaðar  nema  guðsorðabækur, 
og  guðf'ra'ðisbragð  er  af  mörgu  þvi,  sem  skrifað  er  í öðrum 
greinum;  kreddur  og  trúarringl  fluttist  hingað  frá  útlöndum 
og  súrsaði  allar  bókmenntir,  daglegt  Iíf  og  hugsunarhátt,  þessu 
fvlgdi  hin  rammasta  hjátrú,  svo  ekki  var  að  búast  viö.  að 
hér  myndaðist  sjálfstætt  vísindalíf  i fjarlægu,  fámennu  og 
afskekktu  landi;  tizka  sú  i trúarefnum,  er  aðalmúgur  klerka 
og  embæltismanna  erlendis  fylgdi,  fluttist  hingað  furðu  fljótt 
og  hafði  áhrif  á allt  þjóðlifið,  sannast  hér  sem  optar  máltækið 
»að  auðlærð  er  ill  danska«.  f‘ó  er  aldarandinn  hér  engan 
veginn  verri  en  í öörum  löndum,  þvi  fer  fjarri,  og  það  er 
mesta  furða,  hve  mikið  andlegl  lif  gat  haldizt,  þrált  fyrir 
örðugar  kringumstæður. 


Annálar  fíunnlaugs  þorsteinssonar.  Lbs,  lf>8-40,  bls.  67. 


Digitized  by  Google 


5 


A 17.  öld  fer  fvrst  nð  brydda  á hinni  miklu  hnignun  i 
efnalegu  tiiliti,  sem  seinna  kom  íslandi  á steypirinn;  ein- 
okunarverzlunin  var  aðalorsök  þessarar  hnignunar,  en  viö  hana 
bættist  illt  árferði  og  margt  fleira  andstætt.  t’ó  var  efna- 
hagurinn  á 17.  öld  að  sumu  leyti  töluvert  betri  en  seinna 
varð.  í mörgum  ættum  var  mikill  auður  og  héldust  sýslur  og 
mannaforráð  enn  i ættunum,  alþýða  manna  var  þó  fátæk  og 
kunni  litt  að  bjarga  sér,  svo  þegar  illa  var  ært,  komust  stór- 
hópar  á vonarvöl.  Við  siðbrevtinguna  varð  konungsvaldið 
rikara  hér  sem  i öðrum  löndum  og  fylgdi  það  allstaðar  hinum 
nýja  sið.  því  Luther  kevpti  höföingjana  í lið  með  sér  með 
því  að  gefa  þeim  í hendur  eignir  og  stjórn  kirkjunnar.  Þó 
héldu  Islendingar  á þessari  öld  fornum  lögum  og  dómsvaldi 
og  konungsskipanir  voru  tiltölulega  fáar.  Margir  voru  þá 
fróðir  i lögum  og  rituðu  margt  i þeirri  grein,  sem  enn  er 
til,  þó  voru  menn  jafnan  deigir  til  stórræða  og  framkvæmda, 
og  mæltu  litt  á móti.  þó  gengið  væri  nærri  réttindum  þeirra 
og  hlýddu  stjórninni  oröalaust;  þvi  miður  máttu  Islendingar 
kenna  sjállum  sér  sumt  það,  sem  aflaga  fór  i landsstjórninni.1 

Harðindi  voru  opt  mikil  á 17.  öld,  einkum  framan  af 
öidinni  og  hin  seinni  ár  hennar.  Veturinn  1601  var  aftaka 
harður  og  var  kallaður  »lurkur«,  þá  var  almennur  penings- 
fellir  og  grasleysi  og  sauðgróöur  sást  ekki  fyrr  en  á Jóns- 
rnessu,  hafisar  lágu  fram  á sumar  og  engir  lögréttumenn  að 
norðan  komu  til  þings,  sakir  harðinda;  næsti  vetur  var  kallaður 
• píningsvetur*  og  dó  þá  fólk  hrönnum  af  harðrétti  næstu 
þrjú  ár,  er  sagt  að  9000  manns  hafi  þau  ár  falliö  á Tslandi 
af  sóttum  og  sulti.  1(515  voru  og  harðindi  mikil  og  árið  eptir 
(1616)  gekk  bóla:  Björn  á Skarösá  segir:  »margur  drengur 
og  stelpa  voru  á þessu  ári  og  á nokkrum  eplirkomandi  árum 
flutt  að  sunnan  norður  og  i Austfirði  af  sýslumönnum.  vegna 
inanndauða  og  fólksfækkunar,  drengir  seldir  sumir  fvrir  60 
og  60  álnir,  en  stelpur  40  álnir«.s  Veturinn  1625  var  kallaður 

')  þaö  er  visl  eins  dæmi.  sem  sagt  er  uin  f’orstein  þórðarson  á 
Skarði  (+  1700)  »hann  vildi  engin  völd  né  lén  af  dönskum  þyggja  um 
sína  lifdaga*.  Hestsannáll.  hdrs.  J.  S.  89.  fol. 

’)  Annálar  Björns  á SkarSsá  bls.  198. 


Digitized  by  Google 


6 


»svel!avetur«,  voru  þd  jarðbönn  mikil  og  fjárfellir  og  hafis  lá 
til  alþingis  :l  hart  var  einnig  1630,  en  þó  tók  út  yfir  1633 — 34, 
þá  var  kaliaður  »hviti  vetur«,  þá  hrundi  niður  peningur 
manna  um  allt  land,  þá  voru  svo  miklir  snjóar,  að  menn 
komust  ekki  til  sjóar,  hesta  kafTennti  á sléttum  velli,  fjárhus 
fóru  í kaf  og  allar  samgöngur  hepptust.  I héruðunum  frá 
Borgarfirði  austur  að  Rangá  féllu  1200  kýr  og  annar  penings- 
fellir  var  eptir  því.  Næsti  vetur  var  skárri,  en  fólk  féll  þó 
unnvörpum  af  sulti.  Gjörði  þá  örbyrgð  mikla  og  fjölda  margar 
jarðir  lögðust  í eyði,  var  þá  hin  mesta  óöld  af  þjófnaði  og 
siöleysi  og  margt  komst  á ringulreið.*  »Rolluvetur*  1648  var 
mjög  harður.  en  annars  var  árferði  bærilegt  allt  miðbik 
aldarinnar.  Árið  1674  byrjuðu  afskapleg  harðindi  í Norð- 
austursýslum,  dóu  þá  1100  manns  í þingeyjarþingi  úr  hungri 
og  vesöld,  en  14<X)  i Múlaþingi.  Eptir  1685  voru  því  nær  á 
hverju  áii  harðindi  og  hafísar;  1688 — 89  var  fellir  og  sultur 
mikill  og  1690  og  1691  voru  harðindi  og  frostavetur  miklir. 
Árið  1694  lá  hafís  við  land,  allt  suður  að  Evrarbakka,  og 
veturinn  eptir  var  einhver  hinn  mesti  frosta  og  ísavetur,  sem 
komið  hefur  á íslandi,  þá  lá  hafís  kringum  allt  land,  14. 
april  rak  ísinn  fyrir  Reykjanes  og  inn  á Faxaflóa,  þá  voru 
lagnaðarisar  svo  miklir,  að  gengið  var  af  Akranesi  i Hólms- 
kaupstað  (Reykjavík),  að  vestan  kom  hafísinn  suður  fyrir 
Látrabjarg  inn  á Breiðafjörð  og  um  vorkrossmessu  mátti 
ríða  fyrir  hvern  fjörð  á Norðurlandi.  Sumarið  eptir  var  hinn 
mesti  grasbrestur,  svo  tún  voru  varla  slæg  og  taða  var  reidd 
heim  i pokum,  þá  gekk  einnig  þung  landfarsótt  um  allt 
land  Árið  eptir  varð  hið  mesta  peningshrun  og  dó  margt 
fólk  af  hungri.  Árin  1696 — 99  var  allt  af  hallæri  og  manndauði, 


’)  Um  þann  vetur  orti  Bjarni  Jónsson  >eitt  kvæði  um  þann  mikla 
jarðlandsvetur  anno  1626«.  Viðkv.  >Margur  harður  veturinn  var,  sem 
veikti  landsins  gæði,  þó  hefir  verið  þessi  i mesta  æði« ; byrjun:  >margnr 
biður  maðurinn  nú,  minnast  vetrar  tíma,  hversu  hann  við  hjörð  og 
hjú,  harðlega  gjörði  stíma<  o.  s.  frv.  10  erindi,  hdrs  J.  S.  nr.  631.  4° 
(eptirrit  eptir  Stockh.  nr.  21.  8vo  chart.) 

')  Sbr.  umburðnrbréf  Gísla  biskups  Oddssonar.  Hist.  ecctes.  Isl.  III. 
bls.  144—163. 


Digitized  by  Google 


7 


peningur  var  þá  mjög  litill  og  ávallt  hin  mesta  búsvelta  hjá 
öllum  þorra  alþýðu.  Hin  vondu  áhrif  harðindanna  á 17.  öld 
stöfuðu  ekki  aðeins  af  veðráttunni,  heldur  og  af  hugsunarleysi 
manna  og  óforsjálum  búskap  og  svo  lá  einokunin  eins  og 
mara  á öllum  hag  þjóðarinnar.  Hundruðum  saman  komust 
menn  i hörðu  árunum  á vergang  og  umhleypingar  og  flakk- 
arar  úr  öllum  landsfjórðungum  átu  það  litla,  sem  dugnaðar- 
mennirnir  gátu  aflað  sér;  af  öllu  þessu  leiddi  siðaspilling, 
sem  ekki  var  hægt  að  bæla  niður,  þó  lögin  beittu  hinum 
mesta  strangleika  og  klerkarnir  prédikuðu  um  helviti  og 
kvalir. 

Aðalundirrót  apturfararinnar  í efnalegu  tilliti  var  ein- 
okunarverzlunin;  hér  er  ekki  þörf  á að  nefna  nema  aðeins 
fá  atriði,  er  hana  snerta.  Eins  og  fyrr  hefir  verið  getið,  var 
fullkomin  einokunarverzlun  innleidd  á íslandi  1602,  Þjóð- 
verjum  bannað  að  verzla  hér  og  verzlunarhús  þeirra  rifin 
1608.  Áriö  1602  fékk  borgarafélag  f Kaupmannahöfn, 
Helsingjaeyri  og  Málmey  einkaleyfi  til  verzlunar  á íslandi  og 
var  höfnunum  skipt  milli  þeirra;  verzlun  þessara  borga  stóð 
í 60  ár  til  1662,  en  þá  hafði  það  félag  fyllt  mæli  synda  sinna, 
svo  þá  var  stofnað  annað  danskt  félag,  er  hélt  verzluninni  til 
1706,  þá  var  verzlun  á einstökum  höfnum  boðin  upp  og  seld 
þeim.  sem  hæzt  buðu  af  borgurum  Kaupmannahafnar,  þessar 
sérstöku  verzlanir  héldust  til  1733.  Arið  1619  var  fyrsti 
taxti  settur,  er  ákvað  verðlag  á islenzkum  og  útlendum  vörum, 
fyrr  hafði  hverjum  verið  frjálst  að  kaupa  ag  selja  eptir  því 
verðlagi,  er  seljandi  og  kaupandi  komu  sér  saman  um,  en  nú 
var  þetta  frelsi  tekið  af  og  var  í töxtunum  sjaldan  hirt  mikið 
um  hag  fslendinga,  þó  þeir  sifellt  kvörtuðu  undan  byrði 
þeirri,  sem  þeim  var  lögð  á herðar.  Kaupmenn  græddu  mest 
á fiski,  en  kærðu  sig  ekki  um  landvöruna  og  eptir  þessu  var 
verzlun  og  töxtum  hagað,  svo  landbúnaðinum  fór  aptur,  en 
að  sjónum  safnaðist  fátækur  þurrabúðarskríll.  Verzlunar- 
böndin  urðu  harðari  og  verri,  eplir  því  sem  leið  á öldina,  og 
var  ákvörðunum  konungsbréfanna  framfvlgt  með  mestu 
harðýðgi  og  grimmd.  Þrátt  fyrir  sífelld  bönn  og  hótanir, 
verzluöu  þó  enskar  og  hollenzkar  fiskiduggur  hér  og  hvar  á 


Digitized  by  Google 


8 


útkjálkum,  en  yfir  alla  þá,  er  framið  höfðu  óleyfilega  verzlun, 
dundu  þó  hinar  verstu  refsingar,  ef  upp  komst.  Hinn  helzti 
verzlunarstaður  Hollendinga  var  í Bjarneyjum,1  en  Englendingar 
verzluðu  mest  undir  Jökli.*  Verlunarfélögin  gerðu  út  herskip 
til  að  verja  einkaleyfi  sitt,  en  gálu  þó  ekki  algjörlega  drepið 
hina  útlendu  verzlun  fyrr  en  leið  á öldina,  er  öll  grimmd  var 
notuð  til  þess  að  kúga  íslendinga;  Islendingar  háðu  1650 
konung  að  mega  verzla  nokkuð  við  útlendar  þjóðir,  en  var 
náttúrlega  þverneitað  og  var  sagt  að  það  mundi  verða  þjóð- 
inni  til  hins  mesta  hnekkis,  ef  slíkt  væri  levft.  Páll  Torfason 
sj'slumaður  i ísafjarðarsýslu  missti  embætti  og  búslóð,  af  þvi 
hann  í nauðsyn  sinni,  um  vor  áður  en  dönsk  skip  komu,  hafði 
keypt  tvö  færi  á enskri  duggu  fyrir  sokka  og  vettinga.  1653 
bannar  konungur  íslendingum  að  fara  út  i hollenzk  eða 
ensk  skip  eða  vísa  þeim  leið  á hafnir,  og  leggur  við  dauða- 
hegningu.3  Konungsbréf  13.  maí  1682  hótar  þeim  íslend- 
ingum  æfinlegum  þrældómi  i járnum  á Brimarhólmi,  sem 
annað  hvort  á sjó  eða  landi  verzla  við  útlendinga.4  Arið  16V>9 
var  Hólmfastur  frá  Brunnastöðum,  sem  heyrði  undir  verzlunar- 
umdæmi  Hafnarfjarðar,  hýddur  fyrir  að  hann  seldi  nokkra 
úrkastsfiska  í Keflavík,  og  þó  hafði  Hafnarfjarðarkaupmaður 
ekki  viljað  taka  þá:  Tómás  Konráðsson  var  árið  17O0dæmdur 
til  aleigumissis  og  þrælkunar  á Brimarhólmi,  af  þvi  hann 
hafði  selt  nokkra  fiska  að  Búðum,  er  hann  halði  aflað  i 
Dritvík,  er  heyrói  undir  Stapaverzlun.  Margir  voru  hýddir 
fvrir  smábrot  gegn  verzlunarkúguninni,  sumir  sendir  á 
Brimarhólm,  og  stundum  létu  kaupmenn  greipar  sópa 
um  eigur  manna,  ef  þeim  þótti  þeir  eitthvað  misbjóða 
verzlunarhag  sinum;5  1670  var  islenzkur  maður  veginn  af 
dönskum  manni  á Djúpavogi,  urðu  þeir  sundurorða  út  úr 
kaupskap;  hinn  danski  maður  fór  utan  ódæmdur.6  »Menn 
máttu  ekki  skiptast  nauðsynjum  sín  á milli,  enn  siður  eiga 

■)  Sbr.  Annilar  Péturs  a Rallará,  hdrs  J.  S.  nr.  236.  4°. 

’)  Arhækur  Espólíns  VII.  bls  46—46. 

*)  Magnús  Ketilsion;  Forordninger  og  aabne  Breve  III.  bls.  52. 

‘)  Lovsl.  for  Isl.  I.  bls.  390-91. 

‘)  Magnús  KetUsson:  Forordninger  III.  bls.  37—39. 

‘)  Árb.  Esp.  VII.  bls.  62.  Hestsannáll,  hdrs  J.  S.  39.  fol. 


Digitized  by  Google 


9 


kaup  saman,  þvi  öll  sala,  hjálp  eóa  lán,  hvaö  sem  viö  lá, 
var  kallað  »prang«  og  látið  varöa  húöstrokum  og  þrælkun; 
landsetar  máttu  ekki  færa  landsdrottnum  vöru  til  afgjalds 
eptir  jörö  sina  út  úr  héraði,  heldur  urðu  þeir  aö  selja  þaó 
kaupmanni  þeim,  sem  þar  var.«’  íslendingum  var  harö- 
bönnuö  öll  verzlun  viö  útlendinga  og  vöruskipti  innanlands 
og  þó  var  þeim  stundum  nauöugur  einn  kostur  aö  verzla 
vió  aöra  en  Dani,  þegar  fá  eöa  engin  skip  komu  til  landsins 
frá  Danmörku  eins  og  stundum  bar  viö  t.  d.  1G44,  1659,  16G5, 
16G7  og  optar.  Um  áiiö  1659  segir  i annálum:  »þá  kom 
ekkert  danskt  skip  til  íslands,  en  hollenzkir  komu  þá  mjög 
margir  allstaðar.  nema  í Norölendingaljóröung  kom  ei  nema 
eitt  skip,  fraklaó  frá  Hamborg«.s  Viö  verzlunarófrelsiö  bættist 
sunnanlands  mannslánakvöðin  á skip  konungs  og  kaupmanna, 
svo  bændur  uröu  að  hætta  róörum  og  láta  skip  sín  fúna. 
Slik  meöferö  hlaut  aó  drepa  nióur  alla  atvinuuvegi  og  al!a 
framtakssemi,  þaö  var  ekki  til  neins  aö  reyna  aó  bjarga  sér, 
þegar  útlendir  kaupmenn  réöu  öllu  og  gátu  fariö  ineö  menn 
eins  og  þræla.  Opt  bar  þaö  viö  að  kaupmenn  höföu  svo  litið 
skiprúm  eða  vantaði  ílát,  svo  þeir  hvorki  vildu  né  gátu  keypt 
þær  vörur,  sem  þeim  buöust,  stórir  fjárrekstrar  uröu  aö  snúa 
aptur  úr  kaupstööunum,  tólg  og  lýsi  skemmdist,  bændur  uröu 
aö  flytja  ullarpokana  aptur  heim  til  sfn  margar  dagleiðir 
o.  s.  frv.  Nauösynjavörur  vantaói  opt,  stundum  voru  þær 
skeinmdar,  en  allt  af  var  nóg  af  brennivíni  og  stuóluðu  kaup- 
menn  mjög  aö  þvi  aö  gera  menn  aö  drykkjurútum,  eitt  ár 
voru  t.  d.  75U  lunnur  af  brennivini  fluttar  til  Gullbringusýslu.3 

5*80  er  ótrúlegt,  aö  menn  skyldu  geta  þolaó  slíka  kúgun, 
og  þvi  er  ver  og  miður  aö  Islendingar  gátu  aö  nokkru  leyti 
kennt  sjálfum  sér  um  hvaö  illa  fór,  öll  samtök  vantaði  og 
smakritur  og  öfund  spillti  opt  framkvæmdum  og  endurbótum, 
einuröin  var  farin  og  þrælsóttinn  kominn  i staðinn.  Það  sem 
einkennir  17.  öldina  er  framar  ööru  vil  og  vonleysi,  eriginn 

')  Ny  félagsrit  III.  bls.  15. 

’)  Annálar  t’éturs  á Ballará.  hdrs  J.  S.  nr.  236-4“. 

’)  0.  Sttphrnten : Om  den  islandske  Handels  Förelse.  Kjöbenhavn 
1798.  bls.  24. 


Digitized  by  Google 


10 


þorði  að  ráðast  i neitt  eða  segja  neitt  og  menn  tóku  þegjandi 
móli  öllum  mótgjörðum  eins  og  syndastraffi,  sem  þeir  heföu 
verðskuldað.  Kristján  V.  sendi  1670  Jens  Rodsteen  admirál 
hingað;  hann  birti  Brynjólfi  biskupi,  að  konungur  vildi  aö 
Islendingar  hefðu  nokkra  verzlun  sjálfir  sem  aðrir  þegnar 
hans,  og  bað  hann  auglvsa  prestum  og  vila  hvað  þeir  treystu 
sér  til  að  leggja  fram,  svo  höfuðstóll  til  verzlunar  gæti  myndazt. 
Biskup  skrifaði  próföstum  og  bað  þá  halda  prestastefnur  í 
héruðum  og  senda  sér  svar  bréflega  fyrir  sumarmál  næstu, 
fýsti  hann  þá  að  taka  boói  konungs  ineð  þökkum  og  taldi 
það  bæði  mildilegt  og  nytsamlegt  og  óvist  hvort  betur  færi 
ef  neitað  væri,  en  flestir  töldu  vankvæði  á sakir  fátæktar  og 
féll  svo  mál  þetta  niður;  einna  vandræðalegast  er  svar  presta 
i Borgarfirði.1  Stöku  menn  sáu  þó  hver  hætta  og  tjón 
landinu  var  búin  af  verzlunarólaginu  t.  d.  Guðbrandur  Þor- 
láksson,  Björn  á Skarðsá,  Gísli  Magnússon  og  Brynjólfur 
Sveinsson.  Björn  á Skarðsá  segir:  •f’að  er  af  sem  kunnugt 
er,  þó  miður  fari,  að  íslendingar  hafi  hafskip  eður  eigi  þeirra 
ráð;  og  að  þvi  verður  oss,  að  forfeður  vorir  hafa  örkvisazt 
upp  í þessum  efnum,  höfum  nú  það  aðrir  á leggja«.  . . »Vér 
erum  innibyrgðir  sem  fé  í sjáfarhólmum,  og  eigi  svo  mikill 
skipagangur,  að  geti  kaunaö  eyjar  þær  til  matfanga,  er 
kringum  landið  liggja,  þess  síður  komizt  til  annara  þjóðlanda 
sér  næringar  að  leita.«* 

Prestarnir  hafa  jafnan  verið  aðalstoð  menningarinnar  á 
íslandi  og  ekki  sízt  á 17.  öld,  því  nær  allar  bókmenntir 
landsins  eru  þeirra  starfsemi  og  menntun  að  þakka;  líklega 
hafa  islenzkir  prestar  aldrei  fyrr  né  síðar  fengizt  jafn  mikið 
við  ritstörf  og  verið  að  tiltölu  jafn  fróðir  eins  og  þá,  þeir  voru 
mjög  hnýsnir  í allskonar  fróðleik  og  með  því  vísindagreinarnar 
þá  enn  voru  svo  umfangslitlar,  þá  gátu  þeir  hæglega  kynnt 
sér  margar  greinir  og  orðið  fróðir  í öllum,  eptir  þeiiva  tima 
sniði.  Prestarnir  voru  þa  sem  síðar  milliliðir  milli  alþýð- 
unnar  og  hinnar  útlendu  menntunar,  af  þvi  þeir  voru  skóla- 

')  Árb.  Esp.  VII.  bls.  63—64,  68. 

’)  Annálar  Björns  á SkarösA.  bls.  262  og  tormáli. 


Digitized  by  Google 


11 


gengir  og  skildu  úllend  túngumál,  af  þessu  leiddi  aptur  að 
prestarnir  fluttu  þann  aldaranda  og  þá  tizku,  er  réði  mestu  i 
útlöndum,  hingað  til  lands  og  fylgdist  þar  að  bæði  gott  og 
íllt.  Hjátrú  og  trúarvingl,  siðleysi  og  grimmar  kenningar, 
trúgirni  og  ofstopi  gegn  þeim.  sem  aðrar  skoðanir  höfðu,  allt 
þetta  var  þá  aldarbragur  í meginlöndum  Norðurálfunnar  og 
flutlist  þvi  eðlilega  hingað:  engin  þjóð  er  svo  afskekkt,  aö 
aldartízka  annaru  landa  ekki  geti  komizt  þangað,  hugmyndirnar 
brjótast  inn  um  ótal  smugur,  svo  ekki  verður  rönd  við  reist. 
Enginn  getur  neitað  þvi,  er  þekkir  sögu  og  bókmenntir  17. 
aldar,  að  vér  siðan,  í trúbrögðum  og  siðgæði,  höfum  tekið 
mjög  miklum  framförum,  þó  vér  séum  i rauninni  skainmt  á 
veg  komnir  í þessu  sem  öðru;  vér  megum  þó  ekki  um  of 
áfella  menn,  er  uppi  voru  á 17.  öld,  þó  oss  finnist  hugsunar- 
háttur  þeirra  og  kenningar  frábrugðnar  þvi,  sem  nú  er,  það 
verður  að  segja  hverja  sögu  sem  hún  gengur,  enginn  getur 
hvorki  með  sálu  né  líkama  brotizt  úr  þeitn  fjötrum,  er  aldar- 
bragurinn  leggur  á hann. 

Menning  þjóða  og  alda  sést  jafnan  vel  á því.  hvern 
skilning  menn  leggja  f orð  ritningarinnar.  Skoðanir  manna 
og  hugmyndir  urn  trúarbrögðin  fara  mjög  eptir  menntunar- 
ástandinu.  Lítil  menntun,  auðvirðilegur  hugsunarháttur,  sevrið 
sióferði  og  ruddalegur  aldarbragur  lýsir  sér  eins  f postillum 
og  prédikunum  eins  og  í öðrum  bókum.  A 17.  öld  hölðu 
grimmar  styrjaldir  og  viðbjóðslegar  trúarofsóknir  tafið  fyrir 
siðferðisþroska  þjóðanna,  fræ  þau  til  siðferðislegra  framfara, 
er  siðbótin  haföi  sáð,  báru  ekki  ávexti  fyrr  en  síðar.  Menn- 
ingin  var  enn  lítil  og  siðbótamenn  höfðu  oröið  að  beita  öllum 
kröptum  til  þess  aö  standast  ofsóknir  páfamanna,  ogskapaðist 
því  hjá  þeim  sjálfum  bókstafstrú,  ofsi  og  öfgar,  sem  jafnan 
eru  samfara  mikilli  baráttu  og  lágu  menntunarstigi,  en  þetta 
hvarf  að  miklu  leyti,  er  menntunin  óx  og  menn  voru  farnir 
að  jafna  sig.  Trúarhugmyndir  alþýðunnar  á 17.  öld  eru, 
bæði  hér  og  erlendis,  að  mörgu  leyti  auðvirðilegar,  þó  ein- 
stöku  mikilmenni  af  sérstakri  andagipt  hefji  sig  upp  úr 
svælunni.  Skoðanir  íslenzkra  klerka  eru  engan  veginn  ofsa- 
legri  en  skoðanir  útlendra  presla  og  ekki  nándar  nærri  eins 


Digitized  by  Google 


12 


andstyggilegar  eins  og  kenningar  klerka  á Skotlandi  i sama 
mund.1  Meginþorri  íslenzkra  guösorðabóka  á 17.  öld  eru 
útleggingar,  og  prédikanir  prestanna,  þær  sem  til  eru  i hand- 
ritum,  eru  þeim  mjög  likar.  fó  oss  þyki  kenningar  þeirra 
tima  ofsalegar  og  undarlegar,  þá  liggur  þetta  mest  i því,  að 
aldarhátturinn  er  nú  annar.  íslenzkir  klerkar  voru  i þá  daga 
mjög  trúarsterkir,  svo  engin  efasemd  um  minnsta  atriði  i 
kenningum  kyrkjunnar  komst  nokkurs  staðar  að,  þeir  voru  og 
mjög  vandlætingasamir,  þó  það  hefði  litil  sýnileg  áhrif  á 
breytni  sjálfra  þeirra  og  annara:  ræðurnar  lýsa  opt  brennandi 
trú  og  mikilli  andagipt,  en  hugsunin  og  orðalagiö  i prédikunum 
og  sálmum  þeirra  tímn  er  opt  svo  frábrugðið  þvi,  sem  nú  er, 
að  það  verður  stundum  hneyxlanlegt  eða  hlægilegt  fyrir 
menn  frá  vorum  limum,  jafnvel  titlar  guðsorðabókanna  eru 
stundum  hjákátlegir.*  Kenningarnar  eru  optast  mjög  harðar, 
um  helviti  og  eilifar  kvalir,  og  getur  vel  verið,  að  menn  þá 
hafi  ekki  látið  sér  segjast  af  öðru,®  en  hinsvegar  fer  þvi 
fjarri  að  prédikanir  þeirra  tima  örfi  menn  eða  hvetji  til  þess 
að  lifa  fögru  eða  nytsömu  lífi;  jörðin  er  eymdadalur.  öfug 
og  bölvuð,  ofurseld  kölska  og  öllum  hans  árum,  náttúran  er 
eitruð  og  full  af  freistingum  og  andstyggileg  fyrir  sannkristinn 
mann,  lífsskoðunin  er  öll  svört  og  skuggaleg,  maðurinn  er 


')  Stir.  H.  T.  Buckle:  History  of  civílisation  in  England. 

’)  Til  dsemis  má  taka:  »f’au  blóinguðu  bein  |>eirra  dauðn.  Skál- 
holti  1694«.  »það  andlega  tvipartaða  bæna  reykelsi  . . . i andlegt 
einnig  tvípartað  sálmasalve  sett  og  snúið.  Hólum  1731«.  >Cataptasma 
Lugentium  eður  Ptásturklútur  við  sár  þeirra,  sem  syrgja  afgang  sinna 
astvina  og  náunga,  í útfarar  minning  þess  bráðþroska  blómslurs,  sem  i 
æskutima  var  af  sigð  dauðans  uppskorið,  eðlagöfugs  og  hágáfaðs  stud. 
art.  lib.  Skúta  Brynjótfsson  Thorlacii«.  Lbs.  nr.  505-4°  o.  s.  frv. 

*)  Ekki  hafa  þó  allir  söfnuðir  verið  ánægðir  með  eintómar  vitis- 
kenningar.  1630  ákæra  Rípur  sóknarmenn  prest  sinn  þorstein  Jónsson 
fyrir  þortáki  biskupi  Skútasyni  og  færa  honum  til  sakar,  að  hann  1° 
hefði  sagt.  að  guðs  son  væri  rentumeistari  djöfulsins,  2°  að  hann  pré- 
dikaði  alttíð  fordæmingu,  sjatdan  evangelium,  3°  að  hann  segði,  að 
fáfrótt  fólk,  sem  syngur  sálma  og  hefir  ei  lag  við,  spottaði  guðs  orð 
o.  s.  frv.  Bréfabók  þorláks  biskups  Skúlasonar.  Lbs.  175.  fol. 


Digitízed  by  Google 


13 


leiksoppur  illra  anda,  alit  andstreymi  er  kölska  að  kenna  eða 
útsendurum  hans  púkum  og  galdramönnum,  kúadauði  og 
horfellir,  hafis  og  verzlunarokur,  stórviðri  og  slysfarir,  ama- 
semi  kvenna,  sóttir  og  halastjörnur,  allt  þetta  kemur  frá 
kölska  einum,  hann  eitrar  loptið  og  spillir  sálu  og  likama 
mannsins,'  og  hefir  jafnan  i fylgi  með  sér  stórhópa  af 
djöflum  og  árum  og  er  því  von  þó  sálmaskáldið  andvarpi  og 
segi:  »Fer  með  fjölda  sveita  fjandinn  ár  og  síð,  heldur  er 
þungt  að  þreyta  við  þessa  alla  51^10«,’  enda  er  það  aðalstarf 
kölska  að  tæla  menn  til  synda  og  rógbera  þá  siðan  við  guð,* 
og  þá  er  ekki  gott  að  vita  hvert  mannskepnurnar  eiga  að 
snúa  sér.  Þrír  eru  mannsins  verstu  óvinir  holdið,  heimurinn 
og  djöfullinn4  og  er  þvi  fátækt  og  volæði  mest  eptirsóknar- 
vert  í heimi  hér  »þvi  feitari  búkur,  þvi  vesælli  sál«.* 

Eptir  öll  harmkvælin  hér  á jörðu  fóru  inenn.  sem  lög 
gera  ráð  fyrir,  annaðhvort  til  himna  eða  vitis.  flestir  í hinn 
seinna  samastaðinn.  Hvernig  menn  hafa  hugsað  sér  himnaríki 
sést  á hinuin  alkunna  sálmi:  »eilíft  lifið  er  æskilegt,  ekki 
neinn  giptist  þá«.8  Víti  er  þó  miklu  optar  lýst  og  það  opt 
svo  nákvæmlega,  að  menn  skyldu  halda,  að  höfundarnir  hefðu 
verið  þar  daglegir  heimagangar;  sérstakur  ritlingur  segir  einna 
nákvæmast  frá  vistarverunni  hjá  kölska,  hann  heitir:  »Eirn 
litili  sermon  um  helviti  og  kvalir  þeirra  fordæmduc  (Skálholti 
1693).  Til  dæmis  um  skoðanir  manna  um  eilifa  pinu  set  eg 

')  »Hæt(a  er  mest  i heirni  nú,  sá  heljar  vargurinn  skæði,  veitsnart 
til  dóms  að  vitjar  þú.  versnar  hans  ólma  bræði,  grefur  upp  galdraráð, 
ef  gæti  hann  lopt  og  láð  eitrað  allt  i senn,  einnig  dvr  og  menn.  nema 
gæskan  þin  það  græði. « Visnabók  1748.  hls.  78. 

’)  Visnabók  1748.  bls.  196. 

’)  >Tak  þig  í vakt.  þú  vestug  sál,  veiðarinn  Satan  hj'r  þér  tál, 
umsiljandi  hvað  orka  kann.  ótal  svikræði  bruggar  hann,  fellir  menn 
fyrst  i syndir  sá.  siðan  rógber  oss  guði  hjá«.  Flokkabók  1780.  bls.  880. 

*)  Sbr.  »Klögun  af  þremur  sálaróvinum  hollde.  heime  og  djöfle« 
eptir  sira  Magnús  ólafsson.  Vísnabók  1748.  hls.  222  —226. 

*)  J6n  Jónnon:  Sigurhrósshugvekjur.  Ilólum  1797.  bls.  141. 

*)  þar  segir  meðal  annars:  >útvöldum  guðs  svo  gleðjist  geð. 

gestaboð  mun  tilreidt.  klára  vín,  feiti.  mergur  með,  mun  þar  til  rétla 
veitt,  soddan  veizlu  vér  sitjum  að.  sælir  um  eilíf  ár  og  lofsyngjandi 
þökkum  það.  þá  verður  gleðin  klár«.  Flokkabók.  Hólum  1780.  bls.  416. 


Digitized  by  Google 


14 


hér  kafla  úr  ræðu  eptirJón  biskup  Vídalín:  »Hversu  ólíöanleg 
mun  þá  verða  hin  eilífa  guðs  reiði,  sem  fyrir  utan  alla  vægðar 
von  mun  sálga  fordæmdum  mönnum  og  ekki  afláta.  Engin 
pina,  engin  sótt  eða  sársauki  kann  so  mikill  vera  í þessum 
heimi,  að  guðs  bliða  andlit,  sem  fyrir  íbúð  andans  birtist 
mæddri  sál  so  sem  i öðrum  speigli  og  skuggsjón,  fái  það 
ekki  yfirgnæpt  og  eytt  sorginni  og  sárindunum,  þeim  er  lik- 
amanum  tilfalla.  En  hvað  er  um  slíkt  að  tala  i þeim  vellandi 
kvalanna  ofni,  þar  er  ofan  á óbærilegar  píslir  og  plágur,  ofan 
á minning  skamma  og  lasta,  ofan  á herfilegar  djöflanna 
ásýndir,  ofan  á allskonar  innbyrðis  háðungar  fordæmdra  á 
milli,  ofan  á skelfilegar  ógnanir  og  bölvuð  bríxli,  er  ekkert 
annað  að  hugsa  til,  en  guðs  grimmdar  reiði,  sem  lapaðri  sálu 
ofbýður  öllum  ógnum  fremur«.1  Sálmar  og  andleg  kvæði  frá 
17.  öld  eru  full  af  útmálun  pislanna  i viti*  og  keppist  hver 

')  Jón  Vídalín:  Likræða  yfir  Gísla  Magnússun.  Hólum  1704  4°. 

*)  Til  sönnunar  því  að  þetta  eru  ekki  ýkjur,  set  eg  liér  kafla  úr 
3 alkunnum  súlmuiii  úr  tveim  guðsorðabókum,  sem  aiþýða  mjög  mikið 
notaði,  jafnvel  fram  á þessa  öld.  I Vísnabókinni  stendur  (2.  útg.  1748. 
bls.  199)  »Frjósa  og  stikna.  en  fá  ei  slokknað.  frjósa  i háli  fyrír  utan 
Ijósið,  ljósi  á móti  lifsins  risu.  fyrir  Ijósið  vildu  myrkrið  kjósa,  kvelur 
þá  eldur  og  kynstra  fýla,  kvelur  en  lifa  þó  i heli,  ólykt  slik  er  af  elds- 
ins  kveikju  og  meinfultum  brennisteini.  Hðggur  ormur  önd  og  naggar, 
aldrei  slitur  pínu  vitis,  kremja  djöflar  kropp  með  hrömmum,  kreista, 
þrýsta,  hrista  og  nísta.  1 móti  nátturu  hvcr  einn  hlutur,  hér  skal  þæfa 
um  aldur  og  æfi,  andstyggðarleg  allra  hegðun,  ein  mjög  pinir  og  veldur 
meinum.  Blindir  sjá  þeir  blindan  fjandann,  blindaðir  mest  af  skömm 
og  syndum,  árar  í kvölum  að  þeim  skælast.  illúðlegir  til  sambúða.  ... 
Ósegjanleg  ógn  og  bagi.  óttinn  stór  hjá  neðstu  dróttum,  í skömm  og 
sneypu  skrækja  og  hrópa.  skrokkinn  hungrar  en  þyrstir  tunga.  Timi 
er  ei  að  inni  tunga  tannagnfst  og  fleira  annað,  sem  líða  eiga  með 
pínu  og  plágu,  i púkans  eldinn  þá  fram  seldir«.  1 sömu  hók  bls.  260: 
»Með  veini  og  ópi  vondar  þjóðir,  venda  siðan  guði  frá;  í heitum  loganum 
hryggir  og  móðir,  hreppa  bæði  sorg  og  þrá,  þeir  dragast  um  dimmar 
djöfla  slóðir,  þeim  dauða  er  enginn  endi  á.  Með  önd  og  likama  aumir 
brenna  i eldi,  eitri  og  ormakrá.  sem  sindur  fyrir  afli  í sundur  renna, 
svartari  eru  en  bik  að  sjá.  myrkur  og  fýlu  meinlegt  kenna.  meira  og 
verra  en  eg  kann  tjá.«  í Flokkahók  1780,  bls.  417—18  er  sálmur, 
sem  byrjar  svo:  »í  helviti  er  alls  ills  nægð.  á öllu  gnðu  næsta  óhægð, 
óbærilegur  hiti  hár,  heljarnistandi  grimmdin  sar.  Ormur  samvizku 


Digitized  by  Google 


15 


viö  annan  að  gera  þessar  lýsingar  sem  allra  andstyggilegastar 
og  ægilegastar:  þaö  væri  mjög  fróðlegt,  ef  einhver  ritaði  nána 
Iýsingu  á trúarskoðunum  17.  aldar,  hér  höfum  vér  rúmsins 
vegna  aðeins  nefnt  örfá  aikunn  dæmi.  fegar  vér  berum  guðs- 
orða  og  sáimabækur  17.  aldar  saman  við  þær  bækur,  sem 
vér  nú  höfum,  er  öll  ástæða  til  að  gleðjast  vfir  hinni  miklu 
framför,  sem  orðin  er. 

Pvi  má  geta  nærri,  að  kenningar  klerkanna  á 17.  öld 
hafa  haft  mjög  mikil  áhrif  á hugsun  og  lifsskoðun  alþýðu- 
manna,  enda  sézt  það  fljótt  ef  að  er  gáð,  að  hið  sama 
mvrkravald  drottnar  yfir  hugum  manna  i því  er  snertir 
veraldlegar  sýslanir,  enda  hjálpaðist  allt  að,  óáran,  verzlunar- 
okur,  trúarvingl  og  galdratrú.  svo  menn  urðu  vonlausir  um 
framtiöina.  Sú  skoðun  kemur  mjög  vlða  fram,  að  rétt  sé 
komið  að  heimsendi,  að  öllu  sé  að  hraka  bæði  náttúrunni 
og  mönnunum,  enda  séu  það  eðlilegir  refsidómar  fyrir  syndir 
mannanna.  Allt  var  áður  gott  og  blessað,  en  nú  var  landið 
komið  á steypirinn,  sést  þessi  hugsun  í ótal  kviðlingum  frá 
17.  öld,  i sálmum,  heimsádeilum,  heimsósómum,  mansöngvum 
og  víðar.1  Mörg  af  þessum  kvæðum  eru  vel  ort  og  er  auð- 
fundið,  að  efnið  hefir  verið  innileg  sannfæring  skáldanna. 
Sum  af  kvæðum  þessum  eru  alkunn  eins  og  t.  d.  »Farsæl 
var  sú  fyrri  tfð,  furðu  góð  og  harðla  blíð,  ætíó  er  nú  hregg 
og  hríð  með  hryggum  sjáfargangW*  o.  s.  frv.;  eins  er  kvæði 

standi,  ótti,  þurkur.  svengd,  harmkvæli.  ófund.  hatur,  vil.  örbyrgð  niest, 
engin  góð  von  með  heilsu  brest.  Myrkur  og  svæla  sifelldleg,  sorg  og 
djöflamyud  ófryn  mjög,  óp  og  ýlfranir  eilifs  veins,  andstyggileg  lykt 
brennisteins.  Sól  og  tungl  enginn  sjá  þar  kann,  sizt  af  öllu  þó  guð 
sjálfan,  sú  litla  skíma  eldi  af,  enga  hughægð  fordæmdum  gaf.  Maginn 
i hungri  mæðist  mest,  munnur  af  þorsta  pinist  verst.  eldsloginn  verkar 
óp  og  kvein,  innlæsist  hann  í merg  og  bein.  Af  einum  neista  af 
eymdar  glóð,  óliðanlegri  pína  stóð.  en  þó  kvinnu  hér  kynni  sár,  kvelja 
jóðsótt  um  þúsund  ár  o.  s.  frv. 

')  Sbr.  Vísnabók,  1748,  bls.  78.  191  o.  s.  frv.  Jón  porkeltson: 
Digtningen  paa  Isiand.  bls.  102-104,  287-88,  313—14,  329,  375,  379, 
401,  403-406,  435.  461,  468-59  og  viðar. 

Sœmnndur  Eyjólfston:  Nokkur  orð  um  skógana  hér  á landi. 
Búnaðarrit  V,  bls.  2 — 4 

’l  Vísnabók  1748.  bls.  286—88. 


Digitízed  by  Google 


16 


síra  Olafs  á Söndum  alkunnugt  »Fyrnist  Island  fríöa,  fölnar 
jarðar  blóm«  o.  s.  frv.  5*80  kvað  svo  rammt  að  apturförinni. 
að  sólinni  fór  aptur  sem  öðru.  Bjarni  Jónsson  segir  i Alda- 
söng:  »Sólin  guðs  sést  nú  bleik,  sem  gull  það  liggur  i reyk, 
blómstur  um  álfur  allar  er  fölt  sem  gamlir  kallar,  ár  hvert 
ber  ánauð  stranga,  öfugt  vill  margt  til  ganga«.  Hjátrúin  og 
taugaveiklun  sú,  er  henni  var  samfara  og  hin  sifellda  um- 
hugsun  um  stundlegar  og  eilifar  hörmungar,  gjörði  það  að 
verkum.  að  alþýðumenn  á 17.  öld  dreymdi  marga  stóra 
drauma  og  hættliga,  og  á engri  öld  hafa  menn  séð  jafn  margar 
sjónir  og  ofsjónir,  fyrirburði,  skrímsli  og  skripi  af  öllu  tagi 
eins  og  þá:  í ritum  þeirra  tima  er  margt  um  slíka  hluti.1 

Þrátt  fyrir  allar  prédikanir,  hýðingar  og  galdrabrennur 
var  siðferðið  á 17.  öld  á fremur  lágu  stigi;  þó  var  allt  af  beitt 
hinni  mestu  harðýðgi  og  grimmd  gegn  þeim,  sem  eitthvað 
brutu  móti  lögunum  eða  mót  hugsunarhætti  aldarinnar. 
Tilfinningarleysi  og  siðleysi  kemur  mjög  viða  fram  bæði  hjá 
undirgefnum  og  yfirboðurum;  agaleysi  var  þá  mikið  og  var 
þó  ekki  því  að  kenna.  að  foreldrar  væru  ekki  nógu  strangir 
við  börn  sin,  yfirvöld  of  tilfinningasöm  við  sakamenn  eða 
prestar  ekki  nógu  harðorðir  í stólnun.  Hér  mun  eg  aðeins 
nefna  fá  dæmi.  »Um  haustið  1662  varð  það  til  tiðinda  i 
Fljótum,  að  Sigurður  Bergsson,  búandi  á Gryndlingi  hinum 
minna,  strýkti  pilt  sinn  12  vetra  gamlan,  vesælan  að  vexti  og 
illa  aðlátinn,  svo  hann  fékk  bana  af;  var  piltur  þessi  hneigður 
til  að  krvlja  sér  af  matarreitum,  þávið  varð  komið,  ogföður 
lians  ráðlagt  að  hirta  hann,  strýkti  hann  hann  fyrst  i bæjar- 
dyrum,  svo  hann  afklæddi  sig  sjálfur,  batt  hann  síðan  á 
fótunum  um  bita  og  barði  hann  með  vendinum,  unz  af  dró 
hljóðin,  og  bætti  þrisvar  á vöndinn,  var  þá  pilturinn  tekinn 
ofan,  bar  sig  að  ganga  í baðstofu  og  bað  að  gefa  sér  að 
drekka,  deyði  strax  um  kvöldið  snemma«.!  Sama  ár  strýktu 
foreldrar  barn  sitt  til  bana  i Eyjafirði,  en  stjúpfaðir  drap 


')  Ymislegt  um  vitranir  og  furðulega  drauma  er  t.  d.  i Lhs.  nr. 
626-4°  og  412-8vo. 

’)  Annáll  Gunnlaugs  þorsteinssonar.  Lbs.  158-4".  bls.  62. 


Digitized  by  Google 


17 


stjúpbarn  sitt  i Skagafirði.1  Hegningar  fyrir  barngetnað  skyld- 
menna  voru  eptir  stóradómi  aftaka  grimmar;  sem  alkunnugt 
er  voru  margir,  karlar  og  konur,  líflátnir  fyrir  þá  sök,  karlar 
höggnir  og  konum  drekkt.  Fvrir  smá  afbrot  voru  hegningarnar 
optast  mjög  grimmilegar,  þjófar  voru  sumir  hengdir,  sumir 
brennimerktir,  skorin  af  þeim  eyrun,  höggnir  af  fingur  o.  s.  frv. 
og  þó  hefir  aldrei  verið  önnur  eins  þjófaöld  eins  og  þá. 
forkell  nokkur  Pétursson  stal  4 dölum,  var  honum  dæmt 
húðlát  og  brennimark  og  skorið  af  honum  annað  evrað.* 
»Lárits  Gottrúp  sendi  til  Asbjarnar  bónda  Jokkúmssonar  yfir 
um  fjörð  og  baö  um  frian  flutning  fyrir  fógetann;  Ásbyrni 
þótti  það  ekki  skyldt,  ok  varð  ekki  af;  fyrir  þat  var  hann 
klagaðr  fyrir  Sigurði  lögmanni  Bjarnarsyni,  ok  dæmdust 
honum  tvær  hýðingar,  sem  hann  mætti  bera,  fóru  þær  fram, 
svo  hann  leið  i ómegin«.8  Ekki  voru  embættismenn  sumir 
mjúkir  i orðum  við  þegna  sína,  en  þó  mátti  of  mikið  af  þvi 
gera;  1660  var  Torfi  sýslumaður  Erlendsson  á Vatnsleysu, 
faðir  Pormóðs  Torfasonar,  dæmdur  fyrir  illyrði  á þingi  við 
Helga  nokkurn  Sveinsson  1 73  marka  sekt  og  af  völdum  og 
embætti,  hafði  kallað  Helga  »skálk,  skelmir  og  hórujagara  og 
sagði,  að  hann  hefði  logið  og  stolið  sacramenti  af  prestinum*. 
Næsta  ár  fékk  Torfi  aptur  embætti,  æru  og  fé,  fyrir  tilstilli 
sonar  sins  Pormóðs.* 

Drykkjuskapur  gekk  á 17.  öld  fram  úr  öllu  hófi  og  er 
þess  ótal  sinnum  getið  i annálum,  að  menn  hafi  drukkið  sig 
í hel.  1620  sóru  allir  sýslumenn  konungi  hollustueiða  á 
alþingi  »sumir  ódrukknir,  sumir  veldrukknir«.5  Jón  Halldórsson 
segir  enn  fremur  »með  amtmanns  Fuhrmanns  hingað  komu 
sefaðist  og  aflagðist  eilt  og  annað  óskikki,  sem  hafði  lagzt  í 
venju,  jafnvel  á sjálfu  lögþinginu,  svo  sem  drykkjuskapur. 


')  Árb.  Esp.  VII.,  bis.  28. 

»)  Árb.  Esp.  VI.,  bls.  78. 

')  Árb.  Esp.  VII..  bls.  101. 

‘)  Ánnált  Gunnlaugs  Þorsteinssonar,  Lbs.  158-4°.  bls.  54  — 55,  65. 
Árb.  Esp.  VII,  26,  29. 

*)  Safn  til  sögu  íslands  II.  bls.  733.  Sbr.  Sunnanfari  II.  bls 
100-101. 

‘2 


Digitized  by  Google 


18 


rúss  og  deilur*.1  Þó  prestar  á 17.  öld  væru  lærðir,  fróðir 
og  siðavandir  margir  hverjir,  þá  fór  prestastéttin  engan 
veginn  varhluta  af  spillingu  aldarinnar;  má  sjá  þess  ótal 
dæmi  í ritum,  bréfabókum  og  annálum  þeirra  tíma,  að  prestar 
stóðu  jafn  lágt  í siðferði  eins  og  leikmenn;  það  ervarla  hægt 
að  ljúka  upp  bréfabókum  biskupanna,  svo  menn  ekki  reki 
sig  á siðferðisbrot  presta  og  er  sjaldan  tekið  mjög  hart  á 
þvi.  Síra  f'orsteinn  Oddsson  prestur  í Skarðsþingum  féll 
þrisvar  í hórdómsbrot  og  hélt  þó  prestsembætti.’  Einar 
prestur  Torfason  á Stað  í Steingrimsfirði  » hafði  kunnur  orðið 
að  hórdómi,  en  vafið  lengi  að  konan  Iýsti  hann,  fyrst  með 
þögn  hennar  og  síðan  með  lýgi  á annan  og  tekið  hana  sjálfur 
til  aflausnar,  hafði  hann  flækt  það  mál  lengi  með  krókum  og 
kyndugum  brögðum«.8  Sira  Einar  missti  þó  ekki  prestinn, 
en  varð  að  sækja  um  annað  brauð  (Stað  á Reykjanesi). 
Ótal  svipuð  dæmi  mætti  telja,  ef  þörf  væri.  Ekki  var  tekið 
til  þess,  þó  prestar  væru  hneyxlanlega  drykkfelldir,  er  opt 
talað  um  drukkna  presta  og  drykkjuslark  þeirra  og  annara 
embættismanna.  I annál  Halldórs  f’orbergssonar4  stendur: 
»1652:  kennimaður  einn  fargaðist  sjálfviljugur  af  brennivini* 
Síra  Páll  Gunnarsson  i Stafholti  dó  1696  af  drykkjuskap  í 
Hjarðarholti  ;5  Þórður  prófastur  Oddsson  reið  drukkinn  á stag 
milli  húsa  og  meiddist  til  bana.6  Síra  Jón  Sigurðsson  á Breiða- 
bólsstað  skrifar  sjálfur,  að  hann  muni  ekki  með  vissu  hverju 

‘)  Safn  til  sögu  íslands  II.  bls.  772. 

’)  Stjómleysi  í kvennamáluin  var  arfgengt  í ætt  hans.  þorsteinn 
Guðmnndsson,  þriðji  og  síðasti  maður  þórunnar  á Grund.  átti  6 eða  6 
launbörn,  eitt  þeirra  var  Oddur  prestur  í Tröllatungu.  hann  nauðgaði 
systur  sinni,  sem  var  barn  að  aldri,  og  missti  prest  og  var  dæmdur  af 
Oddi  Gottskálkssyni  lúó4  í Spjaldhaga.  útlægur  úr  Norðlendingafjórðungi 
og  átti  að  missa  hægri  hönd,  en  bæði  eyru,  ef  hann  gyldi  eigi  ráðspjöll 
fyrir  stúlkuna.  Páll  Stigsson  náðaði  Odd  og  fékk  hann  siðan  Trölla- 
tungu.  Síra  Oddur  átti  3 sonu,  sira  þorstein.  er  fyrr  var  getið,  Nikulás 
og  Jón;  Nikulás  átti  4 launbörn;Jón  átti  barn  með  systur  konu  sinnar 
og  fyrirfóru  þau  barninu.  Ann.  Björns  á Skarðsá,  bls.  183—86. 

’)  Árb.  Esp.  VII.  bls.  93. 

*)  Hdrs.  J.  S.  nr.  313-4°,  bls.  119.  Sbr.  Árb.  Esp.  VI.  162. 

*)  Hestsannáll.  hdrs.  J.  S.  nr.  39.  fol. 

*)  Fitjaannáll,  hdrs.  J.  S.  238-4°.  Árb.  Esp.  VIII.  bls.  96. 


Digitized  by  Google 


19 


hann  hafi  lofað  »því  eg  var  drukkinn  af  brennivini  sira 
Eiríks*  ;*  Magnús  Jónsson  skólarneistari  drukknaði  drukkinn 
á Reykjavikurgranda,  og  svo  mætti  lelja  ótal  fleiri  dæmi.  Það 
hefir  ekki  í þá  daga  þótt  neitt  ódæði,  þó  klerkar  fengju  sér 
neðan  i þvi,  og  sést  það  bezt  af  því,  sem  Björn  á Skarösá 
segir  um  síra  Svein  Simonarson  i Holti  í Önundarfirði: 
»hann  var  sérdeilis  prestmann  og  yfirgekk  vel  flesla  menn  i 
hegðan  og  skikkan  svo  vel  drukkinn  sem  ódrukkinn«a  Síra 
Sveinn  var  faðir  Brynjólfs  biskups  og  þótti  merkisprestur. 
Vel  verður  að  taka  tillit  til  aldarhátta  þegar  menn  lesa  slíkt 
í bókum,  drykkjuskapur  var  þá  líka  mjög  mikill  í útlöndum 
og  sést  það  í útlendum  fræðibókum,  að  konungar  sumir  og 
stórmenni  voru  fullir  á hverju  kveldi  og  þótti  kurteisi.  Víst 
mun  það  að  íslendingar  voru  ekki  eptirbátar  annara  i drykkju. 
Oli  Worm  kvartar  undan  drykkjuskap  islenzkra  stúdenta  f 
Höfn  og  ekki  voru  þeir  íslendingar,  er  fengust  við  fornfræði 
i Sviþjóð,  allir  sérlega  miklir  reglumenn.*  Sfra  í’órarinn 
Eiríksson,  er  fyrstur  íslendinga  var  fornfræðingur  konungs, 
var  alræmdur  slarkari.  f’órarinn  fékk  Eydali  1651,  komst  i 
Ijótt  barngetnaðarmál  og  missli  prestinn,  sigldi  svo  til  Dan- 
merkur  og  komst  i mjúkinn  hjá  Friðriki  III.  og  var  1656 
sendur  til  íslands  til  þess  að  safna  islenzkum  söguritum,  en 
afrekaði  litið  »þvi  fáir  vildu  trúa  soddan  flysjungi  og  svallara* 
segir  Jón  Halidórsson.  Endalok  sira  Þórarins  urðu  þau,  að 
hann,  meðan  stóð  á umsát  Svia  um  Kaupmannahöfn,  féll 
drukkinn  i borgargraflrnar  nálægt  Hojbro  og  drukknaði.  Varð 
dauði  hans  upphefð  Pormóðs  Torfasonar.4  Stjórnin  var  við 

‘)  íslenzkt  fornbréfasafn  111.  bls.  191. 

’)  Annálar  Björns  á Skarðsá.  bls.  289. 

*)  Vno  Troil:  Bref  rörande  en  resa  til  Island  1772.  Upsala  1777. 
bls.  192—202. 

')  Prestaæfir  Jóns  Halldórssonar.  Rask  65,  bls.  47 — 49. 

Jón  Þorkelsson  garali  segtr  uin  dauða  hans: 

• Janus  Dolmerus  in  Diario  obsidionis  Hafniensis 
ejus  emortalem  sequenti  notavit  disticho: 

Qui  prorsus  vino  fuit  insatiabilis  ante 
Islandus  Thoro  mediis  satiatur  in  undis. 

Specimen  Islandiæ  non  barbaræ,  hdrs.  J.  S.  nr.  888-4#,  bls.  176 — 76. 

2* 


Digitized  by  Google 


20 


og  við  að  gera  tilraunir  til  að  hepta  siðleysi  lærðra  manna, 
þó  árangur  iagaboðanna  yrði  lítill,  1636  kom  út  hingað 
konungsbréf  um  ótilbærilegt  lif  presta,  1638  var  gefið  út 
konungsbréf  til  klerka,  að  þeir  haldi  sér  frá  drykkjuskap  og 
ræki  embætti  sitt,  og  1647  ákveður  konungur,  að  enginn  nema 
hann  sjálfur  framvegis  megi  veita  prestum  uppreisn  á æru, 
er  sannir  væru  að  barngetnaði.1 

Vér  munum  þvi  næst  taia  nánar  um  hindurvitni  á 17.  öld 
og  um  hinn  mikla  og  margbrotna  fróöleik  þessarar  merkilegu 
aldar;  vér  verðum  að  geta  alls  þessa  stuttlega,  svo  land- 
fræðisrit  þeirra  tima  verði  skiljanleg,  er  menn  sjá  af  hvaða 
toga  þau  eru  spunnin.  Þó  vér  aðeins  getum  drepið  á fáar 
greinir  þessara  hluta,  þá  vonum  vér  þó,  að  það  sé  nóg  til 
þess  að  sýna  jarðveg  menntalifsins  á 17.  öld.  Myrk  lifs- 
skoðun  og  hjátrú  hlaut  hér  á landi  að  ráða  miklu,  ekki  siður 
en  i öðrum  iöndum;  17.  öldin  er  byltingartimi,  hið  forna  og 
nýja  er  að  berjast,  svo  sönn  þekking  og  gömul  hindurvitni 
blandast  saman;  útlendur  og  innlendur  fróðleikur  hrærist 
saman  í undarlegan  óskapnað,  en  í myrkrinu  sjást  þó  all- 
margar  bjartar  stjörnur  gegnum  skýjarofin.  f*að  er  farið  að 
líða  á nóttina,  tunglið  veður  í skýjum,  náttúran  sést  i óglöggri 
skimu,  svo  eðlilegir  hlutir  og  saklausar  skepnur  verða  að 
skrimslum,  forynjum,  ófreskjum  og  kynjamyndum,  mennirnir 
eru  nýlosnaðir  undan  martröð  miðaldanna  og  hryllir  enn  við 
öllu,  sem  þeir  ekki  geta  gjört  sér  glögga  grein  fyrir.  Þegar 
liður  á öldina  gyllir  morgunroði  vísindanna  hina  efstu  tinda, 
en  þó  birtir  ekki  algjörlega  fyrr  en  á miðri  18.  öld,  þá  rekur 
morgungolan  burtu  þokuslæðurnar  og  töframyndirnar  hverfa. 


14.  Hindurvitni  og  galdratrú. 

Flest  islenzk  nijllúrufræðis  og  landfræðisrit  á 17.  öld  eru 
svo  gagndrepa  af  hjátrú,  að  vér  verðum  í þessum  kafla  að 
skýra  nokkuð  nánar  frá  galdratrú  og  hugsunarhætti  þeirrar 
aldar.  f*að  sem  vér  nú  köilum  hjátrú  og  hindurvitni  var  i 


*)  Árb.  Esp.  VI.,  bls.  79.  89,  119. 


Digitized  by  Google 


21 


augum  flestra  þeirra,  er  þá  voru  uppi,  heilagur  sannleiki  og 
þótti  mjög  vítavert  og  hegningarvert  að  efast  um  slíkt.  Vér 
furðum  oss  nú  á hjátrú  og  heimsku  manna  á 17.  öld  og 
galdra  og  andatrúin  er  oss  hneyxli;  hugsunarháttur  þeirra 
tima  er  svo  frábrugðinn  hugmyndum  nútímans,  að  oss  er 
hann  varla  skiljanlegur.  1*0  veröur  djöfla  og  galdratrúin 
skiljanlegri,  þegar  nánar  er  athugað;  hjátrúin  er  bein  ogeðlileg 
afleiðing  heims  og  lifsskoðunar  miðaldanna,  kirkjufeðurnir  og 
hinir  skólastisku  spekingar  reyndu  að  sameina  biblíuna  og 
kenningar  hinna  fornu  grísku  vitringa,  og  af  sameiningunni 
óx  upp  heimsskoðun  miðaldanna,  guðfræðislegt  og  heims- 
spekiiegt  fræðikerfi,  ^er  gerir  grein  fyrir  stjórn  og  bvggingu 
alheimsins  og  vísar  manninum  sess  í miðdepli  hans.  Hugs- 
unarháttur  þeirra  tima,  guöfræðin,  trúin  og  heimsspekin,  eins 
og  þetta  allt  kemur  fram  i ritum  Islendinga  á 17.  öld  t.  d.  i 
bókum  þeirra  Jóns  Daðasonar,  Páls  í Selárdal,  Jóns  lærða 
o.  fl.,  er  óskiljanlegt,  nema  menn  geri  sér  grein  fyrir  þeim 
grundvelli,  sem  miðalda  vísindin  eru  byggð  á.  Þess  vegna 
lýsum  vér  hér  stuttlega  heimsskoðun  miðaldanna. 

Jörðin  er  óhreifanlegur  miðdepill  alheimsins,  yfir  hana 
hvelfast  tiu  himnar,  hver  upp  af  öðrum.  Efsti  himininn  ljós- 
himininn  er  óhreifanlegur,  þar  býr  drottinn  í Ijósi,  sem  enginn 
fær  til  komizt;  allir  hinir  himnarnir  eru  hreifanlegir  og  hrei- 
fast  kringum  jörðina,  hinn  efsti  af  þeim  hinn  niundi  heitir 
krvstallshimin,  þá  kemur  stjörnuhimininn  með  fastastjörnunum, 
svo  sjö  himnar,  er  plánetur,  sól  og  tungl  eru  við  bundnar  i 
þessari  röð:  Saturnus,  Jupiter,  Mars,  Sólin,  Venus,  Merkurius 
og  Tungliö.  í*á  kemur  loptið,  jörðin  og  sjórinn.  í heiminum 
eru  4 frumefni  eldur,  lopt,  vatn  og  jörð;  allir  hlutir  eru 
myndaöir  af  sameiningu  þessara  frumefna.  Allt  afl  í náttúr- 
unni  er  frá  guði,  sem  lætur  andlegar  verur  englana  fram- 
kvæma  allar  hreifingar  og  breytingar  náltúrunnar.  Englarnir 
hreifa  himnana  og  pláneturnar;  og  yfir  hvern  stein,  hverja 
jurt  og  hvert  dýr  hefir  guð  sett  anda  eða  engla,  og  náttúra 
sú  og  eðli,  sem  þessirhlutir  hafa,  eru  eingöngu  þeirra  kraptur. 
Óbreytileg  náttúrulögmál  eru  ekki  til,  þau  lög,  er  oss  virðist 
náttúran  fylgja,  eru  ekki  annað  en  reglur  þær,  sem  englarnir 


Digitized  by  Google 


22 


vanalega  fara  eptir,  en  við  sérstök  lækifæri  er  opt  samkvæmt 
vilja  guðs  brugðið  út  af  þessum  reglum  og  verk  englanna 
heita  þá  kraptaverk.  Vitneskjan  um  englana  er  þvi  undir- 
staða  allrar  heimsspekilegrar  þekkingar.  Englarnir  skiptast  i 
niu  hersveitir,  þrjár  hinar  æðstu  eru  1 ljóshimninum  kringum 
hásæti  drottins,  þrjár  stýra  hinum  neðri  himnum  og  þrjár 
jarðneskum  hlutum.  Englasveitirnar  eru  samanhangandi 
keðja,  hinir  æðstu  englar  taka  á móti  skipunum  guðs  og  láta 
þær  ganga  til  englanna  í næsta  himni  og  svo  koll  af  kolli. 
Allir  jarðneskir  hlulir  eiga  andlegar  frummyndir  i ljós- 
himninum  og  frá  þeim  strevmir  andlegur  kraptur  til  eptir- 
myndanna  i stjörnuhimninum , plánetuhimninum  og  til  jarð- 
neskra  hluta;  hver  hlutur  á jörðu  er  ^jví  eigi  aðeins  undir 
stjórn  engils,  heldur  stendur  og  i nánu  sambandi  við  plán- 
etur,1  stjörnur  og  hinar  æðstu  frummvndir  í ljóshimninum. 

Maðurinn  er  skapaður  i mynd  guðs  og  naut  fullsælu  í 
paradís  á jörðunni,  en  þá  breyttist  heimurinn  allt  i einu  við 
uppreisn  Lucifers  og  syndafallið.  Hinn  fremsti  allra  engla, 
höfðirigi  serafanna,  hinnar  æðstu  englasveitar,  setti  sig  upp  á 
móti  guði,  englar  af  öllum  hersveitum  gengu  i lið  med  Satan. 
hann  beið  ósigur  og  var  honum  og  öllum  hans  áhangendum 
steypt  niður  i undirdjúpin;  þó  lét  guð  af  almætti  sinu  og 
alvizku  Lucifer  og  hans  hersveitir  haldast  við  líði  og  gaf  þeim 
verksvið  með  vissum  takmörkum.  StarfSatans  og  allra  hans 
ára  er  síðan  eilif  styrjöld  gegn  guði  og  þvi,  sem  hann  hefir 
skapað.  Lucifer  vinnur  þegar  i byrjun  mikinn  sigur,  tælir 
manninn  til  syndafalls  og  nær  mönnunum  og  jörðunni  á sitt 
vald;  þá  er  hið  fyrra  samræmi  horfið,  gott  og  illt  skiptir 
heiminum  í tvennt  og  ljóssins  og  myrkranna  riki  berjast 
siðan  án  afláts  á jörðunni  og  i hinum  níu  himnum;  í Ijós- 
himininn  getur  hið  illa  aldrei  komizt.  Innan  f jörðunni 
myndast  helvíti,  fullt  af  eldi,  er  brennir  allt,  en  eyðir  engu. 

')  >Pláneturnar  á himnuin  hafa  nokkra  verkun  hér  niðri  á jörðunni 
eptir  skapaðri  náttúru,  en  miklu  meiri  krapt  hafa  þín  heilögu  orð,  sem 
að  eru  so  sem  himneskar  plánelur  á himni  náðarinnar  og  hver  að 
verka  hæði  á himni.  jörðu  og  helvíti*.  Þórðarbænir.  Skálholti  1697. 
bls.  18. 


Dígitized  by  Google 


23 


Lucifer  reynir  að  sýna  mátt  sinn  og  vald  og  skiptir  hinum 
föllnu  englum  í hersveitir,  sem  eiga  heima  á sömu  stöðvum 
eins  og  hinir  góðu  englar  og  berjast  við  þá.  bæði  i hinum 
níu  himnum  og  á jörðunni.  Hinir  vondu  englar  hafa  ill 
áhrif  á gang  stjarnanna  og  með  þvf  á kjör  og  örlög  mann- 
anna,  þeir  búa  út  halastjörnur  og  önnur  skripi  til  þess  að 
skelfa  menn  og  skaða,  og  gjöra  mörg  önnur  undur  og  ósköp. 
Aðrir  púkar  hríngsóla  um  loptið  og  gjöra  bylji,  eldingar,  hagl 
snjó,  þurk,  stórrigningar,  pestir  og  stórsjúkdóma;  aðrir  árar 
búa  i sjálfri  jörðinni,  i sjó  og  vötnum,  ám  og  lækjum,  í 
fjöllum  og  skógum  og  gera  allt  það  illt,  sem  þeir  geta. 
Þessu  lýsir  Jón  Daðason  i »Gandreið*  ágætlega  i þessum 
vísum:1 


1.  Lucifer  með  leiptur  og  glæður 
loplkringlunni  undir, 

með  skVjaeldi  og  skruggum  skæður 
skelfir  sjó  og  gmndir. 

2.  Satans  andar  upp  og  niður 
elementis  spilla; 

í undirheim  er  svikara  siður 
sálir  manna  að  villa. 


3.  Fj'tons  er  ei  fylgdin  sljó 
feigð  og  fári  blása. 
gegnum  veður,  vötn  og  sjó 
vargar  þessir  rása. 

4.  Drakó  byggir  dupti  i, 
draugar  myrkrin  fanga, 
árahópar  eins  og  mý 
út  um  löndin  spranga. 


Síðan  kölski  fékk  vald  sitt  er  jörðin  orðin  sannur  eymda- 
dalur  fyrir  mennina,  öll  höggin  lenda  á þeim,  um  þá  berjast 
góöir  og  illir  andar,  maðurinn  veit  ekki  hvert  hann  á að 
snúa  sér,  að  honum  steðjar  allskonar  böl,  andleg  óhamingja 
og  likamlegar  pislir,  kölski  freistar  hans  á allan  hátt,  getur 
jafnvel  breytt  sér  í ljóssins  engil;  frá  því  mannskepnan  fæðist 
og  þangað  til  hún  deyr,  er  hún  ekki  eitt  augnablik  frjáls  eða 
óhult  fyrir  árásum  illra  anda,  er  sækja  bæði  á sál  og  líkama; 
eðli  mannsins  er  veiklað  af  erfðasyndinni  og  mótstöðuaflið  er 
lítið,  skynsemin  getur  enga  hjálp  veitt,  hún  er  afvegaleidd 
við  syndafallið  og  leiðir  menn  i allskonar  gönur  og  háskalega 


')  Hdrs.  Bókmf.  Kmh.  nr.  36.  fol.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  70.  fol. 
Timarit  Bókmf-  VIII.  bls.  67.  Þá  sögu  heyrði  eg  um  hrafna  á Langa- 
nesi  1896.  er  þeir  »steypa  klukkur*  í lopti,  að  þá  væru  þeir  að  gripa 
loptanda. 


Digitized  by  Google 


24 


villulærdóma;  ef  maðurinti  hrasar  og  fylgir  freistingu  djöfulsins, 
þá  hefir  iiann  týnt  sáluhjálp  sinni  og  kvelst  um  alla  eilífð  í 
eldi  og  brennisteini.  Allt  þetta  böl  og  andstreymi  kemur  frá 
engum  öðrum  en  hinum  gamla  höggormi,  og  lýsir  meistari 
Jón  Vídalin  því  snilldarlega,  er  hann  segir:  »allt  það  mót- 
drægt  er,  allt  það  illt  er,  allt  hvað  ómak,  erfiði,  kvöl,  þján- 
ingu,  hrelling  og  hugarangur,  sviða  og  sárindi  eykur  bæði  á 
sálu  og  líkama,  útvortis  og  innvortis,  þvi  öllu  saman  er 
djöfullinn  hin  fyrsta  orsök  i,  og  einu  vellandi  brunnur  og 
uppsprettu  auga  af  öllu  því,  er  manneskjuna  kann  að  angra, 
og  án  hans  er  ekkert  illt.  það  illt  kallast  og  með  réttu  heitir 

Hann  hripsar  orðið  burt  úr  mannanna  hjörtum,  hann 

útsendir  sína  illsku  anda  um  loptið,  við  hverja  guðs  börn 
hafa  að  berjast*.1 

Guð  sér  auman  á böli  mannkynsins  og  sendir  sinn  ein- 
getinn  son  til  þess  að  endurleysa  það:  kristnin  breiðist  út 
um  löndin  og  kirkjan  er  stofnuð  til  þess  að  verja  mennina 
gegn  árásum  Lucifers,  engin  sáluhjálp  er  möguleg  nema  með 
hjálp  og  tilstilli  kirkjunnar,  frá  kirkjunni  fær  maðurinn  það, 
sem  skvnsemin  aldrei  gat  veitt  honum,  vitneskjuna  um  hin 
æðstu  sannindi;  skynsemin  Ieiðir  í freistingar,  trúin  ein  er 
upphaf  og  endir  vizkunnar.  Kölski  rís  nú  upp  með  öllu  sínu 
valdi  og  slægð  og  tekst  að  freista  mannsins  með  því  að  leiða 
skynsemi  hans  i efasemdir  um  hin  heilögu  sannindi  kirkj- 
unnar;  þannig  myndast  villulærdómar,  er  steypa  miijónum 
manna  í eilífa  glötun.  Villulærdómarnir  eru  eitursár  á félags- 
Ifkamanum,  sem  kirkjan  verður  að  skera  eða  brenna,  ef  duga 
skal.  Nú  fer  heimurinn  sífellt  versnandi,  kölski  fær  meiri  og 
meiri  yfirráð  yfir  sálum  manna  og  líkömum,  hann  pínir  þá 
með  sjúkdómum,  slysum  og  styrjöldum,  sendir  ára  sina  inn 
í suma,  svo  þeir  verða  djöfulóðir  og  tala  tungum  djöflanna. 

')  Jón  p.  Vidalin:  Líkræða  yfir  Gísla  sifslumann  Magnússon. 
Hólnm  1704.  bls.  38.  40.  í Hugvekjusálmum  síra  Sigurðar  Jónssonar 
(Hólum  1761.  bls.  433)  stendur  meðal  annars  um  kölska:  »í  munninn 
leggur  lýgi  hann.  ljóta  hngsun  í hjartans  rann,  sérhvern  lim  manns  til 
syndar  dró,  sauruga  drauma  opt  tilbjó,  alla  staði  hann  óttast  þarf, 
óþreyttur  fremur  svika  starf.« 


Digitized  by  Google 


25 


Sumir  komast  svo  langt  i illsku  og  örvæntingu,  að  þeir  gefast 
kölska  og  rita  sáttmálann  með  blóði  sínu,  þeir  vilja  njóta 
jarðnesks  munaðar,  er  Lucifer  getur  veitt  þéim,  en  hirða 
minna  um  afdrif  sálarinnar.  f*essir  menn  verða  mennskir 
djöflar  og  fá  hjá  föður  sínum  djöflinum  leynileg  töfralyf  til 
þess  að  auka  riki  hans  og  gjöra  guðsbörnum  skaða:  þannig 
myndast  galdrar,  hin  skaðlegasta  eiturspeki.  sem  kirkjan  af 
alefli  verður  að  útrýma,  þvi  annars  mundi  Lucifer  ná  öllu 
mannkyninu  á sitt  vald.  Til  er  önnur  hulin  speki,  sem  guð 
gefur  kirkjunni  til  verndar,  hún  kennir  yfirráð  yfir  náttúrunni 
með  aðstoð  góðra  engla,  og  er  sú  speki  kölluð  hin  hvíta 
speki  eða  hvítu  rúnir  (magia  candida)  til  aðgreiningar  frá 
hiuni  svörtu  speki  eða  römmu  rúnum  (magia  diabolica),  hana 
kennir  kölski  vinum  sínum  og  iætur  púka  sína  framkvæma. 
Loks  er  mælir  syndanna  fullur,  mannkynið  orðið  svo  spillt, 
að  engin  viðreisnar  von  er  lengur,  þá  kemur  Antikristur, 
heimsendir  og  hinn  síðasti  dómur;  jörð  og  himnar  hverfa, 
ekkert  verður  eptir  nema  Ijóshimininn  og  helvíti;  á himnum 
munu  útvaldir  gleðjast  etlfflega  og  hafa  þó  fyrir  augum  eilifar 
kvalir  og  tannagnistran  fordæmdra  í helvíti.1  Menn  verða, 
er  þeir  athuga  trúarlif  og  bókmenntir  17.  aldar,  að  hafa  í 
huga,  að  á þessari  heimsskoðun  og  þessari  trú  er  allt  félags- 
lífið  bvggt. 

Afl  það,  sem  kennimönnum  var  gefið  til  þess  að  reka 
burt  illa  anda.  kemur  fram  á ýmsan  hátt,  kirkjan  gat  með 
særingum,  bannfæringum,  hringingum,  krossmörkum  og  mörg- 
um  dularfullum  athöfnum*  hrakið  kölska  og  ára  hans;  þekk- 
ingin  á náttúrunni  gegnum  sjóngler  kirkjunnar,  og  þær  töfra- 
athafnir  er  klerkar  framkvæma  i góðum  tilgangi  eru  sérstök 


')  í aðalatriðum  hefi  eg  farið  eptir:  J.  Enncmoter:  Geschichte  der 
Magie.  Leipzig  1844.  og  F.  Bydberg:  Medettidens  magi.  Stkh.  1866. 

’)  Enn  þá  eymir  eptir  af  sumu  þessu.  þegar  menn  leggjast  niður 
að  læk  til  þess  að  drekka,  krossa  þeir  sig.  svo  ekki  fari  ofan  í þá  brunn- 
klukkur  eða  eiturormar.  í Guðmundarsögu  er  gelið  um  smalamann, 
sem  » fleygir  sér  niðr  at  læk  ok  drekkr  þegar  ósigndr  sem  eitt  kvik- 
vendi«,  enda  fór  þá  ógurlegur  eiturormur  niður  i hann.  Biskupasögur 
II.  bls.  87. 


Digitized  by  Google 


26 


fræðigrein,  hvítu  rúnir,  sem  fyrr  var  getið;  stundum  er  sú 
fræðigrein  i bókum  kölluð  náttúrieg  töfralist  og  er  þó  engu 
hjátrúar  minni  en  hin  eiginlega  galdrafræði.  Þau  hindurvitni, 
er  kirkjan  hafði  Iögleitt  og  sett  í sitt  fræðikerfi,  voru  gagnleg 
og  nauðsynleg  varnarmeðul  gegn  illum  öndum,  en  forn 
hindurvitni,  alþýðunnar  töfralyf,  særingar  og  annað  þvflikt. 
voru  kölluð  háskalegar  og  djöfullegar  römmu  rúnir,  og  öllum 
þeim  á bál  kastað,  sem  fengust  við  slikt;  hvílu  rúnir  og 
römmu  rúnir  eru  þó  i flestu  nauðalíkar.  Klerkum  var  mein- 
illa  við  það,  ef  leikmenn  höfðu  um  hönd  særingar  gegn  illum 
öndum,  þvf  þar  var  gripið  fram  fyrir  höndurnar  á kirkjunni: 
þess  vegna  er  síra  Guðmundi  Einarssyni  svo  illa  við  Fjanda- 
fælu  Jóns  lærða  og  reynir  hann  með  miklum  hártogunum  að 
sanna,  að  Jón  sé  á djöfulsins  valdi  og  leiksoppur  hans,  þó 
Jón  þykist  reka  burt  illa  anda  með  særingum,  þá  gagni  það 
ekkert,  kölski  hopar  bara  undan  snöggvast  að  gamni  sinu. 

Islenzkir  klerkar  skrifuðu  á 17.  öld  mörg  rit  um  anda 
og  ára,  álfa  og  púka;  allt  þetta  hyski  gekk  þá  Ijósum  logum 
og  datt  engum  í hug  að  ef'ast  um  tilveru  illra  anda.  Lífs- 
skoðun  miðaldanna  kemur  þó  á íslandi  hvergi  eins  vel  t'ram 
og  i jafn  svörtum  sérvizkuhjúpi,  eins  og  hjá  sira  Jóni  Daða- 
syni.  Þess  hefir  fyrr  verið  getið,  aö  Sigurður  skólameistari 
Stefánsson  ritaði  um  álfa,  anda,  drauga  og  svipi;  og  Gísli 
Vigfússon.  sem  var  skólameistari  á Hólum  1663 —1667,  skrifaði 
og  latneska  ritgjörð  um  anda  og  drauga,  er  opt  sæjust  á ís- 
landi.1  í’orsteinn  Bjarnarson  prestur  á Útskálum,  er  var  lík- 
þrár*  og  dó  prestlaus  á Setbergi  1675,  var  mjög  sérvitur, 
hann  hefir  samið  rit  i latneskum  Ijóðum  um  upphaf  hlutanna, 
um  álfa,  skyggna  menn  og  ýmislegt  fleira.*  Síra  Einar  Guð- 


')  De  geniis  et  spectris  haud  raro  in  Islandia  sese  offerentibus. 
Jón  Ólafsson  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  bls.  124;  ritgjörðar  þessarar  mun  síðar 
getið,  þar  sem  talað  er  um  íslandslýsingu  P.  Resens. 

’)  Árbækur  Espólíns  VII.  bls.  24 — 26. 

’)  Ritið  heitir  Noctes  Setbergenses  A.  M.  nr.  703-4°;  20  blöð  þétt- 
skrifuðí4°;  efni  ritsins  er:  1°  De  principiis  rerum  eorumque  elementis 
et  rebus  quibusdam  inde  elementatis;  2°  De  geniis  qui  Alfi  vulgo 
dicuntur:  3’  De  hominibus  lynceis.  4°  Cronologia  naturalis  mundi. 


Digitized  by  Google 


27 


mundsson  á Stað  á Reykjanesi  skrifaði  um  álfa  og  bergbúa' 
o.  s.  frv.  Auk  þess  rituðu  þeir  Páll  Björnsson  í Selárdal  og 
Jón  Daðason  um  álfa.  anda  og  annað  þvíiikt  og  mun  þeirra 
síðar  getið.  Ymsir  leikmenn  skráðu  og  nokkuð  um  slika  hluti, 
einkum  þó  Jón  Guðmundsson  lærði  og  margir  ortu  Fjanda- 
fælur;  alþvðu  var  þá  bráðnauðsvnlegt  ,að  fá  vernd  gegn  árum, 
öndum  og  draugum,  sem  enginn  haföi  frið  fvrir;  einkum  voru 
draugar  og  apturgöngur  áfjáðar  og  var  þá  helzt  að  leita  til 
þeirra,  sem  margfróðir  voru  og  skáldmæltir,  því  íslenzk 
alþýða  hefir  jafnan  haft  mikið  álit  á afli  skáldskaparins  og 
trúað  á kraptaskáld.  Jón  Guðmundsson  orti  fyrstur  Fjanda- 
fælu,  en  úr  því  fjölgar  særingarkvæðum  mjög.  Af  þeim  sem 
ortu  Fjandafælur  má  helzt  nefna  Gisla  Jónsson  í Melrakkadal 
(f  1670),  hann  þótti  margfróður  og  heppnaðist  vel  að  koma 
fyrir  sendingum  og  draugum;  Þorkell  Guðmundsson  á Stóru- 
borg  var  veikur  af  ásóknum  og  var  Gísli  fenginn  til  að  lækna 
hann,  þá  orti  hann  Fjandafælu,  en  Jón  Grunnvikingur  segir: 
»hafa  margir  fyrir  satt,  að  Gísli  sjálfur  olli  upptökum  og 
öllum  hans  veikindum,  lét  svía  stundum,  en  hélt  við  lil  að 
ávinna  sér  peninga*.  »Gisli  bar  ávallt  með  sér  mikið  skin 
guðhræðslunnar  og  var  opt  sóttur  til  að  hjálpa  mönnum, 
tók  fé  fyrir  og  varð  vellauðugur,  en  allt  hvarf  og  eyddist  við 
hans  dauða,  svo  börnin  urðu  húsgangsmenn«.! 

Hjátrú,  galdrar  og  hindurvitni  í ýmsu  formi  hafa  eins  á 
íslandi  sem  í öðrum  löndum  verið  til  frá  alda  öðli.  Eptir 
að  kristni  var  lögtekin  fóru  klerkar  smátt  og  smátt  að  telja 
ýmsar  leifar  hins  forna  átrúnaðar  með  skaðlegum  göldrum, 
heiðin  goð  urðu  að  djöflum  og  árum,  fornir  helgisiðir  að 
töfralistum.  í Jónsbók  eru  þeir  óhelgir  taldir,  er  fremja 
»forðæöu  ok  forneskjuskap  ok  spáfarir  allar  ok  útisetur  at 
vekja  tröll  upp  eða  fremja  heiðni«.  I lagaboði  um  sakeyri 
konungs  og  biskups  1281  er  sagt:  »ef  þat  verðr  kennt  korlum 
eðr  konum  at  þau  seiði  eða  magni  tröll  upp  at  riða  mönnum 

6°  De  revolutione  et  concursu  seculorum  observatis  1672.  6°  Computus 
solstitialis  1671. 

■)  Árb.  Esp.  VI.,  bls.  76. 

')  Jón  ólafsson  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  bls.  122. 


Digitized  by  Google 


28 


eðr  búfé,  þá  skal  flytja  út  á sjó  ok  sökkva  til  grun»a«.1  t*ar 
er  og  talað  um  að  vekja  upp  landvætti  í fossum  og  haugum, 
að  villa  svín  eða  mjólk  frá  mönnum  o.  s.  frv.  í skipan 
Arna  erkibiskups  Einarssonar  1346  stendur:  »geymið  yðir 
fyrir  rúnum,  galdrum  oc  gerningom,  lyfjom,  hindirviti  oc 
öllum  átrúnaði  þeim,  sem  heilog  kirkja  kennir  vðir  eigi  oc 
hennar  formenn  oc  þjónuslumenn,  hvár  sem  öðruviss  gerir, 
þá  er  hann  sem  villumaðir  i guðs  banne«*.  t*ó  kirkjan  i 
páfadómi  bannaði  ýmsa  hjátrú,  þá  var  þessu  banni  ekki  svo 
harðlega  framfvlgt,  enda  var  hjátrúin  fyrrum  á íslandi  lölu- 
vert  minni  en  siðar  varð  á 17.  öld  og  með  öðru  sniði. 

Á 17.  öld  kemur  hjátrúarbylgjan  að  utan  og  öll  innlend 
forneskja  ýfist  upp  um  leið.  Eins  og  svarti  dauði  læsti  sig  um 
alla  Evrópu  á 14.  öld,  eins  hljóp  hið  andlega  bráðafár, 
galdratrúin  og  galdrabrennurnar,  sem  eldur  í sinu  um  alla 
Norðurálfuna  á 16.  og  17.  öld.  Hjátrú  alþýðu  hefir  þá  i 
sjálfu  sér  hvorki  verið  meiri  né  minni  en  áður  var:  trúar- 
bragðadeilurnar  fyrir  og  um  siðaskiplin  hafa  liklega  komið 
mestu  galdraofsóknunum  á stað;  páfarnir  stofnuðu  rann- 
sóknarnefndir  í þeim  héruðum,  þar  sem  þeir  héldu  að  menn 
væru  veilir  i trúnni  og  bæði  trúvillumenn  og  galdrakonur 
voru  brenndar,  enda  var  þetta  i samræmi  við  kenningar 
kirkjunnar,  þegar  þeim  var  fvlgt  út  i vzlu  æsar.  Þegar 
Innocentius  VIII.  gaf  út  páfabulluna  5.  december  1484  (summis 
deriderantes  afTectibus)  kom  fyrst  verulegt  fjör  I galdrabrenn- 
urnar  á Þýzkalandi;  með  þessu  skjali  fengu  svartmúnkar 
tveir  Jacob  Sprenger  og  Heinrich  Instilor  leyfi  til  að  fremja 
hin  hryllilegustu  hryðjuverk  á Suðurþýzkalandi,  og  um  leið 
suðu  þeir  saman  bók  um  galdrabrot  (Galdrahamarinn,  malleus 
maleficarum),  er  kom  út  i Köln  1489.  Bók  þessi  er  talin 
eitt  hið  viðbjóðslegasta  rit,  sem  nokkurn  tíma  hefir  verið 
samið,  þar  er  galdrabrotunum  nákvæmlega  lýst  samkvæmt 
hugarburði  klerkanna  og  sýnt  fram  á,  hver  nauðsyn  sé  að 

')  Dipl.  Uland.  II.  bls.  223 — 24.  Sbr.  skriptaboð  Jóns  biskups 
Halldórssonar  1326  s.  st.  II.  bls.  699  og  skipan  Páls  erkibiskups  1342 
s.  st.  II.  bls.  763. 

’)  Dipl,  Island  II.  bls.  843. 


Digitized  by  Google 


29 


eyða  galdramönnum  með  báli  og  brandi;  bókin  er  eintóm 
hjátrú,  útursnúningar  og  hártoganir,  vitfirring  bvggð  á heims- 
skoðun  miðaldanna  og  tíðarandanum,  allt  er  talið  óskeikanlegt 
og  rétt,  sem  svartmúnkasálirnar  hafa  ungað  út;  þar  er  þegar 
í byrjun  sleginn  varnagli  og  sagt,  að  mest  sé  villan  að  trúa 
ekki  göldrum  (hæresis  est  maxima  opera  maleficarum  non 
credere).  Þessi  bók  varð  nokkurskonar  gaidrabrennubiblia 
og  kenningar  hennar  komust  allt  út  til  fslands  og  fluttu  all- 
staðar  með  sér  böl  og  hörmungar.  Galdraofsóknirnar  urðu 
brátt  almennar  um  alla  Evrópu  og  vitfirringin  óx  eins  og 
næmur  sjúkdómur,  eptir  þvi  sem  hún  breiddist  út.  Þetta 
bráðafár  greip  alveg  eins  Lútherstrúarmenn  eins  og  páfatrúar- 
menn,  hugsunarhátlur  þeirra  var  í þessu  efni  hinn  sami; 
Lúther  trúði  eins  og  aðrir  á djöfla,  ára,  galdra  og  þesskonar, 
sést  það  bæði  á >Borðræðum«  hans  og  öðrum  ritum.  Anda 
og  áratrúin  var  sett  í visindalegt  fræðikerfi  og  um  það 
skrifaðar  margar  bækur,1  hver  sá  var  brenndur,  sem  einhver 
galdragrunur  lék  á;  það  var  mjög  hættulegt  að  flækjast  inn  í 
þesskonar  mál,  fæstir  voru  sýknaðir,  því  þar  var  ekki  dæmt 
eptir  réttum  rökum,  heldur  aðeins  eptir  hugarburði  hálfvit- 
lausra  manna  og  optast  voru  hinir  ákærðu  með  viðbjóðslegri 
grimmd  pindir  til  þess  að  Ijúga  upp  á sig  allskonar  óðáða- 
verkum.  Alþýðan  varð  bandóð  af  hræðslu,  svo  menn  imvnd- 
uðu  sér,  að  þeir  sjálfir  stæðu  i sainbandi  við  kölska,  héldu 
aö  öll  óhöpp  kæmu  af  göldrum  og  gjörningum  og  árarnir 
sætu  allstaðar  um  sig.  Stundum  munu  vondar  hvatir  hafa 
valdið  þvi,  að  menn  voru  kærðir  fyrir  galdra,  en  optast 
munu  klerkarnir  af  eintómri  vandlætingasemi  hafa  rekizt  í 
þessum  galdramálum;  það  var  þeirra  fyllsta  og  fúlasta  sann- 
færing,  að  það  væri  hin  mesta  landhreinsun  að  koma  sem 


’)  Af  bókum  útlendum  um  anda  og  galdra.  sem  bér  í Reykjavik 
eru  tit  á bókasöfnum.  má  helzt  nefna  C.  Peucerus:  Commentarius  de 
præcipuis  generibus  divinationum.  Vitebergæ  1576-8vo.  og  De  spectris 
et  apparitionibus  spirituum,  libri  II.  Islebiæ  1597-4°  (478  bls),  er  sú 
bók  full  af  skemmtilegum  drauga,  galdra  og  tðfrasögum  og  >íslenzkra 
drauga<  getið  á bls.  3S)  (tekið  úr  Olaus  Magnus). 


Digitized  by  Google 


30 


flestum  galdrabelgjum  fyrir  kattarnef  og  hið  mesta  guðs- 
þakkaverk- 

Fyrrum  skiptu  ylirvöld  og  klerkar  á íslandi  sér  litið  af 
kellingabókum,  kreddum  og  kukli  alþýðu,  en  með  hinum 
útlenda  fróðleik,  er  streymir  inn  í landiö  á 17.  öld,  fylgir 
ógurlegur  trúarofsi  og  hjátrúarringl,  og  eru  þeir  margir  trúað- 
astir  á bábyljur,  sem  lærðastir  eru;  í þá  daga  voru  galdra- 
brennur  algengar  um  alla  Norðurálfu  og  var  eðlilegt  að 
brennutlzkan  flyttist  hingað  sem  í önnur  lönd.  Prédikanir 
prestanna  voru  þá  helzta  andlega  fæðan.  er  almenningur  fékk, 
og  nú  var  varla  prédikað  um  annað  en  trúarvillu,  galdra  og 
ofsóknir  andskotans;  hafði  þetta  sem  eðlilegt  var  mikil  áhrif 
einkum  á kvennfólk  með  veikluðu  taugakerfi,  þess  er  opt 
getið,  að  konur  féllu  í ómegin  í kirkjunum,  fengu  flog  eða 
krampa  o.  s.  frv.,  er  þær  heyrðu  útmálanir  klerkanna  á 
helvíti,  kvölunum  og  veiðibrellum  kölska.  Mest  gekk  þó  á í 
Trékyllisvik  áStröndum  1054,  þar  komu  þau  býsn  yfir  konur 
safnaðarins  með  óhljóðum,  mási  og  froðufalli,  að  við  hverja 
messu  voru  bornar  út  4.  5,  10,  12  og  jafnvel  fleiri.  Lét 
f’orleifur  Kortsson  lögmaður  strax  taka  þrjá  galdramenn 
I’órð,  Egil  og  Grim,  sem  menn  héldu  að  væri  valdir  að 
þessu,  og  brenna  þá,  og  þótti  það  hinn  mesti  skörungs- 
skapur.1 

fó  hvötin  til  galdraofsóknanna  kæmi  frá  útlöndum,  þá 
voru  galdrakærur  þær,  sem  leiddu  til  galdrarefsinga  optast 
byggðar  á þjóðlegum  grundvelli:  alþýðu  hjátrúin  hefir  íslenzkan 
blæ.  sem  kemur  fram  í galdramálunum.  Hér  vrði  oflangt  að 
fara  út  í það  mál,  en  það  má  aðeins  benda  á það,  að  hér 
eru  nærri  eingöngu  brenndir  galdramenn,  í útlöndum  mest 
galdrakonur;  ytra  er  kvennfólki  í flestum  galdramálum  borið 
á brýn  allskonar  ólifnaður  og  samkomur  við  djöfla  og  púka, 
gandreiðir  og  annað  þvilfkt,  en  hér  er  slíks  aldrei  getið.  Á 
íslandi  eru  menn  langoptast  ofsóttir  fyrir  gjörningaveiki  á 
mönnum  og  skepnum,  stundum  fyrir  rúnir  og  ristingar,  send- 
ingar  og  uppvakninga  mjög  opt;  er  það  kvennfólkið,  sem 

’)  Arb.  Esp.  VI.  bls.  161.  Fitjaannáll,  hdrs.  J.  S.  238-4°. 


Digitized  by  Google 


31 


verður  fyrir  galdraofsóknum  og  bera  konur  opt  galdra  upp  á 
aðra,  en  sjaldnar  var  konum  borið  á brýn,  að  þær  væru 
valdar  að  þesskonar  illgjörðum.  Öll  taugaveiklun  og  ama- 
semi  (hysteri)  er  því  nær  undantekningarlaust  kennt  göldrum 
og  eins  slys  og  óhöpp,  er  fyrir  koma,  skiptapar  verða  af 
gjörningaveðrum  o.  s.  frv. 

A árunum  1G25  til  1690  stóð  galdrabrennuöldin  á ís- 
landi,  og  á þeim  tima  voru,  eptir  því  sem  eg  hefi  komizt 
næst,  brenndir  á alþingi  og  heima  í héraði  22  galdramenn, 
en  aðeins  ein  galdrakona,  fjölda  margir  voru  hýddir,  en 
sumum  björguðu  tylftareiður.  5*0  galdrabrennurnar  hér  á 
landi  væru  hroðalegar,  þá  má  þó  segja  það  íslendingum  til 
lofs,  að  þeir  brenndu  færra  en  sumar  aðrar  þjóðir  og  hættu 
fyrr.  Hér  á ekki  við  að  segja  nákvæmlega  frá  galdrabrenn- 
unum,  vér  skulum  aðeins  benda  á nokkur  atriði.  Hinn 
fyrsti,  sem  brenndur  var  á íslandi  fyrir  galdra,  hét  Jón 
Kögnvaldsson  bróðir  Þorvaldar  á Sauðanesi,  sem  talinn  var 
kraptaskáld,  Jón  átti  að  hafa  vakið  upp  draug,  er  sótti  að 
dreng  á Urðum  1 Svarfaðardal  og  drap  þar  hesta  og  gerði 
fleiri  glettingar,  hann  bar  á móti,  en  hjá  honum  fundust 
rúnablöð  og  lét  Magnús  sýslumaður  Björnsson  á Múnkaþverá, 
er  siðar  varð  lögmaður,  taka  hann  og  brenna  1 625. 1 Svo 
varð  hlé  á brennunum  þangað  til  um  miðja  öldina,  þá  tóku 
menn  á Vestfjörðum  til  óspiltra  mála,  landsins  lærðasti  guð- 
fræóingur  og  einsýnn  skraddarasveinn,  sem  þá  var  lögmaður, 
hömuðust  í sameiningu  um  Vestfiröi.  Trúarofsi  Páls  prófasts 
i Selárdal  og  Þorleifs  Kortssonar  lögmanns  gekk  næst  vit- 
firringu.  allstaðar  sáu  þeir  galdra  og  gjörninga  og  létu  strax 
brenna  hina  grutiuðu  heima  í héraði,  til  þess  sem  fyrst  tæki 
fyrir  illgjörðir  þeirra,  en  alþingi  staðfesti  gjörðir  þeirra  orða- 
laust  og  lofaöi  þá  fyrir  dugnaðinn.  Tíðræddast  hefir  verið 
um  þau  galdramál,  er  spruttu  af  veikleika  Helgu  Halldórs- 
dóttur  konu  sfra  Páls,  á hana  sótti  taugaveiklun  mikil,  ama- 
semi  og  geðveiki,  héldu  menn  veikindi  þessi  kæmu  af  fjöl- 

‘)  Árb.  Esp.  VI.  bls.  27—28.  í kvæðinu  »æfiraun«  barmar  þor- 
valdur  Rögnvaldsson  sér  meðal  annars  yfir  því,  að  bróðir  sinn  liali  verið 
brenndur  saklaus  fyrir  galdra.  Lbs.  165-8vo.  bls.  60. 


Digitized  by  Google 


32 


kyngisofsóknum  og  flýði  hún  bæinn  með  allmörgu  heimafólki, 
var  beðið  fyrir  henni  i öllum  kirkjum  vestra  og  létti  þá  af 
um  stund.  Jóni  Leifssyni  dreng  úr  Arnarfjarðardölum  var 
kennt  um  að  hann  hefði  valdið  veikleika  þessum,  hann  með- 
gekk  einhverja  galdraóknytti  og  sagði  að  Erlendur  nokkur 
Eyjólfsson  hefði  kennt  sér,  voru  þeir  siðan  báðir  brenndir 
þar  vestra,  fyrir  þing  1669.  Alkunnugt  er  bréf  það,  er  Páll  i 
Selárdal  skrifaði  lögmönnum  viðvikjandi  þessu  galdramáli,1 
það  lýsir  mikilli  galdratrú,  hræðslu  og  heipt  og  hefir  séra 
Páll  með  trúarofsa  sínum  og  trúgirni  gert  sér  ævarandi 
minnkun.  Ekki  létti  veikleika  Helgu  Halldórsdóltur  fyrir 
þetta  og  varð  geðveiki  hennar  enn  þá  þrem  mönnum  að 
bana,  1675  var  Magnús  Bjarnason,  eptir  dómi  f*orleifs  Korts- 
sonar,  brenndur  i héraði,  hann  átti  lika  að  vera  valdur  að 
veikleika  Helgu;  1678  voru  einnig  brennd  tvö  norðlenzk 
mæðgin  i Barðastrandarsýslu.  Puríður  og  hennar  son  Jón 
Þórðarson  »valdandi  veikleika  í Selárdal«.s 

Þó  allir  þessir  galdramenn  væru  brenndir  hér  á landi. 
þá  var  það  eiginlega  gagnstætt  íslenzkum  Iögum,  hin  danska 
tilskipun  um  galdrabrennur  12.  oktober  1617  var  aldrei  lög- 
leidd  á íslandi  og  þö  dæmdu  menn  eptir  henni.3  Seinasti 

Árb.  Esp.  VII.  bls.  66—67.  Magnús  Stephensen:  Island  i det 
18.  Aarh.  bls.  247—60.  Annað  bréf  frá  síra  Páli  til  s^slumanna  í 
Barðastrandarsýslu  er  í hdrs.  M.  Slephensens  B.  U.  H.  nr.  23.  blað  44; 
þar  talar  hann  um  þá  vondu  tið  »á  hvorri  öll  æra  og  dyggð  sj'nist  um 
koll  muni  steypasW  og  áminnir  sVslumenn  um  að  gæta  skyldu  siunar 
gagnvart  guðleysi  og  árásum  djöfulsins.  Helga  Halldórsdóttir  var  fædd 
1620  og  hefir  því  verið  4!'  ára,  er  Jón  Leifsson  var  brenndur,  veikleiki 
hennar  er  því  varla  mjög  óeðlilegur. 

’)  Annálar  Magnúsar  Magnússonar,  Lbs.  nr.  39.  fol.  bls.  106,  128. 

’)  í Nýjum  félagsritum  XVI.  1866,  bls.  46  segir  Jón  Sigurðsson,  að 
Holgeir  Rosenkranz  Börresen  hafi  með  ofurvaldi  komið  yfirréttinum  á 
Íslandi  til  að  fara  eptir  tilskipun  12.  oktober  1617  i galdramálum. 
þetta  getur  naumlega  verið  rélt.  þegar  Jón  lærði  var  dæmdur  á 
Bessastöðum  1.  ágúst  1631.  þá  vitna  dómsmennirnir  til  hins  danska 
lagaboðs.  til  ritningarinnar  og  Jónsbókar,  Ölafur  umboðsmaður  Péturs- 
son  beiddist  dómsins.  en  Holgeir  Hosenkranz  var  ekkert  við  hann  rið- 
inn.  Árið  1637  samþykkja  lærðir  og  leikir  þennan  dóm  á alþingi  og 
segja.  að  um  það  mál  hafi  verið  »rétt  og  löglega  protederað*.  Jón  lærði 


Digitized  by  Google 


33 


brennudómur  var  uppkveðinn  á íslandi  1090  yfir  Klemens 
Bjarnasvni  úr  Strandasýslu,  hafði  hann  meðgengið  heitingar 
við  menn,  hann  hafði  notað  löfravers  yfir  fé  sínu  og  farið 
með  annan  hégóma.  Heidemann  skaut  máli  hans  lil  konungs 
og  var  Klemens  náðaður,  fékk  að  halda  lifi,  en  varð  útlægur'; 
upp  frá  þvi  var  ákveðið  að  litlátsdómum  í galdramálum  skyldi 
skotið  til  konungs.  Þá  tók  af  allar  galdrabrennur,  en  margar 
voru  sem  fyrr  hýddar  stórhýðingar  fyrir  galdra  meðferð  og 
héldust  slíkar  refsingar  þangað  til  1741} ; tilskipun  um  heim- 
ilisaga  3.  júni  þ.  á.  ákveður  aðeins  áminningar  prests  og 
kirkjuaga  fyrir  slik  brot.  »Skule  nokkur  finnast  við  útróður 
eða  annars  slaðar  að  hafa  brúkað  so  kallaðar  runer  og  rist- 
ingar,  eða  aðra  óchristelege  hjátrú,  eður  hrósa  sier  þaraf,  þá 
setiest  hann  til  rietta  þar  fyrer  af  prestenuin,  hvör  af  guds 
orde  skal  yferbevísa  hönum  andstygd  þeirrar  syndar,  og  vilje 
hann  enn  þá  ecki  láta  af  henne,  þá  skal  hann  álítast  þar 
fyrer  med  kirkiunnar  disciplin,  öðrum  eins  sinnudum  til  epter- 
dæmes«.* 


hafði  kvartað  i Kmhöfn  yfir  þvi,  að  á sér  hefði  verið  framin  lögleysa  og 
konungur  hafði  skipað  nýja  rannsökn.  Islendingar  voru  löngu  áður 
farnir  að  skoða  þessa  tilskipun  gildandi  hér  á landi.  [>egar  Magnús 
Bjömsson  lögmaður  lét  brenna  Jón  Rögnvaldsson  1626.  helir  hann  ef- 
laust  farið  eptir  þessari  tilskipun.  þvi  enga  heimild  hafði  haun  til 
brennunnar  eptir  íslenzkum  Iðgum.  Séra  Guðmundur  Einarsson  þýðir 
1627  iagaboð  þolta  i liti  sínu  >Litil  hugrás<  og  ávitar  svslumenu 
fyrir  ódugnað  að  þeir  framfylgi  því  ekki;  Ara  Magnússyni  dettur  heldur 
ekki  í hug  að  vefengja.  að  lagaboð  þetta  sé  gildandi  á Islandi.  enginn 
mótmælir  þvi  og  þó  var  það  aldrei  löglega  birt,  sem  önnur  lög.  |>að 
má  því  alls  ekki  kenna  Holgeir  Rósenkranz  um  galdrabrennur  hér  á 
landi,  íslendingar  sjálfir  voru  í því  efni  æstari  en  Danir,  sem  létu 
galdramálin  hlutlaus.  unz  Kristofer  Heidemann  aftók  galdrabrennur 
16‘.*0. 

’)  ifagnúa  Ketilsson:  Forordninger  og  aabne  Breve  III.  bls.  260 — 
61.  Safn  til  sögu  íslands  II.  bls.  766 — 761.  Arb.  Esp.  VIII.  bls.  27,  31. 

*)  Tilskipan  umm  húsagann  á Islande.  Hólum  1749-4°.  Sbr.  Lovsi. 
f.  Isl.  II.  617.  Pétur  Pétursson:  Hist  eccles.  Isl.  bls  Í0.  Sveinn  Páls- 
son  getur  þess  (Journal  II.  131;  Hdrs.  Bmf.),  að  fyrir  austan  túnið  á 
|>ingvöl!um  sé  grasí  vaxin  gjá.  er  galdramenn  voru  brenndir  í;  Sveinn 
sá  1793  ösku  i gjárbotninum.  liafði  þar  myndazt  rifa  við  jarðskjálftann 

3 


Digitized  by  Google 


34 


Galdraofsóknirnar  og  galdrabrennurnar  leiddu  af  sér  alls- 
konar  óstand  og  siðaspillingu,  inannhatur,  róg,  álygar  og  il!- 
kvitni.  Af  djöílatrúnni  og  vítisprédikununum  ringlaðist  hin 
litla  skynsemi,  sem  alþýða  hafði;  framan  af  er  auðséð  að  al- 
þýða  hefir  lagt  minni  trúnað  á slíkl,  en  klerkar  vildu.  þeir 
kvarta  jafnvel  undan  þvi.  að  alþýöa  telji  kukl  og  særingar 
meinlausar  og  þýðingarlausar  brellur;  það  eru  einmitt  lærðu 
mennirnir,  sem  samkvæmt  útlendri  tizku  halda  sliku  mest  á 
lopt.  f’egar  fer  að  I(ða  á öldina  er  hjátrúin  orðin  ramm- 
ari;  tilgangur  prestanna  aö  auka  guðsriki  og  reka  burt  djöfla 
náðist  ekki,  þvert  á mót  leiddi  af  öllum  þessum  trviarofsa 
einmilt  mesta  trúarringl,  það  er  eins  og  harðindi,  verzlun- 
arófrelsi  og  djöflatrú  hjálpist  að  til  að  rugla  menn  og  fylla 
þá  örvæutingar;  sumir  komast  auðsjáanlega  að  þeirri  niður- 
stöðu  að  kölski  sé  voldugri  en  guð,  að  minnsta  kosti  sé  hann 
þessa  heims  herra  og  það  borgi  sig  bezt  hér  á jörðu  að  leita 
til  haris.  Öðruvísi  er  varla  hægt  að  skilja  þær  guölastanir, 
umsnúning  guðsorða  og  helgisiða,  sem  opt  koma  fyrir  á þeim 
timum.  1682  var  Sigurður  Jónsson  lir  Þingeyjarþingi  hýddur 
stórhýðingu  fyrir  guðsorða  vanvirðu  og  saeramentanna1 ; 1683 
lét  Magnús  lögmaður  Jónsson  taka  fastan  Bjarna  Arnason  á 
Tindum  i Króksfirði  » fyrir  óheyrilegt  skrif,  er  hann  hafði 
skrifað  upp  á heilaga  þrenningu*  og  kastað  inn  i Garpsdals- 
kirkju;  var  hann  fluttur  til  alþingis  og  höggnir  af  honum  3 
fingur  á hægri  hendi  og  dæmd  12  vandarhögg  á hverju  ári 
meðan  lifði.2  1685  var  Halldór  Finnbogason  úr  Borgarfirði 
brenndur  á alþingi,  hann  hafði  snúið  faðir  vor,  skriptagangi 
og  sálmi  um  pinu  Krists  upp  á kölska,  hann  meðgekk  og  aó 

liafa  gert  sáttmála  við  kölska  i draumi  og  heitið  að  ganga 

aptur.*  Gissur  Brandsson  í Palreksfirði  1692  var  flengdur  næst 

1789.  Til  þ^ss  að  brenna  hvern  sakamann  þurfli  20  gilda  hrishesla 
og  voru  erfingjar  hins  hrennda  skyldugir  lil  þess  að  borga  þá.  Sveinn 
Pálsson  gelur  þess,  að  Arni  Magnússon  hafi  auk  annara  mjög  sluðlaö 
að  þvi,  að  galdrainal  féllu  niður. 

')  Árb.  Esp.  VII  bls.  10M.  Svarfdæla  annáll.  Lbs.  158 — 40.  bls.  4 1. 

')  Arb.  Esp.  VII.  bls.  111.  Ann.  Magn.  Magnússonar,  Lbs.  89.  fol. 

bls.  162,  158. 

’)  Árb.  Esp.  VIII.  bls.  10.  Lögþingisbókin  1685.  nr.  1. 


Digitized  by  Google 


35 


lifi  fyrir  þaö,  að  hann  bað  djöfulinn  að  hjálpa  sér,  auk  þess 
var  hann  dæmdur  lil  stórhýðingar  i héraði  og  að  slá  sjálfan 
sig  þrjú  stór  högg  á munninn.1 

Hjátrúarsturlun  þessi  er  á 17.  öld  svo  alinenn  að  furðu 
gegnir  og  varla  er  nokkur  heldri  maður  lærður  eða  leikur 
ulveg  laus  við  galdratrú,  að  minnsta  kosti  af  þeim,  sem  upp 
höfðu  alizt  fvrri  hlut  aldarinnar.  Danir  þeir,  setn  hingað 
komu,  voru  ekki  betri.  Skipstjóri  á kaupfari  á Straumfirði 
Thor  Brunnersen  kærði  Jón  sýslumann  Vigfússon  skriflega 
fyrir  það,  að  hann  hefði  ráðizt  á sig  og  stýrimann  sinn  með 
höggum  og  slögum  og  heitazt  um  að  skipstjóri  skyldi  eigi 
komast  heill  heim  til  sin;  krefst  hann  þess,  að  sér  sé  sett 
nægilegt  veð  fyrir  skipinu  eða  harm  verói  nð  setja  það  upp; 
þó  varð  eigi  af  þvi,  skipið  sigldi  á slað,  en  brotnaði  við  Land- 
eyjar,  varð  Jón  Vigfússon  að  vinna  eið  að  því,  að  það 
hefði  eigi  orðið  af  hans  völdum.*  16S4  andaðist  barn  Heide- 
manns  landfógeta  á Bessastöðum  fljótlega  um  nótt  og  i þvi 
bili  slokknuðu  öll  ljós  og  eldur  á Bessastöðum,  þó  varð  hann 
um  síðir  kveyktur  meö  tinnulás  á byssu,  en  af  þessum  at- 
burði  urðu  þau  hjóu  svo  skelkuó,  að  þau  strax  rióu  vestur 
lil  Magnúsar  lögmanns  Jónssonar  og  var  talað  um,  að  þau 
næsta  vor  mundu  sigla  úr  landi  alfarin;  þó  varð  ei  af  því.8) 
Til  er  enn  þá  rit,  sem  sýnir  ágætlega  hvernig  hin  andlega 
veiki  hefir  gagntekið  þjóðina  um  miðja  17.  öld,  það  er  *pisl- 
arsaga*  Jóns  Magnússonar  prests  á Eyri  við  Skutulsfjörð,  og 
setjum  vér  hér  ágrip  af  henni. 

Svo  bar  til  um  veturinn  1655,  að  Jón  prestur  Magnús- 
son  á Eyri  1 Skutulsfirði,  sein  kallaður  var  >þumlungur<,  tók 
veikieika  undarlegan  og  rænuleysi  og  var  það  kennt  göldrum 
feðga  tveggja,  er  hélu  Jónar  á Kirkjubóli,  þóltist  prestur  verða 
fyrir  sifelldum  ásóknum  allan  veturinn  og  eins  heimafólk 
hans;  voru  foðgar  þessir  brenndir  á sumardaginn  fyrsta  16564, 

')  Svarfdaúa  annáll.  Lbs.  158-4°.  bls.  144. 

’)  Árb  Esp.  VII.  bls.  6l. 

’)  Annálar  Magnúsar  Magnússonar,  Lbs.  33.  fol.  bls.  100. 

*)  Annálar  Magnúsar  Magnússonar.  Lbs.  nr.  39.  fol.  Annálar 
Pátnrs  Einarssonar  á Ballará,  J.  S.  nr.  235-4°. 

3* 


Digitized  by  Google 


36 


en  ekki  batnaði  presti  fyrir  það,  kenndi  hann  þá  Þuríði  Jóns- 
dóttur,  systur  Jóns  hins  yngra,  um  áframhald  ofsóknanna  og 
vildi  láta  brenna  hana  lika,  en  fékk  því  ekki  framkomið;  þótti 
presti  þetta  mjög  illa  farið  og  kenndi  ódugnaði  yfirvalda  um 
það  að  stúlkunni  var  hlíft,  hefir  prestur  sfðan  ritað  stóra  bók 
um  ofsóknir  þær,  er  hann  varð  fyrir,  og  er  bók  þessi  eitt  hið 
merkilegasta  heimildarrit  um  galdratrúna,  hræðsluna,  heimsk- 
una  og  sinnuleysið  á 17.  öld,  og  sýnir  bert,  hvernig  taugakerfi 
manna  er  orðið  veiklað  af  hjátrú  og  djöflahræðslu,  svo  sýk- 
ing  þessi  grfpur  menn  eins  og  landfarsótt.  Það  er  auðséð 
á lýsingunni,  er  prestur  hefir  samið  um  ofsóknirnar,  að  hann 
hefir  sjálfur  verið  veikur  og  hálfbrjálaður,  en  svo  var  sótt- 
næmið  megnt,  að  heimafólkið  allt  varð  hálfbrjálað  lika;  til- 
finningar  þær,  sem  lýst  er,  bera  vott  um  mikla  taugaveiklun, 
»hysteri«  á háu  stigi 

Píslarsaga  Jóns  Magnússonar1  segir  nákvæmlega  frá  öllu 
er  gerðist  og  munum  vér  hér  setja  ágrip  af  hinu  helzta,  þvi 
af  því  fæst  ágæt  hugmynd  um  sálarástand  manna  á þeim 
timum.  Jón  yngri  þakkaði  presti  eitt  sinn  fyrir  messu  og 
tók  í hönd  honum,  presti  sveið  þá  i hendina  eins  og  hann 
væri  brenndur;  er  hann  néri  höndinni  við  kirkjubríkina  rén- 
aða  verkurinn,  en  upp  frá  þvi  hafði  prestur  þó  engan  frið, 
segir  hann  að  þeir  feðgar  liafi  sent  á sig  ótal  djöfla,  er  ásóttu 
hann  i vöku  og  svefni,  voru  sumir  árarnir  í músalíki,  sumir 
í katlalíki  eða  hunda.  Ekki  dugði  það  þó  prestur  þrumaði 
úr  stólnum  gegn  djöflaganginum,  ásóknirnar  urðu  þvi  verri 
sem  leið  á veturinn.  Segir  séra  Jón  svo  frá:  •í’vi  meira 

sem  djöflanna  árásir  jukust  og  auglýstust  bæði  utan  bæjar  og 
innan  og  i kirkjunni,  þvf  meir  fjölgaði  einnig  hópur  og  tal 


Summa  og  stult  frasögn,  út  af  |>eim  hræSelegu  plágum  og  pisl- 
um,  sem  yfer  mig  Jón  Magnússon,  sem  kallaður  hef  verið  til  þess  Hei- 
laga  Predikunar  Embættis  að  þjóna  þeirre  litlu  Sóknarkirkju  að  Eyre 
við  Skutulsfjörð,  geingner  eru  af  Trolldome  og  Djofulgange,  sem  þeir 
tveir  mínir  Sóknarmenn.  Jónar  Jónssyner  feðgar  búande  á Kirkjubóli, 
hafa  openberlega  á þiugi  meðgeingeð  og  eru  siðan  epter  þeirra  með- 
kienningu.  epler  xii  manna  dóine,  á bále  brender  eptir  landslögunum. 
Ny  kgl.  Samling  nr.  184’J-4°;  þétt  skrifaðar  323  blaðsiður. 


Digitized  by  Google 


37 


djöflanna  og  þeirra  myndir,  svo  þar  sem  meó  fyrstunni  sást 
einn  djöfull  með  hundsliki,  þar  fjölgaði  svo  þeirra  mergð,  aö 
þó  sinn  sæist  i hverjum  stað  og  hyrningu,  þar  sem  skuggan 
og  dimmuna  bar  á i baðstofunni,  þá  var  og  líka  í göngun- 
um  og  skálunum  ótöluleg  mergð  þeirra  djöfla  með  ýmisleg- 
um  myndum  og  Hkingum,  svo  að  bærinn  og  hvert  hús  var 
fullt  af  þeim,  svo  sem  þeir  skyggnu  frá  sögðu,  svo  að  þeir 
óskyggnu  gengu  að  hinna  sjónum  líkavel  igegnum  þær  djöfla- 
myndir,  þegar  þær  voru  svo  þykkt  til  sarnans*.  Um  veturinn 
sáust  þá  lika  »bleikar  flugur  svo  sem  fiðrildi,  sem  veif- 
uðu  og  kringsóluðu«  yfir  presti.  »Sumir  sáu  lika  aðrar  flugu- 
mvndir,  sumar  með  löngum  hala,  sumar  með  siðum  klóm 
og  fótum«.  Slundum  varð  kölski  svo  nærgöngull  að  hann 
tróð  prest  undir  fótum  þegar  hann  lá  á bæn,  og  barði  hann 
og  þæfði  með  hnúum  og  hnefum,  öskraði  i eyru  honum  og 
hvæsti.  Prestur  bregður  öllum,  sem  vilja  vefengja  þetta,  um 
heimsku  og  ráðleysi. 

Eitt  sinn  varð  séra  Jón  var  við  að  djöfullinn  lá  undir 
pallinum  og  lét  hann  þá  troðfylla  járnpípu  með  púðri  og 
skjóta  á kölskn,  »en  strax  sem  blossinn  laust  að  þeim  djöfli, 
stökk  hann  jafn  skjótt  upp  á mig,  en  þó  afarlegar  upp  á þann, 
er  byssu  þeirri  af  hleypti*.  »Fór  svo  fratn  þrálega  vaxandi 
djöflanna  ógnir  og  árásir  i bænum,  svo  að  á kvöldtimum 
mátti  likavel  mitt  heimafólk  ekki  i náðum  sitja  eður  standa 
svo  þeir  finndu  þar  ekki  til,  þvi  ýmsir  sögðu  við  aðra,  nú  er 
það  hérna,  nú  tekur  það  fótinn,  síðuna,  höfuðið;  varð  það 
þá  úrræðanna  sérhvers,  sem  fyrir  varð,  að  fara  úr  þeim  stað, 
sem  hver  var  staddur,  annaðhvort  að  ráfa  og  hræra 
sig  ellegar  að  sitja  eða  standa  annars  staðar.  En  sú  aðferð, 
sem  fólkið  umkvartaði,  var  stundum  með  fiðringi,  dofa,  hita 
og  kulda  viðbjóðsleguin,  stundum  tneir  en  stundum  minna. 
Sumir  kvörtuðu  um  bruna  um  brjóstið,  bakið  og  á ýmsum 
síðum,  sumir  um  nistingskulda,  sumir  um  slög  yfir  höfuðið, 
sumir  fyrir  brjóstiö,  sumir  um  böggul  eða  bita  í kverkunum, 
setn  færði  sig  stundum  ofan  að  brjöstinu,  sumar  persónur 
voru  slegnar  f ómegin,  sumar  þvi  nær,  hér  að  auki  á næt- 
ttrnar  hræðilegar  fælur  og  að  rúmin  titruðu  og  hristust,  svo  og 


Digitized  by  Google 


38 


skriðu  djöflarnir  utan  um  fólkið  svo  til  að  finna  sem  mýs 
væru.  Ljós  logaöi  i hverju  húsi,  sem  nokkrir  menn  voru  i, 
rökkra  á milli,  snmt  heyrðust  auk  alls  áður  skrifaðs  stórir  og 
skelfilegir  brestir  i ýmsum  brikum  og  fjölum  rúmanna  « 

Loksins  ofbauð  presti,  svo  að  hann  flýði  til  vinar  sins 
t’orláks  Arasonar  i Súðavik,  en  það  var  til  lítils  gagns,  þvi 
árarnir  eltu  hann  þangað.  f Súðavik  hitti  prestur  Magnús 
sýslumann  Magnússon  og  bar  sig  upp  fyrir  honum,  en  sýslu- 
tnaður  vildi  i fyrstu  ekkert  sinna  því,  varð  klerkur  þá  reiður 
og  hótaði  að  kæra  hann  fyrir  æðri  vfirvöldum,  lét  sýslumnður 
þá  loks  tilleiðast  að  skipta  sér  af  málinu  og  sendi  bréf  og 
boð  til  Gísla  Jónssonar  föðurbróður  síns,  er  var  um- 
boðsmaður  f'orleifs  Kortssonar,  er  þá  bjó  i Hrútafirði,  en 
hafði  að  léni  hálfa  Isafjarðarsýslu  móti  Magnúsi.  Prestur 
herli  nú  upp  hugann  og  messaði  fvrsta  sunnudag  i advenlu, 
en  varð  þó  fyrir  allskonar  ásóknum  í kirkjunni,  klerkur  pré- 
dikaði  þá  svo  hart  gegn  göldrum  og  gjörningum,  að  söfnuð- 
urinn  grét  hástöfum,  en  ein  stúlka  fékk  hvert  vfirliðið  eptir 
annað.  Loks  var  þeim  feðgum  stefnt  á þing  og  dæmdur 
tylftareiður  og  er  síra  Jón  mjög  reiður  yfir  slíkri  mildi; 
þingið  var  haldið  i kirkjunni  og  lá  prestur  þar  veikur  í þver- 
hekk  »undir  galdrafarganinu*  eins  og  hann  sjálfur  kemst  að 
orði.  Segist  prestur  hafa  goldið  þessarar  inildi  harðlega,  en  guð 
hafi  þó  sent  sína  englasveit  til  varðveizlu  og  verndar  »soöll  þessi 
sveit,  eða  kanske  meiri  partur  af  þessu  landi,  gekk  ekki  aldeilis 
til  grunna*.  Böðullinn  úrBarðastrandasýslu  JónSveinsson  komá 
þingið  og  fékk  strax  aðsóknir  svo  miklar,  að  honum  lá  við  bana. 

Pegar  þingið  var  búið  og  þeir  feðgar  voru  komnir  heim, 
byrjaði  djöflagangurinn  aptur,  kona  prests  Porkatla  Bjarna- 
dóttir  og  annað  heimafólk  hafði  engan  frið,  menn  voru  aö 
færa  sig  til,  sváfu  slundum  i fjósinu.  stundum  á búrgólfinu 
o.  s.  frv.,  en  það  kom  allt  fyrir  ekki.  Loks  lagðist  prestur 
alveg  i rúmið  «undir  djöflanna  fargi  klestur  og  kraminn  svo- 
sem  undir  óbærilegum  þunga,  svo  eg  vissi  ekki  á hvcrjum 
tíma  eg  mundi  við  lifið  skiljast*.  Segir  prestur  að  kvalirnar 
hafi  verið  svo  óumræðilega  miklar,  að  hann  geti  ekki  lýst 
þeim,  hann  segist  hafa  verið  langt  leiddur  i mörgum  stór- 


Digitized  by  Google 


39 


sóttum  en  aldrei  kvalizt  svo.  Stundum  fannst  honum  sem 
hann  væri  undir  afarþungu  fargi  eins  og  þegar  oslur  er  fergður. 
svo  megn  og  máttur  fór  allur  úr  honum,  stundum  fannst 
honum  allur  likaminn  pikkaður  með  glóandi  smánálum  likt 
og  í nálardofa,  stundum  sem  fleinn  væri  rekkinn  milli  rifj- 
anna,  stundum  fannst  honum  logi  og  bál  leika  um  allau  lík- 
amann  einkum  þó  um  brjóstið,  fannst  honum  blossinn  liða 
fram  af  hverjum  fingri  eins  og  nllur  líkaminn  ætlaði  að  brenna 
til  ösku,  stundum  var  annar  helmingur  likamans,  sem  upp 
horfði.  nistingskaldur,  en  hinn  neðri  brennheitur,  stundum  leið 
kuldinn  upp  frá  fótunum  upp  eplir  likamanum  »so  sem  þegar 
skýfar  líður  á lopti  með  veili  og  slotum«;  slundum  fannst 
honum  lioldiö  allt  sem  spriklandi  maðkar,  en  þó  segir  hann, 
að  allt  þetta  hafi  verið  hégóini  í samanburði  við  hinar  innri 
kvalir.  í svefni  var  síra  Jón  líka  þungt  haldinn,  fannst  sér 
væri  kastað  i »afgrunn«  og  hann  væri  að  hrapa  niður  til  hel- 
vitis,  stundum  skaut  honum  hátt  upp  aptur,  stundum  stakkst 
hann  beint  niður  á höfuðið. 

Þegar  komið  var  frain  yfir  jólin  sendi  síra  Jón  opið  bréf 
til  Magnúsar  sýslumanns,  sem  þá  var  staddur  í kaupstaðn- 
um,  og  heimtaði  nýja  rannsókn,  en  sýslumaður  tók  fjarri  þvi, 
sendi  prestur  þá  gagngert  í Hrútafjörð  til  í’orleifs  Kortssonar 
og  bað  hann  ásjár.  f*orleifur  brá  við  skjótt  og  9.  apríl  1656 
var  aptur  haldið  þing  yfir  þeim  feðgum  á Eyri  í Skutulsfirði, 
var  þeim  neitað  um  tylftareið  og  þeir  dæmdir  til  að  brenn- 
ast,  hölðu  þeir  áður  meðgengið  að  þeir  hefðu  framið  ýmsa 
galdraóknytti.  Brennuþingið  stöð  i 4 daga  og  var  þar  meðal 
annars  dæmt  um  fé  þeirra  feðga  og  voru  presti  dæmd  20 
hundruð  i fjörráð  og  sárabætur,  voru  þeir  feðgar  síðan 
brenndir  i páskaviku  s.  á.1  Asóknunum  á prest  linnti  ekki 
að  heldur  og  kennir  klerkur  þvi  með  fram  um,  að  þeir  hafi 
ekki  verið  píndir  áður  þeir  voru  brenndir,  því  Magnús  sýslu- 

')  Dómar  þessir  voru  samþykktir  á alþingi  saina  ár  og  segir  svo 
í þingbúkinni:  »í  lögréttu  á Öxarárþingi  voru  þeir  dómar  upplesmr, 

sem  gengið  hafa  i Ísaíjarðarsýshi  á þessu  ári,  og  þótti  öllurn  guð- 
hræddum  og  réttvisum  dómendum  þeir  dómar  vel,  kristilega  og  lög- 
lega  ályktaðir*.  Lögþingisbókin  1666.  nr.  17. 


Digitized  by  Google 


40 


maður  vildi  það  ekki;  sira  Jón  segist  þó  ekki  vilja  gefa  f*or- 
leifi  Kortssyni  neina  skuld  á þessari  forsómun  » því  eg  minnt- 
ist  vel  að  hann  spurði  mig  að,  hvort  hér  á bæ  væri  ekki 
töng  lil  og  kol  so  mikil  að  hana  mætti  heita  gjöra,  hvað  hér 
var  hvorttveggja  fyrir  hendi,  hann  sagði  mér  og  hvar  til  hann 
vildi  það  hafa  og  var  i því  staðráðinn,  en  eg  lagði  fátt  þar 
til,  svo  mér  yrðu  ekki  ávitur  gefnar  um  haturssemi  til  þeirra 
manna,  meir  en  hæfði*.  Prestur  kvartar  undan  þvi  að  þeir 
feðgar  hafi  haft  allt  of  góðan  viðurgjörning  og  atlæti  hjá  Magn- 
úsi  sýslumanni  meðan  þeir  voru  þar  í haidi,  enda  samþykkti 
Magnús  mjög  nauðugur  brennudóminn.  Enn  fremur  getur 
síra  Jón  þess,  að  þeim  hafi  verið  sýnd  of  mikil  mildi  i því,  að 
þeir  fengu  að  neita  altarissakramenta  áður  en  þeir  voru 
brenndir,  og  hafi  þeir  þó  vist  varla  verið  iðrandi  i hjörtun- 
um;  hann  heldur  og  að  ásóknirnar  nýju  hafi  stafað  af  því  að 
þeir  hafi  ekki  verið  nógu  nákvæmlega  brenndir,  heilastykki 
óbrunnin  hafi  t.  d.  fundizt  í öskunni.  I þessum  nýju  kvöl- 
um  sinurn  skrifaði  síra  Jón  Páli  presti  Björnssyni  í Selárdal, 
og  ritaði  Páll  honum  aptur  huggunarbréf  og  kom  seinna  sjálfur 
til  að  hughreista  hann. 

Um  hvitasunnu  1656  komst  prestur  á löpp  aptur  og  gat 
um  sumarið  verið  við  heyvinnu  og  messað,  en  svo  versnaði 
honum  aptur  og  tekur  hann  þá  að  ofsækja  f’uriði  á Kirkju- 
bóli,  systur  Jóns  yngra;  Puriður  þessi  var  vinsæl  kona,  vitur 
og  frið  sinum  og  átti  klerkur  þvi  örðugt  með  að  telja  fólki 
trú  um  að  hún  væri  riðin  við  galdra  og  iligjörðir;  Jón  bróðir 
hennar,  sem  brenndur  var,  hefir  og  verið  friður  maður  og 
lýsir  síra  Jón  honum  sjálfur  svo,  að  hann  hafi  haft  »gullkrús- 
að  hár,  fagran  hjálm  og  hvítan  hörundslit*.  Prestur  segir  að 
sig  hafi  fyrst  grunað  að  fhiríður  væri  völd  að  ofsóknunum, 
af  þvi  hann  þóttist  sjá  svartan  hring  í kringum  hana  i kirkj- 
unni,  hann  finnur  og  að  því  að  hún  hafi  verið  þegjandaleg. 
þó  það  nú  samt  varla  hefði  mátt  heita  undarlegt,  þegar  ný- 
iega  vnr  búið  að  brenna  föður  hennarogbróður.  f’egarprestursá 
hana  knékrjúpa  og  biðjast  fyrir  í kirkjunni,  segir  hann  að 
sér  hafi  ekki  dámað  að  þeirri  bænaraðferð  Meö  öðrum  orð- 
um,  hatrið  er  búið  að  æra  klerkinn.  Síra  Jón  sendi  nú 


Digitized  by  Google 


41 


aptur  til  Þorleifs  Kortssonar  og  heimtaði  af  honum  og  Magnúsi 
sýslumanni  réttarhald  yfir  Þuríði,  hún  flýöi  þá  undan  í skjól 
Halldóru  Jónsdóttur  í Holti  og  síðan  til  Brynjólfs  Bjarnarsonar 
í Hjarðardal;  eptir  að  Þuriður  var  farin  úr  sveitinni  sá  þó 
preslur  og  heimafólk  hans  hana  gnnga  ljósum  logum  á Eyri 
eða  kölska  í hennar  mynd ; eptir  þvi  sem  prestur  segir  sáu 
margar  kerlingar  »að  andskotinn  i hennar  liki  tók  þá  að  riða 
brúnum  færleik  um  vegamótin  vestan  að*.  Galdra  ódæmin 
bvrjuðu  nú  enn  á ný,  menn  og  konur  féllu  í ómegin  f kirkj- 
unni,  menn  sáu  allskonar  skripi,  vofur,  svipi,  svarta  hunda, 
eldhnetti  og  annað  þvflíkt;  djöflagangurinn  var  mestur 
i skammdeginu,  en  hætti  aö  mestu  í sveitinni,  er  birta  tók 
um  veturinn.  Allan  þenna  vetur  (1657)  var  síra  Jón  sifellt 
að  nauða  á sýslumönnum  og  prófasti  og  biðja  þá  að  taka 
Þuridi  höndum  og  dæma,  en  fékk  litla  áheyrn;  um  sumarið 
1658  sá  klerkur  að  eigi  mátti  við  svo  búið  standa  og  reið 
með  veikum  burðum  til  alþingis,  en  klögunum  hans  var  þar 
litið  sinnt'.  Er  hann  kom  heim  aptur  versnaði  ásóknin  enn 
um  allan  helming  og  næsta  vetur  (i  nóvember  1658)  var  málið 
loks  fyrir  þrábeiðni  Jóns  rannsakað,  en  ekki  þóltu  koma  fram 
nógar  sannanir  og  var  f’uriði  loks  sleppt.  Aðalgreinar  i 
klögun  séra  Jóns  eru:  að  Þuriður  hljóti  að  kunna  galdra  af 
þvi  aó  hún  sé  dóttir  gamla  Jóns  og  systir  yngra  Jóns  á 
Kirkjubóli  og  hljóti  þvi  að  hafa  af  þeim  lært,  að  hugarfar  hennar 
sé  forhert,  að  hún  hafi  flúið  af  því  hún  hafi  vitað  upp  á sig 
skömmina,  að  kýr  hafi  dáið  skömmu  eptir  að  hún  fór,  o.  s. 
frv.  011  ákæran  er  hégómi  og  vitleysa  frá  upphafi  til  enda 
og  hvergi  snefill  af  sönnun  fyrir  neinu.  Tilgangur  séra  Jóns 
með  þvi  að  rita  pislarsöguna  er  auðsjáanlega  að  sýna,  hve 
yfirvöldin  séu  afskiptalaus  og  eptirlát  við  galdramenn  og  kvarlar 

*)  I lögtiingisliókinni  1668  nr.  22.  er  nokkuö  skjírt  frá  málinu  og 
afdrifum  þess  á þinginu,  maður  nokkur  Erlendur  Ormsson  að  nafni 
var  aðalstyrktarmaður  séra  Jóns  i ásóknunum  á þuríði,  en  framburður 
hans  þótti  ótrúlegur  og  ofsafenginn;  ekki  vitum  vér  hverjar  hvatir 
Ertendur  hefir  haft  lil  rógburðar  sins,  en  líklega  bafa  þær  ekki  verið 
góðar.  Málið  kom  fyrir  prestastefnu  og  var  ákveðið  að  krefjast  nýrra 
upplvsinga  og  sannana  i málinu.  en  þær  gat  Jón  þumtungur  eðlilega 
ekki  útvegað,  enda  þótti  honum  hugarburður  sjálfs  sins  vera  nóg  sönnun. 


Digitized  by  Google 


42 


hann  sáran  undan  þvi,  hve  iila  hafi  verið  með  sig  farið.  þar 
sem  honum  gagnaðist  ekki  að  láta  brenna  Þuriði;  segir  hann 
að  embættismennirnir  séu  nærri  verri  en  galdramennirnir, 
þvi  með  ráðleysi  sínu  og  afskiptaleysi  láti  þeir  galdra  og 
fjölkyngi  vaxa  og  magnast  í landinu1. 

Vér  þurfum  ekki  nánar  að  tala  um  þetta  rit,  ágripið 
sýnir  sjálft  hvernig  ástand  þeirra  tima  hefir  verið  og  að  Jón 
prestur  Magnússon  hefir  ekki  aðeins  verió  ógurlega  hjátrúar- 
fullur  eins  og  flestir  prestar  í þá  daga,  heldur  hefir  hann  og 
verið  mjög  veikur  á sá.1  og  likama,  enda  sést  það  á ritinu, 
að  hann  hefir  alla  æfi  verið  heilsutæpur  og  hálf  geggjaður  og 
hefir  verið  það  jafnan  síðan,  hann  lifði  enn  1692,  var  þá 
»rekkjumaður,  en  heilbrigður  að  viti  og  rænu«*:  á vorum 
döguin  mundu  menn  þó  liklega  hafa  haft  aöra  skoðun  á viti 
hans  og  heilbrigði,  grimmd  sú  og  heipt,  sem  víða  kemur 
fram  í ritinu,  lýsir  vilfirringu  og  trúarringli. 

Það  var  sannfæring  klerka  og  lærðra  manna.  að  árásir 
andskotans  væru  allt  af  að  aukast  og  galdrar  að  magnast  i 
landinu,  héldu  þeir  að  þetla  mundi  leiða  af  sér  hræðilegt 
tjón  fyrir  land  og  lýð,  og  kölski  mundi  að  lokum  ná  á sitt 
vald  öllum  landslýðnum,  ef  ekki  væri  eitthvað  aðgert:  fannst 
hinum  andlegu  leiðtogum  þjóðarinnar  hin  brýnasta  nauðsyn 
og  heilög  skylda  að  herklæðasl  gegn  óvininum  og  berjast  við 
hann.  P’yrst  og  fremst  var  veraldlegu  valdi  beitt  og  áhang- 
endum  kölska  fækkaö  með  pintingum,  flengingum  og  galdra- 
brennum,  en  svo  var  einnig  barizt  með  andlegum  vopnum 
í ræðu  og  riti.  Yrnsir  af  fróðustu  mönnum  landsins  tóku 
saman  rit  gegn  göidrum,  til  þess  að  fræða  alþýðu  um  háska 
þann,  er  henni  var  búinn,  og  eru  sum  rit  þessi  til  enn.  þau 


')  í hinu  fyrnefnda  handriti  sira  Jóns  Magnússonar  tekur  sjálf 
>píslar-historian<  yfir  163  bls..  hún  er  undirskrifuð  25.  maí  1659  af 
presti  og  heimafólki  hans  (3  katlmönnum  og  5 kvenmönnuni).  þá 
kemur  bls.  165  — 198  klögunarrit  síra  Jóns  yfir  þuriði,  bls,  199-214 
um  meðferð  á máli  þuriðar,  bls.  214—88  útskript  Actorum,  bts.  289  — 
323  >Hugleiðingar  minar  um  uppspurn  og  eptirleitne  galdra  máta  in 
specie<.  Ny  kgl.  Samling  nr.  1842-4°. 

’)  Prestatal  og  prófasta.  Kmh.  1869,  bls.  129. 


Digitized  by  Google 


43 


sýna  ágætlega  hugsunarháttinn  og  aldarandann  og  set  eg  þvi 
hér  stutt  ágrip  af  hinum  helztu. 

Séra  Guðmundur  Einarsson  á Stadarstað  (f  1648)  merkis- 
prestur,  frændi  Guðbrandar  biskups,  samdi  fyrsta  galdraritið 
og  var  það  einkum  slýlaö  gegn  »Fjandafælu«  Jóns  Guðmunds- 
sonar  lærða.  Særingarkvæði  þetta  hafði  Jón  ort  1611.  til  þess 
að  koma  fvrir  apturgöngu  á Snæfjöllum  við  Isafjarðardjúp. 
Guðmundur  Einarsson  skiptir  riti  sínu1  i tvær  deildir.er  hin  fvrri 
um  galdra  almennt,  hin  seinni  um  »Fjandafælu«  JónsGuðmunds- 
sonar.  Fvrst  talar  sira  Guðmundur  um  höggorminn  o:  kölska, 
hvernig  hann  gangi  rétlur  fram  ineð  sinu  afkvæmi  og  hvetji 
harðstjóra  og  slórhöfðingja  lil  ofstopa  og  hræöilegra  grimmdar- 
verka,  en  segirsvo,  að  höggormurinn  gangi  optar  i hlykkjum  og 
bugðum  og  reyni  að  eyðileggja  guðsriki  með  þvi  aö  uppvekja 
villumenn.  »kéttaras  og  galdrabelgi,  og  gjörir  djöfullinn  á þann 
hátt  meiri  skaða.  en  þegar  liann  geugur  réttur.  Upp  á réltan  gang 
höggormsins  tekur  hann  til  dæmis  grimmdarverk  ýmsra  róm- 
verskra  keisara  gegn  kristnum  mönnum  og  önnur  illvirki 
annara  haröstjóra,  og  segir  svo:  »allir  þessir  fyrnefndu  tyrannar 
hafa  herfilegan  dauða  fengið  og  eru  nú  i eilifum  kvala  eldi  og 
loga  með  sinum  föður  djöflinum  og  reykur  af  þeirra  píslum 
inun  uppslfga  um  aldur  og  að  eilifu « . t’ar  næst  telur  séra  Guð- 
mundur  upp  nöfn  djöfulsins  og  útlistar  þau,  talar  svo  um 
slægð  hans  f þvi  nð  tæla  menn  frá  guðsríki.  og  urn  þau  vél- 
ræði,  setn  hann  brúkar  til  þess  að  >forfalsa«  guðsorð;  tekur 
hann  fyrst  ýms  dætni  úr  ritningunni  um  vélar  kölska,  og  tnlar 
svo  um  slægð  hans  á seinni  timum  »er  hann  gengur  með 
sitiuin  lygaöndum  i lærdómsins  bugðum  og  krókum  upp  og 
niður  ttm  jörðina,  að  villa  alla  veraldarkringluna  ef  hann 
gæti,  og  draga  mannkyndurnar  með  sér  i eilifa  glötun«.  Þvi 
næst  telur  séra  Guðmundur  ýmsa  villumenn  og  villukenn- 
ingar  að  fornu  og  nýju  og  segir  að  djöfullinn  haft  líka  hér  á 

')  In  versutias  serpendis  recti  et  tortuoBÍ.  það  er  litil  hugrás  yfir 
svik  og  vélræði  djöfulsins,  sem  stundum  gengur  réttur,  stundum  hlykkj- 
óttur  að  spilla  mannkynsins  sáluhjslp.  Samanskrifuð  af  Guðmundi 
Einarssyni  1627.  Hdrs.  Bókmf.  Kmh.  nr.  93-4°  og  130-4°.  Ny  kgl. 
Samling.  nr.  1848  C.  4°. 


Digitized  by  Google 


44 


landi  lagt  veiðibrellur  sínar  fyrir  einfaldan  almúga  »þvi  sann- 
arlega  er  sá  háskalegi  villulærdómur  af  djöflinum  sjálfum, 
sem  sá  heilagaldi  Þórður  Torfason  á Akranesi  hefir,  tráss 
öllum  guðlegum  aminningum,  í mörg  ár  látið  fyrir  öllum  af 
sér  heyrast,  sem  er,  að  í guðdóminum  sé  enginn  greinar- 
munur  persónanna*.  Enn  fremur  segir  hann  að  sumir  á 
íslandi  trúi  þvi  að  guð  hafi  suma  fyrirhugað  til  eilífs  lifs,  en 
suma  til  eilifrar  glötunar,  að  sumir  trúi  á hreinsunareld 
• item  að  hunds,  hrafns  og  annara  skriðkvikinda  sál  sé  eitt 
og  sama  og  mannsins  sál«.  Telur  hann  að  slíkar  kenningar 
geti  orðið  til  mikils  tjóns  fyrir  land  og  lýð. 

Einn  af  aðalköflum  ritsins  er  »um  þau  vélræði  djöfulsins, 
sem  hann  fremur  með  töfrum  og  göldrum«.  Kölski  fær 
þjónum  sínum  Ieynilega  i hendur  töfra  og  galdrastafi  »með 
þessu  fá  satans  klerkar  stórt  afhald  og  myndugleika  hjá  vit- 
grönnum  mönnum,  engu  síður  en  guðs  kennimenn  fá  af 
opinberum  kenningum  síns  herra*.  Af  slikum  uppruna  telur 
höfundurinn  að  spásagnir,  seiðhjallar  og  goðastallar  hafi  verið, 
djöflarnir  gáfu  þeim  svar,  sem  lil  þeirra  leituðu.  Galdra  segir 
hann  að  menn  fremji  með  ýmsu  móti,  með  særingum,  blóti, 
stöfum  og  »glósum«:  með  samblönduðu  guðsorði ; hann  segir 
að  margir  meðkenni  á íslandi,  að  við  sa*ringar  detti  refar 
dauðir  niður  og  hestar  meinstyggir  standi  blýfaslir,  hann  segir 
að  þaö  sé  skoðun  manna,  aó  þeir  geti  með  særinguin  og 
blóti  hrætt  burtu  djöfla  og  drauga  og  láta  þeir  eptir  sig  ódaun 
og  fýlu  er  þeir  hverfa.  Þesskonar  meðöl  segir  liann  að  Jón 
Guðmundsson  hafi  brúkað,  er  hann  tuskaðist  við  drauginn  á 
Snæfjöllum  1612,  síra  Guðmundur  vefengir  að  það  sé  satt,  er 
Jón  lærði  segir,  að  hann  hafi  barið  og  hrakið  drauginn,  því 
draugar  séu  andar,  sem  ekki  séu  áþreifanlegir,  segir  hann  að 
Jón  sé  í afhaldi  hjá  mörgum  alþýðumönnum  og  grípi  þeir  til 
særinga  Jóns,  þegar  þeir  verði  fyrir  freistingu  vondra  anda. 
Guðmundur  Einarsson  segir  að  djöflamergðin  sé  ógurlega 
mikil,  vitnar  hann  í Luther  og  segir:  »djöflarnir  fljúga  og 
sveima  i loptinu  upp  yfir  oss  sem  ský  og  i kringum  oss  so 
sem  mýflugur  með  óteljandi  fjölda.  láta  endur  og  stundum 
sjá  sig  í margvíslegum  myndum  bæði  i loptinu  og  á jörðunni, 


Digitized  by  Google 


45 


sjá  og  horfa  á oss  og  sitja  um  oss,  hvernig  þeir  geli  oss 
mein  og  skaða  gjört  á sálu  og  lifi,  og  hvar  þessi  vondi  andi 
er  eða  fer  þá  er  hann  i sinu  helvíti,  þá  hann  kvelur  og 
plágar  mennina  þá  missir  hann  ekki  sinar  plágur,  og  þá  hann 
gjörir  mönnum  hæðstan  og  mestan  ekka  og  tjón,  þá  fær  hann 
að  sönnu  ekkert  gagn  þar  af,  utan  gleði  og  skemmtan  aðeins«. 

Síra  Guðmnndur  talar  þvi  næst  um  galdrastafi,  hvernig 
fjandinn  hafi  fundið  þá  upp  og  kennt  mönnum,  og  svo  um 
ýmsa  galdraformálaoggaldralækningar,oger  sumt  það,  sem  hann 
segir  um  þessa  hluti,  mjög  viðbjóðslegt.  í*ar  sem  töframenn 
opt  blanda  guðsorði  í galdraþulur  sinar  þá  hefir  síra  Guð- 
mundur  skýringu  á reiðum  höndum,  hann  segir  að  galdra- 
menn  fari  að  eins  og  eiturbyrlarar,  að  þeir  setji  eitthvað  sætt 
saman  við  beiskt  eitur  til  þess  að  blekkja  inenn:  •f’eir  blanda 
saman  við  »superstitionis  venenum*  það  er  við  djöfulsins 
ólyfjan  dýsætu  guðsorða  hunangi,  svo  að  það  taki  beiskjuna 
af  þvílíku  nöórugalli,  sem  í þeirra  stöfum,  reglum  og  van- 
skildum  orðum  er  hulið«.  Guðtnundur  prestur  tekur  mörg 
dæmi  úr  ýmsum  galdrakverum,  sem  hann  hefir  séð,  og  út- 
listar  þau,  lýsir  ýmsum  göldrum  og  telur  upp  ýmsar  rúna 
og  töfralistir.  »AUmörgum  þeim,  sem  þessa  töfralist  læra, 
þeim  verður  aldrei  kennt  í Kristi  skóla  að  tala  rétt  sitt  móður- 
mál,  auk  heldur  að  hafa  vit  á guði  skapara  himins  og  jarðar, 
lifa  þeir  eptir  munn  og  maga  sem  skynlaus  dýr.  hugsa  hvorki 
um  himnaríki  né  helviti*.  f*essum  mönnum  liggur  aptur  á 
móti  allt  opið,  er  töfralist  snertir.  Síra  Guómundur  kvartar 
sáran  undan  því,  hve  vnldsmenn  á íslandi  séu  skeytingar- 
lausir  og  ónýlir  i þvi  að  bæla  niður  galdra  á íslandi  og 
forsómi  skvldu  sina;  vill  klerkur  sanna  það  af  ritningunni  að 
galdramenn  séu  réttdræpir1  og  konungar  Gvðinga  hafi  látið 
drepa  suma.  segir  hann  að  það  sé  nú  siður  og  vani  i öllum 
löndum  að  brenna  galdramenn  og  lögboðið;  segist  höf.  i 
Kaupmannahöfn  1589  sjálfur  hafa  séð  með  eigin  auguin  13 
galdrakonur  brenndar  og  leggur  þvi  næst  út  á islenzku  laga- 

')  Rilningargreinir  |iær.  sem  hann  vitnar  í,  eru  iielzt  3.  Mósesb.  20, 
2T  og  Es.  47..  12— lö. 


Digitízed  by  Google 


46 


boðið  12.  oct.  1617  um  galdramenn.  f’rátt  fvrir  guðs  og 
manna  lög  segir  hann  að  valdsmenn  allir  sofi  yfir  þessu  kukli 
eins  og  þeim  væri  stungið  svefnþorn,  og  þó  hafi  þeir  með 
embættiseiði  sinum  lofað  að  þjóna  guði  og  konunginum; 
>al!ar  þjóðir  hreinsa  sín  lönd  af  soddan  mönnum  (galdra- 
mönnum),  en  vorir  valdsmenn  láta  þá  kyrra.  vel  ef  þeir  sumir 
hafa  þá  ei  í virðingum  hjá  sér«.  Segir  höf.  að  höggormurinn 
gangi  þvi  óhindraður  í hlvkkjum  og  bugðum  um  þeita  land. 

Seinni  hluli  ritsins  er  allur  um  >Fjandafælu«  Jóns  Guð- 
mundssonar  málara  og  tannsmiðs.  Höf.  andmælir  og  hrekur 
grein  fyrir  grein  ýmsar  hjátrúarkenningar  Jóns  lærða  um 
drauga.  huldufólk,  særingar  og  annað  þvílikt,  en  er  þó  engu  betri 
sjálfur.  Mergur  málsins  er  þó  að  sýna,  að  það  sé  aðeins 
bragð  kölska,  er  hann  læzt  hopa  á hæl  fyrir  særingum  Jóns, 
en  hertekur  engu  að  síður  sál  hans  og  ómenntaðra  alþýðu- 
manna,  er  trúa  orðum  tannsmiðsins.  Segir  sira  Guðmundur 
að  Jón  sé  vissulega  útvalinn  af  djöflinum  til  legáta  og  kenni- 
föðurs  og  að  hann  og  hans  likar  muni  að  endingu  allir  fara 
til  helvítis.  ber  hann  enn  fremur  Jóni  á brýn.  að  hann  veki 
sundrungu  i héraði,  fari  með  buldtir.  mas,  rugl  og  vondar 
ræður  og  tæli  marga  á glapstigu.  Prestnr  endar  ritið  ineð 
hjartnæmri  bæn  um,  að  guði  vildi  þóknast  að  afmá  úr  þessu 
fáta^ka  landi  alla  töfrabelgi  og  burt  hreinsa  >öll  þvílik  ónvt- 
samleg  skröppublöð  úr  hinum  íslenzka  vingarði*. 

Rit  séra  Guðmundar  þótti  i þá  daga  ágælt  og  merkilegt. 
en  sýslumönnum  likuðu  þó  ekki  ummæli  þau.  sein  i ritinu 
voru,  um  afskipti  islenzkra  valdsmanna  af  galdramönnum. 
Ari  Magnússon  i Ögri  tók  upp  þykkjuna  fyrir  þá  og  skrifaði 
svar  í þeirru  uafni1.  Ari  telur  rit  Guðmundar  Einarssonar  i 
öllum  aðalatriðuin  loflegt  og  nauðsynlegt,  þvi  að  af  því  fái 
alþýða  mannn,  sem  litið  skyn  ber  á galdrastafi,  töfra  og  sær- 
ingar.  réttan  skilning  á þessum  hlutum,  >held  eg«,  segir  Ari, 
>þann  fróma  mann  lofsverðan,  sem  fvrir  sólunni  hefir  þvilíka 

')  Ritgjörð  Ara  Magnússonar  hefi  eg  ekki  séð  nema  í einum  stað, 
i hdrs.  J.  S.  nr.  6í'6.  4°;  i handriti  þessu,  sem  upprnnatega  liefir  verið 
í safni  þorvaldar  Sivertsens  i Hrappsey.  eru  yms  önnur  merkileg  galdra- 
rit  frá  17.  5ld,  uppskrifuð  af  Ólafi  Jónssyni  i Arney  árin  1768 — 71. 


Digitized  by  Google 


47 


umhyggju  borið  og  slikt  erfiði  á hendur  tekizt,  hvað  aðrir 
fyrir  hann  ekki  gjört  hafa,  þó  hin  mesta  þörf  hafi  til  verið 
hér  í landi«.  Segir  Ari  að  töfralist  hafi  fyrrum  verið  enn 
meir  um  hönd  höfð  en  nú,  en  þvi  miður  hafi  galdramönnum 
ekki  verið  hegnt  sem  skyldi.  Aptur  á móti  þykir  Ara  síra 
Guðmundur  hala  verið  allt  of  harðorðnr  um  ódugnað  sýslu- 
manna,  enda  sé  það  ekki  rótt  að  gjöra  alla  jafna,  þó  einhverj- 
um  hafi  ef  lil  vill  dálitið  skjátlazt;  segir  hann  enn  fremur  að 
eptirgangsleysi  við  galdramenn  sé  ekki  sýslumönnuin  að  kenna, 
heldur  miklu  fremur  óskýrum  ákvörðunum  laganna  og  diyfð  hinna 
æðstu  embættismanna;  þó  konungsbréf  1 G 1 7 hafi  tiltekið  hegn- 
ing  fvrir  galdra  hafi  hin  æðstu  vfirvöld  litið  sinnt  að  fram- 
fylgja  því,  en  i eldri  iögum  hafi  verið  óskiljanleg  og  ótiltekin 
fyrirmæli  um  galdra,  það  sé  því  ekki  rétt  að  heimta  af  sýslu- 
mönnum  að  þeir  rekist  i galdramálum  úr  því  yfirboðarar 
þeirra  láti  sig  þau  engu  skipta.  Tekur  Ari  til  dæmis  að 
Hallur  Magnússor.1  hafi  verió  rétt  undir  handarjaðri  biskups 
og  lögmanns  og  hafi  verið  opinber  galdramaður,  og  þó  hafi 
menn  ekkert  bekkzt  við  honum  og  að  síra  Oddur*  hafi  verið 
=margryktaður  um  galdra*  og  geingið  i hóla,  þó  hafi  biskup 
ekki  skipt  sér  af  honum,  en  látið  hann  vera  prest  til  dauða- 
dags,  og  svo  sé  um  mýmarga  fleiri,  biskupar  hafi  ekki  látið 
dæma  þá.  Kvartar  Ari  undan  því  að  lærðir  og  leikir,  jafn- 
vel  prestar  og  prófastar  hafi  umgengni  við  galdramenn  og  hafi 
undir  höndum  galdrabækur  alræmdra  galdramanna  eins  og 
t.  d.  Ólafs  Tóna  og  Þorleifs  Björnssonar,  en  sumir  hampi 
útlendum  galdrabókum,  sem  þeir  þó  reyndar  ekki  l'æri  sér  í 
nvt.  Segir  Ari  þvi,  að  það  sæmi  sízt  Guðtnundi  presti  að 
átelja  sýslumenn  frekar  en  aöra,  sem  hylmi  yfir  með  illa 
ræmdum  mönnutn,  jafnvel  í umdæmi  síra  Guðmundar  sjálfs 
hafi  >sá  skelmir  Jón  Gvendsson«  haldið  opinberan  galdra- 
skóla  og  farið  svo  þaðan  vílalaust  og  ha(t  athvarf  á Bessn- 
stöðum.  Ari  Magnússon  segir  að  það  sé  örðugt  að  fást  við 


')  Hallur  Mngnússun  it  1601),  aljiekkt  rimnaskáld  á 16.  öld. 

*)  Oddur  Oddsson  (1565  - 1649),  preslur  á Reynivöllum.  náttúrufróilur 
og  læknir  rnikill.  Iians  triun  sióar  getið. 


Digitized  by  Google 


48 


þá,  sem  ekki  séu  sannprófaðir  að  göldrum  en  þó  grunaðir  og 
illa  ræmdir,  og  bætir  svo  við:  »væri  hér  pína  og  pinting 
til  sagna  sem  utanlands,  þá  væri  gott  með  að  gjöra,  en  fvrst 
svo  er  ekki,  þá  tjáir  ekki  i tveim  höndum  við  þá  að  hafa, 
annað  hvort  að  yfa  þá  ekki  eður  taka  þá  strax  til  dóms 
undir  eldsbál,  annars  er  allur  djöfulsskapur  af  þeim  vise. 
Af  þessum  sömu  orsökum  segir  hann  að  herra  Guðbrandur 
forláksson  hafi  ekki  viljað  vera  sá  fyrsti,  er  hendur  lagði  á 
þá,  úr  þvi  þá  voru  ekki  skýlaus  lög  fyrir  því  að  þeir  skyldu 
drepnir.  Nú  er  komið  konungsbréf  um  þá,  en  hver  vill 
flytja  þá  út  af  landinu  eða  hvað  á að  verða  af  konum  þeirra 
og  börnum,  þeirra  sem  aumir  og  fátækir  eru  »svo  sem  þeir 
djöfuls  strákar  plaga  að  vera«.  Segir  Ari  hér  sé  hægra  um 
að  tala  en  í að  komast,  með  því  grunurinn  sé  heldur  ekki 
einhlítur,  en  full  sönnun  þurfi  að  vera  ef  einhverjum  eigi  á 
eldsbál  að  kasta;  prestar  gætu  i þessu  efni  gjört  mjög  mikið 
ef  þeir  gerðu  skyldu  sína,  ef  þeir  áminntu  illræmda  menn 
og  settu  þá  út  af  sakramenturn  og  kirkjuþjónustu  fyrir  smá- 
brot,  með  þessu  segir  hann  aó  prestar  geti  bæði  tekið  ámælið 
af  sýslumönnum  og  mikinn  vanda,  segist  hann  vilja  óska 
þess  að  enginn  prestur  væri  sá  til,  er  hylmdi  yfir  með  galdra- 
mönnum  og  því  síður  að  þeir  girntust  að  læra  töfralist  eða 
fremja  hana.  Ari  Magnússon  átelur  séra  Guðmund  mjög 
fyrir  þau  ósæmilegu  orð,  er  hann  brúki  um  syslumenn  og 
kveður  það  fremur  sæma  presti  að  efla  orðstýr  náungans  en 
að  sverta  hann  með  »krúnki,  kalsi  og  kimilyrðum*.  Að 
endingu  getur  hann  þess,  að  ef  einhver  annar  ætti  í hlut 
mundi  slikt  ekki  vera  þolað  þegjandi,  og  gefur  í skyn  að 
bezt  mundi  að  sýslumenn  leituðu  réttar  sins  að  lögum. 

Eg  hefi  tekið  hér  rit  sira  Guðmundar  Einarssonar  sem 
dæmi,  af  þvi  það  er  hið  fyrsta,  sem  hér  var,  og  er  að  mörgu 
leyti  merkilegt,  en  til  eru  einnig  önnur  islenzk  galdrarit  frá 
17.  öld,  og  svo  má  heita  að  mikill  þorri  þeirra  rita,  sem  þá 
voru  skrásett,  séu  meira  og  minna  blönduð  hindurvitnum  og 
galdralrú,  þó  svo  eigi  að  heila  að  þau  séu  um  önnur  efni. 
Séra  Páll  Björnsson  í Selárdal  skrifaói  allstórt  ril  um  galdra, 
sem  heilir  »Characler  bestiæ*,  og  eru  þar  galdrar  og  þeirra 


Digitized  by  Google 


49 


áhrif  útlistaðir  með  miklum  lærdómi  eins  og  von  var  af  slik- 
um  lærdómsmanni  og  galdraberserki;  ritið'  er  auðsjáanlega 
sambreyskingur  útlendra  galdrarila  og  hefir  höfundurinn  mikið 
notað  hina  alræmdu  galdrabiblíu  »malleus  malefiearum*. 
Hér  yrði  oflangt  og  öþarft  nð  skvra  frá  efni  rits  sira  Páls 
eða  telja  kapitulana;  ritið  er.  allt  útblásið  af  lærdómi.  fullt  af 
grískum,  hebreskum  og  jafnvel  kaldeiskum  tilvitnunum.  en 
þar  er  Iítið  talað  um  Island  eða  íslenzka  galdra.  Eg  sot  hér 
aðeins  tvær  greinir  sem  dæmi.  þær  hafa  það  lil  síns  ágætis, 
að  þær  eru  ekki  fullnr  af  sérvizku-tilvitnunum  eins  og  margir 
aðrir  kaflar  ritsins,  og  snerta  ísland.  *Galdrar  eru«,  segir 
sira  Páll,  *sá  djöflalærdómur,  sem  með  blóðvökvuðum  charac- 
teribus,  svartrúnum  og  ristingum,  skáldskap  eða  dauðra  manna 
beinum,  istru,  ásamt  særingu  og  öðrum  ótal  og  ýmislegum 
ceremónium  og  guð  sorða  sem  sacaramentisins  vanbrúkunutn, 
gjörir  contract  milli  galdramannsins  og  djöfulsins,  guðsriki  til 
niðurbrots,  en  myrkranna  uppbygging,  mörgum  til  óbærilegs 
skaða  á heilsu  og  hamingju  eptir  vors  guðs  tillátssemi,  þeim  til 
eilífrar  töpunar,  er  ei  afláta,  sem  læra,  handtjera  og  brúka«.  »Svo 
mælti  nýlega  einn  íslenzkur  galdramaður.  að  sá  sem  vildi  læra 
galdur  mætti  aldrei  hugsa  til  guðs  á meðan,  og  biðja  djöfulinn 
fara  í sig  og  venja  hann  svo  smámsaman  aðsérmeð  blóðdregnum 
characteribus  og  öðrum  eeremónium,  er  þar  til  hlýddu,  reyna 
siðan  á hundi,  og  með  9 háttum  læra  hvern  characterem 
sérhvers  ára,  síðan  mælti  senda  djöfulinn  hvert  sem  vildi,  og 
spjaldagaldur  væri  i gróðri  3 ár,  því  ei  mætti  honum  hleypa 
svo  fljótt  á,  en  loptandnr  elskuðu  blóð  úr  spjnldi,  sem  hriti 
úr  þvi,  út  úr  eldi  stvkki  það  spjald,  sem  réttur  character  væri 
á,  það  skyldi  rista  á snið  svo  ei  sæist;  sagðist  hafa  rist  ægis- 
hjálm  á kú  á huppinn  og  núið  hennar  blóði  þar  í,  strax 
hefði  andinn  burt  farið  og  sprengt  skjáinn  um  leið  úr  fjósinu. 
En  vildi  maður  senda  manni  galdur,  svo  skyldi  hann  taka 

’)  Character  bestiæ,  þeim  til  viðvörnnar.  sem  það  geyma  og  brúka. 
samanskrifað  af  þeim  hálærða  kennimanni  sira  Páli  Björnssyni  að 
Selárdal.  Uppskrifað  að  Arney  á Breiðafirði  A°  1771  af  0.  Jónssyni. 
Hrs.  J.  S.  nr.  606.  4°  (úr  handritasafni  þorv.  Sivertsens  í Hrappsey'. 
Lbs.  242.  4°. 

4 


Digitized  by  Google 


50 


istru  úr  dauðum  manni  og  láta  í öskjur  með  þriggja 
nátta  tungli,  lesa  síðan  yfir,  það  til  væri  gjört  i þeirri  helvízku 
handbók,  siðan  senda  þangað  vildi,  sitt  hlýddi  til  hvers. 
Hingað  hniga  allar  missýningar,  uppvakningar,  upplognir  kveð- 
lingar,  þesskonar  særingar,  formælingar  undir  nöfnum  guðs, 
uppdiktan  afskaplegra  orða,  bein  manna  og  dýra,  viðbindingur 
blaða  og  bókfellshringa,  myndir,  metall,  steinar  og  guðlöst- 
unarfullt  djöfulsins  gránafna  siskrif  og  annað;  i hverju  og 
fvrir  hvert  djöfullinn  er  kröptugur  i vantrú  þeirra,  er  brúka, 
og  að  reyna  þá,  er  til  verða.  Eigi  er  í þessum  hlutum  annar 
kraptur,  en  sá  samstendur  af  þeim  pact  og  gjörningi,  sem 
djöfullinn  og  galdramaðurinn  hafa  gjört  innbvrðis«.  (Kap. 
17,  um  nokkur  galdraform). 

Enn  fremur  má  geta  tveggja  annara  galdrarita,  það  eru 
rit  þeirra  sira  Siguröar  Torfasonar  og  Daða  Jónssqnar  sýslu- 
manns,  sýna  þau  eins  og  hin  ritin,  hve  annt  þessir  menn  ltafa 
látið  sér  um,  að  fræða  alþýðu  um  þann  háska,  sem  henni 
var  búinn  af  galdramönnum  og  öðrum  útsendurum  and- 
skotans. 

Sira  Sigurður  Torfason  á Melum  (f  1670),  bróðir  f’or- 
móöar  Torfasonar,  skrifaði  rit  um  galdra1  árið  1655;  segir 
hann  þar  frá  uppruna  töfra  og  kemst  að  þeirri  niðurstöðu, 
að  »töfrakonstanna  upphaf  og  rót  sé  engin  önnur,  en  sá 
arge  djöfull  og  andskoti* ; talar  hann  um  áhrif  kölska  á heim- 
inn,  hvernig  hann  haft  fytst  feingið  yfirráð  vftr  hinum  róm- 
versku  keisurum  og  svo  yfir  páfa  og  biskupum,  þangað  til 
drottinn  sendi  Lúther  til  þess  að  frelsa  kristnina,  þó  segir 
prestur  að  kölski  enn  geti  svo  miklu  ráðið,  að  mestur  hluti 
heimsins  sé  sokkinn  niður  í svívirðilega  trúarvillu,  segir  hann 
að  kölski  sé  búinn  að  klófesta  Kalvínstrúarmenn,  og  jafnvel 
i lútherskum  löndum  uppveki  hann  »arga  skálka*  til  þess 
að  koma  fram  með  villulærdóma  og  galdra.  íslendingum 
skiptir  síra  Sigurður  í þrjá  ílokka:  1°  guðsbörn  cétttrúuð,  2° 
galdramenn,  sem  hafa  afsalað  sig  guði  og  á hendur  falið  sig 


‘)  Stutt  ágrip  um  galdrakonstir  og  þeirra  verkanir.  A.  M.  697,  4°. 
41  blað  í 4°. 


Digitized  by  Google 


51 


djöflinum.  Galdrana  framkvæma  töframenn  þessir  með  orðum 
og  stöfum,  sem  þeir  ekki  skilja,  og  djöfullinn  hefir  þessa  sína 
þjóna  »að  leikfælu,  spotti  og  aðhlátri«.  Töframönnum,  segir 
hann,  að  eigi  að  hegna  með  timanlegum  og  eilifum  dauða  og 
færir  rök  fyrir  þvi;  3°  i þeim  hóp  eru  þeir,  sem  reyndar 
ekki  tilbiðja  djöfulinn,  en  hræðast  hann  þó  og  eigi  siður  galdra- 
mennina,  alveg  eins  og  kölski  og  hans  útsendarar  væru  guði 
yfirsterkari ; telur  hann  þetta  heimskulegt,  að  hræðast  meir 
þá,  sem  likamann  deyða,  en  þann,  sem  getur  deylt  bæði  sálu 
og  líkama.  Aðalefni  ritsins  eru  stórorðar  ræður  gegn  galdra- 
mönnum  og  endar  prestur  prédikunina  með  þessum  orðum: 
»Það  eru  stór  undur  og  mikið  furðandi  náðargæzka  vors  guðs, 
að  jörðin  ekki  upplýkur  sér  og  kvika  í sig  svelgir  til  helvítis 
niður  þessa  ráðgjörnu  drottins  spottara  og  það.  að  helviti 
ekki  öndinni  vitt  í sundur  slær  og  gininu  upplýkur,  að  gleypa 
f sig  og  í sig  að  svelgja  þessa  svívirðilegu  galdrakroppa, 
sem  svo  hneyxla  söfnuðina*. 

Daði  Jónsson  sýslumaður  i Kjósarsýslu  (f  1682)  skrifaði 
rit  um  galdra  1670,  til  þess  að  vara  menn  við  þessari  »pest- 
isku  íþrótt,  er  svo  fádæmilega  grasserar  hér  í þessu  íslandi. 
mitt  á meðal  vor,  sem  viljum  vera  sannir  kvistir  á iífsins 
trénu  Jesu  Christo« ; segir  Daði  að  alþýða  manna  á Islandi 
áliti  það  litla  svnd,  þó  menn  fáist  eitthvað  við  kukl  og  sær- 
ingar,  og  því  segir  hann  að  það  verði  að  brýna  það  alvarlega 
fyrir  mönnum,  hve  heimskuleg  slík  skoðun  sé,  eins  áliti  sumir 
fjölkyngi  og  forneskju  »hégómadikt  og  leikspiD,  en  ekki 
er  Daði  á því  máli;  allt  slíkt  segir  hann  þvert  á móti  sé  hin 
rammasta  lafguðadýrkun*1. 


'i  Einföld  declaratión  og  útskýring  um  fordæður,  forneskjur  og 
töframenn.  þeirra  machinatión  og  hvað  þar  um  sé  haldandi.  Hdrs.  J.  S. 
606-4°  (vantar  aptan  afi.  Kaflar  ritsins  eru  þessir:  »1°  Hvað  galdur, 

fjölkyngi  og  þesskonar  sé  i raun  og  veru,  2°  Um  tvöfalda  fjölkyngi, 
3°  Uppruni  og  orsök  galdralærdóms,  4°  Um  lækningar  og  bætur  galdra- 
manna,  5°  Um  refa  og  annara  dýra  stefnur,  6°  Um  öl  eða  vín,  að  tappa 
úr  enni  manns  stokkum  eða  stömpum.  item  mjólkurtilbera,  7°  Um 
skruggur,  hagl.  eldingar.  storma  og  stríðviðri,  8°  Um  galdra  méð 
göldrum  burtdrífa,  9°  Um  signingar  og  særingar. 

4* 


Digitized  by  Google 


52 


15.  Náttúruþekking  íslendinga  á 17.  öld. 

Siðabótin  kom  mikilli  hreifingu  á allt  andlegt  iíf  Norður- 
landa.  rannsóknarandinn  óx  smámsaman,  svo  kreddurnar  gátu 
ekki  kæft  hann  niður  algjörlega.  Heimsskoðun  miðaldanna 
ræður  þó  á þessari  öld  enn  mestu,  allur  þorri  lærðra  manna 
og  öll  alþýða  er  rigbundin  fornum  venjum  og  hugmyndum,  svo 
það  ber  enn  þá  lítið  á hinum  sjálfstæðari  vísindamönnum. 
Vísindin  eru  á þessari  öld  i meginlöndum  álfunnar  að  reyna 
að  varpa  af  sér  hýðinu,  undirstöðuatriðin  eru  að  skapast  og  kom- 
asti  fast  form,  en  hinn  gamli  ókritiski  fróðleikur,  hjátrú  og  hind- 
urvitni,  ráða  mestu  hjá  almenningi;  uppgötvanir  náttúruvisind- 
anna,  er  einstakir  menn  gera,  hafa  enn  litil  áhrif  á lifið  og 
hugsunarháttinn  og  meginþorri  læróra  manna  er  enn  eigi 
snortinn  af  framförum  náttúruvísindanna ; það  eru  tiltölulega 
örfáir  menn,  er  byggja  rit  sin  á kritiskum  og  rökfræðislegum 
grundvelli,  þeir  menn  voru  enn  fáir,  sem  skoðuðu  eða  athug- 
uðu  nokkuð,  ílestir  fræðimenn  höfðu  allt  sitt  vit  úr  bókum, 
en  færri  voru  þeir,  er  revndu  að  draga  skynsamlegar  álvkt- 
anir  af  þeim  náttúru  athugunum,  er  fyrir  lágu.  Það  voru 
einkum  eðlisfræði,  stærðfræði  og  stjörnufræöi,  sem  tóku  stór- 
kostlegum  framförum  á þessari  öld  og  mikilmenni  hvert  öðru 
meira  kepptust  um  að  leggja  undirstöðusteina  undir  visinda- 
byggingu  þá,  sem  vér  nú  höfum;  það  þarf  ekki  nema  að 
minna  á Newton,  Descartes,  Huygens,  Galilei,  Copernicus  og 
Kepler,  sem  allir  voru  uppi  á þessari  öld.  í’að  var  ekki 
undarlegt  þó  þessir  menn  væru  ofsóttir  og  ættu  örðugt  upp- 
dráttar.  því  þeir  kipptu  fótunum  undan  hinni  gömlu  heims- 
skoðun,  sem  kirkjan  og  félagslif  miðaldanna  var  byggt  á. 
Þær  fræðigreinir,  er  snerta  lifandi  hluti,  dýr  og  jurtir,  voru 
enn  á Iágu  stigi,  og  dýrafræði  og  grasafræði  urðu  varla  sannar 
visindagreinir  fyrr  en  um  miðja  18.  öld.  í allflestum  fræði- 
bókum  á 17.  öld,  er  snerta  dýr,  grös  og  steina,  er  safnað 
óreglulega  saman  ýmsum  lýsingum  þessara  hluta  og  þar  innan 
um  blandað  alþýðusögum  og  hjátrú;  menn  fásl  mest  við  þaö, 


Digitized  by  Google 


53 


sem  skritid  er,  óvanalegt  eöa  vanskapað,  af  því  menn  enn 
þá  ekki  voru  búnir  aö  koma  sér  niður  á neina  fasta  reglu  í 
rannsókninni.  1*0  fer  allmikiö  að  birta  yfir  þessum  Iræöi- 
greinum  á 17.  öld  og  er  það  mest  læknunum  aö  þakka. 
dýrafræöi  og  grasafræöi  vaxa  upp  af  athugunum  þeirra.  Pegar 
læknarnir  hætlu  aö  leggja  blindan  átrúnaö  á fornar  forskriptir, 
fóru  að  athuga  sjúkdómana  sjálfir  og  rannsaka  bygging  mann- 
legs  likama.  þá  var  stigið  þýöingarmikiö  stig  til  frekari  fram- 
kvæmda  og  þekkingar. 

Forneskju  og  hindurvitna  vfsdómur  miðaldanna  er  á 17. 
öld  aðalgrein  bókmenntanna  á íslandi;  rannsóknavfsindin,  sein 
eru  aö  skapast,  hverfa  aö  mestu  innan  um  moldviöri  miö- 
aldaspekinnar;  stjörnulist,  lófalist  og  ýmisleg  töfrafræöi  eru 
uppáhaldsgreinir  þeirra,  sem  hnýsnir  eru ; plánetubækur, 
draumabækur  og  galdrabækur  falla  alþýöu  bezt  i geö  og  eru 
skrifaðar  upp  aptur  og  aptur  frarn  undir  lok  18.  aldar  og  jafn- 
vel  lengur.  Efni  þessara  rita  er  opt  fornt,  tekið  rit  úr  riti, 
langt  framan  úr  öldum,  þar  er  enginn  íslenzkur  fróðleikur, 
allt  er  útlent  bergmál  af  kenningum  miöaldaspekinganna,  er 
aptur  byggja  á hindurvitnum  fornaldarinnar. 

A 17.  öld  var  Danmörk  stórveldi  í vísindum,  aldrei  fvrr 
né  siðar  hafa  jafn  frægir  visindamenn  kennt  við  háskólann  í 
Kaupmannahöfn : þó  landið  sé  litið  og  nokkuð  afskekkt,  þá 
varö  þaö  í þá  daga  ekki  til  að  rýra  gildi  danskra  vísinda- 
inanna,  því  allir  læröir  menn  töluðu  þá  og  rituöu  latinu  og 
latínan  var  visindamál  allrar  Evrópu,  allir  vísindamenn  gátu 
því  lesið  bækur,  er  komu  út  í fjarlægum  löndum,  þó  þeir 
kynnu  ekkert  i tungum  þeirra  landa.  Til  dæmis  má  taka 
nokkra  menn,  sem  þá  voru  uppi  í Danmörku,  Tycho  Brahe 
(1546 — 1601)  hinn  mikli  stjörnufræðingur  bjó  undir  fyrir 
Kepler,  svo  hann  gat  fundið  hreyíingarlögin  í sólkerfi  voru. 
Ole  Römer  (1644 — 1710)  fann  fyrstur  hraöa  Ijóssins  og  Erasmus 
Barthoiin  (1625 — 1698)  fann  fyrstur  tvöfalt  geislabrot:  á þeirri 
öld  voru  í Danmörku  fjölda  margir  framúrskarandi  læknar. 
er  gjöröu  miklar  uppgötvanir  um  bygging  mannlegs  líkama. 
Thomas  Barlholin  (1616 — 1080)  lýsti  fyrstur  sogæöakerfi  inanns- 
ins.  Nicolas  Steno  (1638 — 1686)  var  einn  af  hinuin  merkustu 


Digitized  by  Google 


54 


vísindamönnum  þessarar  aldar,  hann  ritaði  margar  merkilegar 
ritgjörðir  um  bygging  mannsins,  fann  svitakirtlana  og  ýmsa 
aðra  kirtla,  rannsakaði  heilann  o.  fl.  og  gjörði  allstaðar  nýjar 
uppgötvanir;  í jarðfræði  fór  hann  langt  fram  úr  samtiðar- 
mönnum  sinum,  skoðanir  hans  í þeirri  grein  kunnu  menn 
ekki  að  meta  fyrr  en  rúmri  Öld  siðar.  Caspar  Bartholin 
hinn  eldri  (1585 — 1629)  og  hinn  yngri  (1655 — 1738),  Ole  Borch 
(1626 — 1690),  Ole  Worm  (1588 — 1654)  og  margir  fleiri  danskir 
menn  voru  frægir  læknar  og  ágætir  vísindamenn;  Simon 
Paulli  (1603 — 1680)  ritaði  hina  fyrstu  dönsku  grasafræði  og 
marga  fleiri  merka  vísindamenn  mætti  telja.  Flestir  þessir 
menn  voru  kennarar  við  háskólann  og  allir  læknar  (nema 
Tycho  Brahe);  þegar  slikum  mönnum  var  á að  skipa  og 
Friðrik  III.  konungur  (1648 — 1670)  var  mjög  hlynntur  þessum 
visindum,  þá  var  eðlilegt  þó  læknisfræði  og  náttúruvisindi 
væru  i miklum  blóma  f Danmörku. 

Vér  höfum  fyrr  gelið  þess,  að  flestallir  íslenzkir  náms- 
menn,  er  sigldu  á 17.  öld,  fóru  til  háskólans  í Kaupmanna- 
höfn;  af  því  vísindalifið  þar  var  i svo  miklum  blóma,  þá 
nutu  eðlilega  íslenzkir  námsmenn  þess  líka  og  þaðan  stafar 
eflaust  beinlínis  og  óbeinlínis  hin  fjölbreytta  þekking,  er  lýsir 
sér  i mörgum  ritum  íslendinga  á 17.  öld.  Þekking  f stærð- 
fræði  og  náttúrufræði,  eptir  þeirra  tíma  sniði,  var  þá  fremur 
algeng  hjá  skólagengnum  íslendingum,  enda  fengust  flestir  þeir, 
er  nokkra  fróðleikslöngun  höfðu,  dálitið  við  flestar  fræðigreinir, 
er  menn  þá  stunduðu.  Kringumstæður  íslenzkra  fræðimanna 
voru  þó  bágar,  þeir  voru  svo  fátækir,  afskekktir  og  einmana, 
að  ekki  er  að  búast  við,  að  náttúruvisindin  næðu  hér  neinum 
verulegum  blóma,  end.i  verður  því  ekki  neitað,  að  þeir  ís- 
lendingar,  sem  fást  við  þesskonar  fræði  á 17.  öld,  eru  flestir 
mjög  ósjálfstæðir,  athuga  lítíð  sjálfir,  en  treysta  eingöngu 
útlendum  bókum;  nýjar  athuganir  sjást  ekki  opt  f ritum 
þeirra,  og  nýjar  hugsanir  enn  þá  sjaldnar.  f*að  er  bezt  merki 
hinnar  andlegu  fátæktar,  að  sumir  fræðimenn  t.  d.  Jón  Daða- 
son  lýsa  svo  íslandi,  sem  þeir  allt  af  hafa  fyrir  augum,  að 
þeir  telja  upp  það,  sem  útlendingar  segja  um  landið,  en  bæta 
sjállir  engu  eða  litlu  við  um  islenzka  náttúru.  Menn  rýna  í 


Digitized  by  Google 


55 


bækurnar,  en  eru  andlega  blindir,  þegar  kemur  undir  bert 
lopt;  þetta  hefir  lengi  brunnið  við  hjá  oss  íslendingum  og 
það  jafnvel  enn  á vorum  dögum.  Eins  og  eðlilegt  er,  voru 
náttúruvísindin  íslenzku  ákaflega  blandin  hjátrú  og  hindur- 
vitnum  og  fyrir  liugskoti  alþýðunnar  var  hvorttveggja  þetta 
svo  nátengt,  að  allir  náttúrufróðir  menn  áttu  að  vera  göldr- 
óttir;  þessi  skoðun  hefir  haldizt  sumstaðar  hjá  alþýðu  fram  á 
19.  öld. 

Sökum  þess  að  öll  náttúrufræði  á 17.  öld  er  svo  nátengd 
Iæknisfræðinni  og  af  því  flest  það,  sem  þá  var  ritað  á íslandi 
um  dýra,  grasa  og  steinafræði  er  innan  um  læknisráð,  marg- 
samtvinnað  i lækningabókunum,  þá  tölum  vér  hér  fyrst  dálítið 
um  íslenzka  lækna  á 17.  öld.  f*ó  læknisfræðin  væri  komin 
á hátt  stig  við  hinn  danska  háskóla,  þá  stunduðu  þó  fáir 
íslendingar  þá  fræði  eingöngu;  hér  á landi  var  lítið  eða  ekk- 
ert  til  viðurlifis  fyrir  þá,  sem  eingöngu  voru  læknar,  allir 
urðu  að  hugsa  um  að  ná  i prestsembætli,  skólakennaraem- 
bættin  voru  illa  launuð  og  optast  aðeins  ætluð  ungum  mönn- 
um,  er  seinna  ætluðu  að  gjörast  prestar.  fó  fengust  all- 
margir  íslendingar  við  lækningar  í hjáverkum  sínum  og  sumir 
höfðu  við  háskólann  lagt  stund  á læknisfræði  og  náttúrufræði. 
margir  sneru  útlendum  lækningabókum  á íslenzku  og  gengu 
af  þeim  mörg  eptirril  um  land  allt.  Mjög  margar  íslenzkar 
lækningabækur  frá  17.  öld  eru  enn  til  í handritasöfnum  og 
eru  þær  margar  hverjar  skjóttar  og  skjöldóttar  að  efni  og 
útliti ; þar  er  öllu  mögulegu  ruslað  saman,  innan  um  læknis- 
ráðin  eru  allskonar  hindurvitni,  enda  eru  flest  þessi  lækn- 
ingakver  rituð  upp  úr  mörgum  bókum  og  allskonar  sundur- 
leitt  efni  sett  í eitt1.  í lækningakveri,  sem  eg  hefi  liggjandi 
fyrir  mér,  er  eg  rita  þetta,  eru  t.  d.  innan  um  læknisráðin 
greinir  um  dýr.  grös,  steina  og  náttúru  þessara  hluta,  um 
eðlisfar  og  fjórar  náttúrur  mannsins,  um  getnað  mannsins. 
ráð  til  að  verjast  galdri,  til  að  skilja  fuglamál,  afla  sér  vináttu. 
eyða  músum,  fæla  villidýr  o.  s.  frv.  Þá  eru  enn  fremur  ráð 


')  Langflestar  lækningahækur  eru  i handr.itasafni  Jóns  Árnasonar, 
sem  nú  er  undir  j'msum  númerum  í hdrs.  J.  S.  og  Lbs. 


Digitized  by  Google 


56 


nióti  hundsgelti  og  til  að  vita  óorðna  hluti,  um  það  hvernig 
gjöra  skuli  brúnan  hest  Ijósan,  hver  mörk  megi  taka  af 
hrafnakrunki.  um  12  himinteikn,  um  jómfrúarmerki,  um  faðir- 
vor  Tyrkja  o.  m.  (1.  Lækningakver  með  svipuðu  efni  eru 
enn  til  svo  tugum  skiptir,  i þeim  flestum  er  auk  læknisrdð- 
anna  ýmislegt  um  stjörnumerki  og  úhrif  þeirra  á forlög  manna; 
mönnum  hefir  þá  og  verið  mjög  gjarnt  að  rita  allskonar  bull 
um  holdlegan  munað.  um  getnað  mannsins  og  annað  þvilíkl, 
en  flest  er  það  útlagt  úr  öðrum  málum'.  Læknisráðin  sjálf 
eru  flest  tekin  úr  fornum  höfundum  t.  d.  úr  Arisloteles, 
Galenus,  Dioscorides,  Avicenna.  Averrhoes,  Albertus  Magnus 
o.  fl.  Merkilegri  eru  ýmsar  lækningabækur  eptir  nafngreinda 
íslenzka  höfunda,  þó  þar  sé  líka  ílest  tekið  úr  útlendum  bók- 
um,  þá  er  þar  þó  ýmislegt  frumlegt  innan  um;  þessar  lækn- 
ingabækur  fleslar  mun  þó  vera  illt  að  fá  í heilu  lagi,  því 
ritararnir  hafa  opt  partað  þær  í sundur  og  sumar  af  hinum 
merkari  lækningabókum  munu  nú  vera  týndar. 

Vér  höfum  áður  getið  þess,  að  þýzkir  læknar  (bartskerar) 
dvöldu  hér  opt  á 16.  öld  og  islenzkir  læknar  voru  lika  á 
þeirri  öld  og  hinni  næstu  opt  kallaðir  >bartskerar<*.  A 17. 
öld  er  talað  um  Jón  Sigurðsson  bartskera  í Kársnesi  (f  1670) 
og  var  hann  mikils  metinn,  enskur  bartskeri  Vilhjálmur  Vil- 
hjálmsson  bjó  lengi  í Forsæludal  og  dó  sextugur  16443. 
Magnús  Gissurarson  (f  1663)  á Lokinhömrum  var  bartskeri  og 
lögréttumaður,  Þorleifur  Daðason,  móðurbróðir  Daða  sýslu- 
manns  Jónssonar,  var  og  bartskeri,  Arni  Arnason  bartskeri 
dó  i Hamborg  o.  s.  frv.4  Kristián  Villatsson  var  fyrirtaks 

')  Síra  Hallgrimur  Pélursson  í Saurbæ  hefir  útlagt  ritgjörð  »um 
að  sjá  á augunum,  þá  stúlkurnar  fallerast*.  Eiginlidr.  i lidrs.  J.  S.  74. 
8vo.  Sbr.  bdrs.  J.  S.  248  4". 

6 A9  •bartskeri'  beinlinis  þv'ðir  lækuir  eða  græðari.  sést  á 4.  erindi 
i Englabrynju  Jóns  Daðasonar:  »Drottinn  barlskerinn  bliði,  bið  eg  þú 

bjargir  mér,  særður  af  syndastriði  sannlega  allur  er*  o.  s.  frv.  Lbs. 
444.  8vo 

’)  Annálar  Gunnlaugs  porsleinssonar  (ár  1644  og  1667),  hdrs.  J.  S. 
137.  4°.  Lb.».  168.  4°.  í bdrs.  J.  S.  158.  fol.  er  lækningabók  Christofers 
Mðllerssonar  >þess  góða  bartskera*. 

4)  Bartskeranafnið  bélzt  langt  fram  á 18.  öld;  i annál  séra  Magnúsar 


Digitized  by  Google 


57 


læknir  og  talinn  einna  fremstur  lækna  á Tslandi  á 16.  og  17. 
öld,  hann  samdi  1593  merkilega  lækningabók1,  sem  enn  er 
til.  Kristián  Villatsson  var  skólameistari  í Skálholti  4 ár 
eptir  Guðbrand  biskup  í’orláksson,  varð  svo  prestur  á Helga- 
felli  og  dó  í Bjarnarhöfn  1600.  Þorkell  Vídalín  í Görðum  og 
Þórður  sonur  hans  höfðu  báðir  stundað  læknisfræði  við  há- 
skólann  í Kaupmannahöfn  og  voru  báðir  ágætir  læknar,  eink- 
um  Þúrður,  þeirra  mun  síðar  getið.  Ekki  hefi  eg  séð  lækn- 
ingarit  eptir  f’órð  Vidalin,  nema  dálítið  um  grös,  sem  ef  til 
vill  er  tekið  úr  lækningabók  eptirhann;  handrit  af  lækninga- 
bók  Þorkels  Vidalins,  er  enn  til*.  Jón  sýslumaður  Þorláksson 
(f  1712),  sonur  Þorláks  biskups  Skúlasonar,  ritaði  1691  lækn- 
ingabók,  sem  enn  er  viða  til.8  Brynjólfur  biskup  Sveinsson 
ritaði  töluvert  um  lækningar  og  eru  enn  til  kaflar  úr  lækn- 
ingabúk  hans,  eru  þeir  mest  um  kvennsjúkdóma  og  ungbarna 
meðferð4.  Jón  sýslumaður  Magnússon  (1662 — 1738)  samdi 
lækningabók  með  ýmsum  allgóðum  lýsingum  á íslenzkum 
sjúkdóinuin5.  Magnús  sýslumaður  Magnússon  (1631 — 1704), 
í’órður  Jónsson  í Hitardal  (f  1670),  Ólafur  Guðmundsson  á 
Hiafnagili  (f  1731)  o.  fl  rituðu  lækningabækur,  og  þá  má 
ekki  gleyma  Jóni  Guðmundssyni  lærða,  er  vér  síðar  tölum 
nánar  um.  Sira  Jón  Guðmundsson  í Stærra-Arskógi  (f  1696) 

Péturssonar  á Höskulrtsstöðum  er  sagtum  Gottskálk  þorvaldsson  (f  1766) 
lögréttumann.  langafa  Bertels  Thorvaldsens.  að  hann  hafi  verið  ágætur 
smiður  og  hartskeri. 

‘)  Hdrs.  J.  S.  158.  fol.  bls.  219—231  og  Lbs.  632-4».  Hálfdan  Ein- 
arsson,  Hist.  lit.  Isl.  bls.  166  blandar  jieim  saman  bræðrunum  Erasmns 
og  Kristiáni. 

’)  Nokkrar  auðfengnar  lækningar.  samanteknar  af  porkeli  Arngríms- 
syni.  Hdrs.  J S.  nr.  422  og  423-8vo. 

Auðfengnar  lækningar  fyrir  aðskiljanlegar  meinsemdir  og  kvilla. 
sem  mönnum  kunna  til  að  falla.  samanteknar  og  lesnar  úr  lærðra 
mauna  skrifi.  sem  verið  hafa  bér  i landi,  upp  á ABC  af  Jóni  þorláks- 
syni  sjíslumanni  að  Berufirði  1691.  Hdrs.  J.  S.  419.  423  og  301-8vo. 

*i  Hdrs.  J.  S.  423  og  424-8vo,  Lbs.  367-8vo.  Sérstök  ritgjðrð  um 
meðgöngutima  kvenna  eptir  Br.  Sv.  er  viða  til  i handrili. 

‘)  Praxis  medica;  bók  |iessa  befi  eg  ekki  séð,  en  Schleisner  getur 
um  hana  (Island  1849,  bls.  272);  ýmsar  góðar  glepsur  úr  bók  þessari 
hefi  eg  séð  meðal  tilvitnana  i orðabók  Jóns  Ól.  Grunnvikings. 


Digitized  by  Google 


58 


ritaði  reglur  fyrir  vfirsetukonur1 ; hann  var  lærður  vel,  skáld 
gott  og  listamaður  til  handanna,  smiður  og  málari.  hann  ritaði 
margt  um  ýms  efni.  Vigfns  Guðbrandsson  (f  1707)  á Helga- 
felli  stundaði  læknisfræði  í Kaupmannahöfn  og  fór  til  fslands 
1693,  hann  lagði  út  lækningabók  Henrik  Smid’s  á islenzku 
1696  og  reit  ýmislegt  um  læknisfræði*.  Oddur  Jónsson  á 
Reynivöllum  (f  1699)  var  og  góður  læknir8.  Hið  fyrsta,  sem 
prentað  hefir  verið  á islenzku  um  lækningar,  mun  vera  það, 
sem  prentað  er  aptan  við  Gislarim  1671  og  Þórðarrim  169‘24. 
í ritum  þessum  er  töluvert  um  áhrif  himintunglanna  á mann- 
inn  og  heilbrigði  hans,  um  blóðtökur  og  annað  þvilíkt,  sem 
mikið  er  talað  um  í lækningabókunum.  íslenzkar  lækninga- 
bækur  eru  að  efni  til  mjög  likar  útlendum  lækningabókum 
frá  16.  og  17.  öld,  en  hér  gengu  þær  lengur  manna  á milli 
og  skottulæknar  fóru  eptir  ráðum  þeirra  fram  á miðja  19.  öld. 

Einn  hinn  helzti  íslenzki  læknir  á 17.  öld  var  síra  Oddur 
Oddsson  á Reynivöllum  og  af  því  hann  var  einn  hinna  nátt- 
úrufróðustu  ísiendinga  á þeirri  öld,  þá  get  eg  hans  hér  nánar. 
Oddur  Oddsson  var  fæddur  15656,  faðir  hans  hét  lika  Oddur 
Oddsson  og  bjó  12  ár  á Hrauni  hjá  Eyrarbnkka  og  siðan  í 
Grindavík.  hann  var  lögréttumaður  i Arness  og  Kjalarness- 
þingum.  Síra  Oddur  gekk  í Skálholtsskóla  og  varð  dómkirkju- 
prestur  1584,  varö  svo  prestur  á Stað  i Grindavík  1602  og 

‘)  Einar  Bjarnason:  Fræflimannatal.  A.  M.  1066-40.  bls.  188. 

*)  Henrik  Smids  (iriðje  jurlagarður.  prentaður  i Rostock  1609.  snú- 
inn  af  Vigfúsi  Guðbrandssyni,  hdrs.  Bmf.  i Rvík  B.  nr.  40.  Vigfús 
reit  i Höfn  dispútatíu  >de  sangvinis  et  suffocati  esu*.  Sbr.  J.  01.  Grv. 
Hist.  lit.  Isl.  bls.  147.  í Lbs.  nr.  482-4°  er:  »Hið  nylsamlegasta  af 

Henriks  Smids  fjórða  urtagarðe*. 

*)  Thorchillii  Specimen  Isl.  non  barb.,  hrs.  J.  S.  338-4°,  bls.  124—126. 

*)  1 þórðarrími  er  meira  um  lækningar  en  i hinu  eldra;  þar  er 
-appendix<  bls.  118.  og  er  þar  meðal  annars  talað  um  4 náttúrleg 
temperamenla  mannsins.  um  böð  og  blóðtökur.  um  læknisdrykki  og 
púrgatiur,  um  heilsu  og  vanheilsu  teikn  á manneskjunni  og  um  teikn, 
sem  læknar  plaga  að  taka  af  mannsins  þvagi.  Margt  af  þessu  er  sett 
í samband  við  himintungl  og  stjörnumerki,  og  samband  Vmsra  parla 
mannlegs  líkama  við  stjörnumerkin  sj'nd  á mynd. 

*)  Á Nesi  i Selvogi  segir  Jón  þorkelsson  gamli  (Spec.  Isl.  non  barb. 
J.  S.  333-4°,  bls.  130-132. 


Digitized  by  Google 


59 


síðast  á Reynivöllum  frá  því  1618  til  1642;  það  ár,  20.  febr. 
tók  snjóflóð  á nóttu  öll  hey  á Reynivöllum  og  fjós  með  13 
nautum,  en  2 komust  af,  ekki  sakaði  stað  né  kirkju,  fólkið 
flvði  i kirkjuna  og  sagði  prestur  það  væri  óhætt,  en  eptir  57 
ár  mundi  Reynivallapresturinn  verða  að  vara  sig.1  Sfra 
Oddur  varð  nú  að  yftrgefa  jörðina  og  fékk  eptir  tillögu  Brynj- 
ólfs  biskups  á prestastefnu  á Breiðabólstað  (25.  okt.  1643) 
styrk  af  öðrum  prestaköllum  til  viðurlífis,  þá  fór  hann  til 
stjúpsonar  síns  Jóns  Sigurðssonar  bartskera  f Kársnesi  og  dó 
þar  16.  okt.  1649,  84  ára  gamall.*  Sira  Oddur  hafði  mikið 
orð  á sér  fvrir  lækningar,  hann  læknaði,  að  þvi  sem  sagt  er, 
fyrstur  sárasótt*  með  drykkjum,  sú  sólt  var  hér  áður  mjög  al- 
menn  og  mannskæð;  segja  menn,  að  sárasótt  þessi  rénaði  og 
hvrfi  eplir  að  tóbaksbrúkun  varð  almenn.  Eptir  orði  því,  sem 
af  sfra  Oddi  hefir  farið,  á hann  að  hafa  verið  mikill  gáfu- 
maður  og  i allt  fær:  með  því  hann  var  náttúrufróður  hugðu 
margir  að  hann  væri  göldróltur,  forspár  og  kæmi  fált  á óvart, 
það  var  jafnvel  sagt  um  hann.  að  hann  leggði  það  í vana 
sinn  »að  ganga  í hóla*.  Sira  Oddur  lærði  hebresku  af  sjálf- 
um  sér,  hann  var  rímfróður  mjög4  og  vel  að  sér  f söng  og 
hljóðfæraslætti,  hann  smtðaði  sjálfur  hljóðfæri  og  gerði  lög 
við  íslenzka  sálma.  Margir  af  afkomendum  hans  voru  hag- 
leiksmenn  og  góðir  söngmenn.  Oddur  prestur  sneri  dönsk- 


’)  Á sunnndagskvöld  i miðjan  þorra  1699  lók  snjóflóð  bæinn  á 
Reynivöllum  og  þar  fórst  Oddur  prófastur  Jónsson,  sonur  Jóns  Sigurðs- 
sonar  bariskera.  Árb.  Esp.  VIII.  bls.  63. 

’)  Jón  Halldórsson;  Prestaæfir  í Skálholtsstipti,  Rask  nr.  66-4°  bls. 
221,  184 — 86.  Jón  porkelsson:  Digtningen  paa  Island,  bls.  479.  J.  II. 
segir  siia  Odd  fæddan  1564,  vígðan  1586. 

’)  Sárasótt  halda  sumir  að  hafi  verið  »syphilis«,  þó  vita  menn  ekk- 
ert  um  það  með  vissu.  Sbr.  P.  A.  Schleisner:  Island,  Kbh.  1849,  bls. 
67  — 68.  F.  J.  Hist.  eccles.  Isl.  II.  bls.  633-  34.  Jón  Magnússon  lýsir 
sárasótt  þannig:  >Á  líkamanum  koma  út  hingað  og  þangað  sár,  þar 

og  þar,  sem  jafnan  út  llj'tr  af  vessi,  og  vilja  með  engu  nióti  gróa.  og 
þó  sum  grói,  koma  út  aptr  önnur  i sama  stað  eðr  öðrum,  þar  til  lik- 
aminn  verðr  að  kalla  allur  hrálka  með  óliðandi  sviða  og  sárindum*. 
Jón  Ól.  Grunnvikingur:  Lex.  Isl.  >hrálka*. 

*)  Rím  síra  Odds  er  enn  til  A.  M.  nr  181-8°. 


Digitízed  by  Google 


60 


um  og  þýzkum  lækningabókum  á islenzku,  og  voru  bækur 
hans  almennt  notaðar  á landi  hér  á 17.  öld  og  lengur.  Til 
er  enn  handrit  af  lækningabók  eptir  sira  Odd  og  er  á þvi 
nokkuð  vísindasnið  eptir  þeirra  tíma  hætti;  þar  eru  mörg  is- 
lenzk  sjúkdómanöfn.  allmikið  um  meðalagjörð  o.  fl. 1 Síra 
Oddur  hefir  ritað  dálitið  um  íslenzkar  jurtir’  og  segir  rit- 
gjörðin  mest  frá  læknisjurtum  og  notkun  þeirra.  eins  og  þá 
var  titt,  og  er  í því  efni  eflaust  farið  mest  eptir  útlendum : 
en  ritgjörðin  ber  þó  með  sér,  að  sira  Oddur  hefir  þekkt  all- 
margar  íslenzkar  jurtir  og  safnað  þeim,  því  hann  segir  sutn- 
staðar  vaxtarstaði  og  Iýsir  sumurn  jurtum  dálitið,  þó  það  sé 
nú  samt  sjaldan;  í ritgjörð  þessari  eru  vms  íslenzk  nöfn  og 
það  jafnvel  á fágætum  jurtum,  hin  visindalegu  (latnesku) 
nöfn  eru  mjög  á ringulreið,  eins  og  eðlilegt  var  í þá  daga, 
heilli  öld  áður  en  Linné  fæddist.  Síra  Oddur  Oddsson  ritaði 
og  ýmislegt  guðfræðislegs  efnis  og  orti  sálma. 

Grasafræðin  var  í þá  daga  nátengd  læknisfræðinni,  því 
grösum  var  aðeins  safnað  til  þess  að  hafa  þau  til  lækninga, 
og  öll  grasafræðisrit  frá  þeim  tima  eru  því  nær  ekki  um 
annað  en  notkun  grasanna,  lýsingnr  sjást  sjaldan  og  eru  opt 
ónógar;  að  stunda  grasafræði  eingöngu  til  visindalegrar  þekk- 
ingar  datt  engum  í hug.  í flestum  lækningabókum  17.  aldar 
eru  talin  útlend  og  innlend  grös  og  getið  um  náttúru  þeirra; 
er  flest  tekið  úr  útlendum  bókum,  en  sumt  er  þó  fslenzkt 
innan  um.  Enn  þá  má  þó  græða  dálitið  á grasabókum  þess- 
um,  því  f þeim  eru  mörg  íslenzk  grasanöfn  og  sumstaðar  er 
getið  um  vaxtarstaði.  Af  þeim.  sem  safnað  hafa  islenzkuin 
grösum  og  athugað  þau  nokkuð,  má  fyrst  telja  síra  Odd,  er 


')  I lækningabók  síra  Odds  í hdr.  A.  M nr.  700A-4"  er  sjúkdóm- 
unum  skipt  niður  eptir  linnun  og  líkamspdrtum  mannsins. 

’)  Um  nokkrar  jurtir.  A.  M.  nr.  190-8°.  Á sömu  bók  er  ýmislegt 
á latínu  um  jurtir.  og  svo:  De  stirpium  generibus  ex  Remberto  Dodoneo. 
um  blóðtökur  o.  fl.  Jón  Guðmundssun  lærði  gerir  lítið  úr  grasaþekkingu 
sira  Odds.  en  það  mun  stafa  af  því,  að  Jóni  var  illa  við  síra  Odd.  af 
því  hann  var  einn  i dómnum  á L’essastöðum  1.  ág.  1631,  er  dæmdi 
Jón  útlægan  (alþingisbók  1637.  nr.  2);  í grasafræði  er  þó  Oddur  auð- 
sjáanlega  Jóni  miklu  fremri. 


Digitízed  by  Googfe 


G1 

fyrrgálum  vérum.  og  þá  Kristián  Villatsson,  Jón  Guðmundsson 
lærða.  Jón  Daðason  og  fremnr  öðrum  fórð  Vidalín.  í lækn- 
ingabók  Kristiáns  Villatssonar  er  nokkuð  tnlað  um  íslenzk 
grös;  helztu  grasapláss  segir  hann  séu  í Olrardal,  fyrir  ofan 
Mýrar  og  í Búðahrauni.  »Svo  sagði  Clemens  mér,  er  var  i 
Húsavik,  að  i Drangey  norður  vxu  mjög  mörg  grös  og  góð 
og  velflestar  Veneris  jurtir,  er  fávisir  kalla  brönugrös*.1 
Margir  fleiri  munu  hafa  fengizt  við  grasafræði  og  ritað  dá- 
litið  um  grös,  þó  vér  eigi  vitum  nöfn  þeirra;  eins  og  vér 
áður  höfum  sagt  eru  grasakaflar  i flestum  lækningabókum, 
en  efni  þeirra  er  oplast  ómerkilegt.*  Það  er  sagt  um  síra  Narfa 
Guðmundsson  i Möðrudal,  að  hann  hafi  verið  mjög  náttúru- 
fróður,  og  fengizt  mikið  við  að  skoða  grös.  Narfi  var  bróðir 
Bessa  sýslumanns  Guðinundssonar,  hann  var  14  ár  utanlands 
og  stundaði  heimsspc  ki,  náttúrufræði  og  læknisfræði  í Svíariki. 
kom  svo  út  hingað  og  fékk  Möðrudal  á Fjöllum  1672  og  átti 
þar  afskekkt  og  ilit  lif.  Narfi  var  listamaður  um  margt,  en 
undarlegur  i ráðlagi,  yfirgaf  prestsembættið  og  liföi  eptir  það 
i mesta  basli  og  fátækt:  hann  dó  um  1710.  Narfi  þótti  hepp- 
inn  læknir  og  var  álitinn  margfróður,  forspár  og  göldróttur. 
hann  safnaði  steinum  og  grösum  og  gjörði  kemiskar  tilraunir; 
ekki  hefi  eg  þó  oröiö  var  við,  að  rit  liggi  eptir  hann,  nema 
lækningabók  og  kviðlingur  einn.8 

Einn  hinn  merkasti  náttúrufræðingur  á Islandi  á 17.  öld 
var  pórður  Vídalín  (1662  — 1742),  og  fékkst  hann  lika  tölu- 
vert  við  grasafræði,  þó  hefi  eg  ekki  orðið  var  við  sérstakt 
grasarit  eptir  hann.  en  i nafnlausri  ritgjörð,  sem  geymd  er  i 


')  Hdrs.  J.  S.  168,  fol. 

!)  Af  handritum  hér  á söfnunum,  sem  tala  um  grös.  eru  þessi 
helzt:  Hdrs.  J.  S.  nr.  4‘22-8°.  þar  eru  talin  30  íslenzk  grös  og  læknis- 
kraptur  þeirra;  J.  S.  421-8°,  þar  eru  sagðar  sögur  um  j’ms  íslenzk  grös, 
fjögralaufasmára  o.  fl.  Lbs.  nr.  223-8°  (einirberja  og  hvannaróladygðir 
o.  fl.);  enn  fremur  er  getið  um  grös  í hdrs.  J.  S.  248-4°,  302  og  420-8°, 
Lbs.  632-4°,  367-8°  og  víðar.  eitthvað  í flestöllum  lækningabókutn. 

*)  Jón  Ól.  Grunnvíkingur : Hist.  lit.  Isi..  B.  U.  II.  Add.  3.  fol. 
Thorchillii:  Specimen,  J.  S.  333-4°,  bls.  266—67.  Jón  Halldórtson : 
Prestaæfir.  Rask  5ö-4“.  bls.  9.  Lækningabók  sira  Narfa.  hdrs.  Bmf. 
Kmh.  nr.  116-8°;  vísa  ort  1705,  hdrs.  Bmf.  Kmh.  639-8°. 


Digitized  by  Google 


62 


Konungsbókhlöðu  í Höfn,  eru  taldar  íslenzkar  jurtir  og  tölu- 
vert  sagt  frá  þeim;  þar  segir  svo:  >Allar  hér  taldar  jurtir 

með  þeirra  alTectis,  sem  að  eg  hefi  sérdeilis  fyrrum  upp- 
teiknað  eptir  sál.  t'órði  Vidalín  og  öðrum,  voru  honum  svo- 
sem  hinar  reyndustu  alkjendar.  að  hér  spretta  á íslandi«. 
Rit  þetla  hefir  um  miðja  18.  öld  verið  soðið  saman  úr  ýms- 
um  eldri  bæklingum.  en  af  þvi  efnið  er  tekið  úr  ritum  17. 
aldar,  þykir  mér  fara  bezt  á því  að  geta  um  rit  þelta  hér.1 
Fyrsti  kaflinn  er  »de  herbis  eður  um  nokkur  alþekktustu  grös 
og  urtir,  sem  hér  vaxa  á íslandi*.  í’ar  eru  talin  40  grös  og 
5 berjategundir  og  nöfn  þeirra  á fslenzku  og  Iatínu;  aðal- 
efnið  er  um  notkun  grasanna  til  lækninga,  jurtunum  er  ekki 
lýst,  en  opt  er  getið  um  i hverjum  jarðvegi  þær  helzt  vaxi 
hér  á landi.  Helztu  grasapláss  hér  á landi,  segir  höf.,  séu 
skammt  frá  Knappstað  í Stfflu  og  f Ólafsfjarðarheiði,  i Búða- 
hrauni,  Skarðsheiði  syðri  og  f'ingvallahrauni.  Siðan  er  talað 
um  þang  og  fjörugrös  og  er  það  tekið  úr  riti  Jóns  lærða 
»um  íslands  aðskiljanlegar  náttúrur«;  annar  og  þriðji  kafli, 
um  jarðarmó,  fjörukindur  og  hvalakyn,  er  og  tekinn  úr  sama 
riti;  fjóröi  kaflinn  er  um  íslenzka  fugla  og  er  það  merkasti 
kafli  ritsins,  þar  eru  taldir  31  landfuglar  og  27  sjófuglar; 
fuglunum  er  sumum  Iýst,  egg  þeirra  talin  o.  s.  frv.  í fimmta 
kaflanum  eru  talin  íslenzk  skriðkvikindi,  flugur  og  ormar.  Rit 
þetta  er  í heild  sinni  allmerkilegt,  einkum  sökum  hinna  mörgu 
islenzku  nafna  á grösum  og  dýrum,  auk  þess  er  alit  skvn- 
samlega  framsett  og  hjálrúarlaust.  Frá  miðri  17.  öld  er  til 
íslenzk  bók  um  grasafræði,  sniðin  eptir  grasabók  Simon 
Paulli,8  þar  er  getið  allmargra  íslenzkra  grasa;  og  i safni 
Árna  Magnússonar  er  forn  skrá  yfir  fslenzk  grös  eptir  sfra 
Jón  Jónsson  á Melum  (f  1663),  grasaríkinu  er  þar  skipt  í 

‘)  Nucella  rerum  vegetarum  Islandiæ  eður  ein  lítil  geimslunyt 
tíngunar  og  viðhaldanligra  hluta,  sem  i Islande  íinnast.  so  vel  hellstu 
grasa,  málma  og  steinakynja.  sem  hræranligra  skepna,  hvala,  fiska. 
fugla  og  orma.  Soli  creatori  gloria!  Kalls  Saml.  nr.  627-4°. 

')  Kepos  sive  phytekomia,  það  er:  jurtaaldingarður,  hver  inni  hefur 
að  halda  þau  sérlegustu  grös  og  tíðkanlegustu  jurtir,  er  i íslandi  íinn- 
ast,  með  þeirra  eiginlegri  contrafractur  og  írnynd,  sem  og  náttúrukrapti 
og  verkun.  Hdrs.  Bmf.  Kmh.  nr.  97-4°. 


Digitized  by  Google 


63 


þrennt,  i viði,  lyng  og  jurtir;  af  viðum  telur  höf.  birki, 
reynir,  3 tegundir  af  viðir,  einir  og  þyrnir;  af  lyngtegundum 
telur  hann  sortulyng,  krækiberjalyng,  beitilyng,  bláberjalyng, 
aðalbláberjalyng,  hrútaberjalyng  og  jarðarberjalyng;  af  hinum 
eiginlegu  jurtum  telur  hann  um  50  tegundir.1 

Um  íslenzka  dýrafræði  ritaði  Jón  Guðmundsson  lærði 
mest  og  gerði  ýmsar  athuganir  þar  að  lútandi,  mest  reit  hann 
þó  um  hvali  og  sjóardýr;  ílest  alþýðleg  rit  um  dýrafræði  á 
17.  og  18.  öld  eru  meira  og  minna  af  hans  toga  spunnin;  í 
Gandreið  Jóns  Daðasonar  er  og  ýmislegt  um  íslenzka  fugla 
o.  (1..  en  yfir  höfuö  að  tala  hafa  menn  á 17.  öld  minna  feng- 
izt  við  dýrafræði,  en  grasafra>ði,  þó  eru  i sumum  lækninga- 
bókum  nefnd  nokkur  íslenzk  dýr,  er  menn  hugðu  góð  til 
lækninga  og  þar  eru  sumstaðar  sagðar  kvnjasögur  um  dýr. 
Hér  og  hvar  i bókum  þeirrar  aldar  eru  kaflar  um  skrimsli 
og  kynjadýr  og  eru  frásagnirnar  byggðar  á skröksögum  og 
rangri  eptirtekt;  Gisli  biskup  Oddson  var  mjög  trúaður  á' 
slikar  sögur.  Enn  má  geta  þess,  að  viðskipti  íslendinga  við 
Ola  Worm  urðu  til  þess,  að  menn  fengu  betri  hugmyndir  en 
áður  um  sum  islenzk  dýr,  einkum  um  náhvelið;  í’orlákur 
biskup  Skúlason  reit  töluvert  um  þennan  hval  og  gerði  af 
honum  mynd;  Hannes  I’orleifsson  (f  1682)  og  f'orkell  Vida- 
lin  rituðu  uokkuð  um  óskabjörninn  o.  s.  frv.  Síra  Einar 
Ólafsson,  sem  varð  prestur  á Staö  i Aðalvik  1677  og  dó 
1721,  lagði  út  úr  hollenzku  allstóra  dýrafræði  eptir  Nylandt 
og  Hextor,  og  var  sú  bók  töluvert  notuð  á íslandi.* 

Það  sem  ritað  var  um  steina  á 17.  öld,  var  langómerki- 
legast,  það  er  ekkert  annað  en  hjátrú  og  kerlingabækur, 
engar  lýsingar,  en  mjög  ótrúlegar  steinasögur,  gamlar  og  nýjar; 
þær  hafa  aðeins  þýðingu  fyrir  þjóðsagnafræðina,  en  ekkert 

•)  Hdrs.  A.  M.  416B-40,  bls.  18—19. 

’)  Theatrum  viventium  eður  sjónarspil  jarðneskra  skiepna,  nianna. 
dyra,  fugla  og  fiska,  af  Pétri  Nylandt  og  Johann  frá  Hextor.  Prentuð 
í Amsterdam  A°  1772;  útlagt  úr  hollenzku  af  síra  Einari  Ólafssyni  á 
Stað  i Aðalvik  Thott  nr.  646  og  647-4°.  Eplirrit  Snorra  Björnssonar 
á Húsafelli  1792,  hdrs.  J.  S.  nr.  246-4°;  brot  af  sama  riti  J.  S.  601-4°. 

1 handritum  þessum  eru  margar  myndir. 


Digitized  by  Google 


64 


visindalegt  gildi,  enda  er  það  eðlilegt,  þvi  á þeim  tímum  var 
hvergi  visindasnið  á steinafræði  og  gat  heldur  ekki  verið: 
steinafræði  og  jarðfræði  bvggjast  á svo  margbreyttri  og  full- 
kominni  þekkingu  i öðrum  náttúruvf.-indum,  er  þá  enn  voru 
á bernsku  skeiði,  að  þessar  fræðigreinir  gátu  ekki  orðið  að 
vísindum  fyrr  en  á seinni  hluta  18.  aldar  eða  þó  varla  fyrr 
en  á 19.  öld.  Auk  þess  geta  leikmenn  enn  á vorum  timuin 
sjaldan  eða  aldrei  þekkt  i sundur  almennar  steinalegundir,  nema 
þcir  fái  visindalega  tilsögn  í steinafræði,  en  aplur  getur  hver 
leikmaður  fyrirhafnarlítið  lært  að  þekkja  almennustu  grasa 
og  dýrategundir  hverjar  frá  annari.  Greinír  um  stcina  og 
náttúru  þeirra  eru  mjög  algengar  í handritum  frá  17.  öld,  en 
það  er  raunar  allt  náttúrusteinar,  sem  um  er  talað.  lausnar- 
steinar,  hulinhjálmssteinar,  óskasteinar  og  annað  þvilíkt.  Sög- 
urnar  um  náttúrusteinana  eru  margar  gamlar  og  flestar  út- 
lendar,  þó  islenzkar  sögur  séu  innan  um,  en  hér  á ekki  við 
að  fara  út  i þá  sálma.1  Margar  bækur  taka  vísdóm  sinn  um 
steina  úr  »Tidsfordrifi«  Jóns  lærða,  aðrar  fara  eptir  útlend- 
um  bókum.  einkum  Albertus  Magnus.*  Við  efnafræði  gátu 
íslendingar  ekki  mikið  fengizt,  sem  eðlilegt  var,  þó  iná  geta 
þess,  að  Gisli  Magnússon  á Hlíðarenda  gjörði  kemiskar  tilraunir, 
og  það  er  sagt  um  síra  Narfa  Guðmundsson,  að  hann  hafi 
verið  vel  að  sér  í efnafræði;  í’orkell  Vídalín  fékkst  við  efna- 
fræði  erlendis  og  svo  munu  fleiri  íslenzkir  læknar  hafa  gert. 

A 17.  öld  er  fátt  um  islenzk  rit,  er  snerta  almenna  landa- 
fræði,  þó  má  geta  þess,  að  sira  Einar  Olafsson  sneri  á is- 
lenzku  ágripi  af  landafræði  Abrahams  Orteliusar,3  og  til  er 


')  Sbr.  K.  Maurer:  Isliindische  Volkssagen.  Leipzig  1860.  bls.  179 — 
84,  þjóðsögur  .lóns  Árnasonar  I.  bls.  648 — 67.  Ferðabók  Eggerts  og 
Bjama.  bls.  402 — 4.  423 — 26  og  víðar.  í handritum  fró  17.  öld  eru  ótal 
margar  dj!ra,  grasa  og  steinasögur,  sem  eun  eru  óprentaðar  og  væri 
gott  verkefni  fyrir  einhvern  að  safna  þvi  saman  og  rekja  feril  sagn- 
anna. 

’)  A landsbókasafninu  er  getið  um  steina  í þessum  handritum: 
hdrs.  J.  S.  109,  420-421,  422-8°.  Lbs.  631  og  632-4°  og  402-8°  og 
eflaust  miklu  víðar. 

’)  Thott.  nr.  646  og  647-4°;  f nr.  646  fylgja  Iandsuppdrættir. 


Digitized  by  Google 


65 


einnig  stutt  landaskipunarfræði  eptir  sira  Gísla  Bjarnason  f 
Grindavik  (f  1656);*  ferðabók  Jóns  Olafssonar  Indiafara 
(1593 — 1679)  segir  og  frá  fjarlægum  löndum  og  þjóðum.  Vel 
getur  verið  að  fleiri  landfræðisbækur  frá  þeim  tima  séu  til, 
þö  eg  hafi  ekki  rekið  mig  á þær  í handritum. 

Stærðfræði  stunduðu  margir  íslendingar  á 17.  öld,  sumir 
fengust  og  við  stjörnufræði  og  eðlisfræði  og  varð  þessi  kunn- 
átta  til  þess,  að  menn  fóru  optar  en  áður  að  mæla  hnatt- 
stöðu  ýmsra  staða  á íslandi  og  fengust  þannig  betri  ákvarð- 
anir  um  legu  landsins  en  áður.  Enga  grein  stærðfræðinnar 
stunduðu  menn  þó  af  jafn  miklu  kappi  eins  og  rúmfræðina, 
enda  var  það  eðlilegt,  úr  þvi  það  hefir  svo  mikla  þýðingu 
fyrir  daglegt  lif  að  vita  nákvæmlega  hvað  timanum  liður,  og 
árleg  almanök  tiðkuðust  ekki  fyrr  en  löngu  seinna.  Guð- 
brandur  biskup  Þorláksson  gaf  fyrstur  út  islenzkt  »Calenda- 
rium«  1576*  og  svo  aptur  1611;  árið  1671  gaf  Gísli  biskup 
í*orláksson  á Hólum  enn  út  rim  með  ýmsum  viðaukum  um 
væntanlegt  árlegt  veðráttufar  og  dálítið  um  lækningar5.  Arið 
1687  lét  f'órður  biskup  Þorláksson  prenta  »litla  rim«  aptan 
við  Olearii  bænir*  og  »Calendarium  perpetuum«  1692.®  í því 

‘)  »Um  jarðarinnar  deiling<  Lbs.  nr.  210-8°;  í sama  handriti  er 
lika  >stutt  ágrip  náltúruþekkingar  til  nota  fyrir  viðvaninga.  út  af  nátt 
úrurannsakara  njfjustu  uppgötvunum,  af  Georg  Rothe,  þrykkt  i Kmh. 
1770«.  í Lbs.  nr.  391-4°  er  »Lothari  skynsamlegar  undirvisanir  um 
sitt  hvað,  vatn.  sjó,  jörð,  lopt.  eld.  sól,  stjörnur.  tungl  etc.  Þar  i er 
ymislegl.  er  snertir  almenna  landfræði. 

’)  Calendarium.  Isiendskt  Rijm,  so  inenn  mættu  vita  hvad  tijmum 
ársins  lijdur.  med  því  hier  er  ecki  árleg  almanach.  Med  lijtellre  Ut- 
skijringu  og  nöckru  fleira,  sem  ei  er  óþarflegt  ad  vita.  s.  1.  & a„  er  til 
á Lbs. 

’)  Calendarium  eður  islendskt  rijm,  so  menn  meigi  vita  hvad 
tijmum  irsins  lijdur.  med  þvi  hier  er  ecke  árleg  almanök.  Hólum 
1671.  Aptan  við  er:  Lijted  Prognosticon  um  árlegt  veðráttufar  eirnin 
árferde.  epter  þeim  fjórum  fjordungum  ársins.  sem  og  um  vinda  og 
krankdæme.  item  um  böd,  lækningar  og  blóðtökur  epter  því  sem  Iærðir 
menn  hafa  af  náttúrlegum  orsökum  observerat.  Form.  obl. 

‘)  Rijmtal  islendskt  til  að  vita  hvad  ársins  tijdum  lijdur.  Skál- 
holti  1687.  Mjög  litil  bók,  rúmir  2 þuml.  á hæð  og  rúml.  l'/iábreidd. 

’)  Calendarium  perpetuum.  Ævarandi  tijmatal  eður  rijm  iislendskt 
til  að  vita  hvad  ársins  tijdum  liður.  Skálholli  1692. 

5 


Digitized  by  Google 


66 


rími  er  ýmislegur  fróðleikur,  meðal  annars  er  sagt  frá  hnatt- 
stöðu  ymsra  staða  á Islandi,  um  lengd  dags  og  nætur  á Is- 
landi,  um  eyktamörk,  um  lækningar  o.  fl.  Margir  aðrir  rit- 
uðu  rim,  sem  ekki  hafa  verið  prentuð,  eins  og  t.  d.  prest- 
arnir  Oddur  Oddsson,  Páll  Björnsson  í Selárdal,  Jón  Sig- 
mundsson  i Pykkvabæ  (1640 — 1725),  Ólafur  Jónsson  í Grunna- 
vik  (1672 — 1707),  Auðunn  Benediktsson  á Borg  (f  1707), 
Gísli  Bjarnason  á Stað  í Grindavlk  (f  1656),  Þórður  Sveins- 
son  f Aðalvík  (f  1667),  Sigurður  Torfason  á Melum  (f  1670) 
o.  fl. ; Gísli  Jónsson  í Melrakkadal,  Guðmundur  Bergþórsson 
(t  1705),  Á rni  t’orvarðsson  (f  1702)'  og  Ólafur  Guðmunds- 
son  á Sauðanesi  (1587 — 1608)  ortu  rimvisur;*  jafnvel  kvenn- 
fólkið  fékkst  við  rim,  það  er  t.  d.  sagt  um  móðurÁrna  Magn- 
ússonar,  að  hún  hafi  verið  mjög  rimfróð,8  og  ótal  fleiri  karlar 
munu  hafa  fengizt  við  rímfræði,  þó  þess  sé  ekki  getið.  Um 
1650  lét  Gisli  Einarsson  prenta  tvö  hin  fyrstu  islenzku  al- 
manök  i Kaupmannahöfn  og  árið  1684  er  það  tálið  til  tíð- 
inda  í annálum,  að  þá  hafi  til  landsins  komið  islenzkt  al- 
manak  »er  stúdentar  héðan  af  landi  höfðu  hið  fyrra  árið  sett 
á vora  tungu  með  vilja  og  vitund  Bagga  Wandels  stjörnu- 
meistara,  hann  dó  þetta  sama  ár;  eptir  hann  gjörði  almanök 
Thomas  Valgestein,  en  þó  ei  lengi*.*  Hinn  nýi  stýll.  eptir 
rimi  Gregors  páfa.  var  eins  og  kunnugt  er  innleiddur  á ís- 
landi  með  lagaboði  10.  apríl  1700.6 

Samfara  rímritunum  er  víða  talað  um  árferði,  veöurlag 


‘)  Nokkrar  rimvisur  eplir  hann  eru  i þórðarrími  1692. 

’)  Sbr.  Calendarium,  Hólum  1671.  Um  það  kveður  sira  Arngrimur 
tærði:  Rímvísur  rétt  saman.  ráðsvinnur  nam  spinna,  hann  er  knýla 
kunni,  kæn  ljóð  á norrænu,  kund  eg  greini  Gvöndar,  góðmenntan  og 
fróðan,  ólaf  hvör  nú  hefur,  heimgang  að  Sauðtanga. 

’)  ThorchiUi:  Specimen  Islandiæ  non  barbaræ,  hdrs.  J.  S.  333-4°, 
bls.  16. 

*)  Svarfaðardalsannáll,  Lbs.  nr.  168-4°,  bls.  109 — 10;  þetta  almanak 
er  til  á landsbókasafninu  og  er  titill  þess:  Almanak  upp  á thetta  ár 
M.  D.  C.  LXXXIV  epter  Christi  fæðing,  sem  er  hlaupár  reiknað  til  Poli- 
hæðar  66  gr.  3.  an.  af  Kon.  M.  Nav.  Schol.  Direct.  Bagga  Wandel. 
Kaupínhafn. 

‘)  Lovsamling  for  Island  I.  bls.  660—662.  Arb.  Esp.  VIII.  bls.  69. 


Digitized  by  Google 


67 


og  veðurspádóma,  og  tóku  menn  einkura  mark  á jólaveðri, 
og  spá  árferði  eptir  því  upp  á hverja  vikudaga  jólin  ber,  og 
eru  rit  um  það  kölluð  jólaskrár;1  i annálum  17.  aldar  er  því 
optast  nákvæmlega  getið  um  veðrið  um  jólin  og  nýárið.  Frá 
þeim  tímum  eru  veöráttubæklingar  sira  Gisla  Bjarnasonar 
(1649)  og  síra  Hallgríms  Péturssonar;*  þar  er  talað  um  merki 
þau,  er  taka  má  af  sólu,  tungli,  stjörnum,  skýjum,  blikum, 
regnboga,  þoku,  snjófalli,  regni  og  votviðri,  vindi,  lopti,  eldi, 
sjó,  fuglum,  kvikindum  og  dauðum  hlutum,  enn  fremur  er 
þar  talað  um  vetrarfar,  merki  til  gróða  og  ávaxtar,  og  opt- 
ast  er  >lítill  viðbætir«. 

Sumir  íslendingar  fengust  þá  einnig  við  stjörnufræði, 
Oddur  biskup  Einarsson  lærði  hjá  Tycho  Brahe,  Páll  Björns- 
son,  Gisli  Bjarnason,  Þórður  Sveinsson  og  Gísli  Einarsson 
voru  og  vel  færir  i þeirri  mennt.  Gísli  Bjarnason  og  Þórður 
Sveinsson  rituöu  ýmislegt  um  stjörnufræði.  pórdnr  Sveins- 
son  var  fæddur  1623  og  fór  úr  Skálholtsskóla  1647,  hann  var 
hinn  mesti  hugvits  og  hagleiksmaður,  þó  hvorki  viö  alþýðu 
geð  né  fyrir  veraldlegar  sýslanir,  hann  var  fráskiptinn  og  vel 
látinn  af  góðum  mönnum.  Þórður  vígðist  til  Ögurþinga  1652, 
en  árið  1657  taldi  síra  Arni  Loptsson  hann  á að  hafa  brauða- 


‘)  Sbr.  t.  d.  Lbs.  223  og  264-8°,  J.  S.  246-4°.  Jólaskrá  í ljóðum 
(jólamerkingarsálm)  hefir  sira  ólafur  Guðmundsson  ort.  Upphaf : >Ef 
jólanótt  er  kyrr  og  klár.  koma  mun  gott  frjófgunar  ár«.  Seinasta  (8da) 
erindið  endar  svo:  >Landfarsótt  þeim  gömlu  lógar,  leiðangur  og  brenn- 
ur  nógar«.  (Hdrs.  J.  S.  Ð31-4°,  eptirrit  eptir  hdrs.  í Stockholm,  nr. 
21-8°  chart.).  Sumir  segja  að  jólaskrá  þessi  sé  eptir  Gísla  prest  Djarna- 
son  i Grindavik.  Lbs.  166  8°,  í því  hdr.  er  önnur  jólaskrá  i ljóðum. 
Byrjun:  >Jó!askrána  eg  sá  einu  sinni,  jólatíðir  voru  þar  nefndar  inni«. 
Fornar  jólaskrár  eru  prentaðar  í Norges  gamle  Love  IV.  bls.  489,  606. 

’)  Hallgrimur  Péturíson:  Veðráttubæklingur  innihaldandi  vita  og 
merkingar  þær  eð  gamlir  skynsamir  menn  hafa  aðgætt  og  eptir  tekið 
af  sólu.  tungli  og  stjörnum,  vindi.  lopti  og  skýjum,  item  lifandi  og  dauð- 
um  hlutum  upp  á veðráttufar  bæði  illt  og  gott.  Hdrs.  J.  S.  nr.  74-8° 
(19.  kap.).  Sbr.  Atli,  Hrappsey  1783.  í 1F.  J.  van  Bcbbtr:  Handbuch 
der  ausiibcnden  Witterungskunde.  Stuttgart  1885,  I.  bls.  9—79,  er  ágætt 
yfirlit  yfir  hugmyndir  þær,  er  menn  höfðu  um  áhrif  himintungla  á veðr- 
áttufar. 

5* 


Digitized  by  Google 


m 


skipti  vid  sig  á Stað  i Aðalvík ; varð  mál  milli  þeirra  út  úr 
staðartökunni  og  ári’siðar  fór  Pórður  alfarinn  úr  Aðalvík  sakir 
óyndis,  en  Arni  Loptsson  náði  aldrei  Ögurþingura  sakir  óvilja 
sóknarmanna.  Sira  Þórður  var  síðan  embættislaus  hjá  góð- 
um  mönnum;  hann  var  eitt  eða  tvö  ár  hjá  síra  Páli  í Sel- 
árdal  og  skrifaði  þar  rím  1660,  en  siðan  fór  hanu  suður  að 
Skálholti  og  var  þar  flest  þau  ár,  er  hann  enn  átti  ólifað, 
hjá  Brynjólfi  biskupi  Sveinssyni.  Síra  Pórður  var  hinn  mesti 
gáfu  og  lærdómsmaður  og  gátu  menn  varla  skilið,  hvernig 
hann  tilsagnarlaust  gat  komizt  niður  í erfiðum  visin,dum, 
hann  kunni  t.  d.  ágætlega  hebresku,  en  mest  fékkst  hann 
við  stjörnufræði  og  stærðfræði,  hann  lagði  út  á íslenzku  rit 
Copernicusar  og  fleira  stærðfræðislegs  efnis.  Af  hugviti  sinu 
fann  Þórður  Sveinsson  ýmislegt  til  verkaléttis,  hann  kom  mastr- 
inu  í duggu  sfra  Páls  í Selárdal,  og  lét  straum  hræra  sleggju 
til  þess  að  berja  fisk  í Skálholti.1  Nálægt  jólum  1666  tók 
sira  í’órður  sinnuleysi  og  veikleika  mikinn,  sem  leiddi  hann 
til  bana,  segir  svo  frá  veikleika  þessum  í annál  Magnúsar 
Magnússonar:  »1666  kom  ofsókn  á síra  ÍÞórð  Sveinsson  í 
Skálholti,  so  hann  varð  sjónlaus,  heyrnarlaus,  mállaus  og 
vitlaus  á einu  augnabragði,  lá  so  það  eptir  var  vetrarins  og 
fram  á sumar  í Skálholti  með  mikilli  vöktun,  þá  sótti  hans 
bróðir  Ólafur  hann  og  ílutti  vestur  til  Bæjar  á Snæfjallaströnd 
á kviktrjám,  hvar  hann  siðan  sofnaði  1667,  en  skömmu  fyrir 
hans  andlát  færðist  að  honum  málið,  so  hann  talaði  á latínu, 
ebresku,  grisku  og  öðrum  tungumálum,  þó  i óviti«.s  Gisli 
Einarsson  var  einn  hinn  lærðasti  íslenzki  stærðfræðingur  á 
17.  öld,  hann  var  fæddur  1621  (?),  sigldi  og  var  innskrifaöur 
við  háskólann  2.  des.  1644;  hann  stundaði  þar  af  mikiu  kappi 
stærðfræði  og  stjörnufræði  hjá  Jörgen  From  (1605 — 1651), 
sem  þá  var  kennari  við  háskólann  í þeim  greinum.  Árið 
1649,  7.  apríl  bauð  konungur  Gisla  að  fara  til  íslands  og 

')  Ura  æfi  síra  þórjar.  Prestaæfir  sira  Jóns  Halldórssonar.  Rask 
66-4°,  bls.  483—84.  Jón  Ól.  Grunnvíkingur  í hdrs.  J.  S.  nr.  68.  fol. 
Thorchillii  Specimen  bls.  14.  Vatnsfjarðarannáll,  hdrs.  J.  S.  39.  fol. 
Árb.  Esp.  VII.  bls.  46. 

*)  Annálar  Magnúsar  Magnússonar,  Lbs.  39.  fol. 


Digitized  by  Google 


09 


kenna  við  skólann  í Skálholti  undirstöðuatriðin  i reiknings- 
list,  flatmálsfræði  og  stjörnufræði,  og  fékk  hann  í laun  afgjald 
af  Flögujörðum  i Skaptártungu.1  Arið  1650  kom  Gisli  til 
Tslands  og  varð  heyrari  i Skálholti  og  veturinn  sama  eptir 
jól  skólameistari,  hélt  þó  jarðarafgjöldunum  fyrir  það.  Meðan 
hann  var  skólameistari,  bjó  hann  i Þrándarholti,  en  var  litill 
búsýslumaður  og  mjög  hneigður  til  drykkjuskapar.  Gísli  var 
ágætur  kennari  og  mjög  vel  látinn  af  lærisveinum  skólans, 
var  þvi  minna  tekið  á óreglu  hans,  en  annars  hefði  orðið. 
Tvisvar  var  Gisla  vikið  frá  embætti  um  stundarsakir,  f fyrra 
sinn  sakir  áfloga  i drykkjuskap  og  áverka,  er  hann  veitti 
Guðmundi  nokkrum  Guðmundssyni  snikkara;  skólasveinar  rit- 
uðu  þá  biskupi  og  báðu,  að  þeir  mættu  halda  jafn  ágætum 
kennara,  og  varð  það  úr,  að  hann  hélt  embætti,  en  skóla- 
sveinar  borguðu  sekt  þá,  er  hann  skyldi  greiða.8  í annað 
sinn  var  honum  vikið  frá  fyrir  frillulifsbrot,  en  Brynjólfur 
biskup  bað  konung,  að  hann  mætti  halda  embætti,  af  því 
enginn  annar  væri  hér  á landi,  er  gæti  gegnt  því  eins  vel  eða 
betur.  Arið  1661  varð  Gísli  Einarsson  prestur  að  Helgafelli, 
giptist  1664  Kristinu  Vigfúsdóttur  frá  Setbergi  og  dó  1688,  67 
ára  gamall. 

Sira  Gísli  Einarsson  var  á þeim  tímum  álitinn  einn  af 
lærðustu  mönnum  á íslandi,  hann  var  gæflyndur  maður  og 
hrekkjalaus,  þegar  hann  var  algáður,  en  var  lítt  sýnt  um 
veraldlegar  sýslanir.  Meðan  Gísli  var  í Höfn,  gaf  hann  út 
tvö  almanök,8  hann  reiknaði  pólhæö  Skálholtssaðar  og  fannst 


’)  Atagnúi  Ketiltaon:  Forordninger  og  aabne  Breve  IH.  bls.  11  — 12. 
í konungsbréfínu  er  bann  kallaður  GisloíT  Eivertsson.  Segist  Friðrik 
III.  hafa  heyrt,  að  íslendingar  kunni  ekkert  í stærðfræði  og  þvi  sendi 
hann  Gisla  tii  íslands.  því  hann  hafi  sett  sig  vel  inn  í aðalatriði  stærð- 
fræðinnar. 

’)  Skjöl  um  málaferli  þessi,  rekistefna  og  rannsóknir  um  þetta.  og 
ymislegt  annað  og  margt  fíeira  merkilegt  til  skólasögu  þeirra  tírna,  er 
að  finna  í hdrs.  J.  S.  nr.  511-4°. 

’)  Annað  þeirra  segist  Jón  frá  Grunnavik  hafa  séð,  það  var  fyrir 
árið  1660  og  titill  þess:  Schriff  Calender  paa  det  Aar  effter  vor  Herris 
Jesu  Christi  Födsel  MDCL  beregnet  af  Gislao  Enario  Islando.  Prentet 


Digitized  by  Google 


70 


hun  vera  64°  14'  n.  br.  og  er  það  ekki  mjög  fjarri  sanni.1 
Gisli  var  hinn  fyrsti  íslendingur,  sem  sérstaklega  hafði  lagt 
stund  á stærðfræði  og  stjörnufræði  við  háskólann,  og  hinn 
fyrsti  islenzki  kennari  í þeim  greinum;  þó  hefi  eg  ekki  séð 
rit  eptir  hann,  en  töluvert  gagn  mun  hann  hafa  gert  með 
kennslu  sinni.*  Á 17.  öld  hafa  menn  án  efa  orðið  að  nota 
kennsiubækur  i reikningi,  en  ekki  hefi  eg  rekið  mig  á,  að 
þær  séu  nefndar,  nema  hvað  sagt  er,  að  Frans  Ibsson  prest- 
ur  í Hruna  hafi  skrifað  reikningsbók;11  sira  Frans  kom  mjög 
ungur  hér  til  lands  og  tók  f’órður  biskup  f’orláksson  hann 
að  sér,  hann  vígðist  1686  og  dó  mjög  gamall  1739. 

í ríminu  1692  getur  Pórður  biskup  f’orláksson,  eins  og 
fyrr  var  sagt,  um  pólhæðir  þær,  sem  þá  höfðu  verið  mældar 
á fslandi;  hafði  hann  sjálfur  mælt  hnattstöðu  Skálholts  og 
fundið  64°  10',  þá  nefnir  hann  hnattstöðu  Hóla  eptir  mælingu 
Guðbrands  biskups  (65°  43'),  og  Bjargtanga  65°  48'  eptir 
mælingu  Páls  Björnssonar  í Selárdal,  enn  fremur  telur  hann 
breiddarstig  Vestmannaeyja,  Keflavikur,  Snæfellsjökuls  og  Eyja- 
fjarðar  eptir  Iandfræði  Hans  Nansens,  en  hvort  þessar 
ákvarðanir  hafa  verið  byggðar  á mælingum  eða  bara  ágisk- 
anir,  veit  eg  ekki.4  Pórður  biskup  hvetur  menn  mjög  til 


í KjebenhalTn  afT  Melchior  Mortzan.  J.  Ól.  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  B.  U.  H. 
Add.  3.  fol. 

‘)  A.  M.  nr.  369.  fol,;  á 23.  blað  í P.  Resenii:  AtlasDanicus  1688, 
er  þessi  pólhæð  Skálholts  skrifnð  og  sagt,  að  hún  sé  tekin  úr  bréfi 
Gísla  Einarssonar  til  Henrik  Bjelke.  Hið  sama  bréf  >de  cometa  anni 
1652«  nefnir  Resen  í Descriptio  Islandiæ.  hdrs.  J.  S.  38.  fol.  bls. 
20,  183. 

’)  Um  æfi  Gísla  Einarssonar:  Jón  Halldórsson,  Prestaæfir,  Rask 
66-4°,  bls.  372-74.  F.  J.  Hist.  eccles.  Isl.  III.  bls.  531—532.  Árb. 
Esp.  VI.  bls.  139,  VII.  bls.  130. 

5 ) Thorchillii:  Specimen  Islandiæ  non  harbaræ,  hdrs.  J.  S.  333-4°. 
Hin  fyrsta  íslenzka  prentaða  reikningsbók  er  liklega  sú.  sem  prentuð 
er  aptan  við  >Tilskipan  um  þann  islenzka  taxta>  10.  apr.  1702.  Hólum 
1746.  >Litið  ágrip  um  þær  fjórar  species  í reikningskonstinni.  Inn- 
réttuð  epter  E.  Hatton  reikningskonst  eður  arithmetica«. 

‘)  Calendarium  perpetuum.  Skálholti  1692,  20.  kap.  »Um  eleva- 
tiones  poli  eður  polihæðer,  sem  nn  eru  kendar  á Islande  að  so  komnu  < 
bls.  99—100. 


Digitized  by  Google 


71 


rcælinga  og  segir:  >Væri  gott  aðrir  góðir  menn,  sem  þar 

hafa  vitsmuni  til,  vildu  betur  grennslast  eptir  þessum  póli- 
hæðum  á landi  voru,  því  margir  einkum  útlendskir  girnast 
að  fá  nokkra  vitneskju  þaraf*. 

Þá  má  geta  þeirra,  er  stunduðu  eðlisfræði  og  heimsspeki 
auk  stærðfræðinnar;  þar  má  fyrst  nefna  Bunólf  Jónsson , skóla- 
meistara,  hann  fékkst  við  margt,  fornfræði,  málfræði,  eðlis- 
fræði,  stærðfræði  og  heimsspeki.  Runólfur  var  sonur  slra 
Jóns  Runólfssonar  á Svalbarði,  sem  dó  að  Völlum  í Svarf- 
aðardal  1682,  102  ára  gamall.1  Runólfur  var  innskrifaður  við 
háskólann  i Höfn  21.  des.  1640,  en  kom  út  hingað  aptur 
1644,  og  varð  þá  skólameistari  á Hólum ; 1649  fór  Runólfur 
aptur  utan  og  fékk  meistaranafnbót  1650,  varð  síðan  skóla- 
meislari  í Christiansstad  á Skáni  og  dó  úr  drepsóttinni  1654.* 
Runólfur  Jónsson  skrifaði  ýms  málfræðisrit  og  1652  var  hann 
forseti  við  12  »dispútatíur*  i eðlisfræði  og  heimspeki,  og  voru 
þeir,  sem  »dispúteruðu*,  allir  íslendingar  nema  tveir;  hafði 
Runólfur  kennt  þeim  stærðfræði  og  eðlisfræði,  er  hann  var 
mjög  hneigður  fyrir.3  Af  bréfi  frá  Runólfi  til  Brynjólfs  bisk- 
ups  Sveinssonar  1645  sést,  að  hann  hefir  á Hólum  fengizt 
töluvert  við  stærðfræði,  og  Þorlákur  Skúlason  segir,  að  hann 


')  Tímarit  Jóns  Péturssonar,  IV.  bls.  83.  Síðustu  æfiár  var  sira 
Jón  hjá  tengdasyni  sinum,  sira  þorsteini  Illugasyni  á Völlum;  kona 
bans,  systir  Mag.  Runólfs,  hét  Steinvör;  bróðir  Runólfs.  í’orsteinn  Jóns- 
son,  var  fyrst  prestur  á Svalbarði,  siðan  á Eyðum,  liann  var  lærdóms- 
maður  og  hélt  opt  barnaskóla.  segir  síra  Jón  Halldórsson  i presta- 
æfum. 

’)  Eptir  alþingisbókinni  1660.  nr.  37,  er  útlit  til.  að  Mag.  Runólfur 
hafi  átt  i fjárbralli  leiðinlegu  eða  þá  einhver  svik  hafi  verið  í tafli  af 
einhvers  annars  vðldurn;  þá  bar  Tomás  Niculásson  fram  á þingi  skulda- 
bréf  Runólfs  til  Thomas  Bang.  dags.  í Bræðratungu  1652,  28.  júlí.  með 
undirrituðum  ábyrgðarmðnnum,  f’orláki  biskupi  Skúlasyni  og  sj'slu- 
mðnnunum  Hakóni  Gislasyni  og  Benedikt  Halldórssyni.  og  vildi  enginn 
þeirra  kannast  við  að  hafa  skrifað  undir;  Benedikt  Halldórsson  hafði 
ekki  komið  í 24  ár  að  Bræðratungu.  þorlákur  biskup  segist  af  góð- 
vilja  við  Runólf  vilja  borga  100  dali  og  Helga  Magnúsdóttir  (ekkja 
Hákonar.  systir  Visa-Gísla)  20  dali  >af  góðvild,  en  ei  skyldu*. 

5)  Jón  01.  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  B.  U.  H.  Add.  3.  fol.  F.  J.  llist. 
eccles.  Isl.  III.  bls.  548. 


Digitized  by  Google 


72 


hafi  með  hollenzkum  skipstjóra  1644  mælt  breidd  Hóla  og 
fundizt  liún  vera  65°  10',  lengdina  gátu  þeir  ekki  fund;ð 
sakir  verkfæralevsis.1  Af  þeim  er  vörðu  ritgjörðir  sínar  1652 
undir  forustu  Runólfs  Jónssonar,  má  fyrst  og  fremst  nefna 
þá  Teit  Torfason  (f  1668)  og  Sigurð  Torfason  (f  1670). 
Teitur  var  sonur  síra  Torfa  Snæbjarnarsonar  í Kirkjubóls- 
þingum  og  varð  nafnfrægur  af  afli  sínu  og  hreysti,  er  Sviar 
sátu  um  Kaupmannahöfn  1660,  hann  var  ráðsmaður  Skálholts- 
staðar  og  drukknaði  t Reiðnesósi  28.  des.  1668.  Sigurður 
Torfason  var  prestur  á Melum,  hann  var  bróðir  f’ormóðar 
Torfasonar  og  hefir  ritað  um  galdra,  sem  fyrr  hefir  verið 
getið.2  Enn  fremur  varði  Þorkell  Vídalin  þá  einnig  (1652) 
ritgjörð  um  eðlisfræði. 2 Jón  Grunnvikingur  segir,  að 
Ólafur  nokkur  Magnusson  og  Jón  Ólafsson  hafi  þá  varið  rit- 
gjörðir  um  svipað  efni.4  Einhver  Þorleifur  Jónsson1  ritaði 
lika  bækling  *um  heiminn«  1644. 

Hér  má  geta  þess,  að  Tslendingar  á þessari  öld  tóku  nú 
fyrst  að  rita  ítarlegar  lýsingar  á eldgosum  þeim  er  urðu. 
Oddur  biskup  Einarsson  reit  um  Heklugosið  1597,  og  bróðir 
hans  Ólafur  Einarsson  (f  1659)  um  Öræfajökuls  og  Gríms- 
vatnagos  1598;  f'orsteinn  Magnússon  sýslumaður  (f  1656) 
samdi  rit  um  Kötluhlaupið  1625  og  var  ágrip  af  því  gefið  út 
á dönsku  af  Nic.  Helduader.  Þorsteinn  Magnússon  var  einn 
af  helztu  lagamönnum  á 17.  öld  og  hefir  ritað  margt  um  lög. 
Um  Heklu^gosið  1693  rituðu  þeir  Oddur  Eyjólfsson  skólameist- 
ari  (f  1702),  Daði  Halldórsson  í Steinsholti  (f  1721)  og  f’or- 
lákur  skólameistari  fórðarson  (f  1697),  sonur  Þórðar  biskups. 
Eru  rit  þessara  manna  enn  þá  öll  til  i handritum.6 

‘)  Hdrs.  A.  M.  nr.  1068-4°.  Þ.  Sk.  Responsio  subitanea.  Gl.  kgl. 
Saml.  2866-4°. 

’)  Teitur  Torfason  reit:  »De  principiis  rerum  naturalium  in  genere 
et  in  specie  de  materia*  og  »De  aquis  super  coelestibus  et  cælo  side- 
reo«.  Sig.  Torfason:  »De  temperamento«. 

*)  »De  defmitione  et  partibus  Phycises«  og  »De  tempore«. 

*)  J.  Ól.  Grv.  Hist.  lit.  Isl  bls.  56  og  68. 

*)  »Dissertatio  de  mundo  1644«  J.  Ól.  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  bls.  166. 

*)  Sbr.  Th.  Thoroddstn:  Oversigt  over  de  islandske  Vulkaners 
Historie.  Kbh.  1882,  bókaskráin  aptan  við,  bls.  186 — 148. 


Digitized  by  Google 


73 


Vér  gátum  þess  fyrr,  aö  allskonar  hindurvitnafræði  var  á 
17.  öld  í rnjög  miklum  metum  hjá  íslenzkri  alþýðu;  að  svo 
hefir  verið,  sést  af  öllum  þeim  handritagrúa  um  slik  efni, 
sem  enn  er  til;  menn  rituðu  þesskonar  bækur  upp  hvað 
eptir  annað  og  það  jafnvel  lengur  en  menn  trúðu  efnitiu.1 
Allt  efni  þessara  rita  er  útlent  og  hefir  á 17.  öld  verið  tekið 
úr  ýmsum  latneskum,  þýzkum  og  hollenzkum  rilum.  Sér- 
staklega  voru  menn  i þá  doga  trúaðir  á áhrif  stjarnanna  á 
örlög  mannanna  og  ótal  sinnum  rita  menn  um  tólf  himins- 
ins  hús,  um  það  hvernig  menn  samkvæmt  stjörnunum  skuli 
haga  sér  í hverjum  mánuði,  um  örlög  manna  eptir  fæðingar- 
stjörnum  þeirra,  um  áhrif  himinlungla  á lækningar,  blóðtökur, 
veðráttu  o.  s.  frv.  Lófalist  (chiromanti)  tíðkuðu  menn  og 
mjög  mikið1  og  eru  til  mörg  handrit  um  þá  fræði:  þá  má 
enn  freinur  nefna  draumabækur,  og  rúnabækur  með  alls- 
konar  villuletri  og  særingum. 


16.  Jón  Guðmundsson  og  Jón  Dadason. 

Jún  Guðmundsson  lærði  var  einn  af  hinum  einkennileg- 
ustu  Islendingum  á 17.  öld.  hjá  honum  sjást  skýr  auðkenni 
þeirrar  aldar,  Jóu  er  öndvegishöidur  hjátrúar  og  forneskju; 
hann  var  hinn  mesti  fróðleiksmaður,  en  fróðleikurinn  var 
allur  á ringli,  af  þvi  dóuigreindina  vantaði,  hann  var  þjóð- 


')  Eitt  af  fullkomnari  handritum  um  allskonar  hjátrúarvisdóm  er 
Hákonarstaðabók  thdrs.  J.  S.  248-4°,  373  bls.);  hana  hefir  skrifaS  með 
útflúri  og  myndum  Pétur  Pétursson  yngri  á Hákonarstöðum  á Jökuldal 
1846;  þar  segir  ritarinu  aptast  í bókinni:  »eg  held  lítið  mark  að  öðr- 
um  eins  kerlingasögum  og  hér  eru*. 

’)  Af  handritum  um  stjörnulist.  sem  eg  hefi  handleikið.  eru  þessi 
hin  helztu:  hdrs.  J.  S.  158.  fol.,  74-8°  (plánetubók  með  hendi  sira  Hall- 
gríms  Péturssonar).  Lbs.  391-4°,  210,  223  og  402-8°.  A.  M.  189.  8". 
Um  Iófalist:  Ny  kgl.  Saml.  316-4°;  hdrs.  Bmf.  Kmh.  167-4°;  J.  S.  158 
fol.  og  114-8°:  Lbs.  223-8°.  Physionomia  eptir  R.  Galen  1621.  er  síra 
Sigurður  Jónsson  í Vatnsfirði  sneri,  er  til  viða  i handritum.  Rit  um 
þessi  efni  eru  miklu  fleiri  og  hefi  eg  alls  ekki  sérstaklega  grennslazt 
eptir  þeím. 


Digitized  by  Google 


74 


sagnasnuddari  mikill  og  ákaflega  trúgjarn,  trúir  öllu,  sem  hann 
hefir  heyrt,  og  hneigist  helzt  að  þvi,  sem  fjárlægast  er  mann- 
legu  viti;  hin  hóflausa  hjátrú  er  sameinuð  mikilli  fróðleiks- 
fýsn  og  þó  þjóðsagnafræðin  helzt  hafi  not  af  ritum  hans,  þá 
er  þó  allmikið  innan  um,  sem  bendir  á töluverða  kunnáttu  i 
náttúruvísindum  og  landfræði;  þó  kunnáttan  yfir  höfuð  sé 
á lágu  stigi  eins  og  hjá  samtíðarmönnum  hans  á íslandi,  þá 
sést  þó  af  ýmsu,  að  hann  hefir  athugað  margt  sjálfur,  og  er 
það  fátítt  á þeirri  öld.  I stuttu  máli,  Jón  Guðmundsson  er 
merkilegur  maður  og  þó  undarlegur;  af  ritum  hans  er  ekki 
gott  að  vita,  hvort  meir  skal  undrast  iðni  hans  og  fróðleik 
eða  ofurmagn  heimskunnar,  en  hér  verður  að  gæta  þess,  að 
hjátrúin  var  aldarandi  og  hugsun  og  röksemdaleiðsla  þeirra 
tíma  allt  önnur  en  nú.  Guðbrandur  Vigfússon  lýsir  Jóni 
þannig,  að  hann  hafi  verið  >heiptugur  í skapi,  sérvitur  og 
fullur  hjátrúar  og  pápískur  í trú  og  trúði  á Maríu  og  þótti 
ófagur  hinn  nýi  siður.  Um  lærdóin  hans  er  það  sannast  að 
segja,  að  þó  hann  sé  blendinn,  þá  hafa  fáir  þá  verið  svo  fjöl- 
fróðir  sem  hann  og  víðlesnir*.  Jón  lærði  og  Jón  Daðason  eru 
að  mörgu  likir,  þó  er  Jón  Daðason  enn  þá  sérvitrari;  hann 
þekkir  betur  útlend  fræði,  en  Jón  Iærði  er  betur  að  sér  i 
íslenzkum  fræðum  og  alþýðutrú;  hjátrú  Jóns  Daðasonar  er 
ekki  alveg  eins  mögnuð,  en  aptur  er  Jón  lærði  miklu  sjálf- 
stæðari  og  islenzkari  í anda.  Vér  verðum  að  geta  Jóns  lærða 
nokkuð  itarlega,  þvf  frá  honum  er  sprottinn  mestallur  sá 
fróðleikur,  sem  alþýða  í tvær  aldir  hafði  um  dýr,  jurtir 
og  steina. 

í kvæðinu  »Fjölmóð«  lýsir  Jón  Guðmundsson  sjálfur  æfi 
sinni  og  telur  allar  þær  galdraofsóknir,  er  hann  þykist  hafa 
orðið  fyrir;  Jón  lærði  var  líka  kallaður  Jón  málari  eða  tann- 
smiður,  hann  var  fæddur  1574  i Ófeigsfirði  á Ströndum, 
1601  reisti  hann  bú  á Stóra-Fjarðarhorni  í Kollafirði,  vetur- 
inn  1607  var  hann  í Bjarneyjum  á Breiðafirði,  1610  eða  1611 
í Ólafseyjum  fyrir  Skarðsströnd.  Veturinn  1611 — 12  hjálp- 
uðust  þeir  að,  Galdra-Leifi  og  Jón  málari,  að  kveða  niður 
hinn  alræmda  Snæfjalladraug,  þá  orti  Jón  »Fjandafælu«  og 


Digitized  by  Google 


fleiri  kvæði.1  Eptir  það  var  Jón  um  stund  á Vestfjörðum  og 
komst  þar  í kynni  við  Gaskóna,  er  þá  stunduðu  hvalaveiðar 
hér  við  land  og  rændu  sumstaðar;  var  Jón  þeim  hliðhollur 
og  varð  hann  eptir  dráp  þeirra  að  stökkva  burt  af  Vestfjörð- 
um  fyrir  ríki  Ara  i Ogri.*  Dvaldi  Jón  Iærði  eptir  það  um 
hrið  undir  Jökli,  en  hafði  þar  þó  sjaldan  frið,  að  því  er  hann 
sjálfur  segir,  Ari  i Ögri  sendi  honum  sendingar  og  gerði  að 
honum  svo  mikla  galdra  að  vestan,  að  jörðin  gekk  í bylgj- 
um  undir  Jóni.  Þá  var  sira  Guðmundur  Einarsson  á Staðar- 
stað  að  rita  á móti  »Fjandafælu«  og  um  galdra,  og  hefir  vist 
varla  litið  hýru  auga  til  nábúa  sins,*  enda  bregður  Ari  í Ögri 
síra  Guðmundi  um,  að  hann  hylmi  yfir  með  galdraskóla  þeim, 
er  >strákurinn  Jón  Gvendsson*  haldi  undir  Jökli;  um  þetta 
höfuin  vér  fyrr  getið  nánar.  Út  úr  galdraorðrómi  þeim,  sem 
gekk  um  Jón,  var  honum  stefnt  til  alþingis,  en  Guðbrandur 
biskup  skaut  þá  skjólshúsi  yfir  hann  og  tók  Guðmund  son 
hans  i skóla;  var  Jón  nú  um  tíma  nyrðra,  en  eptir  dauða 
Guðbrands  biskups  flæktist  hann  suður  á Akranes  1627;  þar 
þykist  Jón  hafa  orðiö  fyrir  römmum  göldrum  og  sendingum 
frá  Olafi  Péturssyni,  umboðsmanni  höfuðsmanns,  sem  hann 
kallar  Náttúlf  í ritum  sinum.  Guðmundur  sonur  Jóns  hafði 
fengið  Hvalsnessbrauð  og  lofazt  þjónustustúlku  Ólafs  Péturs- 
sonar,  kærði  síra  Guðmundur,  að  Ólafur  hefði  viljað  komast  yfir 
stúlkuna  eptir  trúlofun  við  sig,  en  þá  er  það  hefði  eigi  dugað. 


‘)  Kvæðabátkar  þessir  eru  þrir:  Fjandafæla.  «Jesú  dreyra  dauða  og 
pin«  o.  s.  frv.,  Snjáfjallavísur  hinar  siðari:  >Far  niður  f;fla,  fjandans  limur 
og  Gryta«  o.  s.  frv.,  Uuibót  eða  Friðarhuggun:  «Minn  guð  eg  syng  þér 
sætlegt  lof«  o.  s.  frv. 

’)  Um  dráp  Gaskóna,  hefir  Jón  samið  sérstaka  ritgjörð  >Dráp  Spán- 
verja  í Æðey  1616«,  sem  nú  er  prentuð  í Fjallkonunni  IX.  1892,  103 
— 161.  Titillinn  er  »Sönn  frásaga  af  spanskra  skipbrotum  hér  við  land 
anno  1616«.  Hdrs.  J.  S.  533-4°;  hdrs.  Bmf.  Kmh.  37-8°. 

’)  Sagt  er  að  prestur  hafi  áminnt  Jón  að  hætta  göldrum,  en  hann 
lih'ddi  því  ekki;  þá  bannfærði  síra  Guðmundur  Jón  i messu  á Staðar- 
stað.  þá  var  Jún  á Sandi.  en  í sama  augnahliki,  setn  Jón  var  bann- 
færður  á Staðarstað.  fann  hann  undarlegan  titring  i likamanum  og 
mælti  >nú  minnist  prófastur  mín  i dag<  og  eptir  það  friðmæltist  hann 
við  síra  Guðmund. 


Digitized  by  Google 


76 


hefdi  hann  veikt  hana  með  fjölkyngi;  lét  Ólafur  þá  stefna 
þeim  feðgum  og  bar  á Jón  galdra,  Guðmnndur  missti  brauðið. 
en  Jón  var  dæmdur  útlægur  1C31.1  Flýði  Jón  Guðmunds- 
son  nú  af  Suðurlandi  og  komst  eptir  mikla  hrakninga  norður 
á Langanes  og  svo  þaðan  á Hérað;  segir  hann  að  Bjarni 
sýslumaður  Oddsson  og  síra  Ólafur  Einarsson  hafi  tekið  sér  vel 
og  verið  sér  góðir,  en  þá  fréltist  suður,  hvar  hann  var  niður 
kominn  og  þá  byrjuðu  ofsóknirnar  aptur  og  segist  hann  þá 
hafa  orðið  að  flýja  i útsker.5  Síðan  komst  Jón  í kaupskip 
og  fór  til  Kaupmannahafnar  og  segist  hann  þá  hafa  verið  63 
ára  gamall;  I Höfn  tók  ekki  betra  við,  þar  var  hann  settur 
i bönd  og  varpað  í dýflissu,  en  þá  tók  Ole  Worm  hann  að 
sér,  vildi  hann  fræðast  af  Jóni  um  rúnir  og  frelsaði  hann  úr 
varðhaldi;  var  nú  ákveðið  að  rannsaka  skvldi  mál  hans  að 
nýju  og  var  Jón  fluttur  aptur  heim  til  fslands,  en  var  þar 
enn  á ný  á alþingi  dæmdur  útlægur;  Danir  vildu  ekki  flytja 

')  Arið  1636,  ].  júlí  Ij'sir  Jens  Söflrinsson  útlegð  Jóns  á alþingi  og 
>skikkaði  að  hann  skyldi  fangast  og  flytjast  sj'slumanni  eða  til  Bessa- 
staða.  hvar  helzt  sem  hann  kynni  nást,  svo  framt  þeir  ekki  sjálfir 
vildu  standa  lil  rétta«.  Lögþb.  1635,  nr.  7.  þeir  sem  ritað  hafa  um 
æfí  Jóns  lærða,  munu  flestir  eða  allir  hafa  haft  fyrir  sér  æfídrápu  hans 
(Fjölmóð).  eigi  lengri  en  246  erindi,  þvi  þar  hættir  drápan  i miðju  kafí 
i flestum  handritum,  þegar  hann  er  dæmdur  útlægur  i fyrra  skipti  (svo 
er  t.  d.  í handritum  porvaldar  Sivertsens  og  Jóns  Árnasonar);  sést 
þvi  ekki  á æfiágripunum,  hvað  af  Jóni  hefir  orðið  árin  1631 — 36,  en  i 
hdrs.  J.  S.  nr.  92.  fol  er  afskript  Jóns  Sigurðssonar  af  drápunni  (því 
nær)  allri  og  >restaus  eða  rófan<  aptan  við;  þar  sést  hvað  drifíð  hefir 
á daga  Jóns  þessi  ár.  Sömuleiðis  drápan  öll  Lbs.  170-8°. 

")  Jón  lærði  segir  í Fjölmóð:  >voru  enn  bjargráð  bönnuð  allviða 
og  hvergi  fritt  hér  á landi.  varð  þá  í útsker  eitt  að  snauta*  .... 
»Boð  vildu  senda  svo  bana  eg  fengi,  reykr  rógsmanna  rauk  úr  fylgsu- 
um,  fáir  mér  þá  fundust  fullvel  trúir«.  Að  Jón  hafi  flúið  í útsker, 
kemur  saman  við  lysingu  Hofssóknar  i Vopnafírði  1840,  þar  er  talað 
um  Bjarney  norðaustur  af  Fagradalsfjalli  í Vopnalirði,  hún  er  skammt 
frá  landi  26 — 30  dagsláttur  að  stærð,  6 hdr.  að  dvrleika  að  fornu.  Hofs- 
kirkja  á eyna.  Hún  er  óbyggð.  en  sjómenn  liggja  þar  á vorin  til  há- 
karlaveiða  og  er  skáli  til  þess  gjör.  Hér  var  Jón  lærði  í 3 ár  og  hefir 
hann  markað  ártalið  á klöpp  í eynni  1632  og  1636.  Mælt  er  að  hellir 
sé  undir  eynni.  og  er  sigið  fyrir  munna  hans  að  mestu.  Gultborg 
heitir  klettur  á eynni.  Hdrs.  Bmf.  Kmh.  18.  fol. 


Digitized  by  Google 


77 


hann  burt  og  hrökklaðist  Jón  þá  aptur  austur  i Múlasýslur. 
Eptir  ad  Brynjólfur  biskup  Sveinsson  komst  til  valda  1639 
var  Jón  óhultur,  því  biskup  var  skjól  Jóns  og  athvarf  upp 
frá  því;  það  er  auðséð  á mörgu,  að  Brynjólfi  biskupi  hafa 
geðjazt  rit  Jóns  og  hefir  biskup  beðið  hann  að  skrifa  sumt, 
auk  þess  var  Brynjólfur  undir  niðri  æði  pápískur  í anda 
eins  og  Jón.  Jón  Guðmundsson  naut  þess,  að  lærðir  höfð- 
ingjar  kunnu  að  meta  rit  hans  og  fróðleik,  annars  hefði  hann 
eflaust  verið  brenndur  eða  hengdur,  margir  létu  í þá  daga 
lífió  fyrir  galdragrun,  sem  minna  höfðu  til  saka  unnið  en  Jón 
lærði.  Þegar  Ólafur  Pétursson  hafði  misst  völd  og  gengi,1 
fékk  Guðmundur  Jónsson  aptur  prestskap  og  varð  prestur  á 
Hjaltastað.*  Jóu  Guðmundsson  var  það  sem  eptir  var  æf- 
innar  á Úthéraði,  líklega  optast  i Dalakoti  og  Gagnstaðahjá- 
leigu;  þar  eystra  ritaði  hann  í elli  sinni  flest  rit  þau,  er 
eptir  hann  liggja.5  Dauðaár  Jóns  vita  menn  ei  með  vissu, 
líklega  hefir  hann  dáið  1650  (sumir  segja  1654,  sumir  1658).4 

Kona  Jóns  læröa  hét  Þurfður  f’orleifsdóttir,  hún  var  hjá- 
trúarfull  eins  og  maður  hennar  og  talin  mjög  fjölkunnug;  síra 


‘)  Um  það  kveður  Jón  i ætidrápu:  »þá  var  Náttúlfur  naður  hinn 
falski,  sá  stórþjófur  strokinn  úr  landi,  hafði  hann  svikið  af  sínum  herr- 
um,  fjörutiu  hundruð  fullra  dala».  Hdrs.  J.  S.  92.  fol. 

’)  Konungsbréf  um  þá  feðga  14.  maí  1637.  Magnús  Ketilsson:  For- 
ordninger  og  aabne  Breve  II.  bls.  408—410.  í prestatali  Sveins  Niels- 
sonar,  bls.  12  segir.  að  Guðmundur  Jónsson  hafi  verið  vigður  1633,  en 
það  er  skakkt.  af  honum  var  dæmdur  prestskapur  13.  maí  1630  á 
Kálfatjörn.  sbr.  Alþingisbók  1637.  nr.  3. 

’)  Um  æfi  Jóns  Guðmundssonar:  Árb.  Espólins,  Hist.  eccles.  Isl. 
III.  bls.  690—593.  íslenzkar  þjóðsögur,  formáli  bls.  10—18.  Sj'slu- 
mannaæfir  II.  b!s  215 — 18.  þáttur  Jóns  lærða  Guðmundssonar  eptir 
Gísla  Konráðsson,  hdrs.  J.  S.  291-4°.  Alþingisbókin  1637,  nr.  2.  Reflex- 
iones  Joh.  Thorchillii  de  persona,  vita.  familia  et  scripto  Jons  rnálara 
vel  lærða  de  quibusdam  naturalibus  lslandiæ,  Ny  kgl.  Sarnl.  1276.  fol., 
eru  ómerkilegar.  Ýmislegt  mun  vera  athugavert  i æftágripunum,  og 
væri  eigi  vanþörf  á,  að  ritað  væri  itarlega  um  Jón  lærða. 

‘)  Jón  frá  Grunnavik  segir,  að  Jón  lærði  hafi  Iifað  þangað  til  1663. 
en  það  er  ósennilegt.  Brynjótfur  Sveinsson  segir  1649  i bréft  til  Ola 
Worms.  að  Jón  Guðmundsson  sé  nú  sér  og  öðrum  gagnslaus,  félaus  og 
farlarna  á útkjálka.  Ep.  Wormii,  II.  bls.  1060. 


Digitized  by  Google 


78 


Guðmundur  á Hjaltastað  mun  hafa  verið  skilgetinn  sonur 
þeirra  hjóna.1  í elli  sinni  átti  Jón  Guðmundsson  son  fram 
hjá,  sem  kallaður  var  Jón  Litlilærði,*  hann  líktist  föður  sin- 
um  í hjátrú  og  öðru,  en  litlar  sögur  höfum  vér  af  honum, 
þó  er  sagt  hann  hafi  ort  sálm  og  mælt  djúpið  i Lagarfljóti. 
Jón  Guðmundsson  var  listamaður  til  handanna,  þessvegna 
var  hann  kallaður  málari  og  tannsmiður;  myndir  i handrit- 
um  hans  eru  vel  dregnar  og  i þá  daga  var  það  alsiða  að 
smiða  ýmsa  gripi  úr  tönnum  og  beini.  í kirkjunni  á Hjalta 
stað  var  á 18.  öld  útskorin  altaristafla  eptir  Jón  lærða  með 
ártalinu  1643,  prýðilega  gerð.* 

Jóu  Guðmundsson  ritaði  mest  um  náttúrufræði,  um  eigin- 
legleika  *náttúrur  og  dyggðir*  dýra,  jurta  og  steina,  mestallt 
blandað  forneskju  og  hindurvitnum,  hann  ritaði  og  um  álfa, 
útilegumenn  og  margt  fleira,  er  snertir  þjóðtrú:  hann  orti 
margt,  rímur,  drápur  og  kvæði  og  ritaði  ýmislegt  sögulegs 
efnis.4  Margir  lærðir  menn  fyrr  og  siðar  hafa  haft  skömm  á Jóni 
lærða  sökum  hjátrúar  þeirrar,  sem  er  í bókum  hans,  og  það 
er  eðliiegt  þó  þeir  samtíðamenn  hans,  sem  ekki  kunnu  að 


')  Bogi  Benediktsson  segir,  að  Jón  lærði  hafi  átt  son,  er  hét  Daði 
• laungetinn  með  Gunnu*.  Svslumannaæfir  II.  bls.  216. 

*)  Gisli  Magnússon  var  þá  syslumaður  í Múlasyslu,  hafði  Jón  opt  boðið 
honum  >bótogviðsjá«,  líklega  einhverjar  töfraþulur,  til  verndargegn  óhöpp- 
um,  árásum  óvina  eða  þvilikt.  því  það  var  eitt  aðalstarf  Jóns  að  hjálpa 
niönnum  um  særingar  og  verndarþulur,  en  Gfsli  vildi  ekki  sinna 
þessu.  Nú  er  Jón  féll  í hórdómssök,  þá  var  hann  samkvæmt  lögum 
hýddur,  þó  gamall  væri,  og  er  mælt,  að  Gísli  hafi  þá  sagt.  að  nú  skyldi 
hann  sjálfur  brúka  sína  «bót  og  viðsjá*.  J.  Ól.  Grv.  Hist.  lit.  Isl.  og 
Lex.  Isl.  undir  »bót«.  Vísi-Gísli  varð  sýslumaður  f Múlasýslu  1648. 
svo  Jón  lærði  hefir  að  minusta  kosti  verið  74  ára,  þegar  hann  eignað- 
ist  þennan  launson. 

’)  Altaristöflu  þessari  er  lýst  í ferðabók  Olaviusar  bls.  629. 

*)  Jón  Guðmungsson  hefir  ritað  íslands  annál,  Grænlands  annál 
o.  fl.  hdrs.  J.  S.  107-4°.  Eitl  hið  sfðasta  rit  hans  mun  vera  ágrip  af 
Fabroni  veraldarsögu,  ritað  i Dalakoti  f Ötmannasveit  1647.  A.  M. 
201-8°.  Kvæöi  hans  nefnir  Jón  þorkelsson  í Dígtn.  paa  Island,  bls. 
486—487.  í Lbs.  676-4°  er  ritgjörð.  sem  heitir  »um  ættir  og  slegti, 
sem  og  annað  fleira  nokkra  manna  á íslandi,  uppteiknað  epter  Jóni 
sál.  Guðmundssyni  1688«. 


Digitized  by  Google 


79 


skilja  hismið  frá  hveitinu,  og  aðeins  litu  á hjátrú  hans,  at- 
ferli  og  lifnað,  sem  ekki  var  eptirbreytnisverður,  þó  þeir 
skoðuðu  hann  sem  nokkurskonar  Sölva  Helgason,  sem  flakk- 
aði  um  og  útbreiddi  hjátrú  og  lausung.  Nú  er  svo  langt 
liðið  frá,  að  það  er  hægt  að  meta  kosti  Jóns  og  bresti,  og 
svo  mikið  er  víst,  að  rit  hans  sýna  eins  og  skuggsjá  líf  og 
hugsunarhátt  þessarar  einkennilegu  aldar,  hinn  margbrotna 
fróðleik  og  hið  andiega  ringl.  Ritgjörðir  Jóns  lærða  féllu  al- 
þýðu  vel  i geð,  Jón  blandar  saman  fróðleikskornum  og  hjá- 
trúarsögum.  fróðleikurinn  kemur  fram  eins  og  einhver  töfra- 
speki,  það  fer  hrollur  um  menn,  er  þeir  lesa  um  öll  þau 
undur,  er  náttúran  hylur  í skauti  sínu;  ófróð  alþýða  fann  í 
ritum  Jóns  lærða  sínar  eigin  óljósu  hugmvndir  settar  i letur, 
hin  dauða  náttúra  er  öll  kvik  og  lifandi,  álfar  og  vættir  gægj- 
ast  út  úr  hverjum  steini,  allstaðar  er  óvinátta  og  fjand- 
skapur  gegn  þeim,  sem  eigi  sjálfir  geta  notað  töfrakrapta 
náttúrunnar  til  að  verja  sig.  Jón  veitir  mönnum  tvennt,  sem 
þeir  samkvæmt  aldarandanum  þóttust  þurfa,  þekkingu  á nátt- 
úrinni,  eins  og  menn  hugsa  sér  hana  þá,  og  varnarmeðöl 
móti  hinum  sýnilega  umheimi  og  hinum  ósýnilega  andaheimi. 
töfralækningar  og  særingar;  þaö  var  því  ekki  undarlegt  þó 
Jón  lærði  væri  í miklum  metum  hjá  óbreyttri  alþýðu.  Rit 
Jóns  lærða  höfðu  mikil  áhrif  á alþýðufólk  og  áttu  siðar  mik- 
inn  þátt  i þvi  að  halda  við  hjátrú  og  hindurvitnum ; ritgjörð- 
irnar  breiddust  út  um  allt  land  í ótal  afskriptum;  opt  er  illt 
i handritum  að  sjá  hvað  saman  á,  því  mörgum  ritum  hans 
hefir  verið  sundrað  og  bætt  inn  i og  hinir  einstöku  hlutar 
skeyttir  saman  á ýmsan  hátt,  það  er  þvi  opt  örðugt  að  sjá  í 
handritunum,  hvað  er  eptir  Jón  lærða  og  hvað  eptir  aðra. 

Merkasta  ritið  eptir  Jón  Guðmundsson  er  rit  hans  »Um 
íslands  aðskiljanlegar  náttúrur* ; það  er  hin  fyrsta  tilraun  til 
þess  að  skrifa  náttúrusögu  íslands  og  er  þó  mest  um  hvali. 
Fyrst  talar  Jón  lærði  um  hinn  mikla  jarðhita  á íslandi,  er 
komi  fram  i eldfjöllum  fyrir  Reykjanesi,  undir  jöklum  og  i 
Heklu;  nálægt  Heklu  segir  hann  að  1636  hafi  fundizt  silfur- 
nám,  hafi  silfrið  verið  flutt  til  Hafnar  og  reynzt  gott,  þetta 
hefir  hann  eptir  dönskum  stýrimanni.  Þvi  næst  talar  hann 


Digitized  by  Google 


80 


um  fommenn  og  forneskju  þeirra;  hinir  merkustu  þeirra 
voru  Bárður  Snæfellsás,  Hámundur  i Háinundarhelli,  Armann 
i Armannsfelli,  Bergþór  í Bláfelli  og  Skeggávaldi,  er  fann  Ara- 
dal;  þeir  kunnu  Dofralistir  og  bjuggu  helzt  á leynistöðum  til 
fjalla,  til  þess  að  komast  hjá  árásum  og  öfund  ibúanna,  ann- 
ars  hefðu  þeir  ekki  haft  frið  með  náttúrusteina,  silfurmálma, 
vínber,  ölkeldur  og  annað,  er  þeir  fundu  í jörðu;  nú  segir 
hann  Islendingar  sinni  þvi  ekki,  þó  nóg  sé  í jörðu  af  silfri, 
kopar,  blýi,  kvikasilfri,  járni  og  brennisteini.  Gerir  Jón  mikið 
úr  því,  hve  hér  á landi  sé  mikið  af  málmum,  einkum  telur 
hann  silfursand’  mjög  algengan  t.  d.  við  Heykjarfjörð  á 
Ströndum,  i Mókollsdal,  i Skarðsheiði  syðri  og  viðar.  t 
Múlasýslu  segir  hann  að  líka  séu  viða  málmar,  en  djúpt  sé 
á þeim,  segist  eitt  sinn  hafa  fundið  eirberg  og  fengið  það 
dönskum  kaupmanni  og  bætir  svo  við  »en  í Danska  og  djúp- 
hafið  er  eins  að  safna,  með  þvf  má  öllum  gagnsemdum 
glata«.  Indriði  smiður  Jónsson  úr  Selvogi  sagði  á Bessa- 
stöðum,  að  hann  hefði  fundið  íslenzkan  buris,  ein§  góðan  að 
kveikja  með  silfur  eins  og  hinn  bezta  útlenzka,  og  saltpétur 
sagði  hann  væri  nógur  í Krisuvíkurfjöllum  og  hefði  fyrr  verið 
seldur  Hollenzkum.  Jón  segir,  að  saltpétur  komi  nógur  fram 
á f*eistareykjum  nyrðra,  í sólskini  á sumrum  »og  vita  þetta 
Danir,  þó  í djúp  þeirra  sökkvi  sem  fleira*;  steinkol  segir 
hann  séu  i Svínadal  í Hvammssveit  og  víðar.  »Hvar  sein  nú 
er  allt  þetta  áðurgreint  í landinu,  þá  vantar  ekki  til  utan  meist- 
ara  þekkingarinnar  og  reynsluna  eða  ransak  landsins*.  Ný- 
lega  segir  Jón  að  hið  auðveldasta  silfurnám  sé  nýfundið  í 
Kálfafellsfjalli  í Hornafirði  af  fátækum  bónda  Indriða  að 
nafni. 

Næsti  kafli  er  um  íslands  þangávexti;  talar  Jón  þar  um 
söl,  þang  og  Guðmundargrös,  slafak,  maríuþang  eða  brimsöl 
o.  fl.  Þang  segir  hann  sé  gott  »til  að  fægja  og  hreinsa  menn 
innan  af  kviðsótt  og  búkveiki  og  öllu  slirni*.  Annað  þang  er 


')  það  er  auðséð,  að  Jón  Guðmundsson  hefir  viða  séð  brennisteins- 
kís,  sem  algengt  er  hér  á landi,  og  hefir  haldið,  sem  ófróðir  alþýðu- 
menn  enn,  að  i þvi  væri  silfur  eða  gull. 


Digitized  by  Google 


81 


kallað  hrossaþang.  það  nota  inenn  til  eldiviðar  í Eyjurn  (Vest- 
mannaeyjum)  og  á Suðurnesjum.  Slafak  segir  hann  megi  baka 
milli  heitra  hellna  og  láta  svo  slafakskökurnar  i heita  mjólk, 
og  sé  það  gott  mót  svefnleysi.  Söl  kveður  hann  hentug  til 
tnargs,  bæði  utvortis  og  innvortis,  «einkum  þau  rauðu  söltu, 
en  þau  gulu,  sem  i vatnsblendingi  vaxa,  eru  mikið  sælari. 
Guðmundargrös  eru  lifrauð  og  miklu  betri  en  heiðargrös*. 
Enn  fremur  getur  Jón  þess.  að  menn  hafi  dregið  upp  á 4 eða 
ó faðma  dýpi  rótarlausa  þöngla.  »sem  fuglakyn  litið  hefir  út 
ur  vaxiö*.  »Hrossaþönglar  eru  sem  skógur  i sjónum,  en 
lauftn  út  úr  þeim  heita  kerlingareyru;  þá  köllum  vér  bjöllur. 
en  laufavöxtinn  upp  úr  kjarna«.  »Eitt  kyn  þangs  er  hvítt  og 
létt  með  laufunum  sem  lín,  og  svo  sem  prjónað  eða  ofið  sé*. 
»Sjáfargrunn  er  marglitað  líka  sem  stórsteinar  og  jarðklettar 
á l.mdi,  eður  sem  mosi  afskafinn,  sá  litur  er  af  meisturum 
nýtandi.  bæði  er  hann  hvftur,  grát  og  gulgrænn  með  svört- 
um  dröfnum  sem  heyló  eöa  móafuglar.  Regn  áttanna  með 
verma  eður  kælu  umbreyta  þeirra  litum  með  bergsins  náttúru: 
halafiskur  (smokkfiskur)  og  önnur  smákyn,  einnig  eitruð,  taka 
lit  eptir  grunni«. 

Þá  kemur  kafli  um  eyjar  kringum  ísland,  þar  talar  hann 
aðeins  um  fjarlægar  eyjar,  er  dylgjusögur  ýmsar  hafa  gengið 
um.  Gunnbjarnarsker  segir  hann  séu  6 eyjar,  allar  stórar.  ut- 
norður  af  fsaljarðardjúpi;  þar  hafi  hollenzkur  maður  nýlega 
komið  og  séð  2 kirkjur.  »Sé  siglt  austur  fyrir  fsland,  er  það 
djúpa  haf  fyrst  nokkra  slund,  sem  svarar  Hornstranda  parti.  þá 
tekur  til  hafgrunniö  stóra,  sem  land  er  horfið.  það  gengur 
fram  allt  i Hafsbotna  og  er  leirgrunu.  4 eöa  5 faðma  djúp  á: 
þar  stendur  hafís  löngum  og  gerir  hafið  isfast.  f’egar  norðar 
kemur,  gagnvart  Skagafjarðar  og  Fljótafjalla  parti.  þá  kemur 
enn  djúpt  haf  nð  Grímseyjnr  grunnum  og  Kolbeinsey.  Þeir 
gömlu  reikna  dægur  sigliug  frá  Kolbeinsev  lil  óbyggða  í Hafs- 
botnutn,  þá  eru  Hafálai  og  sá  fuglaklettur,  þeir  kalla  Hvit- 
serk,  svo  austur  að  Ægiseyjum,  sem  i haflnu  liggja  gagnvart 
Langanesi  eður  Héraðsflóa  parti,  þær  eru  og  injög  stórar:  á 
sama  striki  þar  fram  undan  i hafinu  liggur  Ægisland.  er  þeir 
gömlu  kölluðu  Svalbarö  í Hafsbotni,  þangað  eins  langt  og  til 

6 


Digilízed  by  Google 


82 


Færeyja  héðan<.  Ægislaml  segir  Jón  Guómundsson  sé  stórt 
og  frostalítið,  Enskir  kalli  það  Prestey,  en  Danir  og  Hollend- 
ingar  Egerland;  land  þelta  er  allt  skógi  vaxið,  með  sætum 
vatnsbrunnum.  en  ei  stórum  slraumvötnum,  þar  er  fullt  af 
hreindýrum  og  geitum  og  hafrar  með  4 — 6 hornum,  lika  elgs- 
dýr  i fjalldala  landskógum;  hafnir  eru  þar  góðar  og  veiði- 
skapur  nógur,  »sá  partur  sléttur,  sem  hingað  til  veslurs 
horfir  og  einn  fjörður  upp  í«.  » Fjöllin  og  hábjörg  landsins 

horfa  i það  djúpa  meginhaf  milli  Spissbergs  og  óbyggða,  sem 
er  Norðhvalaland,  þvi  kölluðu  þeir  gömlu  það  Svalbarð*. 
Jón  segir  að  Hollendingar  hafi  fyrst  fundið  Ægisland  1630, 
»þar  segist  sá  danski  Jurgin  hafa  dvalið  fullar  5 vikur  1635«. 
Frisland  er  langt  suöur  í hafi,  þaðan  er  skemmst  frá  Reykja- 
nesi.  »Frá  Eldeyjum  og  Geirluglaskeri  grynnra  og  nyróra 
skal  telja  7 smásker  og  sést  hvert.  frá  öðru  á sömu  rein.  rétt 
i haf  frá  Reykjanesi;  þá  kemur  eyjaþústur,  sem  minn  stýri- 
maður  Reinoldt  sagðist  ekki  kannað  hafa,  en  það  betra  og 
svðra  Geirfuglasker  liggur  til  suðurs.  jafn  langt  þangaó  sem  til 
lands  frá  nyrðra  skeri  upp  á Reykjanes,  sem  vera  skal  hinn 
bezti  vertiðarhólmi  og  góðar  lendingar,  en  vestur  frá  Geir- 
fuglaskeri  skulu  standa  fuglastapar  allt  að  þeim  tveim  evjun- 
um,  sem  Engelskir  segja  þar  liggja,  sem  jökull  er  upp  i allt 
að  grösum ; siðan  tekur  enn  til  djúpa  hafið  fyrir  Jökli  og 
Breiðafjarðarflóa  allt  vestur  að  Krosseyjum».  Krosseyjar  i 
landsuður  frá  Rauðasandi  eru  4,  þrjár  lágar,  en  hin  vestasta 
mjög  há;  þar  segir  Jón  að  séu  hafnir  og  miklar  fjörur  og 
blágráir  sandar,  þar  fylltu  Englendingar  sekki  sina  með  fljót- 
andi  æðardún,  er  með  stórstraumum  rak  út  af'  söndunum.  »í*ar 
er  vigraselur  sem  krap,  nægð  látursela.  fugls  og  grass,  þar 
kemur  aldrei  hafis,  varla  vetur*.  »Látraröst  gengur  langt  i 
norðvesturhaf  á landsbrún  að  fuglaskeri  einu,  segja  Engelskir, 
en  annað  miklu  minna  og  grunnt  fyrir  þeim  fjöröum«.  Aptan 
við  þessar  eyjalýsingar  úr  norðurhafmu  kemur  þessi  klausa: 
»um  hafskrimsl  skrifa  eg  ekki,  því  eg  hefi  ekki  af  þeim  lesið 
margt,  en  allmörg  hefi  eg  séð,  þar  til  þau  hurfu  fyrir  oss 
felliveturinn  hinn  mikla,  sem  var  Anno  1602«. 

Næsti  kaíli  er  um  hvalfiskakyn  i íslandshöfum.  Þessi 


Digitized  by  Google 


83 


kafli  er  meö  tvennu  móti  i handritunum,  sumstaðar  er  stutt 
skrá  yfir  hvali  og  litið  sagt  um  hverja  tegund,  sumstaðar 
(viðast)  er  aptur  langt  mál  um  hvern  hval  og  myndir  af 
þeim.  í'essum  hvalaþáttum  ber  ekki  saman,  segir  sinn  hvað 
um  hvalina  og  er  önnur  röð  á þeim  og  önnur  nöfn.  Líklegt 
er  að  í fyrstu  hali  Jón  lærði  ritað  hið  stutta  hvalatal  og  hefir 
það  upprunalega  verið  kafli  úr  ritinu  »um  fslands  aðskiljan- 
legar  náttúrur«.  en  seinna  hefir  Jón  ritað  aðra  ritgjörð  fyllri 
um  sama  efní  "fig  svo  helir  henni  í aliflestum  handrilum  verið 
skotið  inn,  í stað  hinnar  eldri  skrár1.  Hvalaritgjörð  Jóns 
málara  hin  stærri  hefir  átt  meslum  byr  að  fagna  hjá  alþýðu, 
hún  hefir  ótal  sinnum  verið  skrifuð  upp,  bæði  með  aðalritinu 
og  sérstök.  I hinni  slytlri  skrá  telur  Jón  þessa  27  hvali: 
hnýðingur,  höfrungur.  svínhvalur,  andarnefja,  hrafnreiður,  há- 
hyrningur,  hvítingur,  sildreki,  búrhvalur  eða  nauthvalur,  sand- 
lægja,  sléttbakur,  slettiblaka,  geirreiður,  hafurkylli,  hrosshvalur, 
rauðkembingur.  náhvalur,  skeljungur,  norðhvalur,  steypireiður, 
hafgúa,  rosmhvalur,  meyfiskur,  hafsvelgur,  lyngbakur,  hnúfu- 
bakur.  hafurketti.  f’að  sem  Jón  segir  um  hvali  þessa,  er 
nærri  allt  tekið  úr  Konungsskuggsjá,  þó  hefir  hann  ritað  þetta 
eptir  minni  eða  vondu  handriti,  þvi  hann  misskilur  Konungs- 
skuggsjá  sumstaóar  og  gerir  stundum  tvo  hvali  úr  einuin: 
hafurkylli  og  hafurketti  er  hið  sama,  hafgúa  og  hafsvelgur 
er  lika  sami  hvalurinn.  Um  hafgúuna  segir  hann  aðeins  «haf- 
gúan,  er  mig  bitur  mest  í augu  frá  að  segja*  og  ekki  meir: 
Kgssks.  segir  meðal  annars  um  þennan  hval:  »er  mér  vex 
heldur  f augu  frá  að  segja« ; ropana  hina  miklu,  er  Kgssks. 
segir  að  hafgúan  »gefi  or  hálsi  sér«,  heimfærir  Jón  upp  á 
hafsvelginn. 

1 hinum  meiri  hvalaþætti  bætir  Jón  fleiru  við  frá  eigin 
brjósti:  hefir  hann  þá  verið  búinn  að  safna  saman  fleiri  sjó- 
mannasöguin  um  hvalina.  A Breiðafirði  heyrðust  til  skamms 
tíma  ýmsar  likar  frásagnir  um  hvali  og  hefir  Jón  ef  til  vill  haft 
þær  þaðan.  auk  þess  var  hann  i svo  miklum  kunningsskap  við 

'l  í Stokkhólmshandritinu  er  slutta  skráin  fyrst  og  þá  kemur  strax 
á eptir  lengri  ritgjörðin  og  heitir:  -Annað  »krif  Jóns  G.  s.  tnálara  um 

hvallisknkinin  í Islands  og  Grentandshöfum.  sem  menn  hafa  kinning  af«. 

8* 


Digitized  by  Google 


84 


Gaskóna,  að  hann  hefir  líklega  eitthvað  fræðzt  af  þeim.  Fyrst 
talar  Jón  Guðmundsson  um  rýnir  eða  beinhákarl  og  segir,  að  lir 
honum  fáist  12  tunnur  lifrar  og  úr  lifrinni  6 — 7 tunnur  lýsis, 
tkallast  rýnir  af  því  að  hann  leggst  aptur  undir  skip  og  rýnir 
svo  eptir  þvi,  þar  til  honum  er  fiskur  gefinn;  fyrr  sprengir 
hann  menn  í undanróðri  en  hann  mæðist;  hafi  menn  ekki 
fisk  til  að  gefa  honum,  þá  er  skárst  að  liggja  kyrr  þar  til  hann 
hefir  fullsnikt  og  gefa  honum  þá  trékefli  eða  kepp  sinn. 
Hans  bakbarð  eður  horn  er  sverði  likt,  til  að  sundurkljúfa 
skip  ef  hann  vill  illur  vera,  en  hann  er  ekki  þar  til  hneigður 
jafnaðarlega«.  t’á  nefnir  Jón  selahnýsu  eða  selakong.  aðra 
hnýsu  með  horn  á baki,  háhyrning  eða  barbera,  skjaldhval 
með  hvítgula  skjöldu  á báðum  vöngum.  þá  vagnhveli,  sem 
menn  rekaá  land  f Færeyjum  (segir  i sumum  handritum);  segist 
Jón  1(507  hafa  verið  staddur  í Bjarneyjum  og  þekkti  hann 
einn  þessa  hvali  og  lét  reka  á land  40  í einu  »var  rétti  rænt- 
ur  sem  optar,  eyjagálar  kölluðu  fvrst  haftröll  og  grýttu  þá  úr 
fjörunni  fram  aptur  undir  vor  skip  fáein,  sem  með  mér  voru, 
en  rænlu  oss  rétti  síðar.  Fjúrir  menn  góðir  til  róðurs  ráða 
við  þá«.  f*á  nefnir  Jón  tvennskonar  hnýðinga  og  hviting, 
sem  á að  vera  hið  sama  og  mjaldur.  Um  mjaldur  er  Jón 
alllangorður,  segir  hann  sé  langrækinn  og  segir  sögu  þvi  til 
sönnunar.  Mjaldur  kom  eitt  sinn  upp  hjá  skipi,  einn  af  há- 
setunum  barði  hvalinn  með  barefli,  menn  sögðu  honum  að 
hann  mætti  vonast  eptir  að  hefndir  kæmu  fyrir;  maðurinn 
var  ráðþaigur,  fór  til  fjallabvggða  og  kom  eigi  að  sjó  í 18ár, 
hélt  að  nú  mundi  mjuldur  dauður  og  réri  þá  á sama  mið, 
en  mjaldur  kom  þá  í sömu  svipan  upp  hjá  skipinu  og  greip 
hann  einan  af  bátnum  og  sás!  hann  aldrei  siðan.  Segir  Jón 
að  af  þessu  og  þvíliku  sé  dregiö  algengt  máltæki  um  lang- 
rækna  menn,  »að  sá  geymi  hugmóðinn  sem  mjaldurinn*. 
í’ar  næst  talar  Jón  um  andarnefju  eða  hrefnu  og  svinhval, 
og  um  verkun  andarnefjulýsis  á menn  og  skepnur;  segir  hann 
að  feiti  andarnefju  og  svínhvals  fari  gegnum  heitt  mannshold, 
og  aldrei  veröi  hún  þrá,  hvað  leingi  sem  hún  er  geymd. 
»Svinhvalstennur  eru  beztar  til  tannsmíðis,  betri  en  rostungs- 
tennur«;  búrhveli,  sem  sumir  kalla  nauthval,  af  þvi  hann 


Dígitized  by  Googfe 


85 


baular  sern  naut,  sumir  búra  eða  durnir.  lýsir  Jón  vel  og 
talar  um  hausbvggingu  hans:  »hans  haus  hefir  þunnt  bein 
holt.  fullt  af  hvalsmjöri.  svo  upp  má  ausa  með  barjelumt! 
þá  talar  hann  um  rauðkembing  og  hrosshval  eða  stökkul, 
sem  er  skaðlegastur  allra  illhvela.  sumir  kalla  hann  blöku- 
hval  og  þykjast  hafa  lesið.  að  hinn  heilagi  Brandanus  siglinga- 
biskup  hafi  þegið  af  gtiði  með  bæn  sinni,  að  sú  blaka 
skyldi  vaxa  fyrir  augu  þess  hvals  og  falla  ofan  fyrir  sjónir 
honum,  nær  hann  vill  sig  upptaka  og  skip  hæfa;  áður  hafði 
hann  of  skaðlegur  verið.  fá  segir  Jón  söguna  utn  Brand- 
anus  (Sindbaðssöguna),  að  hann  hafi  sungið  messu  á ey1,  sem 
var  »lyngbakur  eða  hafgufa,  setn  endar  með  heiminum,  en 
fjölgar  aldrei;  sú  saga  er  óliðanleg  nýju  siða  mönnunt  sakir 
teikna  og  fáheyrðra  dæma.  nú  í nlfriis  og  villuöld  vorri». 
Unt  náhveli  segir  Jón,  að  hann  sé  allur  »næmasta  forgipt», 
og  nefnir  svo  um  leið  aðra  eitraða  fiska  t.  d.  öfuguggann 
og  »skelftskakyn,  ef  maturinn  liggur  öfugur  i skelinnis  svo 
verða  menn  og  dauðsjúkir  af  loðsilungi.  Um  hval  þann,  er 
heitir  sandla'gja,  segir  Jón,  að  hann  geti  legið  á landi  heilan 
dag  setn  selur;  þá  nefnir  hann  sléttbak  eða  hoddunef,  »þann 
hval  veiða  hvalfangarar  mest,  menn  kalla  þá  og  vatnshveli. 
því  svo  sem  vatn  úr  votu  vaðmáli  svo  rennur  það  þunna  og 
klára  lýsi  úr  þeirra  spiki  köldu,  hvert  sem  það  hangir  eða 
liggur«.  í\i  kentur  skeljungur  eða  svarfhvalur,  »hann  heftr 
skeljar  og  hrúður  um  sinn  haus  mest,  hann  nýr  sér  við 
hrúóurkletta,  þar  setn  djúpt  er  að.  Ef  hann  heyrir  járnsvarfs- 
hljónt  er  honutn  óliðanlegt,  svo  hann  ærist  eða  drepur  sig«. 
sNoiðhvalur  kann  ekki  að  alast  né  timgvast  nema  f Norður- 
sjó  vorum,  sakir  votrar  veðráttu*.  þvf  hann  nairist  ekki  af 
neinni  skepnu.  en  aðeins  af  regnkrapa  og  úrkomudropum,  er 
i sjóinn  falla;  þetta  og  annað  um  þennan,  hval  tekur  Jón  úr 
Konungsskuggsjá,  Svo  talar  Jón  nokkuð  um  muninn  á 
sléttbökum  og  reiðarkynum:  »reióarkyn  öll  hafa  rengi  og 
bezta  mergjarflot  í beinunum,  og  þeirra  spik  því  betra  sem 


‘)  Sbr.  ám^rímur  Jótwson:  Brevis  cominentarius  de  Islandia 

1593,  43.  blað. 


Digitized  by  Google 


86 


lengur  hangir  og  skal  aldrei  sjóöa,  slétlbakakvnin  hafa  engan 
merg  í beinum.  Spenar,  gotrauf  og  svo  pintill  á sléttbakinum 
eru  svo  klien  sem  á kvigum  vorum  eða  ungum  töifum,  og 
kvarnirnar  í þeirra  höfðum  ekki  slærri  en  sauðarvala,  en 
skapningar  á reiðarfiskum  er  hvorutveggja  for  stórt  og  svo 
kvarnirnar«.  Um  sildreka  eða  fiskreka  segir  Jön  Guðmundsson. 
að  af  þeim  megi  rista  »hin  beztu  leðurreipi,  bæði  mjúk  og  lang- 
vinn« ; þá  telur  hann  hrafnreiður,  geirreiður,  steypireiður, 
hafurketti  og  rostung.  Um  hafurketti  segir  Jón  eins  og 
Konungsskuggsjá,  að  sá  hvalur  hafi  nytju  sem  búfé,  en  bætir 
svo  við,  að  hann  sé  »mjög  fagur  ásýndar  bæði  á búk  og 
bæxlum,  með  hvitu  rósaverki  og  margbreytilegum  hagalstjörn- 
um  og  kvíslum  og  svo  með  þráðum  á milli,  því  að  eg  skoð- 
aði  þetta  að  honum  uppskornuin*.  Rostung  lýsir  Jón  nokkuð 
og  segir,  að  þegar  hvitabjörn  og  rostungur  hittist  verði  þeir 
hvor  annars  bani.  »Svarðreipi,  sem  rist  er  af  gömlum  rost- 
ungi,  skal  halda  60  manna  afli.  Hann  er  skaðlegur,  ef  menn 
ganga  aptan  að  honum,  en  óhættur  framan  til;  er  svo  hægt 
hann  að  vinna,  að  kasta  saur  á tenn  hans,  eður  blóðga  nasir, 
en  mjög  er  hann  lffslerkur«.  Að  lokum  talar  Jón  lærði  um 
ýmsa  alinenna  eiginlegleika  hvalanna;  hann  segir  að  eins  og 
hvalirnir  hafi  stærð  fram  yfir  aðra  sjófiska,  eins  hafa  þeir  og 
»mikil  vfsindi  fram  yfir  þá,  svo  fáir  mundu  þvi  trúa«.  Um 
steypireiður  segir  hann,  að  hún  verji  skip  fyrir  illhvelum;  úr 
henni  segir  hann  að  fáist  hvalsauki  eða  hvalambur,  sem  sé 
bezta  læknislyf  við  augnveiki,  likþrá  og  flestum  öðrum  sjúk- 
dómum.  Þegar  hvalir  i júnimánuði  eru  á landsbrún  eða  ofar 
fyrir  isum,  segir  Jón  að  hvalambui  reki  frá  þeim,  >þegar 
það  kemur  af  góðhvölum  er  það  hvitt  sem  hveiti,  á sjónum 
fljótandi  utan,  hvert  korn  þar  i aflangt.  síðan  veltir  vindbár- 
an  þvi  snman  og  skekur  i smá  böggla  svo  sem  þá  mjólk 
er  borin  í litlu  keraldi,  en  það  hæfir  aldrei  langar  hleinar 
eður  útnes,  heldur  hefur  það  sig  inn  i landið  sem  lengst,  upp- 
leitandi  vfkur,  lækjarósa,  sem  lygnir  eru,  og  smeltir  sig  sjálft 
og  herðir  aplur  eptir  tíðum  daganna*.  Jón  segir  enn  fremur 
sögu  um  Ólaf  bónda  í Æðey  á dögum  Björns  Jórsalafara; 
hann  var  bezti  hvalaskutlari  og  hin  síðustu  15  ár  hans  færði 


Digitized  by  Google 


87 


hin  sama  reiður  honum  kálf  sinn  vaxinn  á hverju  sumri, 
hann  hafði  markað  moð  gati  gegnum  hornið  og  vildi  henni 
ekki  granda,  því  hann  sagði  sama  ár  mundi  síns  lifs  endi 
og  hennar,  sem  og  skeði,  hún  var  óviljandi  fyrir,  er  hann 
vildi  kálfinn  hæfa«.  »Guðrún  dóttir  Ólafs  var  móðir  t’or- 
móðs  yngsta  Salómonssonar,  sem  var  faðir  Hákonar  föður- 
föður  míns«  segir  Jón  Guðmundsson.  Seinast  í hvalaþætt- 
inum  er  ýmislegt  lögfræðislegs  efnis  um  hvalreka1. 

I næsta  kafla  telur  Jón  Guðmundsson  selakyn  við  ísland; 
í þvi  efni  eru  skrárnar  í ýmsum  handritum  einnig  mismun- 
andi,  i hinum  elztu  handritnm  eru  þessi  selanöfn  talin:  sela- 
kongur  eða  skemmingur,  norðselakvn  eður  láturselur,  er  menn 
líka  kalla  norung  »hann  kæpir  um  sauðburð  hér  við  land«, 
vigraselur  »kæpir  nærri  inngöngu  adventutimans,  hans  kópur 
má  aldrei  i sjó  koma  fyrr  en  hann  er  úr  öllum  hárum«, 
blöðruselur  » villist  hér  til  lands  og  þó  sjaldan«,  útselur,  ísa- 
selur  eða  vöðuselur,  granselur  »hið  allrastærsla  selakyn,  vill- 
ist  af  hafi,  er  nær  sem  hákarl  að  lengd,  mjög  sjaldséður«. 
ÍM  næst  getur  Jón  málari  um  hafísinn  og  segir.  að  honum 
fylgi  hvit  dýr,  hvitir  birnir,  hvítir  fálkar  og  refar.  hvítflekk- 
óttir  hrafnar  og  hvit  örn,  er  eilt  sinn  liafi  átt  hreiður  í Horn- 
bjargi.  Þá  talar  hann  urn  hvitabirni  og  segir  ýmislegt  um 
þá,  um  hýði  þeirra  o.  fl.  ÍM  næst  talar  Jón  uin  íslenzka 
fiska  og  telur  flestar  algengar  fiskategundir  og  lýsir  nokkuð 
nákvæmar  ýmsum  fágætum  fiskum  t.  d.  blágómu,  vogmeri, 
hámús,  karfa  og  guðlaxi. 

Næsti  kafli  er  um  fjörukindur,  þar  lýsir  hann  allvel  brim- 
búti  og  öngum  þeim,  er  hann  skýtur  út  úr  sér,  og  segir  ýmis- 
legt  um  líf  þess  dýrs  og  bætir  við  »þetta  var  prófað  hjá  þeim 
falska*  á Bessastöðum*.  Þá  talar  hann  um  halafisk  eða 
smokkfisk  o.  fl.  f*á  kemur  þessi  grein  um  fiska:  »norska  fiska 


')  þa8  væri  gott  verkefni  i væna  ritgjörð  fyrir  einhvern  fróAan 
mann.  að  lýsa  islen«kum  hvölum  eptir  þvi.  er  menn  nú  vita.  og  skoða 
um  teið  nákvæmlega  allar  íslcnzkar  livala  og  skrimslasugur.  Hér 
yrði  allt  of  langt  mál  að  fara  nánar  út  i það  efni. 

*)  Hér  er  átt  við  ölaf  Pétursson  umboðsmann. 


Digitized  by  Google 


88 


rekur  hér  stundum  og  halda  menn  þá  óæta,  á Suðurnesjum 
rak  einn  stóran  Knúrra.  meir  en  álnar  langan  og  þorði  eng- 
inn  að  eta.  Makríl  hljóp  á land  eitt  vor  á Hornströndum,  svo 
fyllti  fjörur  og  vikur.  og  hlaut  sjór  og  vargur  öllu  að  forevða, 
því  enginn  þekkti  og  héldu  óæta  vera«.  Þvi  næst  talar  Jón 
um  skelfiskakyn  og  segir,  að  4 kuðungakyn  séu  til  á Islandi, 
hinir  minnstu  þeirra  heita  nákuðungar  og  eru  eitraðir  »þar 
úr  verður  lítill  eiturkrabbi,  likur  pödduyrmlingi  eða  dreka, 
hann  er  forgiptugur*.1  t*á  telur  hann  ýmsnr  skeljategundir 
0g  telur  þar  undir  krossfiska,  ígulker  o.  fl.  Hin  skaðlegustu 
eiturkvikindi  i fjöru  telur  hann  skerann,  »sem  er  einn  skað- 
legur  og  llugnæmur  eiturormur«2,  og  eiturnálina  rauðu,  sem 
stundum  fer  ofan  i menn  með  sölvum  og  drepur  þá.  Þá 
talar  hann  um  sjáfareitur,  »það  sýnist  sem  maurildis  smá- 
neistar  i báruskugga,  en  i björtu  sem  það  sé  marglytta;  það 
sakar  ekki  heilt  skinn,  en  komi  það  í forn  ben  fingra  og  sé 
ei  strax  aðgjört,  má  hann  afhöggva  ellegar  kostar  manninn«. 
Því  næst  talar  hann  um  sjáfarhrökkálinn,  sem  Enskir  og  Ls- 
lenzkir  liafi  dregið  'hringvafinn  undir  stóru  þöngulhöfði,  hann 
hefir  svosem  þunnar  járnskeljar  utan  um  sig  og  skaðar  hver- 
vetna,  hvaö  sem  fyrir  verður,  svo  er  og  hans  fiskur  undir 
skelinni  skarpasta  forgipt;  hans  kyn  gengur  með  smásilungi 
upp  f lygna  læki  og  síðan  velur  hann  sér  djúpar  keldur  eða 
mýrar,  þvi  hann  er  forklókur  til  skaða  að  gjöra,  en  hans 
náttúra  vitl  ekki  hart  og  klárt  straumvatn  hafa«.  Bjartállinn 
í vötnum  er  góður  til  lækninga,  roð  hans  með  feitinni  í 
læknar  bakverk,  ef  menn  hafa  það  um  sig  í 9 eða  11  daga, 
feiti  hans  er  ágad  móti  frönsku  sýkinni.  t’vi  næst  kemur 
kafli  urn  nokkur  fuglakyn,  og  skiptir  hann  fuglunum  eptir  bú- 

')  Hér  er  líklega  átt  viö  krahbategundir  þær.  sem  dyljast  i tómuni 
kuðungum.  (Sbr.  Dýrafræði  H Gröndals,  bls.  1 10) 

’l  »Skerar*  eru  ymsir  burstaormar  kallaðir,  þeir  eru  algengir  i 
fjörum  innan  um  þang  og  skeljar.  telur  alþýða  þá  baneitraða:  það 
beyrði  eg  t d.  1887  i Jökulfjörðum.  að  á Dynjanda  dræpist  fé,  ef  það 
gengi  i fjöru  frá  miðgóu  þangað  til  3 — 4 vikur  af  sumri.  og  var  þvi 
kennt  urn,  að  féð  æti  »skera«.  detlur  það  niður  og  drepst,  nisi  eodem 
temporis  momento  ori  ovis  immingatur,  en  ef  margar  kindur  sýkjast  i 
einu.  er  ekki  gott  að  koma  því  við.  Sbr.  Andvari  XIV.  bls.  8] — 82. 


J2igitized  hv  C ',Q(K>le 


89 


stað  þeirra  i landfujtla,  mýra,  móa,  fjöru,  skerjafugla  o.  s.  frv. 
Jón  telur  flestar  algengar  fuglategundir  á Islandi,  og  sýnir 
margt.  er  hann  ritar  um  fuglana.  töluverða  eptirtekt.  þó  eru 
hjátrúarsögur  innan  um;  um  fuglakonginn  eða  músarbróður- 
inn  segir  hann : »hann  hefir  þá  fordild  yfir  nðra  fugla,  að 
hann  verður  ekki  á jörðu  drepinn  og  skreppur  strax  eða 
hverfur  undan  höggi  í jörð  niður,  utan  á meðan  hann  er  i 
loptinu  á hann  komi:  hann  forðnsl  krosstré  i jdugga,  lifir  f 
holum  sem  mýs«.  Því  næst  talar  Jón  um  flugur  og  orma  og 
telur  upp  ýms  algeng  skorkvikindi,  flugur.  fiðrildi.  kongulær 
og  orma:  lýsir  frásögn  hans  allgóðri  eptirtekt  með  sumt.  um 
maðknflugu  segir  hann  t.  d.  'maðkafluga  fæðir  af  sér  löng 
egg.  er  vér  köllum  víur  og  verða  af  maðkar.  séu  þeir 
geymdir  i horni  verða  þar  flugur  af.  þegar  vorar«.  Um 
jötunuxa  segir  Jón,  *er  af  einu  forgiptugu  flugdrekakyni, 
hann  bæði  flýgur  og  skríður.  og  skríður  saman  aptur,  hversu 
opt  sem  hann  er  sundurskorinn*.  Um  vatnsketli,  vatnslúður 
og  vatnsskötur  segir  hann,  að  þau  dýr  kvikni  á sumrum  í 
grunnum  tjörnum  af  sólarhita. 

I ritinu  um  »íslands  aðskiljanlegar  náttúrur*  eru  margar 
mvndir  af  hvölum  og  öðrum  dýrum  og  eru  þær  i sumum 
handritum  vel  dregnar  og  einna  beztar  frummyndir  Jóns 
sjálfs;  Jón  lærði  hefir  upprunalega  teiknað  þær  flestar  eða 
allar  upp  úr  sér,  en  ekki  eptir  dýrunum  sjálfum,  enda  eru 
sum  dýrin  ógurleg  skrímsli. 

Þetta  rit  Jóns  lærða.  sem  nú  höfum  vér  talaó  um,  er 
hin  eina  náttúrusaga  íslands,  sem  rituð  var  á 17.  öld;  ritið 
ber  með  sér  aldarandann,  hjátrúna  og  hindurvitnin,  en  er  þó 
allrar  virðingar  vert;  Jón  Guðmundsson  hefir  sjálfur  tekiö 
eptir  mörgu  og  svo  safnað  saman  aóalefni  þeirra  hugmvnda, 
er  alþýða  haföi  um  dýr  og  kvikindi  á íslandi,  margar  þær 
dýrasögur,  er  Jón  segir,  eru  enn  þá  algengar  hjá  alþýðu. 
1*6118  rit  Jóns  lærða  var  aðalheimildarit  um  islenzka  dýra- 
fræði  nærri  því  i heila  öld,  þangað  lil  vísindalegar  rannsóknir 
byrjuðu,  og  enn  lengur  sólti  alþýða  fróðleik  sinn  um  hvali 
og  önnur  dýr  í rit  Jóns  læröa.1 

’)  Af  |)ví  rit  .Jiins  lærða  *um  íslands  aðskiljanlegar  náttúrur* 


Dlgitized  by  Google 


9U 


Jón  Guðnuindsson  hefir  einnig  ritað  dálitið  um  islenzk 
grös  og  þó  eingöngu  um  notkun  þeirra  til  lækninga.  Rit 
hans  um  þetta  efni  er  vanalega  kallað  lækningabók  Jóns 
lærða  og  er  það  réttnefni : höf.  talar  eigi  aðeins  um  lækningar 
með  grösum,  heldur  og  um  allskonar  lyf  úr  dýra  og  steinarik- 
inu.  Jón  nefnir  40 — 50  grasategundir  og  segir  sumstaðar 
vaxtarstaði  þeirra,  sum  grös  hefir  hann  reynt  við  sjálfan  sig, 
um  tungljurtina  segir  hann  t.  d.  >hún  dugði  mér  bezt  lækn- 
inga  forðum.  er  eg  var  lagstur  af  minum  óbærilegum  sprengi- 
hósta«.  í lækningabók  þessari  eru  ráð  við  allskonar  kvillum 
og  eru  læknislyfin  stundum  geigvænleg;  það  er  allt  útlit  til 


hefir  svo  opt  verið  skrifað  npp,  og  af  |iví  efni  þess  er  lítt  samanhang- 
anrii.  þá  hafa  hinir  einstöku  kaflar  opt  ruglazt  í nieðferðinni,  i suin 
handrit  vantar  nokkra  kafla.  sumstaðar  eru  seirni  kaflarnir  fremst. 
Ef  rit  þetta  einhverntíma  verður  gefið  út,  þarf  að  hafa  mjög  mörg  hand- 
rit  til  samanburðar.  Eptir  því  sem  eg  kemsl  nsest.  er  röð  kaflanna 
þessi:  1°  íslands  undarlegheit.  um  landnáinsmenn,  jarðarmó  og  metall 

á íslandi;  2°  um  íslands  þangávexti  i fjörum;  3°  um  eyjar  og  hólma 
kringum  lsland  við  landsbrún  eða  á djúpa  hafsins  barmi;  4°  hvalfiska- 
kyn  i íslandshöfum;  5°  selakyn  hér  í íslands  sjó;  6°  um  hvitabjörni 
7°  liskakynin  hér;  8°  um  fjörukindur;  9°  um  skelfiskakynin  ; 10°  um 
sjáfarhrökkál  og  um  bjartál;  11°  um  fuglakyn  nokkur;  12°  um 
flugur  og  orma.  Hér  hefi  eg  mesl  farið  eptir  Stokkhólmshandritinu, 
nr.  64.  fol.  chart.,  og  eptirritinu  i hdrs.  J.  S.  107-4°,  auk  þess  hefi  eg 
haft  til  samanburðar  brot  af  eiginhaudarriti  Jöns  licrða  í hdrs.  J.  S. 
401-4°;  i sama  nr.  er  yngri  afskript  með  viðaukum.  þar  er  t d.  nefnd 
• Kattugla*,  er  sást  í Skálholti  i tið  Jóns  biskups  Vidalins.  Jón  Ólafs- 
son  Grunnvíkingur  segir,  að  ugla  þessi  hafi  sézt  í Skálholti  urn  1714 
rétt  fyrir  jól.  Lex.  Isl.  • fugl * . Rit  þetta  er  til  i ótal  afskriptum.  hér 
nefni  eg  aðeins  þær.  sem  eg  hefi  handleikið:  Hdrs.  Bmf.  Kmh.  nr. 
171  og  209-4°;  Lbs.  294.  406-4°;  lidrs.  J.  S.  76  og  86-8vo;  Ny  kgl. 
Saml.  1840-4°  (með  mjög  góðum  myndum);  Thotts  Samling,  nr.  964  fol. 
(dönsk  þj'ðing  eptir  Jón  Marleinsson);  í rikisskjalasafnínu  (Rigsarkivet) 
er  önnur  dönsk  þj’ðing  með  viðaukum  1 mörgum  handritum  er  eiugöngu 
hvalaþátturinn,  opt  með  breytingum  og  viðaukum  eptir  aðra : Hdrs. 

A.  M.  nr.  738-4°.  778  A-4°,  167  A-8vo;  Rask,  nr.  lll-8vo;  Thott,  nr. 
1739-4°;  Ny  kgl  Samling  1100  fol.,  1667-4°;  Gammel  kgl.  Samling 
1639-4°  (blað  með  hvalamyndum  Jóns  licrða);  Lbs  266-8vo.  Rit  síra 
Snorra  Björnssonar  á Húsafelli  »Stutt  ágrip  um  íslands  náttúrugæði« 
(Hdrs.  Bmf.  Kmh.  nr.  142-8vo).  er  nokkurskonar  endurhætt  útgáfa  af 
riti  Jóns  lærða.  sbr.  hdrs.  J.  S.  246-4°.  Lbs.  294-4°. 


Digitized  by  Googlc 


91 


þess,  að  menn  í þá  daga  hafi  haldið,  að  hinn  versti  öþverri 
vœri  bezt  lækning  við  ílestum  meinsemdum1. 

f*að  sem  Jón  Guðmundsson  ritar  um  steina  er  lakast, 
það  er  varla  annað  en  hjátrúarbull  og  lokleysa  og  hefir  hann 
tekið  það  flest  úr  útlendum  bókum;  sjálfur  hefir  Jön  enga 
hugmynd  haft  um  steinafræði  og  þvi  nær  enga  steina  þekkt. 
Um  steina  getur  hann  nokkuð  í riti  þvi,  er  hann  kallar 
’Tidsfordrif*,og  er  fyrsti  hlutiþess  rits  mesl  um  steina;  stundum 
er  sá  kafli  sérstakur  í handritum  og  fyllri  en  i Tidsfordríf,  og 
heitir  þá  eingöngu:  »Nokkrar  fáar  greinir  um  vora  jörð  og 
hennar  undarlega  náttúru  fram  vfir  önnur  meiri  og  stærri 
lönd«8.  Efnið  er  mestallt  tekið  úr  útlendum  bókum,  en  fært 
í stýlinn  og  sagðar  ýmsar  sögur  til  að  sanna  náttúrur  og 
dyggðir  steinanna,  og  er  þar  fátt  af  viti.  Demantar  segir  hann 
að  séu  uógir  á Islandi  t.  d.  i Glerhallavík,  og  einn  segist  hann 
hafa  séð  á Skarði  hjá  Daða  og  f’orleifi  Bjarnasonum,  og  var 
sá  steinn  jafu  mikils  virði  eins  og  10  hndr.  jörð;  17  demanta 
segist  hann  hafa  ált  sjálfur,  en  missti  þá  með  kistu  sinni, 
bókum  og  klæðum  þeirra  hjóna  »vorum  við  rænd  því.  í þvi 
trausti  sem  optar,  að  við  inundum  aldrei  lög  fá.  Ari  Magn- 
ússon  mundi  okkur  annað  hugað  hafa«.  Jón  átti  marga  aðra 
dýrmæta  náttúrusteina;  einn  þeirra,  sem  hann  hafði  lengi 
borið  á sér,  ginnti  danskur  maður  af  honum  og  »strax  um 
velurinn  eptir  byrjaðist  ásókn  og  svik  Ólafs  illa  Náttúlfs  af 

')  Giginhandarrit  (brot)  Jóns  lærða  af  læknigabók  hans.  hdrs.  J.  S. 
nr.  401-4“,  hefir  þennan  titil  »Um  nokkrar  grasanáttúrur,  probatæ  vel 
flestar,  og  þeirra  hluta.  sem  hér  í landi  mega  fást  til  lækninga  og 
linunar  manna  meina.  samanskrifað  af  J.  G.  S.  Eptir  forlagi  og  bréf- 
legri  ávísan  þess  hugljúfa  heiðursherra  M(ag)  B(rynjólfs)  S(veinssonar). 
Jeg  veikur  kall  viljan  syne«.  Önnur  handrit  hafa  ýmsa  aðra  titla  t.  d. 
Stokkhólmshandritið  64.  fol. ; hdr.  J S.  107-4°;  hdrs.  Bml.  Kmh.  167-4°; 
hdrs.  J.  S.  418-8vo;  Lbs.  406-4°,  22:1-8°;  hdrs.  Bmf.  í Rvik  41  B.  í 
Lbs.  264-8vo  eru  og  töfrabrögð  og  lækningar  eignaðar  Jóni  lærða. 

’)  Með  þessurn  titli  er  sérstakl  rit  i hdrs.  J.  S.  158  fol.  og  segir 
þar.  að  það  sé  ritað  eptir  eiginhandarriti  Jóns  lærða  frá  árinu  1617; 
Tidsfordrif  ritar  Jón  1644.  svo  eptir  þessu  ætti  steinarit  þetta  að  vera 
eldra  en  önnur  náttúrurit  Jóiis;  ritið  getur  ei  verið  svo  gamalt  i þessari 
mynd,  þvi  þar  er  talað  um  ásóknir  ólafs  Péturssonar  Náttúlfs  o.  fl..  er 
seinna  gerðist. 


Digilized  by  Google 


I 


92 


sjó«.  Sigríður  kona  hans1  fann  slein,  er  Jón  kallar  Diacodes, 
og  sá  þá  ymsar  missýningar;  lifssteininn  bezóar,  sem  hrafnar 
lifga  með  unga  sina,  hafði  Jón  líka  fundið;  af  nátlórusteinum 
hafa  hrafnar  hið  mikla  vit  sitt  og  vísdóm,  sem  Jón  nnnálar. 
•Ungur  var  eg«,  segir  Jón  meðal  annars,  »er  eg  hevrði  og 
sá  einn  gamlan  prest  við  hrafn  tala«.  I fóhorni  mariötlu 
fann  Jón  merkilegan  náttúrustein;  hann  segir  margl  frá  marí- 
ötlunni  og  er  illa  við  hana,  kallar  hana  »einn  eitraðan  og 
hefnisaman  fugl«,  og  segir  »máriötlu  að  drepa,  er  strákum 
einum  lukkulausum  gjörandi«.  Jón  Guðmundsson  hefir  mjög 
undarlegar  hugmyndir  um  steina,  heldur  að  þeir  séu  lifandi, 
a*xlist  og  geti  af  sér  afkvæmi,  en  allt  verður  það  að  gjörast 
með  einhverjum  töfra  umbúnaði.  I »Tidsfordríf*  er  ruslað 
saman  allskonar  ósamkynja  efni;  þar  er  talað  um  fróðleiks- 
bækur,  um  lausnarsteina,  hulinshjálmssteina  og  náttúrugrös, 
þar  nefnir  hann  og  nokkrar  islenzkar  jurtir  og  vaxtarstaði 
þeirra;  svo  talar  höf.  um  ýms  kvnjadýr  t.  d.  hlébarða,  fingálkn 
og  hjassa,  þá  um  jötunheima,  Grikkland.  álfheima  eða  undir- 
heima,  um  Skrælingja,  um  Seths  reisu,  um  forn  orð  og  mál- 
tæki,  þá  kemur  Roðbjarlsþáttur.  um  rúnir,  um  írland  hið 
góða,  álfasögur,  þulur,  visur  o.  s.  frv’. 

Jón  Guðinundsson  var  vel  hagmæltur  og  hefir  ort  ýmis- 
legt  fleira  en  það,  sem  vér  höfum  drepið  á hér  að  framan. 
Hér  á við  að  nefna  »Fuglakvæði*.  því  það  snerlir  náttúru 
Islands.  Fyrstu  3 erindin  eru  eplir  Þorleif  f’órðarson  (Galdra- 
Leifa  f 1647),  en  13  erindi  eptir  Jón  Guðmundsson.  1 kvæði 

')  Svo  er  hún  nefnd  i handritinu,  annars  er  hún  allstailar  kölluð 
þuriður 

’)  Eg  hefi  helzt  farið  eplir  handrilinu  i Ny  kgl.  Saml.  76.  fol 
>Tidsfordríf  eður  lítið  annálskver  sitt  af  hvörju  til  sýnis  viljan  að  birta 
til,  samanteiknað  af  mér  Jóni  Guðmundssyni  ætatis  70.  Anno  Domini 
1644.«  Ritið  er  tileinkað  Brynjólfi  biskupi  Sveiussyni;  lileinkunin  endar 
svo:  >sn  raunaþjáði,  útjagaði  kvakundi  karl  Jón  Guðmundsson  i 
undirgefni  minum  hjálparmanni  og  berra  alls  gúðs  unnandi«.  Önnur 
handrit  af  sarna  riti:  A.  M.  727-4°,  líklega  frumrit,  með  rauðum  yfir- 
skriptum  og  upphafsstöfum  og  mynd  af  >fingalfni« ; A.  M.  195-4°  og 
200-8vo;  hdrs  Bmf.  Kmh.  36.  fol.  Kaflar  úr  ritinu  eru  í mörgum  hand- 
ritum  t.  d.  Lbs.  244,  294-4°,  625-4";  J.  S.  248-4°  o.  s.  frv. 


Digitized  by  Google 


93 


þessu  eru  taldar  52  íslenzkar  fuglategundir  og  10  útlendir 
fuglar  nefndir;  þar  er  dálitið  um  lifnaðarhátt  fuglanna,  en 
skáldskapurinn  er  bágborinn.1 

Dálítil  ritgjörð  er  til  eptir  Jón  Guðmundsson  >um  huldu- 
pláss  og  heimuglega  dali«  á íslandi*  og  eru  þar  útilegu- 
mannasögur  um  Þórisdal  og  Ódáðahraun;  út  af  þesskonar 
útilegumannasögum  hefir  Jón  ort  » Aradalsóð«8.  Um  lands- 
lag  á íslaudi  hefir  Jón  ekkert  sknfað  og  enga  eiginlega  ís- 
landslýsingu,  en  til  er  eptir  hann  uppdráttur  af  Norðurhöf- 
um,  sem  er  prentaður  í Grænlandssögu  Þormóðs  Torfasonar 
og  lil  i handritum.  Hvað  lögun  Islands  snertir,  þá  er  hún 
nokkuð  lik  þvi,  sem  er  á korti  Sigurðar  Stefánssonar.  Vér 
höfum  hér  aö  framan  tekið  úr  ritum  Jóns  Guðmundssonar 
ýmislegt  um  evjar  og  lönd,  er  hann  hugsaði  sér  i höfunum 
nálægt  Islandi,  og  kemur  sumt  af  því  fram  á kortinu  t.  d. 
Ægisland  og  Ægisey  o.  fl.  Annars  eru  uppdrættir  þeir,  sem 
honum  eru  eignaðir,  nokkuð  ólikir  í handritunum.1 

Jón  Daöason  vígðist  1631  á Hólum,  mcðan  Gisli  biskup 
Oddsson  var  ytra,  fékk  Ögursþing  6.  ágúst  1632  og  þjónaði 
þar  2 eða  3 ár;  segir  Jón  Halldórsson  um  veru  hans  i Ogri: 
»vyrði  illa  stjórn  eður  aga  bóndans  Ara,  veik  i burtu  heldur 

'l  Hdrs.  J.  S,  401-4°.  Fyrsta  erindið  byrjar  svo:  »Ó#inshaniiin, 

örn  og  hrafn.  er  þaft  þriggja  fugla  nafn«  . . . þriftja  erindift  endar 
svo:  >rmdil!inn  trúi  eg  reiknist  smár  og  rýr  i gagnsemdínni*.  >Hér 
fellur  þorleifur  frá  og  karlinn  Jón  Guftmundsson  bætir  við«:  >Igðan. 

kofan.  ört  og  önd.  jafnan  þvo  sin  litjabönd.  brimmáfur  á bárurönd« 
o.  s.  frv.  Viftkvæði:  »Furftu  kann  eg  fátt  af  skemmtaninni,  ísalands 

þó  fugfanöfn  eg  (inni,  eptir  því  sem  miu  er  inál  og  minni«.  Mörg  is- 
lenzk  fuglanöfn  eru  og  í >Klófuglakvæði«.  >Fyrst  eg  telja  frægan  má. 
fjaftra  veifir  svarta«  Lbs.  170-8°.  og  í kvæftunum  um  sjófugla  og  land- 
fugla  eptir  þorbjörn  Salóinonsson.  Lbs.  I6ö-8°  (>Selninga  sá  eg  marga<). 

Hdrs.  J.  S.  107-4°. 

’)  Hutd  4.  hepti  1894.  bls.  53—69.  Nákvæm  afskript  af  Áradalsóð 
eptir  Jón  Sigurðsson,  búin  til  prentunar,  er  í hdrs  J.  S.  631-4"  og 
ónnur  góft  afskript  með  orftamun  í Lbs.  nr.  170  8°. 

‘)  77».  Tar/ceits:  Grocnlandia  antiqua  seu  veteris  Groeulandiæ  de- 
scriptio.  Hauniæ  1706  og  1715  tab.  3.  Gammel  kgl.  Samling  3881  og 
3877-4°.  Ny  kgl.  Samting  997.  fol.  Schachtii  Collectanea  de  Groen- 
landia.  cap.  ix.  A.  M.  364.  fol. 


Digitized  by  Google 


94 


en  strauk;  bóndi  og  hann  báðir  þreyttir  hver  á öðruin  og 
urðu  fegnir  að  skilja* . Siðan  var  síra  Jón  um  stund  (1639) 
kirkjuprestur  í Skálholti,  en  fékk  Arnarhæli  1642  og  bjó  þar 
síðan;  hann  dó  snögglega  1676  og  var  þá  sjötugur.  Kona  hans 
var  Katrín  Kortsdóttir,  systir  Þorleifs  lögmanns.  Jón  Daða- 
sön  var  orðhvatur  við  hvern  er  í hlut  átti,  hann  var  gróða- 
maður  mikill  og  keypti  margar  jarðir,  en  auður  hans  tvistr- 
aðist  fljótt  eptir  fráfall  hans;  sira  Jón  hefir  verið  lærður 
maður  og  fróður  eptir  þeirra  tima  lagi,  og  lagamaður  kvað 
hann  hafa  verið  góður;  það  er  auðséð  á ritum  hans.  að  hann 
hefir  verið  sérvitur  í meira  lagi  og  hjátrúarfullur  eins  og 
flestir  prestar  á hans  dögum,  og  héldu  sumir  hann  göldrótt- 
an;  síra  Eirikur  Magnússon  á Vogsósum,  er  svo  miklar  sögur 
hafa  farið  af,  ólst  upp  í Arnarbæli  hjá  síra  Jóni.  Jón  prestur 
Daðason  kvað  >Sveinadrápu«  og  »Englabrynju«  móti  árásum 
vondra  anda,  og  samdi  »Rembihnút«,  sem  Jón  Grunnvikingur 
kallar  »lagarugl  og  rusl«.  Helzta  rit  Jóns  Daöasonar  heitir 
»Gandreið«,  það  er  mikið  rit  um  heimsspeki,  guðfræði,  nátt- 
úrufræði  og  alla  skapaða  hluti,  sem  nöfnum  tjáir  að  nefna: 
höfundurinn  kallar  bókina  »gandreið«,  af  þvi  hún  fæst  við 
svo  margt.1  Ritið  er  ákaflega  ruglingslegt  og  sérvizkulegt, 
með  óskiljanlegu  heimsspekis-moldvióri  innan  um,  en  i því 
er  þó  allmargt  merkilegt,  er  sýnir  hugsunarhátt  og  lærdóm 
þeirra  tima.  »Gandreið«  er  skrifuð  í Arnarbæli  1660.  í bók 
þessari  er  ýmislegt,  er  snertir  ísland,  hér  og  hvar,  hefi  eg 
safnað  saman  hinu  helzta  og  sett  það  hér  í eina  heild;  land- 
lýsing  sfra  Jóns  sýnir  þær  hugmyndir,  er  íslenzkur  klerkur 
um  miðbik  17.  aldar  hafði  um  föðurland  sitt;  síra  Jón  var 
einn  hinna  bezt  lærðu  presta  í þá  daga,  en  rit  hans  sýna. 


')  Titill  bókarinnar  er  gott  sýnishorn  af  rithætti  síra  Jóns  Daða- 
sonar.  iiann  er  svona:  »Gandreið,  gluinrur,  dunur  og  dvergmál  himin- 
Iegra  hvítu  rúna  um  undrandi  kyn  og  krapta  i yfirvættis-fyllingu  eðlis 
náttúrunnar.  sem  reynslan  og  listin  gefur  að  rannsaka.  elementlegum 
vafurloga.  vindi.  sjó  og  sandi  innskrifandi.  Novum  meteoron  candidæ 
magiæ«.  Eg  hefi  farið  eptir  afskript  i Ny  kgl.  Saml.  nr  76.  fol..  sem 
Th.  M.  Isfjörd  hefir  gjört  í Kaupmannahöfn  1776.  Sbr.  lidrs.  l'ókmf.  i 
Kmh.  nr.  8ö  fol.,  J.  S.  nr.  81- -1  °.  -Englabrynja«  Lbs.  444-8°  og  viðar. 


Digitized  by  Google 


95 


eins  og  svo  mörg  önnur  rit  þeirra  tima.  mikiö  þroskalevsi  og 
andlega  megurð;  þó  menn  séu  i fmsum  greinum  furðulega 
fróðir  og  Iærðir,  þá  hafa  þeir  ekki  hugmynd  um  vísindalega 
röksemdaleiðslu,  hjátriiin  og  truarringlið  umsneri  allri  skyn- 
semi  og  greind.  Aðalkaflinn  um  Island  (kap.  44)  heitir: 
>Meining  ein  um  ís!and«  og  set  eg  hann  orðréttan  fil 
sýnis:  »lsland  reiknast  liggja  og  lafa  á norðanveröum  vestur- 
hölluðum  jarðarhnetti  i 7.  climate  og  14.  paralelo,  8u  milur 
i norðvestur  frá  Færeyjum,  160  mílur  frá  Danmörku  og  sé 
sunnanvert  í latitudine  ab  æquatore  undir  (541/*  gradu.  En 
Petrus  Appianus  setur  það  undir  65.  gradus.  Það  þvkir  lík- 
legast  að  sé  uppflosnað  úr  sjó  af  jarðeldi  og  er  haldiö  60 
mílur  að  lengd,  en  30  milur  að  breidd.  næsta  svo  stórt  sem 
Irland.  Gemma  Frisius  annálar  Islands  undur,  jökla,  jarð- 
elda,  gjósandi  hveri,  ölkeldur,  hafís,  auðnir  og  óbyggðir,  þar 
með  banvænna  brunna  og  brennisteins  nægtir,  hrósar  þó 
landsmönnum  fyrir  hörpuslátt;  en  doctor  Wormius  prisar 
incolas  mest  fvrir  rit,  rúnavit  og  históriuhyggindi.  Abraham 
Ortelius  reiknar  á Islandi  tvo  biskupsstóla,  8 klaustur,  329 
kirkjur,  og  landsmenn  hafi  fjöll  fyrir  staði,  vatnsbrunna  fyrir 
sælgæti,  prisandi  þó  það  þar  talist  og  prentist  en  gamla 
cimbriska,  góða  gotiska,  máske  eitt  það  elzta  tungumál  frá 
tíabel,  eptir  meining  meistarans  Johannis  Goropii  Becani,  er 
i öndverðu  kallaðist  alemanica  lingva,  sem  Oðinn  með  Asum 
úr  Asfa  innfærði  i Europam*. 

t*á  telur  Jón  Daðason  firði  og  annes  kringum  ísland 
(alls  152  nöfn)  og  heldur  svo  áfram 

•Ortelius  deilir  landinu  f 4 quadrantes  eður  fjórðunga  og 
tvö  stipti,  sem  eru  Hólastipti,  þar  sem  er  biskupssetriö,  prent- 
verkið  og  skólinn,  og  Skálholtsstipti,  sein  inniheldur  3 quad- 
rantes  og  12  sýslur.  Saxo  Grammaticus  annálar  fjallið  Heklu 
brennandi,  og  önnur  ótrúanleg  undur  og  ósannindi«. 

»ísland  písla  tveir  mótstæðir  ósigrandi  óvinir,  eldur  og  ís, 
með  sjóöheitt  og  sárkalt,  og  eru  í veru  aur  og  afstreymi  allra 
byggðra  landa,  mestallt  óbyggðir  og  eyðisandar,  graslaus  fjöll 
og  gagnlausir  jöklar,  blásnir  mosar  og  brunahraun,  upp- 
sprungin  af  ógnarlegum  jarðeldi,  nema  Iflið  byggðarlag  tneð 


Digitized  by  Google 


‘J6 


ajósiðunni,  hafandi  hvorki  rannsakanlega  mineralia  né  metalla 
fullkomlega,  nema  aðeins  soraðar  species,  nokkra  semimetalla, 
engva  eðalsteina  utan  uppflosnaða  achites,  fáar  perlutegundir, 
hvorki  mynt  né  múra,  engin  steinkol,  engan  eolor  með  fullum 
farfa,  engvar  eikur  né  epli,  engva  stórskóga  nema  rammhogið 
birki  og  nokkrar  hríslur  af  viðir,  revnivið  og  einir,  engin 
blómstur  eöa  náttúrleg  aldini  neina  ber  og  lauk,  engvar 
plöntur  nema  angelica  og  rapa,  hvorki  korn  né  vin.  hör  né 
lín,  nema  lítið  melabygg,  engin  villudvr  fyrir  utan  búfénað- 
inn,  naut,  sauði.  geitfé  og  hesta,  nema  mús  og  kött.  rakka 
og  ref,  fátt  kyn  landfugla  nema  sumarfugla,  lunda  og  æður 
til  gagnsmuna,  langvíu,  svartbak  og  máfa«. 

• Spekingar  nótera  í Glerhallavík  á Reykjaströnd  finnist 
hvítir  steinar  af  adamas  kyni,  og  f Grenivik  fyrir  austan 
sýnast  steinar  litir  sem  chrystallus,  í Skólmshellir  á Arnar- 
stakksheiði  drýpur  steinn  sumtiðis  lilur  sem  is,  og  úr  bergi 
fyrir  ofan  Indriðastaði  i Flasskógsá  og  við  Hvalfjörð  sést 
silfurrönd  i berginu.  Gullkista  kallast  hjá  Braularholli  og 
málinslitur  sýnist  i Hólmsbergi.  í Flatey  segjast  gagnsærir 
steinar  og  í Hauðsey  með  silfurlit.  I Kalmannstungu  finnast 
hvilir  steinar  blautir,  sem  meinast  af  marmara  kyni.  og  á 
Sleinadalsheiði  finnast  mislitir  steinar,  og  viða  er  finnanlegt 
nokkuð  lítið  slæmt  járn,  sem  kallast  rauði  ete.  En  þetta 
gjörvallt  hefur  so  ófrjósaina  sandjörð,  frosna  og  forbrenda  og 
þar  með  óblíðan  himinn  og  óþýtt  lopt  undir  zona  frigida  í 
nálægö  við  polum  arcticum.  að  hér  virðist  vaxa  einungis 
litill,  leiður  og  léttvægur  samanrunninn  sori  slikra  tegunda, 
en  engin  fullkomin  species  til  gagnsmuna,  og  verður  því  allt 
með  armóð  og  erfiði  út  að  kaupa.  sem  enginn  má  án  vera. 
Samt  fóstrar  guðleg  náð  margan  örbyrgan  árlega  æfinlega  i 
þessu  landi,  til  lífs  og  sálar  vel  andlega  og  likamlega,  sem 
ísraelslýð  i eyðmörkinni,  með  mjólk  og  fiski*. 

»Landið  fannst  anno  Christi  87 '2  og  byggðist  af  norsku 
stórmenni  af  tígulegu  kyni,  sem  ekki  þoldi  stjórn  Haralds 
konungs  hárfagra,  bæði  vissu  að  sá  og  planta  og  lika  útsigldu 
og  herjuðu  til  annara  landa  og  héldu  þarmeð  lengi  sínum 
sóma  og  mikilmennsku  í langa  tima.  Anno  Christi  1350 


Dlgitized  by  Googk 


97 


gekk  sú  mikla  landplága  um  alla  veröldina,  sem  kallast  svarti- 
dauði,  siðan  hafa  flest  landgæði  fölnað  og  ávextir  uppvisnað, 
aukist  harðindi,  hugleysi,  vesöld  og  vandræði,  ekki  sizt  i 
aflabrögðum  og  höndlaninnU. 

•Plolemeus  setur  sunnlendingafjórðung  allan  af  íslandi 
norðast  í clymate  zonæ  temperatæ  móts  við  Noreg,  Lappland, 
Bjarmaland,  Rysland  norðast  og  Tartariam  undir  circulo  arctico 
og  norðanverðum  vagnhringi  og  þykir  sumum  líkast  tilhneigist 
signo  scorpionis.  Sunnlendingafjórðung  prýðir  mest  eldri 
dómkirkjan,  skólinn,  landslögréttan,  alþingisbókin,  kongs- 
gnrðurinn,  skansinn  á Vestmannaeyjum,  fjórar  sýslur,  100 
kirkjur,  15  fiskiver,  7 kaupstaðir,  hefir  fagrar  hafnir  i sjó- 
kortinu  og  er  helzt  aðsóttur  til  fiskiafla  og  aðdráttar.  Hér 
fmnst  forgipt  lítil  i landinu,  nema  öfugugginn,  snöggur  og 
loðinn.  hrökkállinn,  fjöruskerinn,  vatnsköttur,  brúnklukka, 
jötunoxi,  sníglar  (aranea  og  lymax)«. 

Þetta  er  nú  aðallýsing  Islands.  en  auk  þess  eru  hingað 
og  þangað  smágreinar  í ritinu,  er  snerta  ísland.  f*ar  sem 
Jón  Daðason  talar  um  dagsmörk,  segir  hann:  »þeir  spönsku 
og  þýzku  compassar  hlýða  ekki  þessu  lopti  á slíku  halllendi 
jarðríkess,  hvar  fyrir  orsakast  röng  dagsmörk<;  hér  á hann 
liklega  við  skekkju  segulnálarinnar  (declination)  í 34.  kap. 
talar  hann  um  »hveri,  laugar  og  varmt  vatn«,  þar  segir 
hann:  »sum  vötn  eru  góð  og  heilsusamleg.  sum  vond,  sum 

eru  heiðin  herbergi  nikra,  vatnsdrauga  og  illra  anda,  nokkur 
bölvuð  og  gagnslaus,  einungis  hús  hornsila,  hrökkála,  orma  og 
eitraðra  öfugugga,  sum  eru  banvæn  af  brennisteini  i hvörjum 
ætir  fiskar  devja,  og  þykir  likast  margt  misjafnt  muni  ei  síður 
innvortis  en  útvortis  i jörðinni  tímgvast  og  til  vera.  Af 
slikum  rökum  glacerast  jörðin  af  ofurhita  kringum  bruna- 
vötn  undirdjúpsins,  og  gjörir  þeim  þröngvan  útgang  og  andar- 
teppu,  hvar  af  orsakast  gjósandi  hverir,  samanrunnir  sand- 
steinar  og  marglitur  leir  og  móar,  sem  tekst  og  tíðkast  breyti- 
lega*.  I 28.  kap.  telur  Jón  Daðason  »íslands  grös  og  ávexti* 
og  eru  þar  74  nöfn  tegunda;  um  blómin  segir  hann:  »blómsturin 
prísast  hellst  og  bezt,  sem  hæzt  vaxa  í háfjöllum  og  sólin 
skrælir  og  loptið  kælir,  veðurin  mest  hrekja  og  skekja,  og 

. 7 


Dígitized  by  Google 


98 


takist  í hreinviðri  á nætur  fyrir  sólaruppkomu  með  fullu 
tungli,  meinar  Paracelsus*.  A öðrum  stað  lýsir  hann  þvi, 
hvernig  lita  megi  ýmsa  liti  úr  íslenzkum  grösum  (kap.  34). 
Töluvert  er  af  íslenzkum  dýranöfnum  hér  og  hvar  i bókinni; 
höfundurinn  talar  allmikið  um  fugla1  og  telur  þó  undir  þann 
flokk  ýmislegt  óskylt  t.  d.  »býflugu,  dreka,  grashoppu  og  flæð- 
armús*.  Um  farfugla  segir  hann:  »sumir  fuglar  flýja  f önnur 
lönd,  æðurin,  lundinn  og  tjaldurinn  í Barbariam,  margæs, 
grágæs,  helsingjar  í England  og  Frankariki,  spóinn,  jarðrek- 
an,  stelkurinn  og  lóan  í Orkneyjar,  svalan  í sjóinn,  andar- 
fuglar  í vötnin*.  Um  örnina  segir  hann:  »örnin  kölluð 
fuglakongur  og  keisaramerki,  það  er  haldið  hún  verði  100 
ára  og  kasti  so  ellibelgnum,  sé  fri  fyrir  öllum  eldingum  og 
reiðarslögum,  beri  lausnarstein  í hreiður  sitt  nær  hún  vill 
egg  eiga,  fljúgi  fugla  hæzt  og  sjái  skarpast,  prófi  sína  unga 
að  sjá  i sólina,  hún  skal  vera  forspá  fyrir  að  vita  hrævonir 
verða  (Matt.  24)  og  er  mjög  heilnæm  til  lækninga,  af  henni 
eru  margar  llkingar  dregnar  í heilagri  ritningu  (Exod.  19). 
Jehóva  ber  Israel  á arnarvængjum  (Deut.  32).  Örnin  ber  á 
sinum  vængjum  sina  unga.  Pað  er  vist,  örnin  sem  aðrir 
fuglar  fellir  fjaðrir,  krabbinn  skálir,  slangan  húðir,  dýrin 
hárin,  þó  yngist  engin  skepna  upp  aptur  eða  kastar  ellibelgn- 
um  og  þó  örnin  allra  sízt«.  í »Gandreið«  eru  talin  um  100 
fiskanöfn;  með  fiskum  telur  síra  Jón  öll  sjódýr  t.  d.  öðu, 
krabba,  brimbút,  ígul,  seli,  miðgarðsorm  o.  fl. 

Svo  menn  fái  dálitla  hugmynd  um  ritsmíði  þetta,  hnýti 
eg  hér  aptan  við  örstuttu  yfirliti  yfir  efni  »Gandreiðar« ; þó 
getur  það  aðeins  orðið  mjög  ófullkomið,  þvi  þar  kennir  svo 
margra  grasa.  Fyrstu  24  kapítularnir  eru  nokkurskonar  guð- 
fræðis-heimsspeki;  þar  er  talað  um  sköpunina,  guðdóminn, 
tímann,  frumverur  nátlúrunnar,  Ijósið,  dag  og  nótt,  um  engla 
eða  sólarbörn,  og  þá  kemur  alllangur  kafli  um  hina  föllnu 
engla,  um  það  »hvaðan  þeir  römbuðu  og  hvert  þeir  tumb- 


')  í Lbs.  632-4°  eru  talin  j'ins  íslenzk  fuglanöfn;  þar  segir 
svo:  >islenzk  fuglanöfn  telja  menn  60.  en  alls  meinast  þau  að  vera 
150  lika  sem  d)’ranna«. 


Digitized  by  Google 


99 


udu«.  um  þeirra  »art  og  eðli«,  um  þeirra  höfuðból,  Hver- 
gernli,  um  vald  þeirra  og  nöfn  o.  s.  frv.;  eru  allar  þessar 
greinir  fullar  af  biblíu-tilvitnunum ; þá  talar  sira  Jön  um 
festinguna,  himininn,  lopt  og  vinda  og  um  dagsmörk.  f 25. 
kapítula  kemst  prestur  niður  á jörðina,  talar  um  jörðina  al- 
mennt,  um  sjóinn  og  eldinn,  um  grös  og  tré,  um  gimsteina, 
hveri  og  uppspreltur,  um  liti,  og  um  flóð  og  fjöru;  kapitularnir 
35 — 45  eru  allir  um  almenna  landfræði;  þá  talar  bann  um 
mislengd  daga,  um  jarðmælingu,  um  lærdómslistirnar  og  um 
reikningslistina.  50. — 61.  kap.  eru  allir  um  stjörnufræði  og 

ýmsa  hjátrú.  sem  bundin  var  við  stjörnumerki  og  innbvrðis 
stöðu  stjarnanna.  í 62. — 67.  kap.  talar  sírn  Jón  um  fugla. 
fiska,  orma  og  önnur  dýr,  segist  hann  í dýrafræðinui  fara 
eptir  ritum  Janus  Janstonius,  Aldrovandus  og  Plinius;  meðal 
annars  segir  hann:  »nokkrir  meistarar  meina  einungis  3(* 
aðalkyn  allra  villudýra  í öndverðu  verið  hafa,  sem  formað- 
urinn  Nói  átti  forðum  í örkinni  að  fæða  og  forsorga,  hver 
margmyndast  og  timgvast  síðan  hafa  undarlega  af  villtu  óeðli 
villudýranna  og  samblandi  tegundanna,1  bæði  amphibia  og 
supposititia,  er  aðgreinast  breytilega  fyrir  mislik  horn  og 
hnífla,  hófa,  hramma.  klær  og  klaufir,  ull  og  hár,  loðiu  og 


')  Pað  var  fyrrum  skoðun  margra  fræðimanna  á 16.  og  17.  öld, 
að  altar  hinar  mörgu  landdýrategundir  vteru  bastarðar  fárra  tegunda 
í örk  Nóa.  þegar  menn  fóru  dálítið  að  fást  við  dýrafræði,  sáu  þeir  að 
það  var  ómögulegt.  að  allar  tegundir  hefðu  getað  komizt  fyrir  i örk- 
inni  og  þá  gripu  menn  þetta  árræði  (Sbr.  Joh.  Buteus:  De  arca  Noö 
cujus  formte  et  capacitatis  fuerit.  Lugd.  1059.  Johannes  de  Boteon  f 
1564).  þegar  menn  svo  fóru  að  finna  fjölda  niargar  dýrategundir  í 
V'esturheimi,  sem  voru  algjörlega  frábrugðnar  þeim,  er  menn  áður 
þekktu.  fóru  vandræðin  að  vaxa.  þó  þau  dýr  hefðu  Mnargmyndast  af 
villtu  óeðli  villudýranna«,  þá  var  eptir  að  vita,  hvernig  þau  hefðu 
komizt  þangað  yfir  svo  stór  og  djúp  höf,  en  þar  hjálpaði  hinn  heilagi 
Augustinus  eins  og  svo  opt  áður,  hann  getur  þess,  að  það  sé  hugsan- 
legt,  að  englar  hafi  borið  dýrin  út  á fjarlægar  eyjar  yfir  höfin,  og  þá  var 
gátan  ráðin.  De  civitate  dei,  lib.  xvi.  cap.  7.  S.  A.  Auguslini:  Operaomnia. 
Opera  et  sludio  monacborunt  ordinis  sancti  Benedicti.  Tom.  VII. 
Parisiis  1841-4°,  bls.  485.  iquamuis  jussu  Dei  sive  permissu  etiam 
opere  Anglorum  negandum  non  sit  potuisse  transferri). 

7* 


Digitized  by  Google 


100 


snögg,  egg  og  unga,  lit  og  líking,  art  og  eðli,  æt  og  óæt«. 
Seinustu  11  kapitularnir  (68 — 78)  eru  eintómt  samsull  af  alls- 
konar  léttmeti  og  sérvizku;  þar  er  ýmislegt  heimsspekisrugl 
óskiljanlegt,  um  valdstjórnina,  um  »mahometiskan  Höfuð- 
Tyrkja«  og  um  Tyrkjasoldána,  um  upphaf  og  myndun  bók- 
rúna.  um  »engillega  íbúð  stjarna*,  um  höfund  skúrgoða  og 
römmu  rúna,  um  ýmsa  galdra  og  töfralist,  hebreskt  stafrof, 
vigt  og  mál,  um  faðirvor  og  margt  fleira.  Höfundinum  þykir 
auðsjáanlega  gaman  að  þvi,  að  fvlla  allt  með  myrkum  tals- 
háltum,  tilgerð  og  sérvizku,  en  slikt  þótti  i þá  daga  bera  vott 
um  lærdóm  og  djúpsæi,  enda  þólti  »Gandreið«  í þá  daga 
mjög  merkileg  bók,  og  framan  við  hana  eru  latnesk  og  ís- 
lenzk  lofkvæði  um  höfundinn  og  ritið,  eptir  ýmsa  islenzka 
fræðimenn. 


17.  íslenzkar  landlýsingar  frá  fyrri  hluta  17.  aldar. 

Vér  höfum  séð  hér  að  framan,  að  fróðleikur  manna  á 
íslandi  hafði  mjög  vaxið  á 17.  öld,  og  af  því  leiðir  að  íslend- 
ingar  rita  miklu  meira  um  land  sitt  en  áður.  Flest  öll  rit 
þeirra  tíma  eru  þó  enn  óprentuð  og  hafa  dulizt  i handrita- 
söfnum  hér  og  erlendis.  I köflunum  næslu  á undan  höfum 
vér  talað  um  atmenna  náttúruþekkingu  Islendinga  og  um  áhrif 
þau,  er  hjátrúarringl  aldarinnar  hafði  á þjóðlíf  og  r(tstörf 
þeirra  tíma,  og  að  lokum  höfum  vér  getið  tveggja  manna, 
þar  sem  sambreyskingur  hjátrúar  og  fróðleiks  kemur  glögg- 
ast  fram.  í ritum  þeim,  sem  vér  þegar  höfum  talað  um,  er 
allviða  getið  islenzkrar  náttúru,  en  þar  eru  ekki  sameinaðar 
i heildir  frásagnir  um  landið  og  þjóðina;  nú  munum  vér 
snúa  oss  að  hinum  eiginlegu  landlýsingum  og  segja  nokkuð 
frá  þeim  mönnum,  sem  þær  hafa  ritað.  Ekki  ber  mikið  á 
eiginlegum  landfræðisrannsóknum  á þessari  öld,  fremur  en  á 
hinum  fyrri;  í flestum  ritgjörðum  17.  aldar  eru  aðeins  al- 
mennar  hugleiðingar  um  land  og  þjóð,  án  þess  þær  séu  eig- 
inlega  byggðar  á sjálfstæðum  rannsóknum.  Þó  fer  að  brydda 
á rannsóknaranda  hjá  stöku  matini,  þegar  kemur  fram  á öld- 


Dlgitized  by  Google 


101 


ina,  og  munum  vér  sjá  það  jafn  ótt,  eptir  því  sem  á frá- 
söguna  líður. 

Það  á bezt  við  hér  í byrjun  að  nefna  nokkuð  þekking 
manna  um  öræfi  Islands,  og  má  þá  drepa  á útileguþjófa  og 
svo  geta  hinnar  einu  rannsóknarferðar  um  öræfi,  er  íslend- 
ingar  fóru  á 17.  öld,  ferðarinnar  í Þórisdal  1664.  Mönnum 
voru  þá  ekki  kunnugri  öræfi  Islands  en  i fornöld,  menn  þekktu 
aðeins  hinar  neðri  fjárleitir,  en  þorðu  sjaldan  að  leita  lengra; 
menn  voru  deigir  á allar  ferðir  um  óbyggðir  og  öræfi  og  olli 
hjátrúin  þvi  með  fram,  þvi  útilegumannasögum  og  tröllasög- 
um  trúðu  allir.  Þó  hafa  eflaust  margir  flúið  á fjöll  til  þess 
að  forða  lífi  sinu,  þegar  stóridómur  var  í mestum  blóma  og 
hinum  grimmustu  refsingum  var  beitt  fyrir  smá  afbrot. 
Stundum  er  getið  um  útileguþjófa,  er  flúið  höfðu  úr  byggð 
og  lifðu  á sauðastuldi,  en  ekki  hefir  flakk  þessara  aumingja 
veitt  mönnum  mikla  fræðslu  um  óbyggðirnar.  Um  útilegur 
á 17.  öld  set  eg  hér  aðeins  fá  dæmi.  Um  1636  er  þess 
getið,  að  Guðmundur  nokkur  Jónsson,  er  hafði  átt  bam  við 
systur  konu  sinnar,  flýði  á fjöll  nyrðra  og  duldist  þar  i selj- 
um  og  við  fjallabyggðir  nokkur  ár.1  Arið  1677  lögðust 
margir  út  til  rána  og  stulda  og  höfðust  við  á fjöllum  uppi; 
var  það  mikiö  að  kenna  harðæri,  er  þá  gékk,  og  flosnuðu 
margir  upp.*  Eyvindur  nokkur  Jónsson  úr  Ölvesi  hljóp  frá 
konu  með  aðra  vestur  undir  Jökul,  fóru  svo  suður  og  lifðu 
í helli  á Mosfellsheiði  við  sauðastuld;  voru  þau  hýdd  um 
veturinn  1677,  en  löggðust  svo  aptur  á fjöll,  náðust  árið  eptir 
og  var  hann  höggvinn  og  henni  drekkt  i Öxará.3  Loptur  hét 
maður  úr  Strandasýslu.  er  fór  á fjöll  með  konu  sína  og  fylgi- 
konu,  og  lifðu  við  sauðastuld;  hann  náðist  i Vatnaflóa,  er 
þau  ætluðu  i Surtshelli,  og  voru  með  þeim  4 börn  og  önnur 
konan  meö  barni;  var  Loptur  höggvinn  1681  i Strandasýslu.* 
1703  er  getið  um  þrjá  úlileguþjófa,  er  settust  að  í helli  ná- 

')  Safn  til  sögu  íslands  II.  bls.  739. 

’)  Hestsannáll,  hdrs.  J.  S.  nr.  39.  fol. 

’)  Hestsannáll  og  Annáll  Magnúsar  Magnússonar,  Lbs.  39.  fol.  bls. 
128.  Sbr.  Arb.  Esp.  VII,  190. 

*)  Árb.  Esp.  VII.  bls.  102. 


Digitized  by  Google 


102 


lægt  »Hvernum  eina«  á Reykjanessskaga1  o.  s.  frv.  Af  óbyggð- 
unum  stóð  alþýðu  stuggur  og  hættu  menn  sér  sjaldan  þangað, 
nema  þegar  þeir  máttu  til.  Þá  gengu  útilegumannasögur  og 
allskonar  hindurvitni  um  hulda  dali,  frjósama  og  grösuga  í 
jöklum  uppi,  og  kemur  sú  trú  bezt  fram  hjá  Jóni  Guðmunds- 
syni  lærða  í >AradaIsóð«  og  viðar.  f>að  var  því  mjög  karl- 
mannlega  gert  af  þeim  prestunum,  Helga  Grímssyni  (f  1691) 
og  Hirni  Stefánssyni  (f  1717),  er  þeir  löggðu  á Langjökul 
1664,  til  þess  að  leita  að  f’órisdal. 

Þeir  prestarnir  Helgi  og  Björn  riðu  frá  Húsafelli  önd- 
verðan  dag,  næstan  fyrir  Ólafsmessu  fyrri,  og  höfðu  með  sér 
nesti  og  tjald;  i för  með  þeitn  var  Björn  Jónsson  fra  Hömr- 
um  i Grimsnesi,  skólagenginn  og  nienntur  vel,  og  unglings- 
piltur.  Riðu  þeir  fyrst  upp  að  Oki  og  austur  yfir  Kaldadal. 
Varð  þeim  ekkert  lil  fyrirslöðu  allt  aö  jöklinum,  nema  bjargás 
einn,  er  gengur  norður  um  Kaldadal  sunnan  allt  úr  jöklinum 
eystra,  og  er  norðan  undir  honum  fönn  og  vatn,  er  þangað 
safnast  af  söndunum  fram  undan  jöklinum.  Riðu  þeir  siðan 
yfir  sandana  að  jöklinum  og  upp  i vik  nokkurt  um  skriður; 
i jökulröndinni  urðu  fyrir  þeim  ógurlegar  sprungur  og  gjár 
og  var  jökullinn  allófrýnilegur  ásýndum ; tjáði  nú  ei  þar  vfir  að 
standa,  annaðhvort  var  frá  að  hverfa  eða  til  að  ráða.  Þá 
streingdi  Björn  prestur  þess  heit,  að  hanti  skyldi  komast  með 
hest  sinn,  er  Skoti  var  kallaður,  upp  á jökulinn  og  finna  Þór- 
isdal,  ef  i jöklinum  væri,  og  ei  aptur  hverfa  nema  austur  af 
jöklinum  ella  en  Helgi  prestur  hét  því,  að  hann  skyldi  leil- 
asl  við  að  koma  því  fólki,  er  þeir  kynnu  að  finna  í dalnum, 
til  kristinnar  trúar,  og  samþykkti  Björn  prestur  heitið  að  sín- 
um  hlut.  f’ví  næst  tóku  þeir  það  ráð,  að  þeir  skildu  eptir 
einn  hestinn,  tjaldið  og  farangurinn  og  létu  piltinn  gæta  þess, 
og  átti  hann  að  biða  þeirra  þar  og  láta  þar  fyrirberast,  hvað  sem 
í gjörðist,  þangað  til  þeir  ka'mu  aptur  næstu  nótt  eða  næsta 
dag,  forfallalaust.  Siðan  fóru  klerkar  á stað  og  Björn  með 
þeim  hinn  þriðji  og  upp  í jökulinn;  var  þar  örðugt  yfirferðar, 
sumstaðar  skriður,  sumstaðar  fannir  eða  þá  svelljökull  marg- 

’l  Svarfaðardalsanuáll,  Lbs.  158-4°,  bts.  202 — 204. 


Digitized  by  Google 


103 


sprunginn,  vnru  margar  gjárnar  fullar  af  vatni  og  ninn  úr 
þeim  út  á jökulinn.  í*egar  þeir  áttu  skammt  eitt  þangað,  er 
þeir  hugðu  jökulinn  ei  mundi  úr  því  hækka  auslur  á leið, 
þá  setti  gúlp  á jökulinn  á tvær  hendur,  fvrir  sunnan  og 
norðan,  en  loptaði  undir  þvert  austur  yfir  jökulinn.  Um  það 
bil  heyrðu  þeir  árnið  mikinn  undir  fótum  sér,  en  sáu  þó 
engin  líkindi  til  vatns.  Nokkru  siðar  komu  þeir  á bera  jörð, 
það  var  sléttur  mógrýtishryggur  svo  sem  gilþröm,  og  þaðan 
tók  jöklinum  mjög  að  halla  austur  og  öðrum  hluta  í land- 
norður,  og  var  flatur  mjög  sem  dalur  um  þveran  jökulinn, 
og  sá  sumstaöar  að  stóðu  upp  svartar  klettasnasir  og  gnýpur, 
en  norðan  til  voru  fell  mikil,  samfest  með  jökulskriðum  og 
fönnum.  Gengu  þeir  nú  eplir  móbergshryggnum  og  upp  á 
hæð  nokkra  og  skvggndust  þaðan  um.  Þá  var  heiður  himinn 
til  austurs  og  skyggni  gott,  sáu  þeir  auslur  yfir  jökulinn  öraifin 
upp  af  Biskupstungum. 

• Sáu  þeir  nú  mikinn  dal,  langan,  mjóan  og  mjög  hring- 
boginn;  eru  upptök  hans  og  botn  með  stórskriðum,  björgum 
og  gilklofum  i miöjum  fyrnefndum  jökli,  og  gengur  þaðan  f 
landnoröur  og  beygist  svo  i hring  austur  á við  og  landsuður 
eptir  jöklinum,  og  þar  út  úr  flötum  jöklinum  austanvert  á 
ská  til  i suðurátt,  og  er  jökullinn  lægri  og  lægri  austur  eptir 
og  svo  dalurinn  smámsaman  þeim  mun  grynnri,  og  hvergi  er 
hann  dýpra  niður  skorinn  að  sjá,  en  sjálft  undirlendi  jökuls- 
ins.  En  dýpt  dalsins  gerir  sú  mikla  hæð,  sem  ofarlega  er  á 
jöklinum  um  dalbolninn  og  svo  þar  norður  frá  Inndnorður 
eptir;  allar  hliðar  eru  þar  blásnar  sem  dalurinn  er  dýpstur, 
og  eru  allt  dökklitir  og  mórauöir  hjallar  og  hvammamyndir 
ofan  að  undirlendi,  likt  á litarhátt  felli  þvi,  er  suður  af  Geit- 
landi  stendur  við  jökulinn.  Sumstaðar  eru  gilskörð,  en  hvergi 
neitt  vatnsfall  ofan,  svo  sjá  mætli;  en  svo  var  hátt  ofan  á 
undirlendið,  aö  óskýrir  þóttust  þeir  i því  vera,  hvort  þeir  í 
einum  hvammstallanum,  neðar  en  í iniðri  hlíðinni,  sáu  jarð- 
veg,  eða  mundi  svo  litt  vera  mógrjótið,  en  hvergi  var  grænt 
að  sjá;  en  niður  í dalnum  voru  meleyrar  og  sumstaðar  jök- 
ulhlaup,  svo  sem  snjóflóðshrjónungur  og  óslétta  hefðu  runnið 
fyrst  ofan  úr  jökiinum  og  svo  eptir  dalnum  austur  á við. 


Dígitized  by  Google 


104 


Hvergi  var  i honum  klif  að  sjá,  enginn  foss  og  ekkert  vatns- 
fall,  aðeins  vatnsdrefjar  mjög  litlar,  straumlitið  að  sjá,  svo 
það  drógst  sumstaðar  svo  sem  i smá  lón  eða  tjarnir;  og  það 
lengst  suður  á,  sem  eptir  dalnum  sá,  þá  glampaði  þar  í lygna- 
vatn,  og  var  þá  allgrunnur  orðinn  dalurinn,  og  engar  hlíðar 
að,  nema  flatajökullinn  tveiin  megin  fram  að  meleyrunum. 
En  þar  er  dalurinn  beygist  lengst  norður  i hring,  voru  smá- 
fell  2 og  var  hvorttveggja  blásið,  en  þar  þótti  þeim  niður 
undir  að  sjá  sem  graseyrar  eða  flatir  litlar  fram  að  árfarveg- 
inum;  tóku  fell  þessi  upp  úr  jöklinum,  en  hann  féll  slétt  og 
lágur  fram  að  þeim  að  norðan.  Engir  sáust  þar  hverir,  svo 
reyk  leggði  af,  og  hvergi  skógur,  víðir,  lyng  né  gras,  framar 
en  nú  er  sagt;  eru  það  og  engin  undur  þótt  afdalur  sá, 
innan  i jöklum  luktur  og  allþröngur,  hafi  misst  grasbrekkur 
þær,  er  í fyrnd  þar  sem  annars  staðar  verið  munu  hafa«. 

t’egar  klerkar  höfðu  litið  yfir  dalinn,  gengu  þeiraðkletti 
einum  á dalbrúninni  nær  botni  hans  og  fundu  þar  hellir  mik- 
inn,  og  gátu  þess  til,  að  þar  mundi  Þórir  þuss  hal'a  búið 
með  dætrum  sínum;  þar  mörkuðu  þeir  nöfn  sín  i bergið  og 
tóku  snæðing,  var  þá  farið  að  kvölda  og  máttu  þeir  því  eigi 
lengur  dvelja  þar;  gengu  þeir  samt  upp  á bratta  fjallsgnýpu 
vestur  frá  hellinum  og  hlóðu  þar  vörðu.  Eptir  það  sneru 
prestar  aptur  sömu  leið  og  skildu  um  nótlina  á miðjum 
Kaldadal,  og  reið  Björn  preslur  suður  af,  en  Helgi  prestur 
norður  af,  og  siðan  hvor  til  sinna  heimkynna  og  þóttust  nj'ja 
stigu  kannað  hafa'.  Helgi  Grímsson  var  prestur  á Húsafelli 
1601 — 1691,  Björn  Stefánsson  var  prestur  á Snæfuglsstöðum 
í Grímsnesi  1660 — -1716,  Helgi  prestur  átti  syslur  hans;  Bjöm 
Jónsson  varð  seinna  prestur  á Hrepphólum  (1677 — 1696). 
í’órisdals  er  getið  í Grettissögu,  sem  alkunnugt  er.  og  líka  í 
Bárðarsögu  og  Armannssögu,  og  hefir  jafnan  verið  einhver 
hulinsblæja  yfir  dalnum.  Hinar  fornu  frásagnir  um  f*óris- 
dal  munu  hafa  átt  góðan  þátt  i myndun  útilegumanna- 
sagnanna.  t*að  má  sjá  af  ritum  Jóns  Guðmundssonar  lærða 


')  Um  þórisdal  og  frá  ferð  jieirra  sira  Helga  Grímssonar  og  síra 
Bjarnar  Stefánssonar  þangad  I6<)4.  (íslendingur  III,  bls.  81 — 93,  nmgr.). 


Digitized  by  Google 


105 


og  Gisla  biskups  Oddssonar,  að  menn  hafa  á 17.  öld  gert  sér 
ýmsar  hjátrúarhugmyndir  um  dalinn  og  var  hann  þá  kallaður 
Valdadalur  eða  Aradalur.  1 júlímánuði  1835  gekk  Björn 
Gunnlaugsson  við  7.  mann  yfir  jökulinn  Skjaldbreiðar  megin, 
og  rannsakaöi  dalinn  og  mældi*. 

A 17.  öld  fóru  menn  optar  langa  fjallvegi  en  siðar  varð, 
þá  var  enn  tiðfarið  um  Kjalveg  og  Vatnahjallaveg  og  sumir 
fóru  um  Ódáðahraun.  f’ess  hefir  fyrr  verið  getið  (I.  bls.  31),  aö 
Sámur  á Leikskálum  fór  yfir  norðurenda  Ödáðahrauns,  lik- 
Iega  um  miðja  10.  öld;  nú  er  vegur  þessi  löngu  týndur,  en 
á 17.  öld  er  sagt,  að  menn  hafi  stundum  farið  þar  austur 
yfir;  mælt  er  að  biskupar  hafi  farið  yfir  Ódáðahraun  á 
visitazíuferðum  til  Austfjarða,  en  af  því  vegur  þessi  Iá  um 
reginfjöll  og  öræfi  og  hefir  eflaust  allt  af  verið  sjaldfarinn,  þá 
spunnust  út  úr  ferðum  biskupanna  ýmsar  úlilegumannasögur. 
Sagt  er  að  Oddur  biskup  Einarsson  hafi  opt  farið  yfir  Ódáða- 
hraun  og  haft  Barna-f>órð  til  fylgdar  sér,  er  kvaö  vísuna 
• Biskups  hefi  eg  beðið  með  raun«,  en  þá  fór  biskup  einn 
yfir  hraunið  með  sveinum  sínum  og  gisti  á útilegumanna  bæ*. 
Seinna  fór  Bjarni  sýslumaður  Oddsson  á Bustarfelli  opt  þessa 
leið  til  alþingis,  og  seinastur  svo  menn  vili  1736.  Menn  þótt- 
ust  hafa  það  til  marks,  að  þá  væri  byggð  í hrauni  þessu,  að 
Bjarni  tók  þar  jafnan  áfanga  eða  jafnvel  náltstað,  reið  ein- 
mana  frá  fylgdarmönnum  sínum  og  kom  aptur  til  þeirra  öl- 
drukkinn  og  það  þó  menn  vissu  enga  von  sliks  drykkjar  hjá 
honum3.  t’að  er  víst,  að  um  norðurhluta  Ódáðahrauns  hefir 
fyrrum  verið  vegur,  höfundur  þessarar  bókar  fann  þar  gaml- 
ar  mosavnxnar  vörður  1884,  í beina  stefnu  frá  norðurenda 
Herðubreiðarfjalla  til  Ketils  i Fremrinámum4.  Nú  er  vegur 
þessi  því  nær  ófær,  þvi  í hraununum  mynduðust  ótal  hyl- 
dýpis  sprungur,  þegar  gaus  á Mývaínsöræfum  1875.  Arið 
1618  er  sagt,  að  Arni  Oddsson  (1592 — 1665)  hafi  farið  um 
öræfi  þessi,  og  ef  sagan  er  sönn,  hefir  hann  farið  miklu  sunn- 

Sunnanpóstur  1836,  bis.  113 — 124. 

*)  Árb.  Esp.  V.  bls.  188-139. 

*)  íslenzkar  þjóðsögur  II,  bls.  261— 2C4. 

')  Andvari  XI,  bls.  72  — 73. 


Digilized  by  Google 


106 


ar,  liklega  þar  sem  nú  er  kallaður  Vatnajökulsvegur.  Arni 
kom  út  i Vopnafirði  um  vorið  1618,  rétt  fyrir  þing,  með 
ýms  skjöl  og  skilríki  í málum  Odds  biskups  Einarssonar  gegn 
Herluf  Daae  höfuðsmanni,  og  reið.  að  því  er  sagan  segir,  á 
fjórum  dögum  náttfari  og  dagfari  til  alþingis.  Árni  reið  brún- 
um  hesti  ágætum  einhesta  til  þings,  er  sagt  hann  hafi  komið 
að  Brú  á Jökuldal  og  að  mjaltakona  á kviunum  hafi  gefið 
hestinum  smérsköku.  og  mjólkurfötu  að  drekka1. 

Um  miðja  17.  öld  sendi  danska  stjórnin  Bagge  Wandii 
(1622 — 1683)  stjörnufræðing  til  íslands,  til  þess  að  rann- 
saka  hafnir  og  liklega  til  að  mæla  þær;  um  þá  ferð  vitum 
vér  lítið.  í bréfi  3.  mai  1651  skipar  konungur  svo  fyrir,  að 
Bagge  Wandel  skuli  fara  með  Henrik  Bjelke  til  Islands,  og 
jafnframt  býður  konungur  höfuðsmanni  að  tilkynna  öllum 
sýslumönnum  ú Islandi,  að  þeir  eigi  að  sýna  Wandel  allar 
inn-  og  úthafnir  (Ind-  og  Udhafner)  og  útvega  honum  ókeypis 
hesta,  báta  og  menn,  er  hann  þurfi’ ; hver  árangur  hefir  orðið 
af  þeirri  terð  vitum  vér  ekki3.  Olafur  Gíslason  bóndi  á 
Ánastöðum  á Vatnsnesi  lærði  3 ár  i Hólaskóla,  hætti  svo 
bóknáini  og  fór  að  búa  á föðurleifð  sinni  Ánaslöðum;  hann 
endurnýjaði  aptur  siglingu  á Strandir,  sem  Vatnsnesingar 
höfðu  lengi  afrækt,  og  heppnaðist  það  vel;  tók  hann  mark  á 
boðum,  skerjum  og  grynningum,  sem  á leið  þeirri  liggja,  og 
gjörði  rimu  um  leiðina,  er  seinna  var  mörgum  góður  leiðar- 
visir4.  Olafur  bóndi  Gíslason  hefir  líklega  verið  uppi  um 
1700.  Seinna  orti  Hallur  á Horni  um  Strandir. 

')  Árb.  Esp.  VI,  bls.  4.  íslenzknr  þjóðsBgur  It.  bls.  122—125. 

*)  Lovsaniling  for  Island  I,  bls.  239. 

’)  Hér  má  geta  þess,  að  til  er  í biskupsskjalasafninu  (A.  Fasc.  V. 
nr.  22)  fremur  litilfjörlegt  landainerkjakort  milli  bæja  i Kinn.  teiknað 
1.  sept.  1603.  Uppdrátlur  þessi  er  aptan  á skinnbréS  ;með  5 innsigl- 
um),  er  befir  inni  að  halda  skoðunargjörð  á landamerkjagörðum  milli 
Staðar  og  llálss  í Kinn;  þar  er  sj'nt  iSkjálfandafljót  og  Rangá  jafnhliða 
og  fjallshlið  fyrir  ofan,  bæirnir  eru  i röð  undir  fjallinu,  yzt  (nyrðst) 
Staður,  þá  Ófeigsstaðir,  Litli-Háts,  Veslur-Háls  og  Gvendarstaðir  syðst. 
Ritstjóri  Valdimar  Ásmundsson  hefir  vísað  mér  á þennan  uppdrátt. 

*)  Rithöfundatal  Hallgríms  Jónssonar,  Lbs.  545-4°.  Hannes  þor- 
steinsson  ritstjóri  segir  mér,  að  Olafur  þessi  muni  hafa  verið  sonar- 


Digitized  by  Google 


107 


í þessum  kafla  munum  vér  sérslaklega  minnast  þeirra 
íslendinga,  er  rituðu  um  landið  fyrir  miðja  17.  öld.  Þó  rit- 
gjörðir  þeirra  séu  að  mörgu  merkar,  þá  eru  þær  þó  ekki 
eins  þýðingarmiklar  eins  og  þau  rit,  sem  skrásett  voru  seinni 
hluta  aldarinnar.  Eins  og  vér  áður  höfum  getið,  voru  rit 
Arngríms  Jónssonar  einkum  ætluð  til  þess  að  hrekja  skrök- 
sögur  útlendinga  um  landiö;  var  mönnum,  sem  vonlegt  var, 
mjög  umhugað  um,  að  úllendingar  fengju  þolanlcga  rétla 
hugmynd  um  landið  og  þjóðina;  Guðbrandur  biskup  og  Arn- 
grímur  Iærði  börðust  eins  og  hetjur  fyrir  þessu  máli  og 
fengu  allmiklu  til  leiðar  koinið;  eptir  þeirra  daga  dofnar 
áhuginn  aptur  töluvert,  mjög  fáir  koma  ritum  sinum  um  ís- 
land  á prent,  allflest  ritstörf  Islendinga  um  Island  urðu  því 
gjörsamlega  þýðingarlaus  fyrir  erlendar  þjóðir;  af  þessu 
leiðir,  að  allar  skröksögurnar  hinar  fornu  um  landið  ganga 
aptur  i útlendum  landfræðisbókum  og  mikið  bætist  við.  sem 
eðlilegt  var  á þessari  hjátrúaröld;  þessuin  apturgöngum  varð 
ekki  komiö  fyrir  fyrr  en  um  lok  18.  nldar,  og  sumar  eru 
jafnvel  á rjáli  ofanjarðar  enn. 

t*egar  Guðbrandur  Porláksson  inælti  fram  með  Oddi 
Einarssyni  til  biskupsembættis  i Skálholti,  taldi  hann  honum 
það  meðal  annars  til  gildis,  að  hann  væri  mjög  vel  lærður,  svo 
liann  væri  fær  um  »lastskriptum  svar  að  gefa,  sem  eru  út- 
gengur  um  vort  föðurland  eða  ganga  kunna«  og  var  það 
satt.  Odiliir  Einarsson  var  fæddur  1559,  hann  sigldi  til  há- 
skólans  og  fékk  mikið  orð  á sig  fyrir  lærdóm,  einkum  í 
slærðfræði  og  stjörnufræði;  Oddur  Einarsson  dvaldi  um 
tima  á Ilveen  hjá  Tyeho  Brahe,  og  er  mælt  að  Tycho  Brahe 
haíi  spáð  vel  fyrir  honum.  Oddur  kom  út  aptur  1586  og 
var  svo  tvö  ár  skóiameistari  á Hólum;  hann  tók  biskups- 
vigslu  1589  og  dó  i Skálholti  1680.  Oddur  Einarsson  var 
fræðimaður  mikill  og  safnaði  miklu  af  bókum  og  handritum, 
en  margt  af  því  brann  1630:  Oddur  var  merkismaður  i flestu 
og  einn  af  nýtustu  biskupum,  hann  lét  sér  mjög  aunt  um 

sonur  sira  Ólafs  Erlendssonar  (t  1650).  sern  var  prestur  á Breiðaból- 
stað  i Vesturhópi. 


Digitized  by  Google 


108 


islenzkan  fróðleik  og  ritaði  niargt  sjálfur  bæði  fornt  og  nýtt, 
en  það  er  nú  flest  týnt;  Oddur  biskup  var  allvel  hagmæltur 
og  var  talinn  getspakur  og  fornspár,  »en  lét  lítið  yfir  þvi, 
nema  þá  hann  var  glaður*  segir  sira  Jón  Halldórsson.  Enn 
er  til  minnisbók  Odds  biskups  i safni  Arna  Magnússonar;1 
þarer  meðal  annars  nákvæm  lýsing  á jarðskjálptanum  21.  febr. 
1630  og  er  hún  hvergi  annars  staðar  til.  Mælt  er  að  Oddur 
biskup  hafi  einnig  ritað  ýtarlega  lýsingu  Islands,  en  sé  það 
satt,  þá  er  bók  sú  fyrir  löngu  týnd.  íslandslýsing  P.  Resens 
er  að  miklu  leyti  byggð  á riti,  er  hann  kallar  »0ttonis  Enari 
Islandia*,  og  eru  úr  riti  þessu  teknir  margir  langir  og  merki- 
legir  kaílar;  greinir  þessar  bera  þó  flestar  allmikinn  keim  af 
riti  Gfsla  Oddssonar  »Um  undur  Islands«,  og  niá  vera  að 
Resen  hafi  blandað  þeim  saman  feðgunum;  þó  getur  hann 
lika  víða  um  annála  Gísla  Oddssonar.  Ef  kostur  væri  á aö 
bera  Islandslýsingu  Resens  saman  við  rit  Gisla  Oddssonar, 
mætti  hæglega  ganga  úr  skugga  um  þetta.  Ef  það  reynist, 
að  Resen  hefir  halt  fyrir  sér  annað  rit  en  Islandslýsingu 
Gísla  biskups,  þá  er  þar  með  sannað,  að  Oddur  Einarsson 
hefir  skrifað  aðra  landlýsingu,  sem  nú  er  týnd,  og  með  því 
að  safna  saman  köílum  úr  riti  Resens  mætti  þá  fá  nokkurn- 
veginn  nákvæma  hugmynd  um  aðalefnið  í Islandslýsingu 
Odds  biskups.  Úrskurðurinn  um  þetta  mái  verður  að  bfða 
betri  tíma. 

Sonur  Odds  biskups,  Gisli,  var  líka  fróðleiksmaður  og 
virðast  rit  hans  bera  vott  um  svipaðan  blending  náttúrufróð- 
leiks  og  hjátrúar,  eins  og  kemur  fram  hjá  Jóni  Guðmunds- 
syni,  Jóni  Daðasyni  og  öðrum  samtíðarmöiinum  þeirra.  Rit 
Gisla  biskups  hafa  geymzt  betur  en  rit  föður  hans,  þó  þau 
séu  enn  óaðgengilegri  fyrir  oss  Tslendinga,  af  því  þau  eru 
gevmd  í ensku  handritasafni.  Oísli  biskup  Oddsson ,*  sonur 


')  Memoralia  Odds  biskups  Einarssonar.  A.  M.  243-4°. 

’)  Æfi  Skálholtsliiskupa  eptir  Jón  Halldórsson.  F.  J Hist.  eccles. 
Isl.  III.  bls.  ö94 — 602.  Árb.  Esp.  Zeitschrift  des  Vereins  för  Volks- 
kunde  (Jón  þorketsson)  1891,  bls.  164—71.  Enn  er  til  bréfabók  Gísla 
Oddssonar  og  vfsitaziubók,  A.  M,  nr.  244 — 248-4°. 


Digitized  by  Google 


109 


Odds  biskups  Einarssonar.  var  fæddur  1593,  módir  hans  var 
Helga  Jónsdóttir  frá  Holtastöðum;  Gisli  sigldi  til  Kaupmanna- 
hafnar  1613  og  var  þar  við  nám  2 eða  3 ár,  kom  svo  aptur 
og  varð  1616  kirkjuprestur  i Skálholti:  1621 — 1622  var  hann 
skólameistari  og  svo  varð  hann  prestur  i Stafholti  og  Holti 
undir  Eyjafjöllum;  1631  hlaut  Gisli  biskupskosningu  fyrir 
ötult  fylgi  frænda  og  vina,  og  sigldi  til  vigslu  sama  sumar; 
með  honum  fór  Ketill  Jörundsson,  er  siðar  varð  prófastur  í 
Hvammi,  hafði  hann  að  mestu  uppalizt  i Skálholti  og  hafði 
þá  verið  þar  hevrari  nærri  10  ár.  Ketill  var  lærður  maður 
og  ráðsettur  og  hafði  sýnt  Oddi  biskupi  og  fólki  hans  mikla 
trú  og  hollustu,  þessvegna  trúði  Helga  biskupsekkja  honum 
bezt  til  þess,  að  fara  með  syni  sinum,  sem  þótti  breyskur  til 
öls.  A skírdag  1632  var  Gisli  vigður  til  biskups  og  kom 
aplur  um  sumarið  til  íslands,  á Þiugeyri  í Dýrafirði.  Gísli 
biskup  varð  skaminlffur,  hann  dó  á alþingi  (i  t’ingvallakirkju 
kór)  1.  júlí  1638,  liklega  úr  taksótt,  sem  þá  gekk  víða  og 
var  mannskæð;  Gisli  Oddsson  vigði  27  presta  og  seinastan 
síra  Ketil  Jörundsson  i Hvammi.  Gisli  biskup  var  hógvær 
maður  og  litillátur  og  einn  með  sterkustu  inönnum  á Islandi; 
þó  hann  væri  ölhreifur  var  hann  jafnan  spaklyndur  og  hægur; 
Gísli  var  lögvitur,  en  fór  vel  með  vit  sitt,  hann  var  allvel 
hagorður  og  ræðumaður  hinn  bezti;  hann  var  náttúrufróður 
eptir  þeirra  tíma  sniði,  en  mjög  trúgjarn  á allskonar  hindur- 
vitni.1  Gísli  biskup  var  vandlætingasamur  um  siðferði  'og 
hegðan  almennings  og  embættismanna,  það  sést  á umburð- 
arbréfum  þeim,  er  hann  ritaði  prestum.  valdsmönnum  og  al- 
þýðu.s  Gisli  biskup  skrifaðist  á við  Ola  Worm  eins  og 
margir  aðrir  góðir  menn;  i bréfi  til  Worms  31.  júli  1635 
segist  Gísli  ætla  i tömstundum  sinum,  að  rita  ýmislegt  um 
náttúru  íslands,  einkum  um  steina  og  grös,  þvi  um  slikt 

')  þó  segir  Gisli  í bréfi  til  Ola  Worms  »Superstitiones  magicæ  . . . 
ferme  exularunt  a patria  nostra,  aut.  minimum  evacnalæ  sunt.  quautum 
quidem  ego  intelligo,  et  mihi  sperare  fas  est«.  Epist.  Wormii  II. 
bls.  69í— 96. 

*)  F.  J.  Hist.  eccles.  Isl.  III.  bls.  144-163.  696—97.  Árb.  Esp. 
VI,  81—82. 


Digitized  by  Google 


110 


geti  Arngrímur  aldrei  i ritum  sinum;  í sama  bréfi  talar  hann 
um  skrimsli,  er  sézt  hafi  i júnimánuði  sama  ár  í Hvitá, 
mönnum  sýndist  ey  i miðri  ánni.  sem  hvarf  eptir  eina  stund, 
í sömu  á sást  einnig  ormur  með  3 kryppum  o.  s.  frv.  f 
öðru  bréfi  talar  Gisli  um  Heklugosið  1036. 1 Gisla  biskupi 
tókst  skömmu  fyrir  andlát  sitt,  að  ljúka  við  þetta  rit  um 
náttúru  íslands,  er  hann  nefnir  i bréfinu  til  Worms;  ritið 
er  enn  þá  til  og  heitir  «Undur  íslands«.*  Hér  er  eigi  annars 
kostur,  en  uefna  aðeins  efni  ritsins;  þar  er  talað  um  legu 
íslands  og  breiddarstig,  um  hafis,  um  ýmsar  loptsjónir  og 
hunangsdögg,  um  jarðskjálpta  og  eldgos,  um  nokkurskonar 
loptsjónir  í sjó,  um  skrímsli  í fljótum,  um  skrimsli  i sjó,  um 
stórfiska,  um  smáfiska  í sjó,  um  mjög  smáa  fiska  í ám.  um 
alifugla,  um  farfugla  eða  sumarfugla,  skoðun  manna  um 
vetrarsetu  fugla  og  um  Aradal,  um  sjófugla,  um  íljúgandi 
skorkvikindi,  um  skriðandi  skordýr,  um  landdýr,  um  villudýr, 
lýsing  helztu  fjalla,  vatna,  fljóta  og  fjarða  á íslandi,  um  þær 
eyjar,  er  fyrst  byggðust  kringum  meginlandið,  um  Vestmanna- 
eyjar,  um  grös  og  jurlir,  um  ávexti  og  rætur,  um  runna  og 
tré.  um  nokkra  merkisstaöi,  um  þá  hluti,  sem  úr  jörðu  eru 
grafnir,  um  máhna,  um  steina  og  gimsteina,  um  brunna  og 
uppsprettur,  um  ýinislega  hella  og  gjár,  um  jötna  og  menn 
neðanjarðar,  um  furðuverk  þeirra,  um  merkilegt  sandbað, 
um  eðli  manna  og  háttalag,  um  hvalaveiðar,  um  aðdáanleg 
listaverk,  um  gáfuðustu  listamenn,  uin  verk  kvenna  og 


')  Epistolæ  Wormii  II,  bls.  504  -97. 

*)  pví  miður  hefi  eg  ekki  átt  kost  á að  skoða  [jetta  rit,  því  það  er 
hvergi  til  nema  i Oxford  ( Bibliotheca  Bodlejana.  nr.  84-4°,  í hand- 
ritasafni  þvi.  er  Finnur  Magnússon  seldi  þangað  1832.  C.  U.  D.  Eggers 
gelur  fyrstur  um  rit  þelta  (Besclireihung  von  Island  I.  bls.  372  — 74), 
þá  átti  Thorkelín  handritið;  Eggers  telur  innibald  allra  kapiiulanna.  en 
skýrir  ekki  frekar  frá  ritinu  Síðar  getur  Jón  þorkelsson  jun.  handrits 
þessa  i Zeitschrift  des  Vereins  fúr  Volkskunde  1891.  bls.  167—171,  og 
prenlar  þar  úr  því  3 stutta  kafla,  um  Slfa.  nm  lislasmiði  og  um  vinnu 
islenzkra  kvenna.  Rit  þetta  er  eflaust  merkilegt  að  mörgu  leyti  og 
þyrfti  að  gefa  það  út.  Gisli  biskup  Oddsson  endaði  ritgjörð  þessa 
(De  mirabilibus  Islandiæ)  1.  mai  1638.  tveim  mánuðutn  áður  en  hanndó. 


Digitized  by  Googlc 


111 


um  íslenzkt  mjöl.  Bókin  er  alls  40  kapitular  (203  skrifaðar 
blaðsíður).  Gfsli  biskup  Oddsson  ritaði  lika  marga  annála  og 
í þeim  kvað  einnig  vera  margt  um  þjóðtrú  og  hindurvitni*. 

Þvf  miður  eigum  vér  eigi  kost  á að  skýra  frá  þvi  i rit- 
um  Gisla  biskups,  sem  rétt  er  frá  sagt  um  náttúru  Islands, 
en  gelum  hér  aðeins  getið  nokkurra  hindurvitna,  er  hann 
talar  um  og  trúir*.  Gísli  Oddsson  getur  meðal  annars  um 
orminn  í Lagarfljóti,  segir  hann  að  sumir  telji  hann  mflu  á 
lengd  og  menn  séu  ekki  á eitt  sáttir  um  það,  hve  kryppurnar 
séu  margar;  þegar  ormurinn  hreifir  sig,  flæðir  fljótið  upp  á 
bakkana,  jörðin  bærist  og  húsin  titra.  í*að  er  mælt  að  bisk- 
up  nokkur  hafi  ætlað  að  ílæma  hann  burt  úr  fljótinu,  og  meðan 
biskup  var  þar  bar  ekkert  á orminum,  en  þegar  hann  var 
farinn  sást  hann  strax  aptur;  Gisli  getur  og  um  ógurlega 
seli  og  skötu  i Lagaifljóli.  Annar  ormur  á að  vera  f Skaptá, 
og  i Hvítá  hjá  Skálholti  margskonar  skrimsli.  Um  Aradal 
getur  biskup  lika  og  segir,  að  menn  hafi  álitið  þennan  dal 
nokkurskonar  ódáinsakur,  en  nú  hafi  enginn  komið  þar  lengi 
og  viti  menn  ekki,  hvar  hann  liggur.  Um  tröll  getur  biskup 
einnig  og  segir,  að  þau  muni  reyndar  útdauð,  en  þó  lifi  enn 
nokkrir  menn,  er  hafi  séð  þau.  Af  álfum  segir  Gísli  Odds- 
son,  að  séu  tvær  tegundir,  huldufólk,  sem  sé  illviljað  mönn- 
um,  og  Ijúflingar,  er  hafi  mök  við  menn,  og  af  þeim  sé  komin 
Mókollsætt. 

Einhverntima  á árunum  1646  eða  1647  skrifaði  Otto 
Krag  (1611 — 1666),  ritari  Kristjáns  konungs  IVr.,  báðum  bisk- 
upunum,  t’orláki  Skúlasyni  og  Brynjólfi  Sveinssyni,  og  bað 
þá  segja  sér,  hvað  satt  vairi  og  hvaö  ósatt  f frásögnutn  út- 
lendra  höfunda  um  Island,  einkum  i ritum  þeirra  Gerhard 


')  Annalium  in  Islandia  farrago  liinc  inde  descripla.  Hibl.  Bodl. 
Oxford,  nr.  60  og  51,  í safni  Finns  Magnússonar.  Finnnr  hefir  sjálfur 
rilað  um  annáta  þessa  og  tekið  úr  Jieim  merkilega  grein  nm  Grænland 
(Grönl.  liist.  Mindesm.  III,  hls.  450),  og  er  þvi  ekki  rélt  að  G.  Storm 
hafi  fyrstur  bent  á þá.  eins  og  segir  i Zeitschrift  d.  Vereins  f.  Volks- 
kunde  1891,  Ids.  1^4.  Eggers  nefnir  þá  lika  (Beschreibung  von  Island 
I.  bls.  872)  og  einnig  Kesen  i Pescriplio  Islandiæ.  Iidrs.  J.  S.  38.  fol. 

’)  Hér  hefi  eg  farið  eptir  ritgjörð  Jóns  [lorkclssonar. 


Digitized  by  Google 


112 


Mercators  og  Jodocus  Hondius.  Báðir  biskuparnir  svöruðu 
1647  og  eru  ritgjörðir  þeirra  enn  þá  til.  porlákttr  biskup 
Skúlason , dóttursonur  Guðbrands  biskups,  var  fæddur  1597  á 
Eiríksstöðum  i Svartárdal,  ólst  upp  lijá  afa  sínum  á Hólum 
og  sigldi  1616;  við  háskólann  var  Ole  Worm  honum  liðsinn- 
andi  og  skrifuðust  þeir  jafnan  á siðan ; við  háskólann  var 
Þorlákur  3 ár  og  kom  út  hingað  aptur  1619  og  varð  skóla- 
meistari  á Hólum;  1620  og  1625  fór  hann  aptur  utan  i er- 
indagjörðum  afa  sins.  Það  sést  af  bréfi  til  Ola  Worms  25. 
ógúst  1622,  að  honum  hafa  þótt  örðug  kennarastörfin,  hann 
var  þá  nýlega  búinn  að  missa  föður  sinn;  Þorlákur  kvartar 
undan  þvi,  að  skölameistarastaðan  sé  erfið  og  lítið  í aöra 
hönd,  þó  kveðst  hann  mundu  bera  þnð  með  þolinmæði,  ef 
hann  ætti  seinna  von  á betri  stöðu;  hann  er  þó  vondaufur 
um  að  hagur  sinn  batni,  því  höfóingjar  veiti  fyrir  mútur 
beztu  embættin  óhæfum  unglingum,  sem  nýskroppnir  eru  úr 
skóla  og  enn  þá  bera  merki  eptir  skólavöndinn*,  en  gangi 
fram  hjá  þeim,  sem  hafa  þolað  miklar  hættur  af  sjó  og  vind- 
um,  hafa  haft  erfið  störf  í skólunum  og  verið  margan  daginn 
sveittir.  Þorlákur  biður  Ola  Worm  að  útvega  sér  annaðhvort 
vonarbréf  fyrir  Hitardal  eða  ferðastyrk  til  Þýzkalands.  Osk 
Þorláks  uppfylltist  að  því  leyti,  að  hann  1624  fékk  vonarbréí 
fyrir  Hitardal,  en  ekki  unir  hann  þó  vel  hag  sfnum;  i bréfi 
til  Worms  frá  Hólum  30.  ág.  1626  (óri  áður  en  hann  varð 
biskup)  segir  hann:  »eg  hefi  af  aumum  örlögum  hrakizt  burt 
á þennan  útkjálka  og  verð  að  lifa  innan  um  ómenntað,  óþægi- 
legt  og  dónalegt  fólk,  hin  eina  huggun  min  er  að  hugsa  um 
það,  hve  lifið  er  stutt  og  um  tilkomandi  samvistir  vorar  á 
himnum«.  t’orlákur  var,  eins  og  fyrr  hefir  verið  frá  sagt,  kos- 
inn  til  biskups  1627,  en  Arngrímur  var  settur  hjá;  má  ráða 
það  af  ýmsu,  að  fremur  hefir  verið  þurt  með  þeim  frændum 
eptir  það.  Þorlákur  hélt  áfram  bókaútgáfu  og  prentverki  afa 
síns,  en  gat  til  mikils  óhags  fyrir  bókmenntir  landsins  ónýlt 


')  »Ineptissimos  adolescentes  vix  exlra  scholarum  limina  egressos 
et  liventia  terga  recenti  virgarum  verbere  gestantes  ad  parochias 
præcipuas  promovent«.  Epistolæ  Wormii  I,  bls.  96. 


Dígitized  by  Google 


113 


fyrirætlun  Brynjólfs  biskups,  aö  setja  prentsmiðju  i Skálholti, 
og  er  framkoma  Þorláks  biskups  í því  máli  öll  mjög  sér- 
plægnisleg  og  leiðinleg.  f’orlákur  Skúlason  dó  1656.  í bréf- 
um  sínum  til  Worms  ritaði  biskup  ýmislegt  um  náttúru  ís- 
lands,  einkum  þó  um  náhvelið,  og  mun  þess  síðar  getið.  Hið 
eina  rit  f*orláks  biskups  um  landfræði  íslands  er  skýrsla  hans 
til  Otto  Krag. 

f’orlákur  Skúlason  talar  fyrst  um  landnám  og  Thule- 
nafnið  og  sýnist  fremur  hneigjast  að  þeirri  skoðun,  að  Jsland 
sé  Thule;  þvi  næst  talar  hann  um  hnattstöðu  íslands  og  um 
loptslagið,  segir  hann  það  sé  i kaldara  lagi,  en  mjög  heil- 
næmt,  svo  íslendingar  séu  heilsugóðir  og  verði  mjög  gamlir, 
gáfur  lslendinga  séu  ágælar.  svo  piltar  í skólunum  læri  eins 
mikið  á 3—4  árum,  eins  og  annars  staðar  á 10.  Enn  fremur 
getur  hann  þess,  að  akuryrkja  hafi  verið  á lslandi  í fornöld, 
en  hafi  lagzt  niður,  annaðhvort  af  þvi  hún  hafi  ekki  svarað 
kostnaði,  eða  af  því  meira  korn  hafi  flutzt  inn  en  fyrr  og 
fiskiveiðar  og  kvikfjárrækt  hafi  borgað  sig  betur.  Talar  hann 
um,  að  gras  og  beit  sé  ágæt  á íslandi,  þó  ekki  sé  samt  hætt 
við  að  fénaðurinn  springi  af  offitu,  sauðir  skerist  með  20 
pundum  mörs,  dilkar  með  10,  naut  með  120  pundum;  enn 
fremur  getur  hann  þess,  að  það  sé  ranghermi  útlendinga,  að 
kindur  og  naut  séu  homalaus  á Islandi,  sumt  sé  hyrnt,  sumt 
sé  kollótt;  islenzkir  hundar  séu  eigi  allir  hvitir,  heldur  með 
ýmsum  litum,  sem  hundar  i öðrum  löndum,  og  íslendingum 
þyki  ekkert  vænna  um  þá,  en  öðrum  þjóöum;  fálkar  séu  heldur 
ekki  allir  hvitir,  flestir  séu  þvert  á móti  gráir,  hrafnar  séu  svartir, 
en  þó  segist  hann  hafa  séð  einn  hvitan  hrafn;  hérar  hafi  hér 
aldrei  verið  o.  s.  frv.  Þorlákur  biskup  talar  og  nokkuð  um 
sögu  landsins  og  hrekur  ýmsar  skröksögur  útlendinga,  segir 
þó  að  sumt  sé  rétt  eins  og  sumar  smjörsögurnar;  víða  segir 
hann  smjörið  sé  geymt  súrt  án  salts,  enda  sé  það  aiþýðutrú, 
að  menn  verði  sterkari  af  súru  smjöri  en  söltu,  og  heldur 
sjálfur  að  það  sé  ei  fjarri  sanni;  hann  talar  einnig  um  hafís- 
inn  og  hrekur  skröksögurnar  um  sálir,  er  kveljist  i ísnum, 
hljóð  heyrist  þaðan  stundum  af  sambarningi  Isjakanna  eða 
frá  selum,  sem  innilokaðir  verða  í vökunum;  um  eldfjöilin 

8 


Digitized  by  Google 


114 


getur  hann  einnig  og  hverina.  f*orlákur  Skúlason  segir,  að 
hann  hafi  fyrir  hérumbil  30  árum  verið  á siglingu  milli  ís- 
lands  og  Danmerkur.  og  80  milur  frá  íslandi  hafi  komið  yfir 
skipið  þykkt  öskuský,  svo  að  segiin  sortnuðu  og  sporrækt 
var  á þilfarinu.  Aska  féll  þá  einnig  i F’æreyjum  og  gjörði 
þar  nokkurn  skaða  á túnum  manna,  þá  féll  og  aska  norðan 
til  i Noregi1.  Þar  sem  Þorlákur  biskup  talar  um  hveri,  segir 
hann,  að  við  Haukadai  sé  reyndar  uppspretta,  sem  að  ætiun 
manna  breyti  nálægum  hiutum,  er  vatnið  fellur  á,  i stein,  en 
hann  segir,  að  það  sé  sín  skoðun,  að  hlutir,  sem  látnir  séu  í 
hverinn,  steingjörist  ekki,  en  harðni  af  brennisteinskenndri 
vætu,  er  allt  af  gufar  upp,  eigi  skyndilega  heldur  á löngum 
tima,  en  haldi  þó  eðli  sinu  og  efni.  Enn  fremur  getur 
hann  þess,  að  laugar  mátulega  heitar  og  hverir  er  gjósa,  séu 
víða  annars  staðar  á landinu.  og  heldur  að  hitinn  komi  af 
4 biuna  brennisleins  niðri  i jörðunni  og  vatnið  kastist  upp  af 
vindum  neðan  jarðar.  Eitraðir  brunnar  segir  hann  aö  hvergi 
séu  til  á Tslandi  og  enginn  hafi  heyrt  um  þá  getið*. 

Brynjölfur  Sveinsson  (1605 — 1675)  var  einn  af  merkustu 
biskupum  landsins  og  hinn  mesti  fróðleiksmaður;  um  æfi  hans 
þurfum  vér  ekki  að  tala  hér,  með  þvi  að  um  hann  hefir  opt 
áður  verið  ritað  allitarlega  á íslenzku.  Brynjólfur  biskup 
fékkst  mest  við  málfræði  og  íslenzka  fornfræði  og  var  i þeim 
greinum  framar  en  flestir  samtíðarmenn  hans;  hann  ritaði  og 
um  lækningar,  sem  vér  fyrr  höfum  getið,  en  ekki  veit  eg  til, 
að  neilt  landfræðisrit  liggi  eptir  hann,  nema  skýrslan  til  Otto 
Krag. 

Brynjólfur  biskup  Sveinsson  hrekur  ýmislegt,  er  þeir  segja 
skakkt  um  Island,  Gerhard  Mercator  og  Jodocus  Hondius,  og 


‘)  Hér  er  líklega  átt  við  Heklugosið  1619,  það  ár  kom  borlákur 
biskup  Skúlason  í fyrsta  sinn  út  hingað  frá  háskólanum. 

’)  porlákur  Skúlason:  Responsio  subitanea  ad  collectanea  quædam 
ex  Historicis.  qui  de  Islandia  scripseruut,  desumpta.  et  a nobilissimo 
viro  Dn  Othone  Kragh  clementissimi  regis  nostri  Christiani  IV.  secre- 
tario,  domino  meo  et  fautore  ad  me  transmissa.  Ad  ejusdem  nutum 
et  voluntatem  concinnata.  Hole  in  Islandia  Anno  Dni  1647.  Gammel 
kgl.  Samling,  nr.  2866-4°,  80  bls.  smátt  skrifaðar. 


Dígitized  by  Google 


115 


er  efnið  að  mörgu  leyti  svipað  skýrslu  f’orláks  Skúlasonar. 
Brynjólfur  talar  um  nafn  landsins,  Thule,  loptslagið,  um  gras 
og  kvikfé,  hunda,  birni  og  hrafna;  hvita  hrafna  segist  hann 
aldrei  hafa  séð:  gengur  hann  gegnum  lýsingu  Mereators  orð 
fyrir  orð  og  leiðréttir  það,  sem  skakkt  er;  hann  talar  um 
eldfjöllin  þrjú,  er  útlendingar  nefna  á íslandi,  segir  að  enginn 
þekki  Krossfjall  og  Helga,  en  Helgafell  vestra  sé  ekki  eldfjall 
og  snjólaust  á sumrum,  segist  hann  hafa  gengið  upp  á það 
fell  1638.  Heklu  lýsir  hann  dálitið  og  segir  hún  beri 

við  heiðan  himin  heiman  frá  sér,  kringum  hana  séu  hálsar, 
brunasandar  og  vikrar;  segir  hann  aö  það  svæöi  sé  ijótt, 
hræðilegt  og  viðbjóðslegt,  og  að  enginn  þori  að  ganga  upp  á 
fjallið,  þvi  menn  óttist  huldar  gjár  og  árásir  drauga,  og  segir 
hann  aö  menn  hafi  hrekkjazt  á að  fara  þangað,  þvi  þeir,  sem 
hafi  verið  svo  óforsjálir  að  forvitnast  um  þessa  hluti,  hafi 
ekki  komizt  hjá  því  að  verða  fyrir  slysum.  Brynjólfur  biskup 
talar  og  nokkuð  um  almennt  eðli  eldfjalla,  heldur  að  jarðveg- 
urinn  muni  vera  blöndun  af  jarðbiki  og  brennisteini  og  belg- 
ist  upp  af  eldi;  ef  jörðin  er  holótt  og  vindur  kemst  undir 
jarðveginn,  þá  kemur  gos  og  eldurinn  rennur  frá  uppvarpinu 
niður  á sléttlendi  eða  niður  aó  sjó,  eins  og  vatn.  Ekki  segist 
hann  ætla  sér  nákvæmlega  að  tala  um  drauga  og  svipi,  en 
ekki  vilji  hann  neita  því,  að  þeir  ráfi  um  auða  staði,  en 
kveðst  þó  ekki  geta  skýrl  frá  eðli  þeirra.  Hvað  þvi  viðvikur, 
sem  útlendingar  segja.  að  svipir  dauðra  manna  ráfi  í kringum 
eldfjöll  og  sýni  sig  í likingu  þeirri,  er  þeir  hafa  haft  i lifanda 
lifi,  þá  vill  Brynjólfur  biskup  ekki  alveg  neita  þvi,  að  eitthvaö 
kunni  að  vera  tilhæft  í þeim  sögum,  og  eins  um  að  sálir 
kveljist  i isnum.  Frásagnir  útlendra  höfunda  um  líf  og  siði  Is- 
lendinga  kveður  hann  mest  muni  sprottnaraf  sögum  sjómanna, 
og  leiðréttir  hann  ýmislegt  þar  að  lútandi.  Um  hverina  talar 
Brynjólfur  Sveinsson  allítarlega;  hann  segir  að  hverir  hylji 
hluti  með  leirskurn,  er  harðni  af  sól  og  vindi,  en  líkaminn 
sé  innan  í óbreyttur,  eins  og  kveikur  í tólgarkerti;  skurn 
þessi  myndast  á löngum  tíma  og  verður  þó  ekki  steinhörð; 
segist  hann  fyrir  þrem  árum  hafa  látið  leggja  ull  í hver  til 
reynslu,  og  hafi  hún  ekki  orðið  steingjör,  en  hulizt  leðju; 

8* 


Digitized  by  Google 


116 


heldur  hann  þvi,  aö  það  sé  aðeins  kerlingabók,  er  menn  segja, 
aö  hveravatniö  geri  hluti  aö  steini.  Hverinn  Geysir  hjá  Hauka- 
dal,  segir  hann,  hafi  merkilegt  afl  og  ofsa,  og  svo  mikinn 
krapt  fær  gufan  af  eldi  og  brennisteini,  aó  hún  i einu  vet- 
fangi  kastar  öllu  vatninu  úr  skálinni  í lopt  upp,  svo  enginn 
dropi  verður  eptir,  veröa  þeir  þá  að  vara  sig,  sem  nærri  standa; 
skálin  er  síðan  lengi  tóm  á eptir,  en  fyllist  svo  smátt  og 
smátt  að  neðan,  uns  hún  er  orðin  barmafull;  kraptur  guf- 
unnar  margfaldast  af  þvi  að  streitast  við  þyngd  vatnsins,  og 
kastar  svo  öllu  hinu  sjóðandi  vatni  i háa  lopt,  svo  skálin 
tæmist  nærri  á einu  augnabliki.  Aðrir  hverir  gjósa  á sama 
hátt,  en  eru  kraptminni.  Engin  segir  hann  eitruð  vötn 
á íslandi,  og  hveravatnið  megi  vel  drekka,  þegar  það  sé 
kólnað1. 

Sama  árið,  sem  þessar  skýrslur  voru  skrifaðar  (1647), 
skrifaði  Gísli  Magnússon  frá  Munkaþverá  merkilega  ritgjörð 
um  framfarir  íslands;  ritgjörð  þessi  er  reyndar  ekki  beinlinis 
landlýsing,  en  snertir  mjög  hagfræði  landsins  og  stjórnarsögu, 
og  því  munum  vér  geta  hennar  hér.  Gísli  Magnússon  var 
hinn  fyrsti  lærði'  náttúrufræðingur  á íslandi  og  fór  fyrstur 
um  landið  til  þess  að  rannsaka  steina  og  málma;  því  segjum 
vér  hér  ítarlega  frá  æfiferli  hans.  störfum  og  ritum.  Gisli 
Magnússon,  sýslumaður  á Hliðarenda,  var  talinn  lærðastur 
allra  verzlegra  embættismanna  á íslandi  á 17.  öld,  og  var 
sökum  kunnáttu  sinnar  kallaður  Visi-Gísli.  Fyrir  margra 
hluta  sakir  má  telja  hann  einn  hinn  merkasta  mann  þeirrar 
aldar;  hann  var  lærdómsmaður  mikill  og  hafði  farið  víða, 
skörulegur  höfðingi  og  hinn^mesti  framfara  og  atorkumaður. 
Gísli  Magnússon  ferðaðist, ; sem  fyrr  sögðum  vér,  fyrstur  á 
íslandi  til  vísindalegra  rannsókna,  hann  gerði  auk  þess  til- 
raunir  með  sáningu  og  trjáplöntun  og  fékkst  mikið  við  efna- 


‘)  Brinolphi  Svenonii:  Historica  de  rebus  Islandicis  relatio  ad 

Nobílissimum  Dn:  Ottonem  Kragium  Seren : Daniæ  et  Norweg:  Regis 
Secretarium,  Qua  quid  veri,  qnid  falsi,  descriptionibus  hujus  Insulæ 
præstantissimi  Geographi,  Gerhardus  Mercator  et  Jodocus  Hondius 
indulserint,  strictim  expenditur.  Dags.  Skálholti  16.  júlí  1647.  Ny 
kgl.  Samling,  nr.  1860-4°,  20  bls.  smátt  skrifaðar.  A.  M.  913-4°. 


Digitized  by  Google 


117 


fræði.  Gísli  var  fæddnr  á Munkaþverárklaustri  1621,  faðir 
hans  var  Magnús  lögmaður  Bjarnarson  (f  1662)  og  móðir 
hans  Guðriður  Gísladóltir.  lögmanns  Þórðarsonar.  Magnús 
lögmaður  var  auðugastur  maður  á íslandi  um  sína  daga, 
hann  lét  eptir  sig  svo  mikió  fé,  að  það  eptir  nú  gildandi  verð- 
lagi  mundi  verða  3 — 400  þúsund  krónur1.  Gisli  Magnússon 
fór  11  ára  í Skálholtsskóla  og  dvaldi  þar  3 ár,  þaðan  fór 
hann  í Hólaskóla,  dvaldi  þar  önnur  3 ár  og  útskrifaðist  þaðan ; 
sigldi  svo  til  háskólans  (skrifaður  i stúdentatölu  27.  nóv.  1639) 
og  var  þar  2 ár,  undir  handarjaðri  Ola  Worms,  er  um  þær 
mundir  var  bjargvættur  flestra  hinna  merkari  nemenda  frá 
íslandi;  siðan  fór  Gisli  út  hingað  aptur  og  dvaldi  um  stund 
hjá  foreldrum  sínum,  en  sigldi  svo  aptur  1642  og  var  þá  4 
ár  í ferðum;  er  sagt  að  enginn  annar  Islendingur  hafi  haldið 
sig  jafn  rikmannlega  í útlöndum  eins  og  hann.  Gisli  Magnús- 
son  ritar  Worm’  frá  Gliickstad  8.  október  1642,  segist  vera 
kominn  þangað  frá  íslandi  og  ætli  þaðan  til  Hollands,  svo  til 
Englands  og  Frakklands,  til  þess  að  stunda  þar  læknisfræði 
og  heimsspeki:  segir  hann  að  Þorlákur  biskup  Skúlason  hafi 
hvatt  sig  til  þess,  því  allir  lærðir  menn  á íslandi  stundi  nú  guð- 
fræði  og  sæki  um  brauð,  en  engir  séu  þar  i landi,  er  lagt  hafi 
stund  á stjórnfræði  né  praktisk  vísindi.  Eptir  tveggja  máriaða 
ferð  frá  íslandi  var  Gísli  kominn  til  Amsterdam  6.  nóv.  1642, 
dvaldi  þar  um  stund  og  fór  svo  til  Leiden  og  var  þar  til  vorsins,  og 
stundaði  heimsspeki  og  náttúrufræði.  í Leiden  segist  hann 
hafa  gistingu  góða,  er  Erasmus  Brochmann8  hafi  útvegað  sér, 
og  hafi  hann  verið  sér  mjög  hjálplegur.  Um  veturinn  1642 — 43 
lagði  Gfsli  Magnússon  einkum  stund  á stærðfræði  og  naut 
kennslu  Jacobs  Golius’ar,  er  var  kennari  i austurlandamálum 


‘)  Skiptabréfið  eptir  hann  (19.  júní  1663),  milli  tveggja  sona,  þriggja 
dætra  og  ekkjunnar,  telur  bróðurhlutann  4 hundruð  hundraða  og  60 
hundruð  í fasteign  og  rítlega  3 hundruð  hundraða  1 lausafé.  Safn  til 
sögu  íslands  II.,  bls.  136.  Sbr.  Sýslumannaæfir  Boga  á Staðarfelli  I. 
bls.  233.  ísafold  VI.  bls.  26.  Árb.  Esp.  VII.  bls.  33  -34. 

’)  0.  Wormii  Epistolæ  II.  bts.  846. 

’)  Rasmus  Enevoldsen  Brochmand  (1619—62),  rektor  í Herlufs- 
holm.  og  síðar  prófessor  við  háskélann  i Kaupmannahöfn. 


Digitized  by  Google 


118 


og  heimsspeki*;  um  vorið  1643  (í  mai)  fór  Gfsli  til  Englands 
og  dvaldi  þar  tvo  mánuði,  hafði  Worm  varað  hann  við  þeirri 
ferð  sakir  ófriðarins,  er  þá  var  á Englandi,  og  liklega  hefir 
Gísli  dvalið  þar  skemur,  en  hann  í fyrstu  ætlaði  sér.  Frá 
Englandi  fór  Gisli  aptur  til  Hollands  og  dvaldi  i háskólaleyf- 
inu  hjá  kunningjum  sinum  í Rotterdam,  en  fór  svo  aptur  til 
Leiden;  liklega  hefir  Gisli  haldið  þar  áfram  náminu  næsta 
vetur,  en  eigi  höfum  vér  vissu  fyrir  þvi,  hvað  hann  hefir  þá 
starfað,  með  því  bréfin  til  Worms  hætta  um  stund  á þvi 
tímabili.  f Leiden  Iagði  Gísli  Magnússon  stund  á ýmsar  greinir 
náttúrufræðinnar,  einkum  grasafræði  og  efnafræði,  og  kynnti  sér 
landfræði,  stjórnfræði  og  heimsspeki;  Oli  Worm  biður  hann 
meðal  annars  aö  grennslast  eptir  kenningum  Descartes’ar, 
og  eins  biður  hann  að  heilsa  Johann  de  Laet',  sem  hann 
segir  að  fáist  við  ýms  söguleg  fræði  og  sé  eigi  ókunnur  is- 
lenzku,  muni  hann  taka  honum  vel,  er  hann  heyri,  að  hann 
sé  Islendingur.  Gisli  komst  i vinfengi  við  hinn  danska  sendi- 
herra  í Haag  og  ferðaðist  með  honum  til  hinna  hollenzku 
herbúða,  og  fór  svo  frá  Hollandi  til  Danmerkur,  þaðan  heim 
til  íslands  og  kom  á Akureyri  í júlímánuði  1646*.  Gisli 
Magnússon  ætlaði  sér  samsumars  að  ferðast  um  ísland  til 
rannsókna,  en  gat  ekki  komið  þvi  við ; segir  hann  i bréfi  til 
Worms  (13.  sept.  1646),  að  sér  hafi  verið  bent  á staði,  þar 
sem  silfur,  kopar  og  kvikasilfur  finnist,  en  hann  hafi  enn  eigi 
getað  skoðað  þá;  jám  segir  hann  muni  vera  vfða  og  salt 
megi  hæglega  sjóða  úr  sjó.  Með  sama  bréfi  sendir  hann 


’)  Jacob  Golius  (1596  — 1667),  frtegur  málfræðingur.  fékkst  eiukum 
við  arabisku,  en  einnig  við  vmsar  aðrar  vísindagreinir,  eins  og  þá 
var  lítl. 

’)  Johann  de  Laet  (+  1649).  söguritari.  fjölfrseðingur  og  laudfræð- 
ingur 

*)  Oti  Worm  ritar  s.  á.  (í  júnimán.  1646)  þorláki  biskupi  Skúlasyni 
bréf  og  nefnir  í því  Gísla  Magnússon  og  kemst  svo  að  orði:  »redit  ad 
vos  elegans  juvenis  Gislaus  Magni,  varia  rerum  curiosarum  cognitione 
instructus.  De  quibusdam  mecurn  cum  dissereret.  videbatur  mihi  patriæ 
vestræ  commodum  et  emolumentum  spectare.  Honestos  ejus  conatus 
si  consilio  et  ope  juveris,  rem  procul  dubio  præstiteris  vobis  omnibus 
utilem  et  ipsi  gratam*.  Epistolæ  I,  112. 


Digitized  by  Googlc 


119 


Worm  íslenzkar  kornstengur,  efni  frá  brennisteinsnámum, 
er  hann  heldur  sé  vitríól,  og  hreinsaðan  brennistein,  er  hann 
kveður  alveg  eins  góðan  eins  og  þann  brennistein,  sem  kemur 
frá  Italíu  til  Holiands  og  er  seldur  þar  i lyfjabúðum  í stöng- 
um.  Biður  Gísli  Worm  að  sækja  fyrir  sína  hönd  og  föður 
síns  um,  að  þeir  lái  einkaleyfi  til  að  taka  upp  brennistein, 
og  aö  konungur  láti  setja  verð  á hreinsaðan  brennistein;  segir 
hann  að  þeir  feðgar  séu  ánægðir  með  helminginn af  þvi  verði, sem 
fyrir  brennisteininn  fáist  í Hollandi.  Gísli  vill  borga  í eptir- 
gjald  af  konungsnámum  tutlugasta  hluta  af  þeim  brenni- 
steini,  sem  fæst,  en  þrítugasta  hluta  af  brennisteini  á kirkju- 
jörðum. 

Næsta  ár  fékk  Gisli  Magnússon  á alþingi  einkaleyfi  til 
brennisteinsnáms,  er  hann  hafði  beðið  um,  og  jafnframt  skip- 
un  konungs  um,  að  grennslast  eptir  málmæðum  og  öðrum 
náttúrugæðum.  Byrjaði  Gísli  Magnússon  rannsóknarferð  sina 
frá  fhngvelli  5.  júli  og  ferðaðist  i 7 vikur  um  Suðurland,  svo 
hálfan  mánuð  um  Norðurland  og  safnaði  allstaðar  steinum  og 
náttúrugripum,  er  hann  hugði  að  gagni  mættu  verða.  Um 
haustið  sendi  Gisli  Ola  Worm  hálítunnu  með  ýmsum  gripum, 
biður  hann  að  segja  sér,  hverjir  hlutirnir  séu,  til  hverra  nota 
og  hvers  verðir;  lofar  Gísli  að  senda  stjórninni  næsta  ár 
nákvæma  skýrslu  um  ferðina.  Gisli  er  i bréfi  sinu  til  Worms  (16. 
sept  1647)vongóðurum,aö  geta  komið  fyrirætlunumsinumfram, 
því  flestir  heldri  menn  séu  þeim  hlynntir,  en  einkum  þó  Þorlákur 
biskup  Skúlason.  f*egar  Gfsli  Magnússon  dvaldi  í Hollandi, 
var  þar  eins  og  enn  garðrækt  i hinum  mesta  blóma,  og  hefir 
Gisli  líklega  þar  fengið  hug  á að  gera  ræktunartilraunir  á 
íslandi,  og  framkvæmdi  síðar  dyggilega  þessi  áform;  hann 
skrifar  Worm,  að  hann  hafi  á Munkaþverá  gjört  garð  og  sáð 
þar  i 30  útlendum  jurtategundum,  sem  algengar  séu  i Dan- 
mörku,  hann  sáði  einnig  mel  og  setti  niður  birki  og  víðir  til 
reynslu.  Segist  Gísli  vera  sannfærður  um,  að  margt  geti  þaö 
vaxið  á íslandi,  er  megi  verða  til  gagns  og  gamans,  og  segist 
muni  gera  margar  fleiri  tilraunir  með  öðrum  fræjum,  er  hann 
fái  með  kaupmönnum  frá  útlöndum. 

Þessi  ár  sat  Gfsli  i föðurhúsum  á Muukaþverá  á vetrum ; 


Digiiized  by  Google 


120 


hafði  hann  brennandi  áhuga  á framförum  landsins,  var  þá 
ungur  og  fjörugur,  nýkominn  frá  útlöndum,  og  hafði  í Hol- 
landi  kynnt  sér  siði  og  hætti  þeirrar  þjóðar,  er  i þá  daga  var 
einna  lengst  komin  i allskonar  menningu;  hér  á landi  sá 
hann  eintóma  apturför  og  vanþekkingu  og  vildi  kippa  öilu  i 
lag  sem  fljótast.  Á Munkaþverá  skrifaði  hann  um  haustið 
1647  hinar  nafnfrægu  uppástungur  sínar  um  viðreisn  fslands 
og  sendi  þær  konungi;  munum  vér  síðar  nánar  geta  um  þær. 
Hér  var  við  ramman  reip  að  draga,  menn  voru  ekki  vanir 
nýbreytni  og  stjómin  treg  í snúningum  og  hugsaði  lítið  um 
hag  þegna  sinna,  einokunarverzlunin  var  i sem  mestum  blóma 
og  íslendingar  voru  ekki  enn'orðnir  svo  lémagna  og  lamaðir 
i efnalegu  tilliti,  sem  seinna  varð.  Rúmri  hálfri  öld  síðar  var 
efnahagur  manna  á ístandi  kominn  í það  ólag,  að  stjórnendurnir 
sáu,  að  brýn  nauðsyn  var  á endurbótum  og  eitthvað  varð  að 
taka  til  bragðs,  ef  allt  átti  ekki  að  kollsteypast,  og  þó  voru 
menn  nærri  heila  öld  að  bollaleggja,  hugsa,  rita  og  ráðgera, 
áður  en  ioks  var  farið  að  hreifa  við  einokuninni.  f*að  var  þvi 
lítil  von  á því,  að  uppástungum  Gisla  væri  gaumur  gefinn, 
þó  þær  væru  að  mörgu  leyti  ágætar. 

Árið  1649  kvongaðist  Gísli  Magnússon1  og  gekk  að  eiga 
f*rúði,  dóttur  Þorleifs  sýslumanns  á Hliðarenda,  Magnússonar 
prúða;  flutti  hann  sig  þá  austur  að  Skriðuklaustri  í Fljótsdal 
og  var  sýslumaður  í Múlasýslu  og  klausturhaldari  i nokkur 
ár.  Eptir  fráfall  tengdaföður  sins  1653  flutti  hann  sig  aö 
Hlíðarenda  og  varð  sýslumaður  Rangvellinga  1659.  Fyrirætl- 
unum  sinum  um  viðreisn  íslands  fékk  hann  ekki  fram  komið, 
en  hann  leitaðist  þó  við  að  gjöra  það  gagn,  sem  hann  gat,  i 
þvi  er  hann  mátti  tramkvæma  af  eigin  ramtnleik.  Eins  og 
fyrr  var  getið  fékkst  Gísli  Magnússon  við  garðyrkju  á Munka- 
þverá,  sfðan  gjörði  hann  ýmsar  tilraunir  þar  að  lútandi  á 
Skriðuklaustri  eystra  og  þó  mest  eptir  að  hann  var  kominn 

')  1 brúðkaupsveúlu  Gisla  var  mjög  vel  veitt  og  er  hún  í annálum 
kölluð  »eitt  virðulegt  hóf«.  Gfsli  Magnósson  varð  að  fá  sérstakt  leyfi 
til  að  giptast.  því  þau  hjón  voru  þrímenningar  að  skyldleika.  Leylis- 
gjaldið  gaf  konungur  til  Hólaskóla.  Sbr.  annálar  Halldórs  þorbergssonar, 
hdrs.  J.  S.  313-4°,  bls.  109. 


Digitized  by  Google 


121 


suður  á HUðarenda;  þar  virðist  og  vera  hentugt  landslag  til 
slfkra  tilrauna,  bærinn  sunnarlega  á landinu  og  brekkur  á 
móti  sólu,  þó  voru  akrar  Gísla  blásnir  upp  og  eyddir,  þegar 
Eggert  Ólafsson'  kom  þangað  1750.  Gisli  Magnússon  sáði 
byggi  á Hlíðarenda  og  heppnaðist  það  opt  vel,  þó  er  mælt, 
að  uppskera  hans  hafi  aldrei  verið  meiri  en  ein  tunna  korns; 
Gisli  byrjaði  fyrstur  kálrækt  hér  á landi,  en  fáir  eða  engir 
tóku  það  eptir  honum,  þó  er  þess  getið  um  Þorkel  Vídalfn  i 
Görðum,  að  hann  hafi  haft  þar  kálgarða*,  en  hann  hafði  lika 
komið  til  Hollands  og  ef  til  vill  kynnt  sér  þar  garöyrkju. 

Konungsleyfið  til  að  taka  brennistein  notaði  Gísli  sér 
lengi  og  lét  leita  að  brennisteini  og  safna  honum  á ýmsum 
stöðum,  þar  sem  hann  hafði  ekki  áður  verið  tekinn.  Sökum 
verzlunarólagsins  hefir  þó  Gfsli  Magnússon  naumlega  haft 
mikinn  hagnað  af  brennisteinsnáminu,  þvi  kaupmenn  reyndu 
að  færa  brennisteinsverðið  eins  mikið  niður  eins  og  þeir  gátu. 
Hinn  9.  febrúar  1665  fékk  Gabriel  Marselius  einkaleyfi  til  þess 
að  flytja  brennistein  frá  íslandi,  og  lika  til  að  grafa  upp 
brennistein,  hvar  á landinu  sem  hann  vildi*;  með  þessu 
leyfi  virðist  því  leyfisbréf  Gfsla  afnumið,  að  minnsta  kosti  að 
nokkru  leyti.  og  eptir  það  varð  Gisli  að  snúa  sér  til  Marseliusar 
með  það,  sem  hanti  vildi  selja.  í bréfi  dags.  á Bessastöðum 
4.  sept.  1669  ritar  Gísli  Magnússon  Birni  syni  sínum,  er  þá 
var  við  nám  i Kaupmannahöfn,  á þessa  leið:  »f>ann  brenni- 
stein,  sem  hér  er  að  fá,  hefi  eg  látið  upptaka  i sumar,  sem 
er  fáeinar  lestir,  svo  sem  fyrir  litið  skip  barlestarkorn ; eg 
hefi  látið  leita  í öllum  Suðurfjöllum,  eg  hefi  látið  leita  hjá 
Keilir  og  Móhálsum  og  var  þar  ei  nema  á 12  hesta  að  fá, 
item  hefi  eg  látið  leita  á Reykjum  í þeim  öllum  fjöllum. 


*)  Reise  gjennem  Island  U.  bls.  948—49.  Nú  eru  garðar  Kggerts 
Ólafssonar  og  Bjðrns  Halldórssonar  i Sauðlanksdal  engu  minna  eyddir, 
sbr.  Andvari  XIII.  bls.  116.  Um  alla  Fljótshlíðina  hefir  kúmen  fjarska- 
lega  breiðzt  út,  og  er  sagt,  að  það  hafi  upprunalega  komið  frá  Hliðar- 
enda;  Gísli  Magnússon  hefir  ef  til  vill  fyrstur  flutt  það  þangað. 

*)  Bjami  Arngrímgton:  Um  garðyrkjunnar  nanðsyn  og  nytsemi. 
Kmh.  1820,  bls.  9.  PáU  Vidalín:  Deo,  regi.  patriœ,  bls.  172. 

*)  U.  KetiUton:  Forordninger  III.,  bls.  118—21.  123,  126. 


Digitized  by  Google 


122 


einnig  í Henglafjöllum  og  þar  sem  von  er  eptir  hann  kunni 
að  vera,  og  er  hann  eigi  hér  að  fá,  þó  gull  sé  í boði,  en 
það  litið,  sem  hefir  veriö  tekið  í Grindaskörðum,  og  vildi  eg 
þú  vitir  það  við  Marcilio,  hvort  hann  vill  skip  eptir  því 
gjöra  eður  ei,  so  eg  kunni  honum  sitt  gjald  að  betala,  sem 
uppá  okkar  reikning  vantar«.  Segist  Gísli  enn  fremur  hafa 
fengið  Torfa  Magnússyni  6 lestir  brennisteins  og  hafi  hann 
lofað  sér  36  dölum  fyrir  lestina;  segist  hann  hafa  lálið  flytja 
rauðan,  bláan  og  bleikan  leir  í Herdísarvík,  sendir  syni  sínum 
dálitil  sýnishorn  af  leirnum  og  biður  hann  að  komast  eptir 
á lyfjabúðum,  hvað  fyrir  hann  sé  gefið1.  Um  haustið  1670 
fór  Gisli  Magnússon  með  33  hesta  lest  norður  til  Mývatns  að 
sækja  brennistein,  en  er  þeir  fóru  norður  kom  fjúkhrið  á 
lestina  og  drápust  flestir  hestarnir,  en  menn  komust  af  með 
naumindum*.  fó  langt  væri  liðið  frá  því  að  Gísli  kom  utan  og 
hann  hefði  litt  getað  fengið  framgengt  uppástungum  sinum.  þá 
er  þó  áhuginn  enn  hinn  sami  á þvf,  að  gera  afrakstur  steina- 
rikisins  hér  á Iandi  arðberandi,  það  sést  á bréfuin  hans  til 
Bjarnar  sonar  hans;  vill  Gisli  koma  á verziun  með  fslenzkar 
leirtegundir,  vikur  o.  fl.,  og  biður  Björn  að  gera  samband  við 
útlenda  verzlunarmenn,  er  vilja  kaupa  slíkt.  Það  er  auðséð, 
að  Gísli  lætur  ekki  bugast  af  litlu,  þvi  hann  ritar  syni  sinum 
um  þetta  allt  stuttu  eptir  að  óhappið  vildi  til  með  brenni- 
steinslest  hans  að  norðan. 

Gísli  Magnússon  hefir  að  öllum  líkindum  fengizt  nokkuð 
við  kemiska  framleiðslu  ýmsra  þarflegra  efna,  því  f samningi, 
er  hann  gerir  við  Torfa  Magnússon  skipstjóra  i Þorlákshöfn 
24.  ág.  1669,  lofar  Gísli  að  selja  honum  >saltpeyter  so  framt 
eg  kann  hann  hér  gjöra,  skálpundið  fyrir  12  fiska,  eitt  skál- 
pund  vínsteins  fyrir  6 fiska,  item  olie,  sem  eg  destillera,  er 
likist  olie  terpentyn,  eitt  pund  að  vikt  fyrir  4 ríkisdali,  item 
sal  armoniacum  með  sínu  verði,  sem  okkur  kemur  saman 
um«8.  í öllu  þessu  braski  hefir  Gisli  átt  við  ramman  reip 
að  draga,  þar  sem  dönsku  kaupmennirnir  voru,  það  sést 

')  Bréf  þessi  eru  f hdrs.  A.  M.  nr.  1068-4°. 

’)  Svarfaðardalsannáll,  Lbs.  nr.  168-4°,  bls.  77. 

*)  Hdrs.  A.  M.  1068-4°. 


Digitized  by  Google 


123 


meðal  annars  á bréfi  til  Jóhanns  Klein  fógeta  1669;  talar 
Gisli  um,  að  danskir  verzlunarmenn  vilji  ekki  skeyta  boðum 
sinum,  er  hann  bjóði  þeim  afrakstur  þann.  er  hann  framleiði 
af  islenzkum  efnum  samkvæmt  leyfi  konungs,  biður  Gísli 
um  að  hann  megi  verzla  við  útlendinga.  ef  danskir  kaupmenn 
ekki  vilja  það,  er  hann  býður  þeim  fyrst,  biður  hann  fógeta 
að  vera  sér  hlvnntan  í þvi  að  fá  þetta  leyfi1.  Ur  ölium 
þessum  ráðagerðum  hefir  þó  liklega  orðiö  litið  sakir  verzl- 
unarbandanna. 

Gisli  Magnússon  átti  tvo  sonu  og  eina  dóttur,  syni  sína 
menntaði  hann,  sem  bezt  voru  föng  á,  og  lét  þá  ferðast  til 
erlendra  háskóla;  Björn  var  við  lærdóm  i Danmörku,  Hol- 
landi  og  Englandi*,  varð  siðan  sýslumaður  i Barðastrandar- 
sýslu,  en  dó  kornungur  1679*;  hinn  sonur  Gisla,  Þorleifur, 
dó  18  vetra  við  háskólann  i Oxford  á Englandi.  Guðriður 
Gisladóttir  giptist  1674  Þórði  biskupi  t*orlákssyni  og  hélt  Gisli 
sýslumaður  brúðkaup  dóttur  sinnar  »með  stórri  rausn  og  kostn- 
aði«4.  Frá  t*órði  biskupi  og  Guðriði  er  mikil  ætt  komin.  Gísli 
Magnússon  missti  konu  sina  Þrúði  f’orleifsdóttur  eptir  9 ára 
hjónaband  og  giptist  ekki  aptur,  en  Sesselja  Björnsdóttir 
seinni  kona  Þorleifs  Magnússonar  stóð  fyrir  búi  hans  og  tók 
að  sér  börnin,  sem  þá  voru  á unga  aldri.  Gísli  Magnússon 
var  tvisvar  i lögmannskjöri,  fyrst  eptir  föður  sinn  og  svo 
eptir  ÁrnaOddsson,  »en  hluturinn  sneiddi  hjá  honum  hvoru- 
tveggja  sinn«,  segir  Jón  biskup  Vidalín.  Árið  1686  flutti 
Gfsli  sig  að  Skálholti  til  dóttur  sinnar  og  tengdasonar,  og 
dvaldi  þar,  það  sem  eptir  var  æfinnar.  Gísli  Magnússon  var 
jafnan  heilsugóður  og  varð  nærri  aldrei  misdægurt,  en  um 
krossmessu  1696  fór  hann  að  þjást  af  steinsótt,  hrörnaði  að 
burðum  smámsaman  og  dó  nóttina  milli  4.  og  5.  júni  1696. 

')  Hdrs  A.  M.  1068-4°. 

’)  í bréfi  4.  ágúst  1670  frá  Eyrarbakka  jiakkar  Gisli  Hirni  syni 
sinum  bréf  frá  Englandi  og  sendingar  >gtobos  til  min  og  til  systur 
minnar  og  barnanna,  þetta  komst  allt  vel  heim  óskemmt  og  kverin  min 
og  glass  retorta  Mons.  Pauls  Praels«.  Hdrs.  A.  M.  nr.  1068-4°. 

’)  í kirkjunni  á Bæ  á Rauðasandi  eru  á attaristöflu  myndir  af 
Birni  Gislasyni  og  Guðrúnu  Eggertsdóttur.  konu  hans. 

*)  Fitjaannáll.  Hdrs.  J.  S.  nr.  238-4°. 


Digitized  by  Google 


124 


Allir  sem  ritað  hafa  um  Gisla  Magnússon  telja  hann 
einn  hinn  mesta  merkismann;  hann  var  mjög  vinsæll  höfð- 
ingi,  ör  á fé  og  rausnarlegur  i gjöfum,  einkum  var  hann 
bjargvættur  volaðra  og  nauðstaddra;  Gisli  var  sköruiegt  yfir- 
vald  og  hófsmaður  mikill,  og  telur  Jón  biskup  Vídalin  honum 
það  til  gildis,  er  hann  nefnir  veru  hans  í Kaupmannahöfn, 
að  hann  hafi  verið  »drykkjum  og  óþörfum  félagsskap  aldeilis 
frásneiddur«,  en  slíkt  var  fágætt  í þá  daga.  Vér  höfum  áður 
getið  þess,  hve  mikill  lærdómsmaður  Gísli  var  í ýmsum  vís- 
indagreinum,  einkum  i náttúrufræði,  en  þess  má  einnig  geta, 
að  hann  talaði  latínu,  þýzku  og  hollenzku  ágætlega  vel1. 

Tvær  ritgjörðir  um  framfarir  íslands  hefir  Gfsli  Magn- 
ússon  ritað  á latinu,  og  eru  i þeim  ýmsar  uppástungur  til 
stjórnarinnar  og  beiðni  frá  Gísla  og  föður  hans  um  ýms 
réttindi.  Fvrri  ritgjörðina*,  sem  er  miklu  stærri  og 
merkari  en  hin,  sendi  Gisli  Magnússon  konungi  frá  Munka- 
þverá  1647;  þar  ber  margt  á góma,  og  af  því  ritgjörðin  er 


‘)  Engin  prentuð  rit  liggja  eptir  Gísla  Magnússon,  nema  bréf  hans 
til  Ola  Worms  og  útlegging  af  kristilegu  smáriti,  sem  hefir  þennan  titil : 
Dómsins  básúna  eður  christeleg  uppvakning,  að  huxa  um  þann  sydasta 
dóm.  Otlögð  úr  þysku  máli  af  þeim  gðfuga  manni  Gysla  Magnussyne, 
Kongl.  Majest.  Vaildsmanne  i Hangárþynge.  Skathollte  Anno  1691-12°. 
Helztu  heimildarrit  um  æfi  Gisla  Magnússonar  eru:  J6n  Vídalin:  Lík- 
prédikun  i síðustu  útfararminning  þess  göfuga  og  hávisa  höfðingsmanns 
Gisla  Magnússonar.  Hólum  1704-4°  (bls.  11  — 19).  Fáorð  söngvisa  út 
af  lífshistoriu  þess  göfuga  og  hávisa.  nú  i guði  sæla  höfðingsmanns  Gísla 
Magnússonar,  sungin  af  síra  Halldóri  Eirikssyni.  Byrjun:  »Gðfugra  íyða 
minning  mæt,  meðal  guðs  barna  er  d^sæt«.  Lbs.  604-4°.  Bréf  hans  í 
bréfasafni  Worms  og  i hdrs.  A.  M.  nr.  1068-4°.  Sbr.  ísafold  VI.  1879, 
bls.  26  - 28.  Timarit  Jóns  Péturssonar  II.,  bls.  66  — 67.  Biskupasögur 
II.,  bls.  361—362.  Kvæði  Stefáns  Ölafssonar  II.,  bls.  384  —386.  Árb. 
Esp.  Thorchillii:  Specimen,  hdrs.  J.  S.  333-4°,  bls.  231.  Arngrímur 
Vídalín:  Consilium  de  Islandia,  A.  M.  192  C-4°.  bls.  69,  og  víðar. 

’)  Consignatio  instituti,  seu  rationes  eorum,  quæ  cum  bono  deo  et 
optimi  magistratus  consilio  in  patria  mea  insula  Islandia  tandem 
aliquando  efficere  statui.  Munkaþverá  16.  septbr.  1647,  A.  M.  nr. 
192  B-4°;  Thott  nr.  1741-4°  og  nr.  966.  fol.;  Ny  kgl.  Saml.  nr.  626-4°; 
J.  S.  nr.  446-4°.  í riti  Páls  Vidalins:  Deo,  regi,  patriæ,  er  hér  og  hvar 
nokkuð  skyrt  frá  efni  þessarar  ritgjörðar. 


Digitized  by  Google 


125 


mjög  merkileg  og  hefir  aldrei  verið  prentuð,  set  eg  hér  aðal- 
efni  hennar.  Þetta  er  hin  fyrsta  ritgjörð  um  viðreisn  íslands, 
en  frá  18  öld  eru  til  óteljandi  ritgjörðir  um  svipað  efni. 

Fyrst  biður  Gisli  konung  að  veita  sér  og  föður  sínum 
ieyfi  til  þess.  að  taka  brennistein  úr  öllum  brennisteinsnám- 
um,  er  finnist  hér  á landi,  og  um  leyfi  tii  að  fást  við  salt- 
gjörð  og  framleiðslu  vitrfóls  og  saltpéturs;  einnig  vill  Gísli  fá 
leyfi  til  að  rækta  óræktað  land  og  gjöra  tilraunir  með  sáning 
jurta,  og  telur  hann  maturtir,  hentugar  landsmönnum,  muni 
geta  vaxið  hér  og  einnig  jurtir  til  fatnaðar  og  lækninga. 
Gisli  vill  láta  kenna  mönnum  hentugri  aðferð  til  fuglaveiða  og 
fiskiveiða,  nefnir  hann  ýmsar  fuglategundir,  sem  að  gagni 
megi  verða,  en  segir  að  landsmenn  kunni  lítt  að  hagnýta  sér 
þessi  og  önnurgæði.  Telur  hann  vist,  að  örbyrgð  muni  minnka 
og  verzlun  aukast,  ef  fiska  og  fuglaveiðar  væru  betur  stundaðar. 

Gisli  Magnússon  vill  láta  byggja  fátækrahús  hér  og  hvar 
um  land  allt,  og  setja  þangað  öreiga  og  sveitarómaga  alla, 
konur  og  karla;  vill  hann  svo  láta  leggja  fátækratiundir  allar 
til  þessara  stofnana,  telur  hann  vist  að  þá  muni  afleggjast 
hið  mikla  flakk,  sem  þá  gjörði  Iandinu  stórskaða.  A fátækra- 
húsum  þessum  á að  halda  fólkinu  stranglega  til  vinnu,  og 
þar  þurfa  að  vera  kennarar,  er  kenna  mönnum  þarfleg  vinnu- 
brögð  og  handiðnir;  segir  Gísli  að  með  tímanum  muni  þorp 
og  ef  til  vill  bæir  myndast  kringum  þessi  vinnuhús. 

Gísli  Magnússon  telur  það  mjög  mikla  nauðsyn  fyrir 
landið,  að  til  séu  menn,  er  hafi  efni  og  kunnáttu  til  þess  að 
vera  forkólfar  i framkvæmdum  og  framförum,  og  sé  þvi 
nauðsynlegt  að  styrkja  að  því,  að  islenzkur  aðall  geti  mynd- 
azt.  í*etta  telur  hann  hægt  með  þvi  að  láta  fornar  ættir  ná 
þeim  völdum  og  virðingum,  sem  þær  áður  hafa  haft,  og  völd 
þeirra  og  vegur  gangi  löglega  í erfðir;  Gísli  telur  þrjár  fomar 
ættir  göfugastar  i landinu,  Svalbarðsætt,  Klofaætt  og  Skarðs- 
ætt,  talar  hann  um  veg  þeirra  á fyrri  öldum,  aðalsbréf  og 
skjaldmerki.  Svalbarðsætt  er  helzt  á Norðurlandi,  segir  Gísli, 
og  hafa  kirkjuforráð  haldizt  í karllegg  í þeirri  ætt;  Klofaætt 
er  mest  á Suðurlandi  og  á enn  höfuðbólin  Klofa  og  Hliðar- 
enda,  enn  fremur  á ættin  yfirráð  yfir  kirkjum  þessara  staða, 


Digitized  by  Google 


126 


og  Gisli  segir,  að  enn  séu  legsteinar  og  skjaldmerki  hinna 
fornu  riddara  f kirkjunum.  Skarðsætt  er  mest  fyrir  vestan, 
hún  er  komin  af  Birni  riddara  Þorleifssyni,  og  er  Skarð  enn 
þá  í ættinni.  Hinir  fornu  riddarar  gátu  allir  rakið  ættir  sfnar 
til  landnámsmanna  og  óðalsjarðir  ættanna  eru  sumar  miklu 
stærri,  en  jarðir  aðalsmanna  i Danmörku.  Ekki  segist  Gísli 
vilja  fara  fram  á það,  að  konungur  veiti  ættum  þessum  neinn 
nýjan  heiður  eða  ný  tignarnöfn,  heldur  vill  aðeins  biöjast 
þess,  að  konungur  staðfesti  hin  fornu  réttindi  þeirra,  án  þess 
að  þar  séu  viðbundin  nokkur  yfirráð  eða  þrælkun  á alþýðu, 
eins  og  siður  er  i öðrum  iöndum.  »Heiður  vorn  og  réttindi 
viljum  vér  ekki  fá  til  þess  að  skaða  aðra,  heldur  til  þess  að 
gera  fósturlandinu  gagn  og  sóma;  vér  biðjum  ekki  um  saka- 
málsrétt  eða  annan  rétt  yfir  þegnum  vorum  og  leiguliðum, 
allt  slikt  viljum  vér  fúslega  að  sé  í höndum  yfirvaldanna*. 
Gísli  Magnússon  biður  konung  að  gefa  ættunum  aðalsnöfn 
eptir  óðalsgörðum  þeim.sem  þær  eru  upprunnar  frá;  enn  fremur 
mælist  hann  til  þess,  að  islenzkir  aðalsmenn  heiðursins  vegna 
fái  að  sleppa  við  opinber  gjöld,  segir  hann  þau  séu  reyndar 
ekki  þungbær,  en  meiri  virðingu  muni  menn  bera  fvrir  aðl- 
inum,  ef  hann  sé  laus  við  gjöld;  aptur  lofar  hann  að  koma 
á fót  4 saltbrennslustofnunum  i 4 fjórðungum  Iandsins  og 
skuli  konungur  fá  allan  ágóða  af  þeim,  telur  hann  að  ágóð- 
inn  af  saltbrennslunni  muni  verða  miklu  meiri,  en  gjöld  þau, 
er  aðalsættirnar  eiga  að  gjalda  konungi.  Þvf  næst  talar  Gísli 
um  það,  hve  viðáttumikil  héruð  á íslandi  séu  enn  óræktuð 
og  í eyði,  og  hve  strjálbyggt  sé  og  langt  á milli  bæja;  biður 
hann  konung  að  veita  ættum  þessum  að  léni  allt  óbyggt  og 
óræktað  land.  er  krúnan  og  kirkjan  eigi,  svo  aðallinn  geti 
látið  byggja  það  og  rækta,  og  rnegi  lén  þessi  ganga  að  erfðum 
til  niðja  þeirra  til  allra  afnota,  en  konungur  fái  i afgjald  af 
landi,  sem  ei  er  meir  en  40  hundruð  á landsvisu,  4 jóachims- 
dali  á ári,  og  á afgjaldskvöðin  að  byrja  3 árum  eptir  aö 
landið  er  orðið  ræktað  og  byggilegt;  en  l'yrir  óbyggð  lönd, 
sem  eru  meira  virði  en  40  hundruð,  gjaldi  þeir  8 jóachims- 
dali  eða  góðan  reiðhest;  hið  sama  skal  gjalda  kirkjum  fyrir 
þeirra  land.  A þennan  hátt  mun  ræktað  land  aukast  mjög  og 


Dígitized  by  Google 


127 


fólkinu  fjölga,  þvi  mörg  svæði,  sem  nú  eru  óræktuð,  geta 
orðið  að  frjósómu  landi;  Gisli  segir,  að  sumir  menn  beri  við- 
mannfæð,  að  ekki  sé  hægt  að  fá  nóg  fólk  til  slíkra  starfa; 
segir  hann  að  það  sé  satt,  að  stundum  sé  vinnufólksekla, 
en  stundum  sé  aptur  svo  margt  fólk  atvinnulaust,  að 
það  verði  að  flakka  sér  til  uppihalds;  segir  hann  að  þetta 
muni  koma  af  umsjónarleysi  og  ræktarleysi  embættismanna, 
er  eigi  kæri  sig  um  verklegar  framfarir  og  eigi  hugsi  um  að 
leiðrétta  það,  sem  ábótavant  sé;  af  þessu  og  öðru  hafi  þjóðin 
smátt  og  smátt  gleymt  dugnaði  og  framtakssemi  forfeðranna, 
mönnum  hafi  farið  aptur,  svo  þeir  séu  orðnir  ættlerar,  fyrrum 
hafi  hver  maður  átt  vopn  og  kunnað  að  nota  þau,  en  nú 
skeyti  menn  hvorki  um  það  né  annað. 

Til  þess  að  íslenzkur  aðall  geti  orðið  landinu  til  verulegs 
gagns  þarf  hann  að  hafa  þekkingu  og  menntun;  segist  Gísli 
því  hafa  hugsað  sér  að  stofnaður  yrði  skóli  fyrir  göfug  ung- 
menni  á fhngvöllum  við  Öxará,  þar  sé  bezt  að  byggja  ramm- 
gjört  skólahús  við  árósinn  af  frjálsum  samskotum  höfðingja, 
og  eins  ætti  að  halda  skólanum  við  með  samskotum.  Til 
skóla  þessa  þarf  að  fá  umsjónarmann  og  kennara,  er 
kenni  piltum  eigi  aðeins  vanaleg  bókleg  fræði,  heldur  og 
kurteisi,  siðprýði,  stilling  og  hófsemi,  svo  þeir  þess  betur  geti 
þjónað  guði,  konunginum  og  fósturjörðinni,  er  þeir  verða 
eldri.  Telur  hann  þetta  nauðsynlegt  til  þess  að  ala  upp 
nýja,  duglega  og  siðsama  kynslóð. 

í samningnum  milli  hinna  fornu  íslendinga  og  Noregs- 
konunga  var  það  beinlinis  tekið  fram,  að  allir  embættismenn 
ættu  að  vera  íslenzkir,  en  Gisli  Magnússon  segir,  að  þessi 
lög  séu  nú  jafnan  fótum  troðin,  danskir  og  útlendir  unglingar, 
sem  ekki  þekkja  neitt  til  islenzkra  laga  eða  landshátta,  eru 
settir  i æðstu  embætti  landsins;  þó  þeir  vilji  vel,  þá  falla 
þeir  opt  af  vanþekkingu  sinni  í snörur  illgjarnra  og  eigin- 
gjarnra  manna  og  verða  svo  lyrir  fyrirlitningu ; af  þessu  leiðir 
að  vondir  menn  svífast  ekki  að  gjöra  illt,  góðir  menn  spill- 
ast  og  dragast  til  glæpa  af  leiðing  vondra  manna,  þá  kemur 
stjórnleysi,  hin  mesta  óhamingja  þjóðfélagsins,  og  að  endingu 
stefnum  vér  til  fullkomins  siðleysis  (barbaries),  eins  og  nábúar 


Digitized  by  Google 


128 


vorir  á Grænlandi  til  forna.  í*ó  segir  Gisli  að  þvi  fari  fjarri, 
að  hann  vilji  tala  illa  um  góða  menn  og  heiðarlega,  útlenda 
og  innlenda,  sem  verið  hafa  hér  í embættum,  en  hvað  sem 
sé  um  það,  þá  sé  það  móti  lögum  og  réttindum  íslendinga, 
að  yfir  þá  séu  settir  útlendir  höfðingjar.  Biður  Gísli  því  um, 
að  íslendingar  einir  fái  framvegis  að  njóta  allra  embætta, 
þvi  þá  muni  þeir  fá  meiri  áhuga  til  framkvæmda;  ekki  sé 
nóg  að  hafa  góð  lög,  það  þurfi  líka  duglega  menn,  er  vilji 
framfylgja  þeim  af  eigin  hvötum,  þvf  betri  eru  góð  yfirvöld 
en  góð  lög1.  Vill  Gisli  að  islenzkir  aðalsmenn  einir,  af  forn- 
um  ættum,  séu  settir  i hin  æðri  embætti  og  fái  sýslur  og 
klaustraumboð,  þeir  sem  fremstir  eru  og  verðugastir,  en  ótignir 
menn  fái  prestsembætti,  umboð  yfir  konungsjörðum  og  aðrar 
smærri  sýslanir;  allir  æðri  sem  lægri  fái  embætti  sin  eptir  verð- 
leikum  og  eptir  dugnaði  þeim  og  þekkingu,  er  þeir  hafa  sýnt. 

Gísli  Magnússon  getur  þess,  að  nýlega  séu  útkomin  lög* 
um  það,  að  fasteignir  megi  selja  hverjum,  sem  kaupa  vilji, 
ef  þær  áður  hafi  verið  boðnar  ættingjum  seljandans  í fvrsta 
og  öðrum  lið  og  þeir  eigi  hafi  viljað  kaupa.  Þetta  segir  Gísli 
að  sé  á móti  vana  hinna  beztu  þjóða,  þvi  það  sé  mest  til 
trausts  og  samheldnis  fyrir  ættirnar,  að  ekki  megi  selja  óðulin; 
biður  hann  því  að  lagaboð  þetta  verði  tekið  aptur.  Hann 
segir  að  illviljaðir  menn  muni  hafa  komið  því  til  leiðar,  að 
lög  þessi  voru  sett,  þvi  þeir  reyni  á allan  hátt  að  draga  Is- 
lendinga  niður  í sorpið  og  hið  fyrsta  stig  til  þess  sé  að  sundra 
ættunum  og  vekja  ósamlyndi  og  öfund  milli  ættingjanna. 

Gísli  biður  um  einkaleyfi  fyrir  sig  og  föður  sinn  Magnús 
lögmann,  að  þeir  megi  upp  grafa  og  vinna  alla  málma,  er 
finnast  á íslandi,  og  lofar  að  borga  konungi  einn  tiunda  hluta 
alls  gulls  og  silfurs,  er  kunni  að  finnast  á konungsjörðum, 
og  af  þvi  er  fmnist  á kirkjujörðum  ‘/ 16,  en  af  öðrum  málm- 
um,  er  finnist  á konungsjörðum,  l/i6,  og  á kirkjujörðum  */*o. 
Mestöllum  þeim  ágóða,  sem  þeir  feðgar  kunna  að  hafa  af 

')  >Nam  melior  est  magistratus  bonus,  quam  lex  bona,  et  Iex  est 
magistratus  mutus,  magistratus  vero  lex  loquens«  segir  Gisli. 

’)  Konungleg  tilskipun  10.  des.  1646.  Lovsamling  for  Island  I., 
bls.  233  -234. 


Digitized  by  Google 


129 


slíkum  málmgreptri,  segir  hann,  að  þeir  muni  verja  til  fram- 
fara  íslands.  Enn  fremur  getur  hann  þess,  að  engin  þjóð 
muni  vera  jafn  illa  stödd  sem  íslendingar,  sem  ekki  eigi 
neinn  opinberan  sjóð  eða  landssjóð  til  aimennra  þarfa,  en  fé 
sé  atl  þeirra  hluta,  er  gjöra  skal.  »Þjóð  vor«,  segir  hann, 
»á  engan  sjóð  og  engar  tekjur  og  verður  því  afllaus,  mállaus 
og  heyrnarlaus  aö  þola  allar  illgjörðir,  móðganir  og  áreitni*. 
Eignir  á þjóðin  engar,  nema  eina  klukku  á f*ingvöllum,  sem 
notuð  er  til  þess  að  hringja  saman  þingheimi  til  dóma,  en 
fyrir  16  árum  sprakk  hún,  svo  nú  hevrist  varla  til  hennar. 
Ef  þeir  feðgar  fá  levfi  þau,  sem  þeir  hafa  beðið  um,  skuld- 
binda  þeir  sig  til  þess,  að  leggja  sjálfir  fé  til  og  hvetja  aðra 
höfðingja  til  samskota,  svo  stofnaður  verði  landssjóður,  er 
geyma  skal  á Þingvelli,  þar  sem  skólinn  á að  vera.  Hann 
kveður  það  mjög  æskilegt,  ef  konungur  vildi  mildilegast  gefa 
sjóð  þessuin  4.  eða  5.  hluta  af  fé  þvi,  er  hann  fær  fyrir 
óræktaö  land,  en  vill  þó  ekki  halda  þvi  fast  fram.  Hvað 
gjöld  þau  snertir,  er  kirkjur  eiga  að  hafa  af  landi  því,  sem 
rækta  á,  þá  álitur  hann  það  ekki  nauðsynlegt  og  jafnvel 
hættulegt,  að  láta  presta  fá  það  fé  allt,  þvi  þeir  geti,  ef  þeir 
hafa  of  mikil  fjárráð,  orðið  ráðríkir  sem  kaþólskir  klerkar, 
og  sé  því  bezt  að  halda  þeim  innan  fastra  vébanda.  Gísli 
stingur  því  upp  á þvi,  að  fénu  sé  skipt  að  jöfnu  milli  konungs, 
prests,  skóla  og  kirkju. 

Af  þvi  röð  og  regla  er  bezt  i öllum  hlutum,  biður  Gísli 
Magnússon  konung,  að  setja  einhvern  einn  mann  til  þess,  að 
koma  þessu  öllu  i verk  og  hafa  yfirráð  og  umsjón  með  fram- 
kvæmdunum.  Býður  hann  sjálfan  sig  fram  til  þess,  að  annast 
þetta  öröuga  verk.  Mælist  hann  til  þess,  að  þeim  feðgum 
verði  i sérstöku  bréfi  veitt  einkaleyfi  þau,  er  þeir  hafa  sótt 
um,  en  annað  bréf  sé  erindisbréf  hans  sjálfs  til  þess,  að  tak- 
ast  á hendur  umsjón  nýbreytinganna,  og  sé  honum  og  erf- 
ingjum  hans  falinn  á hendur  starfi  þessi,  meðan  þeir  gjöra 
þetta  eptir  vilja  konungs.  Loks  biður  Gísli  stjórnina,  að  senda 
sér  upp  á sinn  eigin  kostnað  5 menn,  æfðan  málmafræðing 
og  myntmeistara,  ullarvefara,  skóara  og  söngfræðing.  Söng- 
fræðingurinn  á að  verða  kennari  á Þingvallaskólanum;  Gísli 

9 


Digitized  by  Google 


130 


segir,  að  nógir  kennarar  í almennum  fræðigreinum  séu  til  á ís- 
landi,  en  enginn.  er  geti  kennt  söng  og  hljóðfæraslátt,  enda 
sé  sönglist  vanrækt  á íslandi  og  litils  metin.  Lofar  hann  að 
halda  alla  þessa  menn  sómasamtega  á sinn  kostnað.  Enn 
fremur  biður  hann  konung  um  leyfi  til  þess,  að  myntmeist- 
arinn  megi  slá  vanalega  peninga  á íslandi,  úr  islenzku  gulli 
og  silfri,  og  að  bannað  sé  að  flytja  þessa  peninga  út  úr  land- 
inu,  en  að  öðru  leyti  skuli  öll  lög  um  peningasláttu  haldast  í 
gildi;  fer  hann  fram  á,  að  myntmeistarinn  fái  nauðsynlegustu 
verkfæri  úr  sláttuhúsi  konungs,  og  eigi  kveðst  hann  á fyrsta 
ári  muni  ætla  sér  að  mynta  meir  en  4000  dali. 

í öðru  styttra  bréfi  til  stjórnarinnar,1  sem  liklega  er  ritað 
nokkuð  seinna,  gerir  Gísli  enn  nokkrar  uppástungur  í 8 grein- 
um  og  eru  þær  nokkurskonar  viðbætir  við  hinar  fyrri;  þar 
er  ekkert  talað  um  aðalsættirnar,  en  um  ýmislegt  gagn  og 
nauðsynjar  landsins.  Gísli  fer  fram  á,  að  konungur  láli  slá 
sérstaka  peninga  fyrir  ísland,  er  samsvari  innlendum  verð- 
mæli  i landaurum,  þannig,  að  30  álnir  jafnist  hverjum  dönsk- 
um  dal;  minnsti  peningur  átti  að  vera  1 /*  a''ni  hinn  mesti 
10  álnir,  öðru  megin  átti  á peningunum  að  vera  mynd  kon- 
ungs,  hinu  megin  merki  íslands.  Af  peningum  þessum  átti 
að  mynta  20  þúsund  dali,  og  átti  hver  er  vildi  að  fá  leyfi 
til  að  senda  innlent  efni  (silfur)  í sláttuhús  konungs,  svo  pen- 
ingana  mætti  gjöra  úr  því.  Enn  fremur  fer  Gísli  fram  á 
það,  að  konungur  veiti  íslendingum  fullt  frelsi  til  þess,  að 
verzla  við  aðrar  þjóðir  með  þær  afurðir  landsins,  er  danska 
verzlunarfélagið  ckki  getur  notað  og  þær,  sem  framleiðast 
seinna  af  nýræktuðu  landi  og  með  hinum  nýja  iðnaði,  sem 
Gísli  ætlaði  að  koma  á stofn.  Hann  beiðist  þess  enn  fremur, 
að  einstakir  menn  og  kirkjueigendur  fái,  samkvæmt  fornum 
lögum,  að  vera  iausir  við  skatta  af  málmum,  er  finnast  á 
þeirra  landeignum,  en  lofar  að  borga  2 dali  fyrir  hverja  lest, 
sem  flutt  er  út  fyrir  takmörk  ríkisins,  nema  4 dali  fyrir  hverja 

*)  Res  et  scopus  hactenus  pro  patria  Islandia  suscepti  ncgotii. 
A.  M.  nr.  192  B-4°,  3 bls.  i folíó;  afskript  gjörð  1711  eptir  frumriti 
Gísla  Magnússonar  >quod  communicavit  Brynolfus  Theodori  de  Hliíar- 
enda«. 


Digitized  by  Google 


131 


lest  af  saltpétri.  í þessu  bréfi  talar  Gísli  einnig  um  flakkara, 
þeim  á aö  saí'na  öllum  saman  á einn  stað,  sem  hentugur  er  til 
verzlunar  og  iönaöar,  og  á þar  að  fæöa  þá  á opinberan 
kostnað,  uns  þeir  hafa  lært  einhverja  heiðarlega  iðn,  sem 
þeir  geta  lifað  á.  Yfir  allan  þennan  hóp  verður  að  setja  bryta 
og  umsjónarmenn,  er  sjá  um  allt  og  kenna  grundvallaratriði 
trúar,  góðra  siða  og  handiðna.  t’annig  getur  smátt  og  smátt 
myndazt  bær  og  geta  borgarar  hans,  er  fram  liða  stundir, 
hjálpað  hver  öðrum  og  varið  hver  annan.  Þeir  sem  búa 
kringum  þennan  bæjarvísi,  séu  hvattir  til  af  góðvilja  sinum  að 
leggja  fátæklingunum  fæði,  svo  þeir  hafi  eitthvað  að  lifa  á, 
meðan  þeir  eru  að  læra. 

Loks  biður  Gísli  um  einkaleyfi  fyrir  sig  og  þá,  er  gangi 
í félag  með  honum,  til  þess,  gegn  20U  dala  árlegu  gjaldi,  að 
mega  f 40  ár  grafa  upp  málma  á konungsjörðum  og  gjöra 
púður;  borgun  afgjaldsins  byrjar  2 árum  eptir  að  fyrirtækið 
er  byrjað;  enn  fremur  biður  hann  þess,  að  konungur  mildi- 
legast  vildi  fremur  kaupa  púður  af  þeim  félögum,  en  af  öðr- 
um.  Gisli  segir,  að  ef  hann  fái  þetta  leyfi,  þá  ætli  hann 
hjá  kaupmönnum  í Amsterdam  að  lána  10  þúsund  dali  og 
semja  svo  við  þá,  að  féð  borgist  aptur  eptir  tvö  ár,  og  að 
þeir  sendi  skip  næsta  vor  til  íslands,  til  þess  að  sækja  farm 
af  viiríóli,  brennisteini  og  saltpétri.  en  meðan  verið  er  að 
flytja  farminn  til  sævar,  á skipið  að  fara  út  til  fiskiveiða,  en 
koma  svo  aptur  á höfn  á vissum  tima. 

Ritgjörðir  þessar  bera  það  með  sér,  að  sjóndeildarhring- 
ur  Gísla  Magnússonar  er  miklu  viðari,  en  þá  gerðist  almennt 
meðal  íslendinga,  og  að  hann  er  ekki  hræddur  við  að  færast 
mikið  i fang.  Lærdómur  Gisla  i Leiden  hefir  eflaust  haft 
áhrif  á skoðanir  hans,  og  hann  vill  auðsjáanlega  reyna  að 
leysa  íslendinga  úr  þeim  ófrelsisdróma  í andlegum  og  ver- 
aldlegum  efnum,  er  þá  fjötraði  landsmenn.  Gisli  Magnússon 
var  hinn  eini  íslendingur  á 17.  öld,  er  stundað  hafði  hag- 
fræði  og  stjórnfræði;  hann  hefir  fljótt  séð,  að  það  var  eitt 
aðalmein  íslands  á þeim  tímum,  að  hér  var  enginn  aðals 
eða  óðalsréttur,  enginn  fyrirliði  í framkvæmdum,  enginn 
styrkur  gegn  yfirgangi  stjórnarinnar,  hér  var  ekkert  nema 

9* 


Digitized  by  Google 


132 


fátæk,  ráðlaus  alþýða,  sem  stjórnin  og  kaupmennirnir  gátu 
farið  með  eins  og  þeir  vildu.  I því  skjátlast  Gisla,  að  hann 
gerir  sér  allt  of  glæsilegar  vonir  um  málma  á íslandi,  og  svo 
er  auðheyrt,  að  hann  enn  er  ungur  og  óreyndur,  er  hann 
heldur  að  jafn  stórkostlegar  breytingar  geti  orðið  á skömm- 
um  tíma.  Gísli  er  stórhuga  og  ör  í lund  og  í ritum  sínum 
óvanalega  einarður,  og  sutnstaðar  jafnvel  nokkuð  frekur  i kröf- 
um ; eptir  aldarandanum  þá  var  engin  von,  að  stjórnin  vildi  sinna 
uppástungum  hans.  Kristjáni  konungi  IV.  var  ekki  sérlega  vel 
við  danska  aðalinn,enda  var  þá  farið  að  færast  nær  einveldistím- 
anum,  svo  litil  von  var  á þvi,  að  konungur  féllist  á að  efla  nýtt 
aðalsvald  á Islandi.  Gísli  vill  reyna  að  losa  um  verzlunar- 
böndin,  en  þar  var  nú  að  koma  við  kaunin.  Stjórnin  varð  þó 
að  nokkru  leyti  við  beiðni  hans.  hvað  snerti  brennistein  og 
málma,  og  höfum  vér  getið  þess  hér  að  framan. 


18.  íslenzkar  landlýsingar  frá  seinni  hluta 
17.  aldar. 

Landfræðisrit  íslendinga  á seinni  hluta  17.  aldar,  eru 
að  mörgu  nterkari  en  hin  fyrri,  hjátrúin  er  farin  að  minnka 
og  sumstaðar  ber  á nokkru  visindasniði,  menn  taka  nú  að 
athuga  sumt  sjálfir  og  láta  síður  hindurvitni  og  sögusagnir 
alþýðu  hlaupa  með  sig  i gönur;  framfarirnar  eru  auðsjáan- 
legar,  en  þó  geta  menn  ekki  algjörlega  slitið  af  sér  hina  fornu 
fjötra.  Hinn  merkasti  landfræðingur  íslenzkur  á 17.  öld  var 
póröur  biskup  porláhsscm  í Skálholti,1  hann  var  sonur  íJor- 
láks  biskups  Skúlasonar  og  bróðir  Gísla  biskups  á Hólum. 
Þórður  var  fæddur  14.  ágúst  1637,  og  er  sagt  að  hann  hafi 
þegar  á unga  aldri  verið  »spaklyndur,  fámálugur  og  hneigður 
til  hagleikskúnsta*.  Þegar  fórður  Þorláksson  hafði  iokið  sér 
af  f Hólaskóla,  sigldi  hann  1656  í Hafnarfirði  með  Gísla  bróð- 

')  Biskupaæfir  Jóns  Halldórssonar.  hdrs.  J.  S.  69.  fol.  F.  J.  Hisl. 
eccles.  Isl.  III  . 664  — 681.  Fáorður  minningarsaungnr  yfir  Mag  þórð 
Þorláksson  eptir  Jón  Ginarsson.  Lbs.  606-4°.  Testamenti  fiórðar 
bisknps  er  í Lögþingisbókinni  1690.  nr.  39. 


Digitized  by  Google 


133 


ur  sinum,  er  þá  fór  utan  til  biskupsvígslu;  Þórður  var  inn- 
skrifaður  við  háskólann  27.  nóv.  1656  og  dvaldi  þar  tæp  tvö 
ár;1  1660  varð  hann  skólameistari  á Hólum  og  hafði  það  em- 
bætti  i þrjú  ár.  Arið  1663  sigldi  Þórdur  i annað  sinn  til 
Hafnar  og  var  þar  um  veturinn,  en  fór  svo  þaðan  til  Þýzka- 
lands  og  stundaði  bóknám  i Wittenberg  1 */*  ár,  þar  gisti 
hann  hjá  Dr.  Deuschmann,  er  var  dótturmaður  hins  nafn- 
fræga  guðfræðings  Dr.  Abrahams  Calaviusar.’  f Wittenberg  gaf 
Þórður  út  »dispútatiu«  sína  um  ísland,  er  vér  síðar  munum 
geta  nánar.  Frá  Wittenberg  fór  Þórður  til  Frakklands  og 
var  19  vikur  i Paris,  þaðan  ferðaðist  hann  um  Niðurlönd  til 
Kaupmannahalnar  og  tók  þar  meistaranafnbót  við  háskólann 
1667.  Næsta  ár  kom  Þórður  Porláksson  aptur  út  hingað, 
en  hafði  hér  skamma  dvöl  og  fór  utan  sama  haust  fyrir 
norðan.  A þeim  árum,  er  hann  nú  var  ytra,  ferðnðist  hann  til 
Noregs  og  dvaldi  nokkra  stund  hjá  frænda  sinum,  Pormóði 
Torfasyni,  á búgarði  hans  Stangeland  viö  Karmtarsund  í Staf- 
angursstipti.  Hinn  15.  júni  1669  fékk  Þórður  Porláksson 
vonarbréf  fyrir  biskupsembætti  i Skálholti,  en  átti  þó  engin 
laun  að  fá,  fyrr  en  embættið  losnaði,  var  hann  þá  kallaður 
varabiskup.  í maímán.  1670  kom  Þórður  hingað  til  lands 
með  Jens  Rödsteen  admiráli,  og  var  hinn  næsta  vetur  á Hól- 
um  hjá  Gisla  biskupi  bróður  sinuin.  Arið  1671  sigldi  Pórður 
Porláksson  í 4.  sinn  og  tók  þá  biskupsvígslu,  kom  út  aptur 
1672  og  fékk  Hof  i Vopnafirði  sér  til  viðurlífis,  hélt  þar  að- 
stoðarprest,  en  sat  sjálfur  á Hólum.  Arið  1674  tók  Pórður 
við  Skálholtsstað  af  Brynjólfi  biskupi  Sveinssyni,  og  giptist 
sama  sumar  Guðriði,  dóttur  Gisla  sýslumanns  Magnússonar  á 
Hlíðarenda,  og  setlust  þau  að  i Skálholti  um  haustið.  Arið 
1675  byrjaði  hann  vísitaziuferð  til  Vestfjarða,  nokkru  áður 
en  Brynjólfur  biskup  dó;  1685  reið  Póröur  biskup  norður 
fyrir  fardaga  til  Hóla,  til  þess  að  afhenda  staðinn  eptir  dauða 
Gisla  bróður  síns.  Þá  fékk  hann  konungsleyfi  ti!  þess.  að 

')  Af  snnálum  Gunnlaugs  þorsteinssonar.  Lbs.  158-4°.  sést.  að 
pórður  hetir  verið  kominn  heim  til  Hóla  aptur  1668 

*)  Abraham  Catavius  (1612—  lti86)  merkur  lútherskur  guðfrœðingur. 
alræmdur  fyrir  ofstopa  í trúarefnum. 


Dígitized  by  Google 


134 


flytja  prentsmiðjuna  að  Skálholti,  sem  arf  og  eign  sína;  í 
þessari  ferð  lét  hann  flytja  hana  suður  og  búa  ágætlega  um 
hana  i Skálholti,  hafði  hann  hina  mestu  ánægju  af,  að  hlúa 
að  prentsmiðjunni  og  gjöra  hana  sem  fullkomnasla;  hann 
var  sjálfur  manna  hagastur  og  skar  út  myndir  og  bókahnúta. 
líkt  og  Guðbrandur  langafi  hans.  í’órður  biskup  lét  prenta 
margar  góðar  bækur,  eigi  að  eins  guðsorðabækur  heldur 
einnig  allmargar  fornsögur.1  Á efri  árum  var  Þórður  biskup 
mjög  heilsutæpur  og  þjáðist  mjög  af  skyrbjúgi,  sem  fyrst  tók 
útlimina  og  svo  allan  líkamann;  er  mælt,  að  sjúkleikinn  hafi 
aukizt  af  of  miklum  kyrrsetum.  Eptir  1690  var  Þórður  bisk- 
up  aldrei  heilbrigður  og  1691  var  hann  þegar  orðinn  svo 
veikur,  að  hann  var  ekki  þingfær,  var  þá  dapurlegt  ástand 
fyrir  kennidóminn,  því  biskupslaust  var  lika  á Hólum;  árið 
1694  var  Þórður  biskup  heldur  ekki  þingfær,  og  eptir  það  lá 
hann  optast  í rúminu  og  var  orðinn  mjög  sjóndapur,  hafði 
þó  allt  ráð  og  sagði  fyrir  um  bréfaskriptir  og  annað  er  þurfti, 
en  margt  gekk  þá  öfugt  fyrir  utan  vilja  hans  og  vitund, 
biskup  gat  eigi  skipt  sér  af  búsforráðum  og  misjafnlega  var 
því  farið  með  fé  hans  og  stólsins;  áður  hafði  Þórður  biskup 
verið  mikill  búsýslumaður  og  haft  nákvæmt  eptirlit  með  ráðs- 
mönnum  og  reikningum,  en  hin  seinustu  ár  gekk  fé  af  honum. 
1 byrjun  ársins  1697  tók  mjög  að  draga  af  biskupi  og  and- 
aðist  hann  16.  marz  s.  á.,  á 60.  ári.  Guðríður  Gisladóttir,  kona 
t’órðar  biskups,  var  fædd  1651  og  dó  1707,  8.  april.  Guðríður 
var  i þá  daga  auðugust  kona  á Islandi,  hún  var  litillát  og 
góðgjörðasöm  og  uppól  mörg  fátæk  börn;  það  er  sagt  um  hana, 
að  hún  hafi  verið  ríkust  kona  af  kvennsilfri  á Islandi.  Þau  hjón 
áttu  tvo  sonu:  forlák,  hann  var  fæddur  1675,  hann  reit  um 
Heklugos  1693,  varð  skólameistari  í Skálholti  og  dó  1697. 
og  Brynjólf  Thorlaeius  áJjHlfðarenda,  hann  var  fæddur  1681 
og  dó  1762. 

Ollum  kemur  saman  um,  að  f*órður  biskup  t’orláksson 
hafi  verið  hið  mesta  valmenni.’  Jón  Halldórsson  lýsir  honum 

‘)  Sbr.  Jón  Borgfiröingur : Söguágrip  um  prentsrniðjur  og  prent- 

ara  á íslandi.  Reykjavik  1867,  bls.  23 — 26. 

’)  Um  f’órð  biskup  segir  Fitjaannáll:  »hann  var  friðsamt  góð- 


Digitized  by  Google 


135 


svo:  •í’órður  biskup  var  guðhræddur  maður,  bænrækinn, 

lítillátur,  hóglyndur,  friðsamur,  með  hinu  kennimannlegasta 
siðferði  í framgangi,  ávarpi  og  klæðnaði,  gekk  ekki  harðara 
í einn  tíma  en  annan,  hvort  sem  úti  var  hret  eða  hiti,  skúr 
eða  skin,  og  varla  mátti  heita  að  hann  riði  hesti  skeið.  Hann 
var  á vöxt  með  hærri  mönnum  og  hafði  þvkkt  eptir  hæð 
meðan  hann  hélt  heilsu  sinni,  hataöi  allt  óskikk,  ekkert  féll 
honum  miður,  en  það  hann  sæi  á mannfundum  drykkjuskap 
eða  vanskikkun  presta  sinna.  Hann  fastaði  hvern  föstudag, 
var  guðsþakkaverkagjarn  við  fátæka  og  nauðstadda  og  vildi 
engan  láta  svnjandi  frá  sér  fara;  var  um  hans  daga  fjöldi 
veizlumanna  i Skálholti  árlega  af  bjargþrota  ölmusufólki«. 
í embættisfærslu  sinni  fylgdi  í’órður  biskup  mjög  ákvörð- 
unum  þeim,  er  Brynjólfur  biskup  hafði  gert,  en  þó  hann 
þætti  eigi  slíkur  skörungur,  sem  formaður  hans,  þá  var  hann 
mjög  virtur  og  elskaður  af  prestum  og  leikmönnum.  f'órður 
biskup  var  »veitingasamur  og  glaðvær  við  góða  menn,  hæöi 
heima  og  á þingi,  og  veitti  vel  bæði  öl  og  mat,  hafði  vana- 
lega  fyrir  sitt  borð  útlenzkan  steikara  og  kokkapíku«. 

Þess  hefir  fyrr  verið  getið,  að  f’órður  biskup  var  hinn 
mesti  hagleiksmaður  og  smiðaði  margt,  hann  var  og  söng- 
fróður  mjög  og  lék  á hljóðfæri.1  Þórður  t’orláksson  var  hinn 

menni«,  J.  S.  238-4°,  og  Purkeyjarannáll  »1697  í marts  sálaðist  sá 
góði  herra  pórður  þorláksson.  lifði  vel  og  varlega,  einnig  mjög  loflega, 
deyði  kristilega  úr  sinni  krossburðarmæðu«.  Hdrs.  J.  S.  159.  fol. 

')  þegar  Gisli  biskup  þorláksson  1668  gekk  að  eiga  Gróu  þorleifs- 
dóttur  frá  Hlíðarenda.  var  veizta  mikil  á Hólum,  voru  þar  margir  fyrir- 
menn  (2  kaupmenn  og  17  prestar)  og  alls  voru  230  í boðinu;  veizlan 
stóð  í 3 daga.  þórður  þorláksson  var  i brúðkaupi  bróður  sins  og 
bafði  með  sér  tvö  útlend  hljóðfæri  >real  og  symphon.  og  lék  á þau  i 
kirkju  og  stofu.  þá  brúðargangur  var  genginn«.  Annálar  Gunnlaugs 
þorsteinssonar,  Lbs.  158-4°.  í ætiágripi  síra  Hjalta  þorsteinssonar 
(Lbs.  276-4°j  segir  um  þórð  biskup.  að  hann  hafi  verið  >mjög  gefmn 
fyrir  rnusica  instrumentalis,  bafði  og  þar  til  Clavicordium  og  Symptionie«. 
pórður  biskup  styrkti  Hjalta  prest  til  bóknáms  i Kaupmannahöfn.  og 
kom  því  til  leiðar.  að  Hjalti,  eptir  að  bann  hafði  tekið  guðfræðispróf. 
lærði  organslátt  hjá  Elias  Radiche,  organsleikara  við  Hundekirke.  þórður 
biskup  ritaði  bina  fyrstu  islenzku  söngfræði,  aptan  við  6.  útgáfu  af 
Grallaranum  1691. 


Digitized  by  Google 


136 


mesti  fróðleiksmadur  og  unni  mjög  bókmenntum  og  vísindum. 
má  vel  telja  hann  með  lærðustu  biskupum  á fslandi,  og  hefir 
það  ekki  verið  tekið  nægilega  vel  frarn  i bókum.  hverja  þýð- 
ingu  hann  hefir  haft  í þeim  efnum.  Þórður  Þorláksson  fram- 
kvæmdi  áform  Brynjólfs  biskups  Sveinssonar,  aö  gefa  út  ts- 
lenzkar  sögur  og  gerði  með  þvi  mikið  gagn.  Mest  var  Þórður 
biskup  hneigður  fyrir  stærðfræði  og  stjörnufræði,  hann  gaf  út 
rím  og  mældi  hnattstöðu  Skálholts,  eins  og  vér  fyrr  höfum 
getið,  og  gerði  uppdrátt  af  íslandi  og  Norðurhöfum.  f'ó  f*órður 
væri  ekki  annar  eins  dugnaðar  og  framkvæmdamaður,  eins 
og  Guðbrandur  langafi  hans,  þá  hafa  þeir  þó  að  mörgu  leyti 
verið  likir  að  andlegu  atgjörfi.  íslandslýsing  Þórðar  Þor- 
lákssonar  er  lang  þýðingarmest  rita  hans,  hélt  hann  þar  áfram 
starfi  Arngrims  lærða  og  vann  með  því  mikið  gogn;  útlendir 
fræðimenn  fengu  af  riti  þessu  marga  fræðslu  um  ísland,  en 
ekki  tókst  Þórði  samt  að  útrýma  öllum  kynjasögum  um  Ís- 
land,  þar  þurfti  meira  til,  rótgrónir  hleypidómar  hverfa  ekki 
allt  i einu. 

íslandslýsing  f*órðar  Þorlákssonar1  er  rituð  í nokkuð 
svipuðu  formi,  eins  og  bækur  Arngrfms  Jótissonar,  og  er  aðal- 
tilgangur  hennar,  að  leiðrétta  missagnir  og  villnr  útlendra 
höfunda,  en  þar  eru  og  margar  sjálfstæðar  lýsingar. 
fleiri  en  i eldri  ritum;  það  var  alsiða  í þá  daga,  að  rita  fremur 
um  skoðanir  annara  manna,  en  skýra  frá  sinurn  eigin  at- 
hugunum,  enda  gátu  menn  á þann  hátt  bezt  sýnt  bókvisi 
sína  og  fróðleik.  Riti  þessu  skiptir  f’órður  f*orláksson  í tvær 
deildir,  fyrri  deildin  er  um  landið  (6  kaflar),  seinni  deildin 
(7  kaflar)  um  þjóðina.  Fyrst  talar  Þórður  um  rit  þeirra 
Zenibræðra  og  efar  sannsögli  þeirra,  þá  um  nöfn  landsins 
og  landnám,  og  reynir  svo  með  miklum  lærdómi  að  sýna,  að 


')  Theodorut  Thorlaciui : Dissertatio  chorographico-historica  de 

Islandia  brevissimatn  insulæ  hujus  descriptionem  proponens,  ac  auctorum 
simul  quorundam  de  ea  errores  detegens.  Wittebergæ  1666-4°.  Edit. 
III.  1690,  24  blöð  (án  blaðsíðutats).  Dr.  Ægidius  Strauch  var  forseti 
við  »disputatíuna«,  og  á titilblaðinu  er  nafn  hans  prentað  með  stóru 
letri  fyrir  ofan  nafn  þórðar,  þvi  er  ritið  í sumum  útlendum  bókum  af 
fljótfærni  höfundanna  eignað  Strauch. 


Digitized  by  Google 


137 


ísland  sé  Thule,  telur  hann  skoðanir  margra  höfunda  um 
þetta  mál.  Þórður  Þorláksson  safnar  saman  úr  bókum  flestu 
þvi,  er  rithöfundar  segja  um  hnattstöðu  íslands  og  stærð  þess, 
og  leiðréttir  það,  og  talar  um  inargt,  er  að  því  lýtur,  itarlegar 
en  áður  hafði  verið  gert.  1 öörum  kafla  talar  Þórður  í*or- 
láksson  um  skiptingu  Iandsins  i fjóröuuga  og  takmörk  þeirra, 
og  svo  um  biskupsdæmin,  um  sýslur  og  hreppa.  í þriðja 
kafla  talar  hann  um  loptslagið  á Islandi  og  segir,  að  sumrin 
séu  mátulega  heit,  en  vetur  fremur  harðir,  þó  geri  útlendir 
ferðamenn  allt  of  mikið  úr  kuldanum  og  ísunum.  f*órður 
segir  að  hafis  kotni  mjög  sjaldan  að  Suðurlandi  og  kringi 
aldrei  um  land  allt;  mjög  er  það  misjafnt  hvaö  fsinn  liggur 
lengi  við  Norðurland  er  hann  kemur,  mjög  sjaldan  lengur  en 
i tvo  mánuði,  hann  kemur  sjaldan  fyrr  en  i marz  og  varla 
seinna  en  i apríl,  þó  kemur  þaö  opt  fyrir,  að  ís  sést  ekki 
árum  saman.  Loptslag  telur  Þórður  mjög  heiluæmt  og  segir, 
að  nokkrir  lslendingar  verði  hundrað  ára,  margir  níræðir  og 
fjöldi  manns  verði  áttræður.  Þá  talar  í’órður  um  frjósemi 
landsins  og  segir,  að  landið  reyndar  standi  langt  á bak  f*ýzkalandi 
og  öðrum  löndum  i þvi  efni,  en  þar  sé  þó  kjarngott  gras  og 
frjósöm  engi  og  kvikfjárrækt  mikil.  Hann  getur  þess,  að  fyrrum 
hafi  verið  akuryrkja  á íslandi,  en  nú  sé  hún  lögö  niður,  þó 
þroskist  korn  á hverju  ári  á Hlíðarenda,  hjá  Gisla  sýslumanni 
Magnússyni;  hann  telur  það  því  fremur  ibúunum  að  kenna 
en  landinu,  að  þar  er  ekki  stunduð  akurvrkja  svo  landinu 
nægir.  Kál  vex  á nokkrum  stöðum  í görðum  og  skógar  eru 
mjög  litlir,  en  til  forna  voru  á íslandi  svo  miklir  skógar,  að 
fénaður  gekk  úti  i þeim  svo  árum  skipti,  og  sumstaðar  voru 
þeir  svo  þéltir,  aö  höggva  varð  brautir  í gegnum  þá.  Nú 
verða  menn  að  nota  rekavið,  sem  rekur  að  norðurströndum 
íslands  frá  Grænlandi.  Þvi  næst  getur  f’órður  um  málma 
og  steina  á íslandi,  sem  hann  þó  segir  að  menn  viti  litið 
um,  nóg  er  þar  af  járni  og  brennisteini,  af  honurn  eru  fluttir 
heilir  skipsfarmar  til  útlanda,  þó  ekki  sé  nú  eins  mikil  brenni- 
steinsverzlun  eins  og  áður;  enn  fremur  segir  hann,  að  á ís- 
landi  séu  ýmsir  gimsteinar,  eins  og  t.  d.  kryslallar,  smaragöar, 
jaspis  og  chalcedon. 


Digitized  by  Google 


138 


Fjórði  kaflinn  er  um  landslag  á íslandi,  fjöll  og  dali,  ár, 
vötn  og  uppsprettur.  Tvö  fjöll  telur  í’órður  merkust  á ís- 
landi,  Snæfellsjökul  sakir  hæðarinnar,  og  Heklu  vegna  gos- 
anna.  Snæfellsjökull  er  hæzt  fjall  á íslandi  og  sést  af  sjó  i 
30  mílna  fjarska;  Hekla  gerir  mikinn  skaða  með  gosum  sín- 
um  og  askan  hefir  jafnvel  borizt  norður  í Skagafjörð,  Þörður 
hrekur  kerlingasögur  ýmsra  höfunda  um  Heklu  og  segir,  að  i 
íslandi  séu  bábyljur  um  ýlfur  og  óhljóð  í fjallinu,  um  drauga, 
hrafna  og  gamma,  er  þar  eigi  að  hafast  við,  nærri  ókunnar.  Ar 
telur  hann  merkastar:  Markarfljót,  Þjórsá,  Ölvesá,  Hvitá, 
Skjálfandafljót,  Jökulsá  á Fjöllum,  Jökulsá  á Brú,  Jökulsá  á 
Sólheimasandi  og  Lagarfljót,  það  segir  hann  allra  fljóta  stærst 
á Islandi  og  í því  segi  menn  að  sé  ógurlega  langur  ormur. 
Þá  talar  í*órður  um  volgar  laugar,  segir  þær  séu  margar  á 
íslandi  og  sé  gott  til  heilsubótar  að  lauga  sig  í þeim,  aðrar 
uppsprettur  eru  svo  brennandi  heitar,  að  ekki  er  hægt  að 
nota  þær  á sama  hátt.  I Þingeyjarsýslu  segir  hann  sé  heit- 
asta  uppsprettan,  hún  sýður  svo  ákaft,  að  hún  kastar  stundum 
vatninu  í háa  lopt;  hér  á f'órður  líklega  við  Uxahver,  um 
Geysi  getur  hann  ekki.  f*ví  næst  mótmælir  hann  ýmsum 
bábyljum,  er  útlendingar  hafa  breytt  út  um  uppsprettur  á Is- 
landi,  og  talar  um  ölkeldur  og  segir  að  ölkelduvatnið  dofni 
og  verði  gagnslaust,  ef  það  er  ekki  drukkið  strax.  í fingvalla- 
vatni  og  Mývatni,  segir  hann  aó  sé  svo  mikil  silungsveiði,  að 
íbúar  næstu  sveita  hafi  nóg  fyrir  sig  að  leggja,  þó  þeir  aldrei 
fari  til  sjóar.  í 5.  kafla  talar  Þórður  Þorláksson  um  merkis- 
staði  á íslandi,  nefnir  þar  biskupssetrin,  klaustrin  og  aðset- 
ursstað  höfuðsmannsins  Bessastaði  (við  Alptafjörð!).  í 6. 
kafla  talar  hann  um  dýr  á íslandi,  nefnir  nautgripi  og  sauð- 
fé,  sem  stundum  hafi  4 eða  5 horn,  og  litla  og  fljóta  hesta; 
af  viltum  dýruin  getur  hann  um  tóur,  er  breyta  lit,  eru 
svartar  eða  mórauðar  á sumrum,  en  hvítar  á vetrum,  hvíta- 
birnir  koma  stundum  með  is,  eiturormar  eða  önnur  skaðleg 
skriðdýr  (reptilia)  eru  ekki  til  á íslandi,  rottur  ekki  heldur, 
en  mýs  eru  þar  margar,  nema  i nokkrum  eyjum  t.  d.  Grims- 
ey;  hann  segist  hafa  hevrt,  að  sé  mold  úr  þeirri  ey  flutt  i 
land  og  stráð  þar,  sem  mýs  eru  vanar  að  vera,  þá  er  annað 


Digitized  by  Google 


139 


tveggga.  aö  þær  flýja  hið  skjótasta  eða  drepast.  f'ví  næst 
telur  Þórður  algenga  fugla  og  telur  mest  gagn  að  æðarfugl- 
inum,  því  útlendingar  kaupa  duninn  dýru  verði;  þá  telur 
hann  algenga  fiska  og  svo  hvali,  telur  hann  þessa  helzta: 
steypireiður,  sléttbak,  sandætu,  hrosshveli,  nauthveli,  skötu- 
móður,  búrhveli  og  núhveli.  Sandæta  segir  hann  sé  30  álnir 
og  þar  fram  yfir,  sá  hvalur  hefir  nafn  sitt  af  því,  að  honum 
þykir  gaman  að  liggja  á sandi,  jaf'nvel  uppi  í fjöru;  hrosshveli 
hafa  fax  sem  hestar,  nauthveli  öskra  ógurlega;  skötumóðir  er 
skrímsli  svipað  skötu,  en  miklu  stærri,  hún  hvolfir  stundum 
skipum;  hausinn  á búrhvelinu  er  stór  eins  og  hús,  en  skrokk- 
urinn  tiltölulega  minni,  heilinn  er  ákaflega  stór  og  er  notaður 
sem  læknislyf  við  mörgum  sjúkdómum;  náhvelið  tekur  nafn 
sitt  af  þvi,  að  það  er  nábleikt  á lit. 

í seinni  deildinni  talar  f’órður  Þorláksson  um  íbúa  fs- 
lands  og  talar  fyrst  um  landnám  og  orsakir  mannflulninga  úr 
Noregi,  þá  um  stjórnarfar,  um  forna  trú,  kristni  og  kirkju- 
stjórn,  kirkjur  segir  hann  að  þá  séu  um  330  á landinu,  tveir 
skólar  og  24  ölmusur  við  hvorn;  því  næst  getur  hann  stutt- 
lega  um  embættismenn,  lög  og  alþing.  í 5.  kafla  talar  Þórður 
um  húsabyggiugar  á íslandi,  um  mataræði  íslendinga  og 
klæðnað,  hrekur  hann  sögur  útlendinga  um  hellabústaði  á 
fslandi,  lýsir  torfbæjum  og  segir,  að  allmörg  hús,  einkum 
kirkjur,  séu  eingöngu  úr  tré.  Til  drykkjar  segir  hann  að 
sumir  hafi  útlent  öl,  en  sumir  gjöri  bragðgóðan  drykk  úr 
jurtum  og  berjum,  en  flestir  drekki  sýru  vatnsblandaða. 
Brauð  segir  hann  reyndar  sé  fremur  sjaldgæft  hjá  fútækling- 
um,  en  flestir  fái  sér  þó  nokkuð  mél  hjá  kaupmönnum,  en 
hjá  hinum  efnaðri  sé  enginn  brauðsskortur.  fM  næst  hrekur 
hann  vitleysur  Blefkens  og  annara  um  klæðnað  kvenna,  og 
segir  hann  sé  svipaður  klæðum  kvenna  á Þýzkalandi,  en 
íslenzkar  konur  bindi  hvit  lérept  um  höfuð  sér  og  setji  litinn 
hatt  ofan  á.  í 6.  kafla  talar  Þörður  um  tungu  íslendinga 
og  um  rúnir,  og  í 7.  kafla  um  lyndiseinkenni  íslendinga,  siði 
og  hætti;  hann  segir  að  íslendingar  séu  ráðvandir,  gáfaðir, 
gestrisnir,  meðalmenn  að  stærö,  sterkir  og  vel  vaxnir  og  lag- 
legir  í andliti.  í þessum  kafla  beinist  hann  einkum  að  Blefken 


Digitized  by  Google 


140 


og  atyrðír  hann  fyrir  lygar  og  illkvitni,  og  hrekur  skröksögur 
hans  um  lifnaðarhætti  íslendinga,  segir  þó  að  varla  sé  haf- 
andi  eptir  hið  sauruga  orðbragð  Blefkens.1 

Þórður  {*orláksson  vann  mjög  þarft  verk  með  þvi  að 
gefa  út  rit  þetta,  af  þvi  gátu  útlendingar  fengið  rétta  vitneskju 
um  fsland  og  íslendinga,  stutt  og  glöggt  ágrip  um  land  og 
landshagi;  sem  landfræðisrit  er  bók  þessi  þýðingarmeiri  en 
rit  Arngríms,  efninu  er  skipulega  fvrir  komið,  frásögnin  er 
greinileg  og  málið  lipurt  og  hispurslaust. 

Einhverntíma  á árunum  1673  eða  1674  sendi  visinda- 
félagið  enska  spurningar  náttúrufræðislegs  efnis  til  tveggja 
lærðustu  mannanna  á íslandi,  til  f*órðar  f*orlákssonar  og 
Páls  Björnssonar  í Selárdal.  Svör  Páls  Björnssonar  komust 
til  félagsins  og  eru  prentuð  i ritum  þess,  þeirra  munum  vér 
siðar  geta;  svör  f’órðar  biskups  munu  aldrei  hafa  komizt  til 
félagsins,  en  þau  eru  þó  enn  til  í handrili.1  Spurningarnar 
eru  28  og  hefir  f’órður  biskup  svarað  þeim  öllum  stuttlega, 
nema  hinni  fjórðu  og  tuttugustu.  Svörin  eru  þessi:  1°  Vatn 
og  allir  vanalegir  vökvar  frjósa  á Islandi,  nema  vinandi  og 
kvikasilfur;  2°  frost  kemst  6 — 7 fet  niður  i jörðu,  ís  á vötn- 
um  getur  orðið  3 feta  þykkur;  3°  stundaklukkur  eru  þvi  nær 
alls  ekki  notaðar  á íslandi ; 4°  menn  ætla  að  allt  verði  fast- 
ara  i sér  I miklu  frosti;  5°  enginn  mun  efa  að  litir  dragist 
saman  i miklum  kulda;  6°  um  breytingu  kraptanna  i segul- 
steini  og  rafi,  í hörðu  frosti,  hefi  eg  enn  ekki  fengið  neina 
vitneskju;  7°  allir  málmar  og  steinar  verða  stökkvari  í miklu 
frosti;  8°  oss  vantar  athuganir  likskurðarmanna,  þvi  þeir  eru 
hér  engir;  9°  allir  hafísjakar,  er  berast  hingað  frá  Grænlandi, 
myndast  úr  fersku  sjóvatni  og  snjóum,  sumir  verða  300 
feta  háir  og  þaðan  af  hærri,  og  stendur  þriðji  hlutinn  upp 
úr  sjó;  10°  heitar  uppsprettur  eru  margar  á íslandi  og  leggur 


')  •sterquilinium  enim  commotum  magis  foetet*. 

’)  Throdori  Thorlacii:  Responsio  ad  quæsita  regiæ  Societatis 

Anglicanæ,  quæ  tamen  ad  illum  non  pervenit.  A M.  nr.  913-4°,  aptan 
vi9  stendur:  »Ad  Dominum  Johannem  Sterpinum*.  þessar  spurningar 
frá  enska  visindafétaginu  sýnast  ekki  eiga  neitt  skylt  við  þær  spurn- 
ingar,  er  Mohr  getur  um  (Forsög  til  en  islandsk  Naturhistorie,  bls.  324). 


Digitized  by  Google 


141 


þær  aldrei,  sumar  eru  svo  heitar  að  sjóða  má  í þeim  allan 
mat;  11°  Þórður  biskup  segist  eigi  hafa  tekið  eptir  lögun 
snjóar,  haglkorn  eru  nærri  hnöttótt  og  sjaldan  stærri  en  pip- 
arkorn;  12°  matvæli  geymd  i snjó  breytast  lítið  að  iit  og 
smekk;  13°  þrumur  heyrast  stundum  á vetrum,  einkum  fyrir 
sunnan,  og  þar  koma  flestir  og  harðastir  jarðskjálplar ; 14° 
noröanvindar  eru  tiðastir.  sunnanvindar  þar  næst,  vindar  af 
öðrum  áttum  fágætari;  raki  vindanna  er  mismunandi  á ýms- 
um  stöðum  á landinu;  15°  Hekla  hefir  ekkert  látið  til  sín 
heyra  i 40  ár,  af  henni  sjást  engir  fyrirboðar  um  veðráttu- 
far,  hún  framleiðir  mjög  mikla  vikra;  16°  geislabrotið  í lopt- 
inu  hafa  menn  ekki  rannsakað,  þvermál  sólar  sýnist  við  sólar- 
lag  og  sólaruppkomu  stærra  en  í Danmörku  og  sunnar,  lik- 
lega  af  gufunni  í loptinu;  af  sjöstirni  (Plejades)  sjást  5;  17° 
lofar  Pórður  að  athuga  myrkva;  18°  segir  að  saltmegin  sjóar 
við  ísland  hafi  ekki  verið  rannsakað,  en  Gísli  Magnússon  segi 
sér,  aö  30.  eða  40.  hluti  vatnsins  muni  vera  salt;  lofar  siðar 
að  skrifa  um  flóð  og  fjöru  við  ísland;  19°  halla  segulnálar- 
innar  (declinatio)  segist  hann  hafa  athugað  á Hólum  og  var 
hann  um  25°,  en  breidd  Hóla  er  65°  43';  21°  járn  rvðgar 
mjög  fljótt,  einkum  syðra  og  við  sjó ; 22°  um  dýr  vitnar  hann 
í íslandslýsingu  sina  (Sec.  1,  Thes.  6);  23°  tré  vaxa  engin 
á íslandi  nema  birki;  24°  kvikfénaður  lifir  á vetrum  á heyi, 
á sumrum  á grasi;  25°  litir  dýra  eru  ýmislegir.  flest  eru  þó 
hvít;  26°  algeng  veiki  á Islandi  er  landfarsótt  með  höfuðverk 
og  taki;  27°  æðarfuglar  reita  af  sér  dún  af  brjóstinu,  láta 
hann  í hreiðrin  og  úr  þeim  er  bann  tekinn;  28°  um  ein- 
hyrning  (náhveli)  vitnar  hann  í ísiandslýsinguna  (Sec.  1, 
Thes.  6). 

Þórður  Porláksson  ber  langt  af  öðrum  íslendingum  á 
17.  öld  í kortagjörð,  það  er  auðséð  á kortum  hans,  að  hann 
hefir  haft  næga  undirstöðu  og  þekkingu  til  þess  að  teikna 
landsuppdrætti,  hann  var  vel  að  sér  í stærðfræði  og  stjörnu- 
fræði  og  æföur  í dráttlist.  í safni  Arna  Magnússonar  er 
uppdráttur  Islands  eptir  Pórð  Porláksson,1  tileinkaður 

‘)  Nova  et  accurata  islandiæ  delineatio  auctore  Theodoro  Thorlacio 
Islando  1670.  A.  M.  879.  B.  fol.  KortiO  er  teiknað  á þykkan  pappir 


Digitized  by  Google 


142 


Krsitjáni  V.  Á þessu  korti  nær  landið  frá  63°  43'  (Portland) 
til  66°  46'  (Horn).  Melrakkaslétta  nær  styttra  norður,  heims- 
skautsbaugurinn  sker  Rauðanúp  yzt  á nesinu.  Aðallögun 
landsins  er  nokkurnveginn  rétt,  þó  eru  Vestfirðir  of  stórir, 
Reykjanes  of  stutt  og  suðurströndin  of  bein,  þar  eru  mjög 
mörg  staðanöfn  og  sveitir  og  firðir  allnærri  lagi.  Rennsli 
ánna  er  viða  skakkt  og  fjöllin  i upplendi  íslands  reglulausar 
hrúgur.  Efst  i hægra  horninu  er  skjaldmerki  Islands.  gyltur 
krýndur  þorskur  í rauðum  feldi  og  halda  skildinum  tveir 
fálkar.  I bókhlöðu  konungs1  er  annar  uppdráttur  lslands 
eptir  f*órð  Þorláksson,  Iítiö  eitt  eldri  (1668)  svipaður  hinum, 
landið  nær  þar  frá  63°  45'  til  66°  35',  þvi  er  skipt  í fjórð- 
unga  og  sýslur,  og  mörg  nöfn  á því.  I vinstra  horninu  er 
skjaldmerkið,  krýndi  þorskurinn,  og  heldur  karl  og  kona  i is- 
lenzkum  búningi  upp  skildinum.  f*ar  er  og  annar  upp- 
dráttur  samkyns,  en  ver  gerður,  þó  með  fleiri  litum  og  bún- 
ingur  þeirra,  er  halda  á skildinum,  nokkuð  annar,  þar  eru  og 
hvalamyndir  í sjónum,  við  Langanes  eru  hafisjakar  með  bjarn- 
dýra  og  selamyndum  og  rekaviður  við  Hornstrandir.  Enn 
fremur  hefir  Þórður  Þorláksson  gjört  merkilegan  uppdrátt  af 
Norðurhöfum  og  er  þar,  sem  eðlilegt  er,  Island  líka.  svipað  þvi 
sem  er  á hinum  kortunum;  uppdrátt  þennan  mun  f’órður 
hafa  gjört  1668  eða  1669.  f*ar  eru  ýmsar  eyjar  i hafinu 
kringum  ísland  t.  d.  Gunnbjarnarsker,  Krosseyjar,  Kolbeinsey 
mjög  stór,  Ægisland  og  Ægisey,  líka  stór  ey  alllangt  suður 
af  Reykjanesi,  er  Spánverjar  áttu  að  hafa  séð  1613.  Upp- 
dráttur  þessi  hefir  fyrrum  haft  mikil  áhrif  á hugmyndir  manna 
um  Grænland,  einkum  um  austurbyggðina.  Uppdrátturinn 

og  lérept  limt  undir,  en  silkikögur  grænleitt  saumað  fast  með  allri 
röndinni.  Breidd  blaðsins  26' h þuml.,  lengd  (hæð)  48  þuml.  Efri 
hlutinn  (17  þ.)  er  sjálfur  uppdrátturinn,  en  hinn  neðri  er  lofkvæði  til 
Chr.  V„  eintómt  smjaður  eptir  þeirra  tíma  sniði,  tofkvæðið  er  i 4 dálk- 
um,  fremst  latína.  svo  danska,  svo  íslenzka  með  rúnum,  seinast  ís- 
lenzka  með  vanalegum  stöfum.  í kvæðinu  er  ísland  kallað  Thule. 

’)  Islandia  juxta  observationes  longitudinum  et  latitudinum  Gud- 
brandi  Thorlacii  episcopi  quondam  Holensis  ex  amussim  delineata  a 
Theodoro  Thorlacio  1668.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  1088.  B.  fol.  Mæli- 
kvarðar  tveir  i þj'zkum  milum  og  þingmannaleiðum. 


Digitized  by  Google 


143 


er  tileinkaður  Henrik  Bjelke.1  1 kortum  þessum  hefir  f*órður 
biskup  helzt  stuðzt  við  mælingar  Guðbrandar  langafa  sins  og 
við  ýms  hollenzk  kort,  er  þá  voru  orðin  allnákvæm,  að  þvi 
er  ísland  snerti.  Af  þvi  sem  vér  höfum  getið  hér  að  framan 
sést  vel,  hve  mikið  í*órður  biskup  hefir  starfað  að  landfræði 
Islands,  og  siðan  Arngrímur  leið  hafði  enginn  annar  á 17. 
öld  gert  jafnmikið  til  að  útbreiða  þekkingu  á landfræði  íslands 
í útlöndum.  f*órður  f*orláksson  er  rétt  talinn  mesti  landfræð- 
ingur  íslenzkur  á 17.  öld,  ef  Guðbrandur  er  talinn  með  16. 
öldinni. 

Þessu  næst  verðum  vér  að  geta  hins  fræðimannsins,  er 
svaraði  spurningum  visindafélagsins  enska;  með  þvi  að  hann 
var  merkur  maður,  þó  hann  bæri  bresti  aldarinnar,  og  af  því 
lítið  hefir  verið  um  hann  ritað  og  hann  kemur  mikið  við 
þessa  bók,  set  eg  hér  stutt  æfiágrip  hans.  Páll  Bjömsson 
prófastur  i Selárdal,  dóttursonur  Arngrims  lærða,  var  einn 
at  hinurn  lærðustu  Islendingum  á 17.  öld.  Páll  var  sonur  Björns 
sýslumanns  Magnússonar  í Bæ  á Rauðasandi  og  seinni  konu 
hans  Helgu  Arngrímsdóttur,*  hann  var  fæddur  1620,  sigldi  til 
Kaupmannahafnar  1641,  var  innskrifaður  þar  við  háskólann 
13.  des.  s.  á.  og  varð  >baccalaureus«  28.  mai  1644,  kom  svo 
út  hingað  aptur  og  var  næsta  vetur  heyrari  á Hólum.  Síra 
Páll  vígðist  til  Selárdals  á maríumessu  á langaföstu  1645, 
varð  prófastur  1691  og  dó  i Selárdal  1706,  hafði  hann  þá 
þjónað  sama  brauði  í 61  ár.  Kona  hans  var  Helga  Halldörs- 
dóttir  lögmanns  Ólafssonar  (f.  1620  d.  81/®  1704),  og  hefir 


')  Th.  Thorlacius:  Nova  mappa  terrarum  hyperborearnm.  Kort 
þetta  er  geymt  í Sökortarkivet  i Km.höfn;  minni  útg.  af  sama  korti 
Gl.  kgl.  Sml  2881-4°,  prentað  í Geogr.  Tidskrift  VIII.  Tab.  7.  Um 
uppdrátt  þennan  eru  ýmsar  skýringar.  að  því  er  Grænland  snertir,  í hdrs. 
A.  M.  771.  A og  B-4°  og  772-4°. 

’)  Heimildarrit  um  æfi  síra  Páls  Björnssonar:  Finnur  Jónsson: 
Hist.  eccles.  Ist  III.,  bls.  654.  Jón  Halldórsson:  Æfí  presta  í Skál- 

holtsstipti,  hdrs.  R.  Rasks,  nr.  65-4°,  bts.  447— 60.  Jón  OrunnMingur : 
Hist.  liter.  Isl.  B.  U.  H.  Add.  nr.  3.,  fol.  J.  Thorchillii:  Specimen 

Islandiæ  non  barbaræ,  hdrs.  J.  S.  nr.  333-4°.  bls.  130 — 44.  Magnús 
Sltphenscn:  Island  i det  18de  Aarh.,  bls.  246—60.  Árb.  Esp.;  Ann.  f. 
nord.  Oldk.  1863,  bls.  328  o.  s.  frv. 


Digitized  by  Google 


144 


hennar  fyrr  verið  getið,  þau  áttu  saman  8 börn  og  komust 
4 þeirra  til  fullorðins  ára.1  Halldór,  yngri  sonur  sira  Páls, 
varð  kapellán  föður  sins  1679,  fékk  Selárdal  eptir  hann  og 
varð  prófastur  1708,  séra  Halldór  átti  i þrasi  miklu  og  mála- 
ferlum,  hann  var  hávaðamaður  mikill  og  ofstopi,  var  dæmdur 
frá  prófastsembætti  1711  og  dó  rúmlega  áttræður  1733. 

Pórður  biskup  Porláksson  nefndi  Pál  Björnsson  framar  öðr- 
um  til  biskupskosningar  eplir  Jón  Vigfússon  1691,  en  vegna  ald- 
urs  vildi  séra  Páll  ekki  takast  þetta  embætti  á hendur.  enda  var 
hann  ekki  metorðagjarn.  Páli  Björnssyni  er  lýst  svo,  að  hann 
hafi  verið  mælskumaður  mikill,  og  gengið  næ'st  Jóni  biskupi 
Vidalin  i þeirri  grein,  að  hann  hafi  verið  glaðlyndur,  örlátur 
og  góðgjörðasamur  og  hinn  lærðasti  maður  í öllum  greinum, 
hann  var  trúmaður  hinn  mesti  og  alls  ekki  laus  við  trúar- 
ofsa.  Páll  Björnsson  Iagði  sérstaklega  stund  á austurlanda 
tungur,  einkum  hebresku.  en  fékkst  einnig  við  sýrlenzku, 
kaldeísku  og  arabisku  og  var  prýðilega  að  sér  í grísku,  hann 
var  ágætur  kennari  og  kenndi  mörgum  hebresku  og  grísku. 
einn  meðal  lærisveina  hans  var  Arngrimur  Porkelsson  Vída- 
lín  í Nakskov,  sem  seinna  varð  frægur  í Danmörku  fyrir 
griskukunnáttu  sína  Sira  Páll  sneri  ýmsum  köflum  ritn- 
ingarinnar  úr  frummálunum  á islenzku,  hann  reit  og  margt 
um  guðfræði,  prédikanir,  hugvekjur  o.  11.  þesskonar;  rit  þessi 
eru  enn  til  í handritum,  en  ekkert  hefir  verið  prentað  af 
þeim.s  Sira  Páll  var  mikill  vinur  Brynjólfs  biskups,  þeir 


')  Likrœða  yfir  Helgu  Halldórsdóttur.  Lbs.  nr.  43-4°.  í Sauðlauks- 
dal  er  legsteinn  úr  rauðum  sandsteini  yfir  Helgu  Arngrimsdóttur,  móður 
sira  Páls,  sbr.  Andvari  XIII..  bls.  116. 

’)  Af  guðfræðisritum  síra  Páls  eru  þessi  helzt:  Kennidómsins 

spegilt  eða  um  prest  og  prédikun  (Lbs.  nr.  36-4°,  hdrs.  J.  S.  280-4°  og 
142-8vo).  Um  signing  eða  um  kross,  krossfesting  og  krossmark 
•dedicerað  hágöfugum,  ágætum,  hávisum  og  ypparlegum  höfðingja  Ara 
þorkelssyni*  (Lbs.  63-4°,  hdrs.  J.  S.  142-8vo).  Sjö  prédikanir  út  af 
þeim  sjö  Jesú  orðum  á krossinum,  samanteknar  1699  tLbs.  39-4°). 
Likræður  og  tækifaírisræður,  Lbs.  43-4°.  Prédikunarbók  1684,  hdrs. 
bmf.  Kmh.  nr.  63-4°  (lika  prédikanir  í nr.  134-4°.  Lbs.  414,  477-4°). 
Guðrækileg  yfirvegun  pinunnar  og  dauðans  Drottins  vors  Jesú  Christi. 
Bmf.  Kmh.  113  og  198  4°.  Lbs.  476.  499-4°.  Sendibréf  til  Jóns  Úlfssonar 


Dígitized  by  Google 


145 


voru  lærðastir  málfræðingar  á íslandi  i þá  daga,  og  höfðu 
um  margt  að  ræða,  þegar  þeir  hittust.  Biskup  mat  mjög 
mikils  tillögur  sira  Páls  og  það  var  honum  helzt  að  þakka, 
að  sættir  komust  á milli  Brynjólfs  biskups  og  Daða  Halldórs- 
sonar.  Síra  Páll  Björnsson  er  nú  mest  kunnur  fyrir  ákafa 
sinn  og  eptirgangssemi  i galdramálum,  og  var  eigi  laust  við, 
að  á hann  kæmi  berserksgangur,  þegar  um  galdra  var  að 
ræða,  en  þessi  galdrasturlun  hafði  i þá  daga  gripið  alla 
Evrópu,  bæði  Iærða  menn  og  leika,  og  höfum  vér  áður  itar- 
lega  talað  um  það  mál.  Það  var  óbifanleg  sannfæring  sira 
Páls  og  flestra  samtiðarmanna  hans,  að  það  væri  hið  mesta 
þarfa  og  guðsþakkaverk,  að  koma  sem  flestum  galdramönnum 
fyrir  kattarnef.  Sira  Páil  var  riðinn  við  mörg  galdramál 
meira  og  minna,  bæði  við  mál  það,  er  reTs  út  úr  ásóknum  á 
Helgu  konu  hans  og  mál  sira  Jóns  Magnússonar  gegn  Kirkju- 
bólsfeðgum,  mál  Lassa  Diðrikssonar  o.  fl.  Páll  Björnsson  var 
i hinu  mesta  áliti  hjá  samtíðarmönnum  sfnum,  fyrir  lærdóm, 
guörækni,  dugnað  og  mannkosti  og  höföu  fortölur  hans  og 
tillögur  mjög  mikil  áhrif  á yfirvöldin.1  Síra  Páll  var  búsýslu- 
maður  mikill  og  útsjónarsamur,  hann  hafði  mikinn  sjáfarút- 
veg  og  varð  vel  fjáður:  hann  fékk  sér  haiTæra  skútu,  þegar 
hann  var  nýkominn  að  brauðinu,  og  var  hinn  fyrsti  íslend- 
ingur,  er  hélt  út  þilskipi  til  fiskiveiða,  hann  var  vel  að  sér  í 


(áminningarrseða  gegn  göldrum  1671)  A.  M.  692  C-4°  og  Rask  nr.  108 
8vo.  Bii>liusk yringar  hans  o.  fl.  eru  taldar  t Hist.  eccles.  III.,  bls.  664, 
og  Hálfdán  Einarsson:  Hist.  lit.  Isl.  1786,  bls.  213,  233,  243.  Um  galdra- 
rit  hans  >Character  hestiæ*  (J.  S.  606-4°  og  Lbs.  242-4°)  höfum  vér 
áður  talað.  Sbr.  enn  fremur  Lbs.  478,  498,  348-4°  o.  s frv. 

')  pað  sést  á alþingisbókinni  1690  nr.  86,  í hve  miklu  áliti  síra 
Páll  hefir  verið;  þar  voru  bornir  fram  á þinginu  vitnisburðir  síra  Páls: 
• hverjir  samþykkilega  sosem  einum  munni  uppljnka  og  sannyrða  þenna 
góða  guðsmann  um  hans  háloflegar  ærudygðir  og  mannkosti  i guðrækni 
og  góðum  kenningum,  stórum  lærdómi  og  loflegu  framferði  utan  kirkju 
sem  innan,  og  svo  í sérhvern  máta  um  hann  vitna  sem  framast  mögu- 
legt  er  af  einum  göfugum  manni  að  segja.  meðan  hann  i þessu  dauðlega 
holdi  umgengst,  óskatidi  að  drottinn  Iáti  svoddan  ljós  og  læriföður  sins 
safnaðar  bæði  lengi  og  lukkusamlega  viðhaldast,  sfnu  nafni  til  dvrðar,  en 
guðsbörnum  til  gleði  og  góðra  nota*. 

10 


Digitized  by  Google 


146 


sjómannafræði  og  var  sjálfur  formaður  áskútunnijá  sumrum 
sigldi  hann  út  á rúmsjó  og  hlóð  þá  opt  skútuna  af  bezta  fiski 
á fáum  dögum,  þegar  fiskimenn  varla  urðu  varir  innan  fjarða.1 

Lærðir  menn  á 17.  öld  stunduðu  meir  og  minna  allar 
fræðigreinir,  vfsindin  voru  þá  ekki  svo  yfirgripsmikil  sem  seinna 
varð.  Auk  málfræðinnar  og  guðfræðinnar  lagði  síra  Páll  nokkuð 
stund  á náttúrufræði  þeirra  tíma,  mælingarfræði  og  heimsspeki, 
þó  hann  nú  samt  varla  hafi  komizt  langt  i þessum  greinum.  Eitt 
rit  heimsspekiiegs  efnis  liggur  eptir  síra  Pál  og  heitir  Visdóms- 
bók  eða  Pansophia,  bók  þessi  er  að  efni  og  niðurröðun  alllfk 
• Gandreið*  Jóns  Daðasonar  og  lftið  á henni  að  græða,  bókin 
er  eflaust  sniðin  eptir  útlendum  ritum,  efninu  er  óskipulega 
fyrirkomið  og  er  þar  varla  annað  að  finna,  en  heimsspekilegt 
guðfræðisrugl  með  miðaldasniði,  blandað  hjátrú  og  ritningar- 
greinum.1  Pað  gæti  verið  nógu  fróölegt,  að  bera  saman 


')  Amgrímur  lídaiín:  Concilium  de  Islandia  in  optimum  statum 
constituenda  1701.  A.  M.  nr.  192  C-4°  (blað  86.  Sec.  3.  Cap.  2).  Sbr. 
hdrs.  R.  Rasks.  nr.  60  og  Páll  Vídalín:  Deo,  regi.  patriœ.  Soröe  1786, 
bls.  266. 

Sira  Hjalti  porsteinsson  gjorði  mynd  af  sira  Páli  i Selárdal  og 
sendi  Jóni  gamla  porkelssyni  i Kmh..  með  myndinni  fylgdi  bréfHjalta, 
þar  segir  svo:  >hann  (síra  Páll),  var  meira  en  80  ára,  er  eg  sá  bann 
siðast.  Höfuðið  var  hárlaust  (missti  hann  það  ungur  i Kaupmannahöfn), 
nema  litlir  lokkar  með  eyrunum,  þvi  brnkaði  hann  ætið  djúpa  húfu  af 
flaueli,  liann  var  með  slærslu  mönnum  að  hæð  og  með  stórskorna 
andlitsdrætti,  augun  smá  en  skarpleg.  en  mikið  ástúðleg  í áminningum 
og  huggunum«.  Lbs.  276-4°.  bls.  221 — 222. 

*)  Visdómsbök  (eða  kver)  (Pansophia)  samsett  af  prófaslinum  sira 
Páli  Björnssyni  1674.  Hdrs.  bókmf.  Kmh.  nr.  167,  ÍJO  og  237-4°.  Eg 
set  hér  ágrip  af  efnisyfirliti  bókarinnar.  af  þvi  má  fá  dálitla  hug- 
mynd  um  ritið:  Om  hádýrðina.  upphaf  tímans,  um  efni  og  óefni  til 

himins  og  jarðar,  um  skaparann,  um  margháttaðan  átrúnað,  um  myndun 
himins  og  jarðar.  djúpsæi  spekiuga  um  eðlisrök  allra  hluta  þeirn  fávfsu 
hulið,  um  sameiningan  elementa  af  fimmtu  veru,  um  guðs  anda  för  yfir 
vötnin,  um  Ijósið  skapað  á fyrsta  degi.  um  dag  og  nótt,  um  englana. 
um  hrapanda  Lucifer,  um  festinguna  gjörða  á öðrum  degi,  um  lopts 
elementið.  um  jörð  og  sjó  skapaðan  þann  þriðja  dag,  um  grös  jarðar 
og  hennar  auðæfi,  um  þann  ávöxt  er  vex  yfir  jörðunni,  um  beztu 
steina,  um  metallakyn  innan  í jörðinni,  um  smiðshögg.  um  vatnið,  um 
mælingarmáta  himins  og  jarðar,  um  reikningslistina,  um  jarðarhnöttinn. 


Digitized  by  Google 


147 


íslenzk  heimspekisrit  á 17.  öld  við  svipuð  rit  í útlöndum  á 
þeim  tima,  litil  líkindi  eru  þó  til  þess,  að  nokkuð  sé  frumlegt 
i þessum  íslenzku  heimspekisritum,  flestar  hugsanir,  bæði 
rangar  og  réttar,  eru  liklega  teknar  úr  útlendum  bókum. 

Páll  Björnsson  var  vel  að  sér  i rímfræði  og  stjörnufræði, 
hann  reit  rimreglur  (1701)  og  mældi  hnattstöðu  Bjargtanga. 
eins  og  fyrr  hefir  verið  getiö.1  Svör  síra  Páls  upp  á spurn- 
ingar  hins  enska  visindafélags,  eru  að  mörgu  fróðleg,  og  set 
eg  hér  útleggingu  af  þeim  í heilu  lagi,  bréfið  til  visindafélags- 
ins  var  upprunalega  á latinu,  en  í ritum  félagsins  er  það 
prentað  i enskri  útleggingu. 

>Skipstjóri  enska  skipsins  er  seglbúinn.  og  eg  get  því 
ekki  svarað  spurningum  yðar  svo  nákvæmlega,  sem  eg  vildi, 
en  eg  vona  að  geta  það  betur  seinna,  er  eg  rita  náttúrusögu 
þessa  lands.  Samt  sem  áður  bið  eg  yður  að  taka  vel  á móti 
þessuin  stuttu  greinum.  Loptslagið  hjá  oss  er  mjög  hollt 
árlð  um  kring;  helztu  sjúkdómar  ibúanna  eru  magaveiki  og 
holdsveiki.  Vér  höfum  enga  lækna  (Physitians)  og  aðeins 
t.vo  eða  þrjá  sáralækna  (Chirurgeons),  sem  útvega  oss  plástra 
til  þess  að  græða  sár.  í voru  loptslagi  ryðgar  járn  mjög 
fljótt.  Veðurlag  er  mjög  breytilegt,  stundum  fellur  snjór  og 
lrngl  um  mitt  sumar  og  stormar  eru  stundum  ákafastir  á þeim 
árstima.  Klaki  nær  optast  4 fet  niður  í jörðu,  vinandi  frýs 
ekki  og  því  síður  kvikasilfur.  Vér  verjum  fisk  rotnun  með 
þvi  að  grafa  hann  í snjó.  Hlutir  er  frjósa  bólgna  út  og 


um  klimata  og  hulda  nátlúru  htmnanna.  um  stjörnur  og  plánetur,  um 
himins  cirkla  og  Testinguna  sjáifa.  um  tólf  himinsins  hús.  um  tungls 
vist  og  verkan  i merkjum.  um  það  finimla  dagsverk  einkum  fuglana, 
um  það  skóp  á sjötta  degi.  um  eiturorma.  upphaf  bókrúna,  um  stafa- 
myndun  í fyrstunni,  tungumál  og  málrúnir,  um  ihúð  stjarnanna.  um 
upphaf  römmu  rúna.  Af  þessu  efnisyfirliti  sést.  hve  tikt  rit  þetta  er 
Gandreið  Jóns  Daðasonar  og  að  báðir  hafa  verið  mjög  fróðir  í þeim 
miðaldavisindum,  sem  getið  er  um  hér  að  framan  i hindurvitnaþætl- 
inum. 

‘)  1 hdrs.  A.  M.  nr.  1042-4°  er  ritgjörð  eptir  sira  Pál  um  það : 
• hvornin  þeir  gömlu  hafa  uppleitað  og  fundið  sannarlega  sólarársins 
lengd«;  hann  hetirjeinnig  ritað  >Hornilia  de  comela  Anno  1680«,  hdrs. 
Rasks,  nr.  108-8vo'og|Lbs.  43-4°,  þar  i er  ymislegt  um  fyrirburði. 

10‘ 


Digiiized  by  Google 


148 


breytast  að  smekk  og  lit.  Snjókornin  eru  mismunandi  að 
lögun  og  stærð,  haglið  er  hnöttótt  og  á stærð  við  byssuhögl, 
sem  fuglar  eru  drepnir  með.  Af  loptsjónum  hefi  eg  séð 
»ignis  lambenst  (hrævareld)1  og  »draco  volans*  (vigabrand), 
og  opt  hefi  eg  séð  tvær  aukasólir  með  þrem  regnbogum,  sem 
gengið  hafa  gegnum  þær  og  hina  sönnu  sól.  Staðvindar  eru 
hér  engir.  Sædýptin  er  mismunandi  við  strendur  landsins, 
mest  80  faðmar.  Hve  mikið  salt  er  í sjónum,  veit  eg  ekki. 
vanalega  nota  Islendingar  ekki  salt  og  þeir,  sem  gjöra  það, 
fá  salt  frá  útlöndum.  Á björtum  nóttum  skfn  sjórinn,  þegar 
hann  er  sleginn  með  árum,  eins  og  eldur,  er  snögglega  brýzt 
út  úr  eldstó ; sjáfarföllin  fara  eptir  hreifingu  tunglsins,  særinn 
vex  hér  um  bil  um  það  leyti  sem  tunglið  ris.  og  gengur  niður 
og  fellur,  þegar  það  er  sunnarlega  eða  norðarlega.  Vanalega 
er  hæzta  flóð  ekki  yfir  lfi  fet,  nema  á vorin  þegar  mikil 
hvassviðri  ganga,  þá  rís  sjórinn  stundum  allt  að  20  fetum;  þeg- 
ar  tungl  er  fullt  og  nýtt,  er  mest  stórstreymi  og  lægst  smá- 
streymi.  Af  vötnum  eru  mörg  á íslandi,  flest  upp  lil  fjalla, 
og  eru  þau  full  af  silungi.  Ótal  uppsprettur  buna  út  úr 
klettum  og  margir  hverir  eru  og  á íslandi,  og  eru  sumir 
svo  heitir,  að  þeir  á fjórða  hluta  stundar  geta  soðið  stórt 
kjötstykki,  og  er  þannig  hagað  suðunni,  að  menn  hengja  katla 
með  köldu  vatni,  sem  sjóða  á ketið  i,  yfir  hverinn,  af  þvf 
menn  óttast  að  ketið  annaðhvort  brenni  eða  kastist  upp,  þegar 
hverinn  gýs ; hveravatnið  herðir  og  steingjörir  randir  hvera- 
opanna.  Hæztu  fjöll  á íslandi  eru  ekki  meira  en  fjórði  htuti 
úr  þýzkri  milu  á hæð,  en  um  þau,  sem  eg  hefi  mælt,  skal 
eg  gefa  skýrslu  seinna.  Stór  fjallgarður  gengur  um  allt  landið. 
Ibúarnir  búa  í dölunum  og  fram  með  ströndunum.  Fleiri 
eldfjöll  eru  til  á íslandi  en  Hekla.  en  öll  eru  þau  hulin  snjó. 
Skekkja  segulnálarinnar  er  til  norðvesturs.  Jarðvegur  á ís- 
landi  er  víðast  leirkenndur,  en  sumstaðar  sendinn,  en  hvergi 
krítarkenndur.  Akuryrkja  er  hér  alls  engin,  vér  nolum  að- 

')  »Ignis  lambens  est  meteoron  ignitum  ex  fnmo  rariori  et  subtitiori, 
qui  accensuB  et  per  aerem  dispersus  rebus  variis  adhæret  absque 
læsione*  (Casp.  Uartholini  Systema  physicum.  Hafniæ  1628.  De  meteoris 
Cap.  VII). 


Digitized  by  Google 


149 


fluttar  vörur  og  eru  þeirra  helztar:  bygg,  hveiti,  lérept  og 
járn.  A sumrum  er  mikill  fuglagrúi  á íslandi,  á vetrum  eru 
hér  hrafnar,  arnir,  endur  og  álptir;  hverl  suinarfuglarnir  fara 
vitum  vér  ekki.  Á íslandi  er  nóg  til  af  hrossum,  nautum, 
kúm,  kindum  og  liundum  og  sumstaðar  eru  hænsni;  tóur  eru 
í fjöllunum,  og  þegar  hafís  kemur  frá  Grænlandi,  koma  á 
honum  margir,  stórir  birnir,  sem  gjöra  mikið  tjón.  Naut  og 
kýr  lifa  á vetrum  á heyi,  en  hross  vor  og  kindur  lifa  með- 
fram  á grasi  undir  snjónum  og  mosa  (the  Corallin-mosse, 
call’d  Muscus  Marinus).  A íslandi  eru  engir  málmar  það 
vér  vitum,  en  mikið  er  hér  af  brennisteini  og  sendum  vér 
af  honum  árlega  út  úr  landinu  tvo  skipsfarma.  Eg  var  nærri 
búinn  að  gleyma,  að  segja  yður  frá  mjög  einkennilegri  at- 
hugun,  er  menn  gjörðu  árið  1642  hinn  13.  maí,  þá  var  sjór- 
inn  allur  fvrir  utan  annesin  í tvo  daga  svo  gagnsær  og  skín- 
andi,  að  skeljar  og  smásteinar  á botninum  sáust  á 40  faðma 
dýpi.  og  það  svo  hlutir  þessir  sýndust  ekki  vera  meira  en  í 
þriggja  feta  fjarska  frá  hliðum  fiskibátanna,  en  þegar  fiski- 
menn  sáu  þetta.  urðu  þeir  svo  hræddir.  að  þeir  þegar  reru  f 
land  og  fluttu  fregnina  um  alla  byggðina.  Atburður  þessi 
byrjaði  um  kl.  9 um  morguninn  og  staðfestu  hann  margir 
heiðarlegir  og  skilríkir  menn*.1 

Þessu  næst  koma  tveir  merkir  íslenzkir  náttúrufræðingar 
til  sögunnar,  feðgarnir  t’orkell  og  t’órður  Vídalin.  Þeir 
gjörðu  allmiklar  sjálfstæðar  rannsóknir,  er  snerta  náttúru  Is-  * 
lands.  porkeU  Amgrímsson  Vídnlín  var  fæddur  á Melstað 
1629,  gekk  i Hólaskóla  og  naut  þar  tilsagnar  Runólfs  Jóns- 
sonar,  sigidi  svo  til  háskólans  í Kaupmannahöfn  1647  og  var 
innskrifaður  i stúdentatölu  16.  des.  s.  á.;  hafði  laðir  hans  falið 
hann  á hendur  vini  sínum  Ola  Worm*  og  hefir  Wörm  auð- 
sjáanlega  haft  mikil  áhrif  á lærdómsstefnu  hans.  Vísindalifið 
var  i þann  mund,  sem  vér  fvrr  höfum  getið,  mjög  fjörugt 

')  An  accompt  of  D Pautus  Ftiornonius.  residing  in  lceland,  given 
to  some  Philosophical  Inquiries  concerning  that  country  fornierly  recom- 
mended  to  him  froin  hence.  (Philosophical  Transactions.  Vol.  IX. 
London  1674.  Nr.  111.,  bls.  238  -240-4°). 

’)  0.  Wormii  Epistolæ  I.,  bls.  347—348. 


Digitized  by  Google 


150 


við  háskólann,  og  þó  einkum  i náttúrufræði  og  iæknisfræði, 
og  var  hver  kennarinn  öðrum  fremri;  hefir  Þorkell  eflaust 
kynnzt  hinum  helztu  fræðimönnum  i Höfn,  enda  haföi  hann 
bréfaskipti  við  þá  löngu  seinna,  er  hann  var  seztur  að  á Is- 
landi.  Arið  1649  hafði  Þorkell  lokið  guðfræðisnámi  við  há- 
skólann  og  fór  þá  snöggva  ferð  til  íslands,  ritaði  Oli  Worm 
meðmælingarbréf  með  honum  til  Þorláks  biskups  Skúlasonar 
og  hrósar  honum  fyrir  gáfur  og  siðprýði,  en  segir  hann  hafi 
verið  fremur  heilsutæpur;  stóð  þá  til  að  Þorkell  yrði  heyrari 
á Hólum,1  en  af  því  hefir  ekki  getaö  orðið,  þvi  hann  fór  þá 
jafnskjótt  utan  aptur  og  tók  nú  einkum  að  leggja  stund  á 
náttúrufræði  og  læknisfræði.  Frá  Kaupmannahöln  fór  I’or- 
kell  til  Hollands,  en  eigi  vitum  vér,  hver  helir  styrkt  hann  til 
þeirrar  feröar,  1651  er  hann  í Leiden  og  ritar  þaðan  Worm 
kennara  sínum,  hefir  þá  verið  mikill  hugur  í honum,  að  stunda 
náttúruvisindi  og  ferðast  og  rannsaka  síðan  gæði  Islands, 
málma  og  annað  þvílikt,  en  fé  mun  hafa  brostið  til  stórra 
framkvæmda.*  Eigi  vitum  vér  hve  lengi  I’orkell  hefir  dvalið 
i Hollandi,  en  líklega  hefir  það  ekki  verið  lengi,  þvi  næsta 
ár  (1652)  heldur  hann  tvo  fyrirlestra  (dispútatiur)  í Kaup- 
mannahöfn*  undir  forustu  P.unólfs  Jónssonar,  sem  þá  var 
aptur  korninn  til  Hafnar.  Árið  1653  fór  Þorkell  Arngrímsson 
til  Noregs  og  var  þar  við  námugröpt  hjá  Jörgen  Bjelke,  bróður 
Hinrik  Bjelke  höfuðsmanns,  en  var  svo  sendur  af  stjórninni 
til  þess  að  leita  að  málmum  á Islandi  1655  og  fékk  til  þeirrar 
ferðar  1(KJ  dali.  var  honum  fenginn  norskur  námumaður  til 
fylgdar  og  aöstoðar.4  Hvar  t’orkell  hefir  ferðazt  á íslandi 
eöa  hvað  honuin  hefir  orðið  ágengt,  vitum  vér  ekki,  en  það 


')  0.  Worrnii  Epistolæ  I..  bls.  115  — 116.  II.  bls.  1113—1114. 

’)  í Hollandi  kynntist  porkell  ymsum  fræðimönnum.  meðal  annara 
Jacob  Golius.  og  gaf  hann  honum  handrit  af  Njálu.  en  þá  bók  keypti 
danskur  maður  síðar  i Leiden.  að  Golius  dauðum.  og  gaf  Árna  Magnús- 
syni.  Catalog  over  A.  M.  hándskriftsamting  I.,  bls.  664.  Hdrs.  J.  S. 
nr.  333-4°. 

’)  »De  definitione  et  partibus  physicæ«  og  »De  tempore*.  Sbr. 
B U.  H.  Add.  nr.  3.  fo).,  bls.  10. 

*l  Magnús  Ketilisun:  Forordninger  og  aabne  Breve  III..  bls.  68  - 69. 


Digitized  by  Google 


151 


sést  á sögu  einni,  er  Jón  Grunnvíkingur  segir,  að  hann  hefir 
eigi  eingöngu  skoðað  fjöli  og  steina,  heldur  einnig  brotið  hauga. 
*Pélur  bergmaður  norskur  var  með  sira  Þorkeli,  er  hann 
gróf  í Kórmakshaug  í Melsnesi,  sem  enn  má  sjá  ferkantaða 
gróf  eptir,  og  er  sagt  snemmendis  morguninn  eptir  hljóp  hann 
sem  ærr  væri  frá  Mel  út  i nesið  og  mokaði  moldinni  ofan  í 
aptur*.1  Næsta  sumar  fór  Þorkell  ulan  aptur,  en  1658  kom 
hann  alfarinn  heim  til  íslands  og  hafði  þá  fengið  Garða  á 
Álptanesi.  Konungur  hafði  boðið  síra  Þorkeli  að  rita  náttúru- 
sögu  íslands,  en  til  þess  aö  þvi  yrði  framgengt,  varð  hann 
að  ferðast  um  landið  og  hafa  aðstoðarprest  á meðan,  til 
þessa  hvorutveggja  voru  tekjur  Garðaprestakalls  of  litlar  og 
fékk  hann  þvi  7.  maí  1664  vonarbréf  fyrir  Breiðabólsstað  í 
Fljótshlið  eða  Staðarstað,*  hvoru  þeirra  brauða  sem  fyrr 
losnaði,  en  sira  í’orkell  dó  5.  des.  1677,  áður  en  brauð  þessi 
urðu  laus.  Pétur  Amundason,  er  seinna  (1690)  varð  prestur 
á Mosfelli,  var  um  tima  aðstoðarprestur  hjá  síra  f’orkeli  i 
Görðum,  en  Pétur  þessi  var  ekki  neinn  sérlegur  sómamaður* 
og  mun  hafa  orðið  að  litlum  notum. 

Síra  Þorkell  giptist  1660  Margrétu  dóttur  Þorsteins  prests 
i Holti  undir  Evjafjöllum,  Jónssonar  prests  í Vestmannaeyjum, 
Porsteinssonar  er  Tyrkir  myrtu.  Margrét  var  framkvæmdar- 


‘)  Um  þá  lærðu  Vidalina.  Hdrs.  J.  S.  nr.  68  fol.  (kap.  6.). 

’)  Vonarbréf  þetta  var  staðfest  21.  maí  1672.  Magnús  Ketilston: 
Forordninger  III..  bls.  115,  262.  Alþingisbókin  1667,  nr.  1. 

*)  >Síra  Pétur  á Mosfelti  var  taunson  Amunda  þormóðssonar  i 
Skégum.  við  niðursetningarkerlingu.  hann  var  ekki  óskarpur  í bókinni 
og  prédikuninni.  en  plúmpur  i framgöngu  og  lifnaði,  helzt  þá  hann 
hafði  nokkuð  i kolli;  þó  dimitteraður  væri  frá  skólanum,  fékk  hann 
$atnt  ekki  prestsvígslu.  nema  áður  vildi  útstanda  disciplinam  scholasticam 
af  docentibus  et  discentibus,  fyrir  óforsjáltega  vitnisburði.  setn  hann  og 
Pétur  prestur  Rafnsson  höfðu  útgelið  skólameistaranum  Gísla  Einars- 
syni.  um  ölraus  sneiðilegt  þeirri  heiðurskvinuu  Solveigu  ísleifsdóttur  í 
Holli.  P.  A.  vígðist  1658.  var  fyrst  kapellán  hjá  Jóni  Daðasyni  í Arnar- 
bæli,  siðan  hjá  síra  þorkeli  i Görðum  og  siðast  hjá  Einari  presti  á 
Mosfelli.  Flestir  vildu  koma  honum  frá  sér  og  var  fengið  fyrir  hann 
veitingarbréf  fyrir  Mosfelli*.  Prestaætir  Jóns  Halldórssonar.  Lbs.  nr. 
874-4°,  bls.  609—10. 


Digitized  by  Google 


152 


kona  mikil  og  skörungur,  hún  dó  í Skálholti  1 706.  f*au  áttu 
saman  4 börn,  sem  komust  til  fullorðins  ára,  3 syni,  hina 
merkustu  menn,  f’óró  lækni,  Jón  biskup  og  Arngrím  skóla- 
meistara  i Nakskov,  og  eina  dóttur  Guðrúnu  (f  1707).  er  giptist 
síra  Arua  f*orvarðssyni  á t’ingvöllum.  t’orkell  Arngrímsson 
var  mjög  vel  að  sér  í náttúruvisindum,  en  ýmsar  óheppilegar 
kringumstæður  ollu  þvi,  að  fróðleikur  hans  i þeim  greinum  varð 
minna  að  notum  heldur  en  skyldi.  Sira  Þorkell  var  hinn  bezti 
læknir  og  höfum  vér  áður  getið  um  lækningabók  hans,  lék 
mjög  orð  á því,  hvað  honum  tækist  vel,  og  sköpuðust  um 
það  ýmsar  sögur,  það  var  t.  d.  sagt,  að  hann  gæti  læknað 
sár  fjarverandi  manna,  ef  hann  aðeins  fékk  sent  blóð  úr 
sárinu;  hann  var  allvel  hagmællur,  þó  ekki  fengist  hann  mikið 
við  skáldskap;1  hann  var  spaklyndur  maður  og  hæglátur,  og 
að  sögn  Páls  lögmanns  nokkuð  málstirður,  er  hann  prédikaði, 
»en  talaði  allt,  sem  hann  fór  með,  hégómalaust  og  vel  grund- 
að«.  I trúarskoðunum  var  hann  frjálslyndur  og  gat  ekki 
fellt  sig  við  óbilgjarnar  trúarskoðanir,  trúarofsa  og  trúardeilur, 
og  var  slikt  sjaldgæft  á þeirri  öld.s  Sagt  er  að  síra  Þorkell 
hafi  verið  litill  búmaður  og  töluvert  hneigður  til  ofdrykkju, 
og  var  einkum  hin  sfðustu  ár  opt  ölvaður,  og  mælti  þá  ekki 
orö,  var  hann  sökum  þess  minna  metinn,  en  hann  átti  skilið 


')  Jón  Grunnvikingur  segist  hafa  heyrt  eplir  liann  tvö  kvæði,  annað 
byrjaði  svo:  »UndarIegan  heimsins  hátt,  hér  mun  verða  að  segja«  og 

viðkvæði:  »vafm  er  hnn  böggum  hin  virta  mey,  þeirunna  plöggum,  en 
þorngrund  ei«;  kvæði  þetta  var  7 erindi  og  efni  þess,  að  góð  kona  væri 
hið  bezta  í heiminum.  Hitt  kvæðið  var  um  gullið,  19  erindi,  og  byrjaði 
svo:  »Fyrsti  tel  eg  fuglinn  ræði,  um  fegurð  heims  og  margföld  gæði«, 
en  viðkvæði:  »fagurt  sungu  fuglarnir  i heiði«.  Hist.  lit.  Isl.  B.  U.  H. 
Add.  3.  fol.,  bts.  10—11. 

’)  I formála  fyrir  Daviðssálmum  Jóns  porsteinssonar,  Hólum  1662, 
segir  síra  porkell:  >eg  vil  nú  ei  tala  um  þá  haturssömu  tvidrægni  og 
þráttanir,  sem  eru  um  trúarinnar  greinir  og  skitning  ritninganna, 
hvorjar  rísa  af  því,  að  þeir  sem  þær  elska  eru  holdlegir  og  hoidlega 
sinnaðir,  hafandi  ekki  þann  anda,  sem  alla  hluti  rannsakar  og  einnig 
djfpt  guðdómsins;  hvor  þess  vegna  girnist  þá  réttu  heimuglegu  og  huldu 
guðs  speki,  hann  leiti  hennar  i orði  drottins.  þvi  orð  hins  hæzta  guðs 
er  brunnur  vizkunnar«. 


Digitized  by  Google 


153 


sakir  lærdóms  og  mannkosta.  Sagt  er  að  sóknarmönnum 
síra  t*orkels  hafi  mislikaö  drykkjuskapur  prests,  svo  þeir 
sendu  helzta  bóndann  i sveitinni,  Evjólf  að  nafni,  austur  að 
Skálholli,  til  þess  að  kæra  síra  Þorkel  fyrir  biskupi,  en  er 
hann  kom  til  tals  við  biskup,  mundi  hann  ekkert  erindi,  en 
þegar  hann  á heimleiðinni  var  kominn  vestur  yfir  Brúará, 
seig  yfir  hann  svefnhöfgi,  og  er  hann  vaknaði  mundi  hann 
erindið,  en  sá  að  ei  mundi  stoða  að  snúa  aptur.* 

Þó  sira  Þorkell  væri  lærdómsmaður  mikill,  liggja  ekki 
eptir  hann  mörg  ritsmiði,  enda  varð  hann  ekki  gamall*  Hið 
merkasta,  sem  eptir  hann  liggur,  eru  bréf  hans  um  náttúru 
íslands,  til  Ola  Borch’s  í Kaupmannahöfn,  þau  eru  prentuð  í 
ritsafninu  »Acta  medica*.  Þó  greinar  þessar  séu  stuttar 
eru  þær  þó  allmerkilegar,  þvi  þær  eru  einhverjar  hinar  fyrstu 
lýsingar  á íslenzkri  náttúru  eptir  mann,  sem  sjálfur  hefir  at- 
hugaö.  skoðað  og  tekiö  eptir,  flestar  eldri  lýsingar  eru  að 
mestu  alþýðu  mas.  sem  fræðimenn  hafa  hugsunarlaust  fært 
i letur,  án  þess  þeir  sjálfir  skoðuðu  náttúruna  eða  gerðu  sér 
nokkra  grein  fyrir  sannleika  þess,  er  þeir  skrifuðu  upp. 

Fyrsta  grein  sira  Þorkels  er  um  laugarnar  hjá  Laugar- 
nesi,  þar  er  lýst  landslaginu  í kring  og  sagt  hvernig  laugunum 

')  Heimildarrit  um  æfi  sira  porkcls  Arngrimssonar  eru:  Jón  Olaf»- 
son  frá  Grunnavík:  Um  þá  lærðu  Vidalína.  Hdrs.  J.  S.  nr.  P>8.  fol. 

og  Hist.  litter.  Isl.  B.  U.  H.  Add.  nr.  8.  fol.  Prestaæfir  Jóns  Halldórs- 
sonar.  Hdrs.  Hasks  nr.  65-4°.  Lbs.  nr.  374-4°.  Specimen  Islandiæ 
non  barbaræ.  Hdrs.  J.  S.  nr.  333-4°,  bls.  237 — 40.  F.  J.  Hist.  eccles. 
Isl.  III..  bls.  659—  60.  Kirkjulíðindi  1879,  bls.  131—36,  þar  er  prentað 
gralletur  það.  er  Jón  biskup  Vídalín  setti  yfir  föður  sinn. 

’)  Sira  porkell  lagði  út  Thomas  a Kempis:  þrjár  stuttar  bækur, 
hvðrnen  maður  skule  breyta  epter  Herranum  Christo  og  afneyta  sjálfum 
sjer  ásamt  öllum  veraldlegum  hiegoma.  Hólum  1676  Síra  þorkell 
hefir  bæði  ritað  formála.  sem  er  dags  29.  des.  1667,  og  tileinkunarorð 
til  frú  Hagnheiðar  Jónsdóttur.  ekkju  Gisla  biskups  þorlákssonar,  dags. 
18.  október  1674.  Auk  þess  gaf  hann  ót:  Psalltare  þess  konunglega 

spámanns  Davids,  hvörn  sá  heiðarlege  og  guðhræddi  kjennimann  sál. 
sr.  Jón  Thorsteinsson.  sem  var  preslur  í Veslmannaeyjum.  hefur  mjúk- 
lega  útsett  og  i fagrar  söngvisur  snóið  rjett  eptir  textanum.  Hólum 
1662.  þar  framan  við  eru  löng  lileinkunnarorð  sira  þorkels  til  J-or- 
steins  þorleifssonar  syslumanns  i Múlaþingi,  dags.  3.  nóv.  1661. 


Digitized  by  Google 


154 


sé  í sveit  komið,  þá  talar  höf.  um  vatn  þeirra  og  gerir  ýmsar 
kemískar  tilraunir  til  þess  að  komast  eptir  eðli  þess,  og  skýrir 
loks  frá  verkunum  vatnsins  til  lækninga,  og  er  það  alllangt 
mál.  Arið  1673,  9.  ágúst,  ritar  síra  í’orkell  um  brennisteins- 
námurnar  í Krisuvik  og  lýsir  þeim  vel;  þar  er  hátt  fjall  segir 
hann,  og  við  rætur  þess  og  í hliðunum  að  austan  er  lifandi 
brennisteinn,  sem  orðið  hefir  að  gufu  við  eldinn  neðanjarðar, 
en  sezt  úr  gufunni,  er  hún  snertir  hið  kalda  lopt;  þar  sem 
dýpra  er  grafið,  er  allstaðar  blár  leir  undjr  og  úr  linum  klett- 
um  smitar  vitríól  við  sólarhitann.  Að  vestanverðu  er 
kaldur  lækur,  blandinn  brennisteini  og  vitríóli,  er  ber  með 
sér  bláan  leir,  þar  er  rétt  hjá  hverpyttur  og  mætti  þar  láta 
lækjarvatnið  kostnaðarlaust  gufa  upp,  til  þess  að  ná  úr  þvi 
steinefnunum.  Austan  megin  er  hver,  sem  vellur  ákaflega 
og  úr  honum  rennur  líka  í lækinn  vatn  blandað  sömu  stein- 
efnum.  Að  austanverðu  undir  bröttum  hömrum  i fjallsend- 
anum  er  vatn  yfir  5<KX)  skref  að  ummáli  (liklega  Kleifavatn), 
það  náði  fyrrum  3<X»  fet  upp  í klettana,  en  við  mikinn  jarð- 
skjálpta  1663,  er  eyddi  marga  bæi,  ekki  að  eins  nálæga  heldur 
einnig  fjarlæga,  sogaðist  vatnið  svo  í gjár  neðanjarðar,  að  nú 
er  fær  vegur  fram  með  því  undir  klettunum.  Síra  Þorkell 
segist  seinna  við  tækifæri  muni  rila  lýsingu  á Kötlugosinu 
1660.  hann  kveðst  og  ætla  að  skoða  ölkeldur  og  aðrar  merki- 
iegar  uppsprettur.  Með  bréfinu  sendir  hann  Ola  Borch  söl 
og  nokkrar  sjaldgæfar  plöntur,  sem  hann  biður  Borch  að 
segja  sér  nöfnin  á.  Sölin  segir  hann  séu  ekki  fullþroskuð 
fyrr  en  i júli,  það  þurfi  að  bleyta  þau  í vatni  og  svo  þurka  þau 
og  geyma  þau  á þurrum  slað  um  sex  mánaöa  líma,  þá  verði 
þau  æt.  Seinna  sendir  f*orkell  Ola  Borch  (17.  ág.  1674) 
kvartil  af  sölvum,  birkiblöð  steingjör  frá  hverum,  sortulyng, 
óskabirni  o.  fl.  Aptur  31.  júli  1675  sendir  hann  meir  af 
sölvuin  og  fleiri  óskabirni  og  hraundröngla  úr  Surtshelli, 
sem  hann  þá  hefir  nýlega  skoðað.  Síra  f’orkell  segir,  aó 
Surtshellir  sé  yfir  240  skref  á lengd,  30  skref  á breidd  og 
hæðin  því  samsvarandi.  í hellinum  er  flatt  gólf,  þakið 
reglulega  hvelft  og  á veggjunum  steinskorpa;  i honum  miðjum 
er  þakið  dottið  niöur  á 40  skrefa  svæði  og  fellur  birtan  þar 


Digilized  by  Google 


155 


inn.  Ti!  hliðanna  eru  tveir  afhellar,  þrjár  álnir  fyrir  ofan 
gólfið,  eru  tvð  op  á öðrum  og  milli  opanna  stórkostleg  súla. 
sívöl  eins  og  hún  væri  höggin  meö  meitli.  t’ar  bjó  fyrrum 
Surtur  jötun  og  seinna  18  stigamenn,  en  bændur  söfnuðust 
að  þeim  og  drápu  þá.  Með  þessu  hréfi  sendi  t’orkell  einnig 
steingjörvinga  frá  hverum.  sumir  þeirra  voru  nýlega  farnir 
að  steinrenna  t.  d.  vaðmálspjatla.  Þá  sendir  hann  einnig 
tvo  hnúðmyndaða  steina,  er  menn  héldu  að  aðrir  fæddust 
af  með  timanum,  stundum  segir  hann  að  2,  3 eða  fleiri  slíkar 
steinkúlur  séu  vaxnar  saman,1  er  mælt  að  steinar  þessir  stilli 
blóðrás.  ef  þeim  er  haldið  i hendi  uns  þeir  volgna.  Með 
bréfi  25.  ág.  1675  sendir  síra  Þorkell  enn  ýmsa  steina,  dropa- 
steina,  krystalla,  sjórekinn  svartan  marmara  o.  fl.,  einnig  tvo 
fiska,  sverðfisk  og  broddamús.  Næsta  ár  (31.  ág.)  sendir  hann 
rostungstönn  hálf-steingjörva  og  steinrunnið  filabein,  og  tekur 
það  fram,  að  það  hafi  ekki  fundizt  við  hver,  heldur  við  hrað- 
streyma  á * 

þórðitr  porhelsson  Vidalin  var  einn  af  hinum  merkustu 
visindamönnum  á íslandi  á seinni  hluta  17.  aldar,  hann  var, 
eins  og  margir  aðrir,  ágætlega  lærður  á bókvísi  þeirra  tima 
og  m jög  vel  að  sér  i náttúrufræði,  eptir  því  sem  þá  gjörðist, 
en  sérstaklega  bera  rit  hans  það  með  sér,  að  hann  hefir 

')  J>etta  liafa  ef  til  vill  verið  kútusteinar  (sphærotithar),  sem  fiun- 
ast  í Álptavikurtindi  eystra  og  viðar,  Eggert  Ölafsson  kallar  |)á  »baggaluta« 
eða  •hreðjasteina*.  Reise  gjennem  lstand  II.,  bls.  803  — 4. 

’l  Ritgjörðir  þorkels  Arngrimssonar  eru  þessar:  Thermæ  Islandicæ 
Lögarnesenses.  (Thomæ  Bartholini  Acta  medica  et  philosophica  Hafni- 
ensia  I..  bls.  282  - 86-4°).  De  sulphuris  fodina  Istandica  (s.  st  III.,  bls. 
163—  66).  De  alga  saccharifera,  Oskabiorno,  petrilicatis  etc.  (s.  st.  III.. 
bls.  166  — 66).  Plura  de  alga  saccliarifera.  Oskabiorno  et  antro  Islandico 
(s.  st.  III.,  bls.  172 — 73).  De  variis  lapillis  Islandicis  (s.  st.  III.,  bls. 
174).  De  rosmari  dente  et  ebeno  fossili  (s.  st.  IV.,  bls.  182—  83)  í 
óprentuðu  bréfi  til  Ola  Horch’s  (28.  febr.  1669)  talar  porkell  Vídaiín 
um  Eddukvæðin.  og  heldur  að  fornmenn  hafi  ekki  verið  algjörlega 
kunnáttutausir  i efnafræði,  þykist  jafnvel  finna  Vmislegan  hutinn  vis- 
dóm  bak  við  kvæðin,  er  bendi  á þekkingu  i náltúruvisindum.  1 sama 
bréfi  segir  sira  í’orkell,  að  hann  treysti  því,  að  OIi  Borch  mæli  fasttega 
með  sér  við  stjórnina,  líklega  með  styrk  til  rannsókna  á Istandi. 
Hdrs.  A.  M.  nr.  380.  fol. 


Digitized  by  Google 


156 


verið  einna  fremstur  samtfðarmanna  sinna  i athugunargreind 
og  alveg  laus  við  hjátrú.  Fyrstur  allra  Islendinga  reynir 
hann,  með  Sjálfstæðri  rannsókn  og  athugun,  að  finna  eðli  og 
orsakir  skriðjöklanna,  þó  fer  þessi  tilraun  hans  út  um  þúfur, 
af  þvi  hann  hefir  ekki  nægilegar  athuganir  að  bygg.ja  á,  hin 
visindalega  röksemdaleiðsla  er  þó  rétt,  hvað  aðferðina  snertir, 
og  margar  athuganir  nýjar  og  nákvæmar.  t*órður  í’orkelsson 
er  að  þekkingu  og  hugsunarhætti  töluvert  á undan  sinum 
tíma.  en  hann  lifði  lengi,  langt  inn  á 18.  öld,  og  seinni  hluta 
æfi  hans  voru  ýmsir  vaxnir  upp  og  farnir  .að  rita,  sem  voru 
jafningjar  hans  að  þekkingu.  skarpleika  og  greind.  Við  rit- 
störf  fékkst  Þórður  mest  á yngri  árum  og  því  má  telja  hann 
fremur  til  17.  aldarinnar  en  hinnar  18. 

Þórður  Vídalín  var  sonur  sira  Þorkels  i Görðum,  bróðir 
Jóns  biskups  Vídalins  og  Arngríms  rektors  i Nakskov,  hann 
var  fæddur  1662  og  útskrifaðist  úr  Skálholtsskóla  17  ára 
gamall,  eptir  3 ára  skólaveru;  hafði  hann  notið  tilsagnar  töður 
sins  og  einnig  verið  við  nám  hjá  síra  Oddi  Eyjólfssyni  i Holti 
undir  Eyjafjöllum,  er  var  giptur  móðursystur  hans.  A 19. 
ári  sigldi  Þórður  til  háskólans  í Kaupmannahöfn  og  hefir 
faðir  hans  eflaust  falið  hann  á hendur  gamalkunningjum  sin- 
um,  Ola  Borch  og  öðrum.  Eptir  3 ára  dvöl  í Höfn,  tók  f’órður 
guðfræðispróf  meö  góðum  oröstír,  en  hafði  þó  einkum  stundað 
náttúrufræði,  efnafræði,  líkskurðarfræði  og  læknisfræði  og 
naut  hann  einkum  tilsagnar  Ola  Borchs  í þeim  greinum, 
sóttist  honum  námið  fljótt,  þvl  hann  var  mikill  gáfumaður  og 
fljótskarpur.  Er  hann  var  kominn  aptur  hingað  til  lands, 
dvaldi  hann  tvö  ár  á Bessastöðum,  hjá  landfógeta  Kristófer 
Heedemann,  en  1686  fékk  Þórður  biskup  Þorláksson  hann  til 
að  taka  að  sér  kennslu  við  Skálholtsskóla  og  var  hann  þar 
heyrari  um  tima;  Ólafur  Jónsson  var  þá  skólameistari.  en 
1687  fékk  Ólafur  Hítardal  og  gegndi  E’órður  þá  skólameistara- 
embættinu  eptir  það  um  tvö  ár  og  hafði  fengið  til  þess  sam- 
þvkki  Chr.  Múllers  amtmanns,  hann  var  hinn  fyrsli,  er  skóla- 
meistaraeið  sór  eptir  »ritúalinu«.  Þórður  Vfdalin  var  ágætur 
læknir  og  hjálpaði  mörgum  manni  með  íþrótt  sinni,  biskup 
var  þá  illa  haldinn  af  skyrbjúgi  og  tókst  í’órði  Vidalín  að 


Digitized  by  Google 


157 


lækna  hann;  hafði  hann  miklar  frátafir  frá  embættisstörfum 
sínum,  því  menn  sóttu  til  hans  úr  öllum  áttum  og  marga  van- 
heila  hafði  hann  til  græðslu,  en  af  þvf  skólakennslan  og 
læknisstörfm  gátu  ekki  samrýmst,  sagði  f’órður  af  sér  skóla- 
meistaraembættinu  161)0,  en  Páll  Vidalin  frændi  hans  tók  við 
þvi.  f’óróur  var  jafnan  embættislaus  upp  frá  þvi,  en  stund- 
aði  lækningar  og  hjálpaði  mörgum,  hafði  í þá  daga  enginn 
islenzkur  maður  jafn  góða  þekkingu  á þeim  fræöum ; hann 
fékkst  einnig  við  barnakennslu,  giplist  ekki  og  var  jafnan 
fátækur,  þó  hafði  Þórður  um  tima  sér  til  uppihalds  um- 
boðsjarðir  nokkrar  á Austfjörðum  af  Bjarnarnessumboði,1  og 
svo  styrkti  Jón  biskup  bróðir  hans  hann  á ýmsan  hátt. 
t’órður  Vídalín  varð  áttræður  og  dó  1742  i Bræðratungu,  hjá 
Magnúsi  lögmanni  Gislasyni,  var  hann  þá  orðinn  örvasa 
gamalmenni  og  bláfátækur. 

Eins  og  fyrr  var  getið  var  f’órður  Vidalín  einna  lærð- 
astur  samtíðarmanna  sinna  í náttúrufræði,  einkum  f efnafræði 
og  eðlisfræði,  og  mestur  læknir  allra  Islendinga,  er  þá  voru 
uppi,*  honum  er  lika  hrósað  fyrir  þekkingu  i heimspeki  og 
hann  var  einnig  vel  hagorður  bæði  á íslenzku  og  á latinu. 


')  þórður  Vidalin  bjó  um  tíma  austur  f Lóni,  á L>æ  þeim  er  heitir 
f’órisdalur.  sumarið  1894  heyrði  eg  i Suðursveit  j'msar  skrítnar  þjóð- 
sögur  um  Þórð  og  ráifskonu  hans;  ráðskonan  var  hinn  mesti  svarkur 
og  suhba  og  réði  öllu,  en  pórður  var  mesti  snyrtimaður  og  gekk  hvers- 
dagslega  i rauðurn  skarlatskyrtli.  Sagan  segir  að  þórður  hafí,  er  hann 
var  i Höfn,  hjálpað  drottningu  við  barnshurð  með  keisaraskurði.  þótti 
konungi  svo  vænt  um.  að  hann  lét  þórð  daglega  borða  við  sitt  borð. 
en  þórður  vildi  fara  heim  til  íslands  og  fékk  Ieyfí  konungs.  að  hann 
mætti  haga  sér  þar  hvernig  sem  hann  vildi.  þess  vegna  var  honum 
aldrei  hegnt  fyrir  allskonar  galdraverk,  er  hann  framdi.  Eptir  sögn 
Valgerðar  þórðardóttur  (86  ára)  á Kálfafelli. 

’)  Jón  Marleinsson  segir  meðal  annars  um  lækningar  þórðar  þorkels- 
sonar:  >han  skal  först  have  indfört  udi  Island  den  compendieuse  Cuur 
mod  Spedalskhed,  som  man  kalder  >BöikeheIte  d:  baltheum  pyxidum  vel 
baltheum  venereum>,  jeg  ved  og  at  han  haver  brugt  samme  Cuur  med 
en  temmelig  god  Success  paa  Hoolum  Bispegaard  og  dette  er  vist  og 
sandfærdigW.  Hdrs.  Thotts,  nr.  961.  fol.,  bls.  30 — 31.  Jón  Grunnvik- 
ingur  segir.  að  þorkell  faðir  hans  hafí  fyrstur  kennt  Islendingum  að  setja 
belti  við  holdsveika.  Hdrs.  J.  S.  nr.  68.  fol.  Dr.  A.  Gebhardt  i Nörn- 


Digitized  by  Google 


158 


Merkasta  ritið,  sem  eptir  Þórð  liggur,  er  rit  hans  um  jökla 
á íslandi.  Ritgjörð  þessi  var  samin  á latínu  og  tileinkuð 
Chr.  Miiller  amtmanni,1  en  var  prentuð  löngu  seinna  á þýzku. 
Frændi  Þórðar,  Páll  Bjarnason  Vidalin,  keypti  handritið  á upp- 
boði  í Kaupmannahöfn  og  lagði  það  út  á þýzku,1  Páll  Bjarna- 
son  var  þá  við  bóknám  í Leipzig.  I ritgjörð  þessari  er  is- 
lenzkum  jöklum  alls  eigi  lýst  og  þeir  eru  heldur  ekki  taldir, 
en  höfundurinn  er  að  reyna  að  grennslast  eptir  þvi,  hver  muni 
vera  orsökin  til  myndunar  skriðjökla  og  kemur  fram  með 
einkennilegar  skoðanir  þar  að  lútandi.  Fvrst  nefnir  Pórður 
Vídalín  í formálanum  ýmsa  höfunda,  er  hafa  ritað  um  snjó 
og  jökla,  og  svo  kemur  ritgjörðin  sjálf  og  er  henni  skipt  i 
7 kafla.  í fyrstu  grein  er  talað  um  uppruna  orðsins  >jökull«, 
í annari  grein  skýrir  höfundurinn  frá  umtalsefninu,  segist 
hann  ekki  vilja  tala  um  þann  is  og  þann  snjó,  er  safnast 
saman  á fjallatindum,  og  eigi  heldur  um  haflsinn,  en  um 
jökulbreiður  þær,  er  myndast  af  sjálfu  sér  á sléttlendi,  vaxa 
uns  þær  verða  háar  sem  fjöll  og  þiðna  aldrei.  dæmi  þess 

berg  hefir  vinsamlega  gefiíl  mér  upplvsíngar  um  Venusbetlið,  sem  hér 
er  nefnt;  hann  hefir  spurt  Dr.  J.  K.  Proksch  i Wien.  sem  er  sérstak- 
lega  vel  að  sér  í sögu  U'knisfræðinnar,  um  þetta  efni  og  hefir  liann 
skýrt  málið  sem  hér  segir.  Á 17.  öld  var  það  almenn  lækning  gegn 
>syphitis>,  að  hinir  sjúku  báru  Venusbelti,  sem  kaltað  var.  það  var 
breið  ræma  úr  lérepti  eða  leðri.  smurð  kvikasilfurssmyrslum  og  slundum 
öðrum  smyrslum,  belti  þelta  báru  menn  um  lendarnar  og  holið  næst 
sér  á berum  likama  og  gálu  eins  verið  á ferli  fyrir  það;  bellið  báru 
menn  lengi  og  voru  smyrslin  að  eins  endurnýjuð  stöku  sinnum.  Nú 
var  það  fyrrum  almenn  skoðun  lækna.  jafnvel  fram  á þessa  öld.  að 
holdsveiki  og  syphilis  væru  í raun  réttri  sami  sjökdómurinn,  og  þess 
vegna  noluðu  menn  líka  belti  þetta  lil  þess  að  lækna  holdsveiki.  Dr. 
Gebhardt  bendir  á.  að  >Böikebelte«  muni  vera  sama  sem  baukabelti 
(ballheum  pyxidum),  al  því  smyrslin  voru  geymd  í baukum. 

')  Dissertationcula  de  montibus  Islandiæ  chrystallinis.  auctore 
Theodoro  Thorkelli  F.  Vidalino.  Ritgjörðin  var  dagsett  Skátholli 
1.  júlí  1695. 

*)  Theodor  ThorkeUsohn  Vidalin  gewesenen  Rectoris  in  Skalholt. 
Abhandlung  von  den  islándischen  Eisbergen  (Hamburgisches  Magazin 
oder  gesammlete  Schrifften  aus  der  Naturforschung  und  den  angenehmen 
Wissenschaften  úberhaupt.  XIII.  Band.  Hamnurg  und  Leipzig  1754-8VO. 
hls.  9-27.  197-218). 


Digitized  by  Google 


159 


konar  jökla  telur  hann  Breiðamerkurjökul  og  Skeiðarárjökul, 
segir  hann  að  jöklar  þessir  séu  5 mílur  eða  dagleið  á lengd, 
en  enginn  viti  breidd  þeirra,1  því  ekki  sé  hægt  að  komast 
yfir  þá  fyrir  sprungum:  þó  segir  Þórður,  að  vinnumaður  Jóns 
nokkurs  Ketilssonar,  er  þá  var  dáinn  fyrir  nokkru,  hafi  haft 
það  eptir  húsbónda  sinum,  að  hann  (J.  K.)  hafi  eitt  sinn 
ætlað  að  kanna  breidd  jöklanna,  hafði  Jón  Ketilsson  verið  f 
ferðinni  tvo  daga  og  komizt  norður  á jökulbrún,  sá  hann  þá 
hinu  megin  viö  jökulinn  stóra  sanda,  á þeim  var  einstakt  fjall 
grnsi  vaxið,  þar  sá  hann  kindur  og  reyki,  er  hann  hélt  aö 
kæmu  frá  einhverjum  mannabyggðum ; jökullinn  varsvobrattur, 
að  Jón  komst  ekki  niður  á sandana.  Þetta  er  auðsjáanlega 
dylgjusaga  um  útilegumannabyggðir,  og  hafa  likar  sögur  gengið 
ljósum  Iogum  i Skaptafellssýslu  fram  á vora  daga.  I 3. 
grein  talar  höfundurinn  um  skoðanir  sjálfs  sín  og  annara  á 
myndun  skriðjökla.  Hann  segir  að  það  sé  vanalega  skoðun 
manna,  að  snjórinn  safnist  á vetrum  á fjöllin,  en  nái  ei  að 
þiðna  á sumrum,  af  þvi  fjöllin  séu  kaldari  en  flata  Iandið, 
fjöllin  verði  fyrr  þakin  með  snjó  á haustin,  en  þiðni  svo  aptur 
seinna  á vorin,  og  þar  af  leiði  að  jökullinn  sigi  niður  og 
breiðist  svo  takmarkalaust  út  á láglendinu.  Á þessa  skoðun 
vill  t’óiður  Vidalin  ekki  fallast,  hanu  hefir  tekið  eptir  þvi 
að  snjórinn  er  öðruvisi  í hájöklum  en  skriðjöklum,  hjarnsnjór 
í hájöklum,  en  blár  og  glær  ís  í skriðjöklunuin,  og  á því  byggir 
hann  rannsókn  sina.  Hann  neitar  því,  að  ís  geti  invndazt  öðru- 
visi  en  úr  vatni,  en  snjór  verði  aldrei  beinlínis  að  is,  hann  verði 
fyrst  að  bráðna  og  verða  að  vatni,  og  svo  geti  vatnið  frosið,  á 
þessari  skökku  ályktun  byggir  hann  rannsökn  sina  og  kemst  þvi 
auðvitað  að  skakkri  niðurstööu.  Nú  vita  inenn  að  snjór  getur 
orðið  að  is,  ef  hann  verður  fyrir  miklum  þrýstingi.  f’að  er 
auðséð,  að  Þórður  Vídalin  hefir  vel  tekið  eptir  skriðjöklunum 
og  skoðað  þá  nákvæmlega,  hann  talar  um  grjótið,  sem  á 
skriðjöklunum  liggur  og  sem  víða  er  innan  um  sjálfan  jökul- 
ísinn,  hann  hefir  tekið  eptir,  að  steinar  þessir  eru  núnir  á 
hornum  og  köntum,  en  þó  eigi  alveg  hnöttóttir,  hann  ber 

')  Hér  er  breiddin  auðsjáanlega  talin  frá  norðri  til  suðurs,  en  lengdin 
frá  vestri  ti!  auslurs. 


Digitized  by  Google 


16U 


þetta  grjót  saman  viö  þá  steina,  sem  eru  í Ijallshlíðum,  þar  sem 
enginn  jökull  er.  og  sér  mismuninn,  að  þeir  eru  hvassir  á hornum 
og köntum.  Þórður segir að sumir  kunni að halda,  aðskriðjöklarnir 
væru  myndaðir  af  jökulám,  er  frosið  hefðu  í vatnavöxtum,  >en 
þegar  nánar  er  athugað,  sést  að  það  getur  eigi  verið,  þvi  þessi  leir- 
ugu  og  óhreinu  fljót  eru  mjög  straumhörð,  og  frjósa  þessvegna 
nærri  aldrei,  nema  þegar  þau  eru  full  af  snjó  og  krapa,  en 
sá  ís,  er  inniheldur  óuppleystan  snjó,  er  aldrei  gagnsær  eins 
og  sá,  sem  myndaður  er  úr  hreinu  vatni«,  heldur  höfundur- 
inn  þvi,  aö  skriðjöklarnir  geti  ekki  hafa  myndazt  á þann  hátt. 

I fjórðu  og  fimmtu  grein  talar  Þórður  Vídalin  um  is- 
myndun,  þegar  is  er  gjörður  með  iþrótt,  og  er  alllangorður 
um  það,  hvernig  gjöra  megi  is  úr  snjó,  saltpétri  og  salti. 
Ræöur  hann  af  þvi  (§  6),  að  skriðjöklarnir  geti  myndast  af 
blöndun  salts  og  saltpéturs,  snævar  og  vatns,  einkum  þegar 
kuldinn  lika  er  mikill.  Höfundurinn  ímyndar  sér,  að  saltpétur 
sé  mikill  í jöklum,  og  færir  þau  rök  fyrir  máli  sínu,  að  gras- 
gróður  sé  opt  mikill  nærri  jöklum  og  feitur  jarðvegur,  en 
það  hljóti  að  koma  af  því,  aö  saltpétur  sé  i jöklunum,  sem 
auki  gróðrarmagn  jarðvegsins  í kring;  hafisinn  frá  Grænlandi 
muni  aptur  vera  saltpéturlaus  og  þvi  fylgi  honum  mikil  ófrjó- 
semi.  Höfundurinn  segir  enn  fremur,  að  sölt  muni  vera  í 
hinum  gljáandi  kryslöllum,  er  víða  séu  í fjöllum  kringum  jökla, 
en  sannar  það  þó  ekki  fremur  en  hitt.  t'órður  Vídalin  getur 
þess  enn  fremur,  að  einhver  kunni  að  koma  með  þá  mótbáru, 
að  heimskautshöfin  hlytu  öll  að  frjósa,  ef  söltin  stuðluðu  að 
ísmynduninni,  en  þvi  svarar  hann  svo,  að  það  mundi  og  verða, 
ef  sjórinn  væri  kyrr,  en  hann  segir  bylgjuhreifing  úthafsins 
brjóti  jafnóðum  isinn,  sem  myndast.  Skoðun  Þórðar  á myndun 
jöklanna  er  þessi:  vatnið,  sem  fsinn  myndast  úr,  kemur  úr 
uppsprettum  neðanjarðar,  en  uppsprettuvatnið  er  svo  tilkomið, 
að  sjórinn  kemst  gegnum  sprungur  neðanjarðar  inn  í hella, 
spennist  upp  af  jarðhita  og  verður  að  gufu,  vatnsgufan  þéttist 
og  vatnið  leitar  svo  upp  úr  jörðunni,  en  er  það  kólnar  og 
verður  fyrir  áhrifum  salts  og  saltpéturs,  frýs  það  og  þannig 
myndast  jöklarnir.  Páll  Bjarnason,  sem  gefið  hefir  út  rit- 
gjöróina,  fellst  eigi  á skoðun  frænda  síns,  og  skulum  vér  siðar 


Dlgitized  by  Google 


161 


tala  um  skoðanir  hans  i þessu  efni,  þvi  þær  eru  að  mörgu 
merkiiegar.  . 

í sjöundu  grein  talar  Þórður  Vidalin  um  hreifingu  jökl- 
anna,  og  segir  að  hún  fari  ekki  eptir  neinum  vissum  lögum, 
»stundum  hreifast  þeir  áfram  á sumrum,  en  fara  aptur  á bak 
á vetrum,  stundum  ganga  þeir  fram  á vetrum,  en  aptur  á 
sumrum,  en  mest  hreifast  þeir,  þegar  eldslogar  og  vatn  kast- 
ast  upp  úr  þeim«.  Mest  fara  jöklar  um  200  skref  áfram,  en 
stundum  minna,  brún  þeirra  er  þá  stundum  slétt,  stundum 
með  þverhnýptum  jökulhömrum.  Orsökin  til  þessarar  hreif- 
ingar  heldur  höfundurinn  að  sé  frostið,  sem  útvíkkar  alla 
hluti.  »Smáhólar  springa  stundum  með  brestum,  þegar  vatnið 
innan  í þeim  ekki  getur  lengur  staðið  á móti  vetrarkuldanum, 
en  á sumrum  lokast  sprungurnar  aptur  vegna  hitans*.  Svo 
er  og  með  jöklana,  i þeim  eru  ótal  sprungur,  þær  fyllast  af 
vatni  á sumrum,  en  það  vatn  frýs  á vetrum,  við  það  þenst 
jökuliinn,  springur  aptur  og  mjakast  áfram,  heyrast  opt  stórir 
brestir  í jöklunum  þegar  þeir  eru  að  springa;  síðan  þiðir 
sumarhitinn  yfirborð  jökulsins  svo  hann  minnkar  aptur,  koma 
þá  fram  stórir  steinar,  er  voru  inni  í jöklinum,  og  stundum 
bráðnar  lika  undan  þeiin  svo  þeir  detta  niður.  Af  því  vetrar- 
kuldinn  á Islandi,  einkum  á fjöllum,  varir  lengur  en  sumar- 
hitinn,  getur  sólin  aldrei  brætt  eins  mikið,  eins  og  við  bætist 
á vetrum,  þess  vegna  segir  höf.  að  jöklarnir  séu  alltaf  að 
aukast.  Afl  frosts  og  snævar  sést  vel  á steinum  þeim,  sem 
eptir  verða,  er  skriðjökull  minnkar,  þeir  eru  opt  svo  meirir, 
að  það  má  mylja  þá  milli  handanna.  Ritgjörð  Þórðar  Vida- 
líns  ber  í heild  sinni  vott  um  ágæta  athugunargreind,  sem 
varla  sést  hjá  nokkrum  öðrum  Islendingi  á 17.  öld,  1 þvi  er 
snertir  lýsing  á eðli  skriðjöklanna  er  hann  langt  á undan  samtið- 
armönnum  sínum  og  nálgast  töluvert  skoðanir  manna  á miðri 
19.  öld;  þó  ályktanir  hans  um  fyrstu  myndun  skriójöklanna 
séu  nokkuð*  kátlegar,  þá  er  ritgjörðin  i heild  sinni  mjög 
merkileg. 

t’órður  Vídalín  hefir  eflaust  töluvert  fengizt  við  grasa- 
fræði,  þvi  hún  var  i þá  daga  nátengd  læknisfræðinni,  og  var 
þá  i grasabókum  varla  annars  getið,  en  notkunar  grasanna 

11 


Digiiized  by  Google 


162 


til  lækninga.  í fomu  handriti  i bókhlööu  konungs  i Kaup- 
mannahöfn,  sem  vér  höfum  fyrr  nefnt,1  er  meðal  annars 
getið  um  grös  þau  á íslandi,  er  nota  má  til  lækninga,  og 
segist  höfundurinn  hafa  ritað  um  grösin  eptir  Þórði  Vídalin, 
því  hann  hafi  af  reynslunni  bezt  vitað  um  verkanir  hinna 
íslenzku  grasa.  í jurtalista  þessum  eru  talin  40  íslenzk  grös 
og  5 berjategundir  að  auk;  grösunum  er  ekki  lýst,  en  opt  er 
getið  um  í hvaða  jarðvegi  þau  helzt  vaxi  hér  á Islandi;  aðal- 
málið  er  um  notkun  grasanna  til  lækninga,  og  er  engum 
hjátrúarsögum  blandað  innan  um,  og  er  það  þó  alltítt  í þá 
daga.  Nöfn  grasanna  eru  í riti  þessu  bæði  á latinu  og  ís- 
lenzku,  en  víða  hafa  nöfnin  aðrar  merkingar  en  nú.’ 


19.  Norræn  rit  um  Island. 

t*ess  hefir  fyrr  verið  getið,  hverja  þýðingu  vísindalifið 
við  háskólann  i Kaupmannahöfn  hafði  fyrir  íslendinga,  en 
íslendingar  stuðluðu  aptur  á móti  að  því,  að  útlendingar  fengu 
nú  þegar  nokkra  hugmynd  um  fornöld  Norðurlanda.  Arn- 
grimur  lærði  vekur  fyrst  áhuga  manna  á sögulegum  fræðum, 
og  svo  taka  aðrir  við.  Fyrir  tilstilli  Ola  Worms  og  annara 
varð  það  tfzka  í Danmörku,  að  stórhöfðingjar  tóku  að  styðja 
fornfræðisiðkanir,  beinlinis  og  óbeinlinis,  og  um  miðja  öldina 
fóru  Svíar  að  stunda  hin  sömu  fræði,  og  fengu  íslendinga 
sér  til  hjálpar;  kepptust  Sviar  og  Danir  hver  við  aðra  i að 


‘)  Nucella  rerum  vegetarum  Islandiæ.  Kalls  Samling,  nr.  627-4°. 

’)  f’órður  Vídalín  kvað  iiafa  ritað  eða  lagt  út  bók  um  yfirsetu- 
kvennafræði,  hann  lagði  og  út  á islenzku  rit  um  eðlisfræði  eptir  C. 
Bartholin  (Systema  physicum,  Hauniæ  1628),  hann  sneri  Hallgríms  sálm- 
um  og  Kristnissögu  á latínu  og  orkti  Iatínska  sálma  og  latínsk  erfiljóð 
eptir  Jón  bróður  sinn  o.  fl.  Rit  þau,  er  snerta  æfi  pórðar  Vídalfns  og 
eg  hefi  notað,  eru  þessi:  F.  J.  Hist.  eccles.  III.,  bls.  637 — 38.  Hálfdáa 
Einarsson:  Hist.  lit.  Isl.  1786,  bls.  93.  Jón  Grunnvíkingur:  Hist.  litter. 
Isl.  B.  U.  H.  Add.  nr.  3.  fol.,  bls.  93  og  148.  Jón  porkelsson : Specimeu 
Isl.  n.  barb.,  J.  S.  nr.  333-4°,  bls.  181—83.  Hdrs.  J.  S.  298-4°.  Hand- 
rit  Jóns  Marteinssonar  í Ny  kgl.  Saml.  nr.  1274.  fol.  og  i Thotts 
Samling.  nr.  961.  fol. 


Digitized  by  Coogle 


163 


safna  handritum  frá  íslandi,  þangað  til  Arni  Magnússon  eptir 
aldamótin  rak  smiðshöggið  á,  tindi  saman  allt  sem  eptir  var 
og  kom  því  i eina  heild.  Þessi  fornfræðastörf  gerðu  það  að 
verkum,  að  menn  á Norðurlöndum  fóru  lika  að  gefa  íslandi 
og  Islendingum  meiri  gaum ; þó  menn  hugsuðu  mest  um  forn- 
öldina,  þá  slæddist  þó  ýmislegt  með,  er  snerti  nútímann, 
náttúruvisindin  voru  að  skapast  og  danskir  visindamenn  fóru 
að  skyggnast  í ýmislegt,  er  snerti  náttúru  Islands.  I þessum 
kafla  munum  vér  stuttlega  fara  yfir  þau  rit  eptir  norræna 
menn,  er  koma  út  á 17.  öldinni  og  geta  íslands  og  islenzkrar 
náttúru  að  nokkrum  mun. 

Fyrri  hluta  17.  aldar  var  enginn  sá  í Danmörku,  sem 
jafnmikið  unni  islenzkum  fræðum  og  hafði  jafnmikil  viðskipti 
við  íslendinga  eins  og  Oli  Worm.  Oli  Worm'  var  af  hol- 
lenzkum  ættum  og  fæddist  í Arósi  13.  maí  1588;  hin  fyrstu 
frumfræði  lærði  hann  í Arósskóla,  en  fór  svo  13  ára  til 
Lúneburg,  þaðan  17  ára  til  háskólans  í Marburg  og  svo  til 
Giessen;  á háskólum  þessum  lagði  hann,  eins  og  þá  var  títt, 
fyrst  stund  á heimspeki,  guðfræði  og  málfræði,  en  er  hann 
var  19  ára  tók  hann  af  alefli  að  stunda  læknisfræði  og  nátt- 
úrufræði  og  ferðaðist  á árunum  1607 — 1610  til  þeirra  skóla, 
þar  sem  þessar  fræðigreinir  þá  voru  í mestum  blóma  (Basel, 
Padua,  Montpellier,  Paris);  1610  kom  hann  snögga  ferð  heim 
aptur,  en  fór  næsta  ár  til  Marburg  og  Kassel  til  þess  að  iðka 
efnafræði,  hlaut  sama  4r  doktorsnafnbót  i Iæknisfræði  i Basel 
og  fór  1612  til  Oxford,  sneri  svo  aptur  til  Danmerkur  næsta 
ár  og  varð  kennari  við  háskólann,  fyrst  framan  af  i grisku 
og  svo  í eðlisfræði,  en  1624  var  honum  veitt  kennaraem- 
bætti  i læknisfræði,  og  þá  var  hann  kominn  í þá  stöðu,  er 
honum  likaði  bezt.  Oli  Worm  var  mesti  ágætismaður  og 


')  E.  C.  Werlauff:  Ole  Worms  Fortjenester  af  det  nordiske  Old- 
studium  (Nordisk  Tidskrift  for  Oldkvndighed  I.  1832,  bls.  283 — 368). 
N.  M.  Peterten:  Bidrag  til  den  danske  Literaturs  Historie  III.,  bls,  256 
— 59,  432 — 438.  Olai  Wormii  et  ad  eum  doctorum  virorum  epistolæ. 
Tom.  I— II.  Hauniæ  1751,  8vo.  í Gammel  kgl.  Samling.  nr.  3119-4°. 
eru  jtms  bréf  Ola  Worms  til  íslendinga.  sum  óprentuð;  þar  eru  líka 
4ms  >testimonia  privata*.  Sbr.  hdrs.  J.  S.  636-4°. 

11* 


Digitized  by  Google 


164 


sómamaður  í öllu  framferði,  hann  var  lærdömsmaður  mikill 
og  mjög  náttúrufróður.  Worm  varð  frægur  fyrir  rannsóknir 
sínar  í líkskurðarfræði,  dýrafræði  og  fornfræði,  hann  var 
heppinn  læknir,  og  leituðu  stórhöfðingjar  hans  jafnan,  er 
mikið  lá  á,  honum  græddist  mjög  fé,  og  auð  sínum  varöi 
hann  til  visindaþarfa.  Worm  átti  ágætt  náttúrugripasafn,  sem 
bar  af  flestum  söfnum,  er  þá  voru  til,  það  varð  frægt  í öðr- 
um  löndum,  allir  útlendingar.  er  komu  til  Hafnar,  skoðuðu 
það,  og  Friðrik  III.  var  þar  tíður  gestur.  Með  því  Worm 
var  svo  frægur  vísindamaður,  komst  hann  í kunningsskap 
við  marga  menn  viðsvegar  um  Norðurálfuna  og  átti  því 
hægra  með  að  útvega  sér  náttúrugripi  úr  fjarlægnm  löndum: 
erfingjar  Worms  gáfu,  að  honum  látnum,  konungi  safnið. 
Oli  Worm  dó  1654  úr  drepsótt,  sem  þá  gekk  í Kaupmanna- 
höfn.  Eins  og  þá  var  titt  á 17.  öld,  stundaði  Worm  allskonar 
vísindi  og  meðal  annars  fór  hann  að  gamni  sínu  að  fást  við 
norræna  fomfræði,  en  smátt  og  smátt  drógst  hugur  hans 
meir  og  meir  að  þessum  fræðum,  ritaði  hann  siðar  margt 
um  fornfræði  og  átti  mikinn  þátt  í því,  að  menn  tóku  betur 
en  áður  að  grafast  eptir  fornri  sögu  og  fornmenjum  Norður- 
landa.  Sökum  þess  að  Worm  var  i miklu  áliti  og  mátti  sín 
mikils,  fengu  þessar  fræðigreinir  brátt  góðan  byr  hjá  fyrir- 
mönnum  í Danmörku.  Vegna  fornfræðanna  komst  Worm  i 
kynni  við  íslendinga,  og  þá  fyrst  og  fremst  við  Arngrím 
lærða,  eins  og  fyrr  hefir  verið  getið.  Worm  hvatti  hina  yngri 
íslendinga  í Kaupmannahöfn  fastlega  til  þess,  að  fást  við 
fornsögurnar,  þvi  i þá  daga  vissu  lærðir  ísiendingar,  aðrir 
en  Arngrímur,  mjög  lítið  um  fornöld  landsins,  og  kvartar 
Worm  yfir  því  i bréfum  sínum.1  Worm  tók  snemma  að 
grennslast  eptir  rúnum  og  hélt  að  hann  mundi  geta  fræðzt 
um  þær  hjá  íslendingum,  en  brást  sú  von  gjörsamlega;  rúna- 
þekking  var  þá  að  mestu  týnd  og  gleymd,  svo  Arngrimur 
segir,  að  Islendingar  vaði  reyk  i þvi  efni;  sumir  þorðu  jafn- 
vel  ekki  að  fást  við  slikt,  af  þvi  þeir  héldu  þeir  mundu  verða 
grunaðir  fyrir  galdra.  Worm  var  i þá  daga  aðalathvarf  og 

■)  Epistolæ  Wormii  I.,  166.  184,  199.  364. 


Digitized  by  Google 


165 


hjálparhella  íslendinga  i Kaupmannahöfn,  hann  hafði  umsjón 
með  mörgum  islenzkum  námsmönnum  í Höfn  og  skrifaðist  á 
við  þá,  er  þeir  voru  komnir  heim  til  íslands.  Það  sést  á 
hinum  prentuðu  bréfum  ti!  Worms,  hvers  styrks  og  athvarfs 
þeir  væntu  hjá  honum,  þeir  biðja  hann  þráfaidiega  að  mæla 
fram  með  sér  við  stjórnina,  svo  þeir  fái  betri  brauð,  embætti 
o.  s.  frv.,  og  er  Worm  þeim  jafnan  ljúfur  og  eptirlátur.  Vís- 
indi  áttu  þá  mjög  örðugt  uppdráttar  á íslandi;  sem  eðlilegt 
var,  hugsuðu  flestir  um  að  ná  sér  í brauð  eða  annað  til  viður- 
lifis,  og  þó  þeir  fengju  eitthvert  embættið,  þá  voru  flestir  svo 
fátækir  og  ilia  staddir,  að  það  dróg  úr  þeim  allan  kjark. 

Bréfaskipti  Ola  Worms  við  15  íslendinga  sjást  á prenti 
i bréfasafni  hans.  Af  því  Worm  var  náttúrufróður,  þá  er 
hér  og  hvar  i bréfunum  minnst  á ýmislegt,  er  snertir  náttúru 
Islands  og  hag  landsins,  en  mest  er  þar  þó  um  forn- 
fræði,  einkum  í bréfum  Arngrims  Jónssonar  og  Brynjólfs 
biskups  Sveinssonar.  Hér  munum  vér  tina  saman  hið  helzta, 
er  snertir  náttúru  landsins.  Hinn  fyrsti  íslendingur,  er  Worm 
komst  í kynni  við,  var  Þorlákur  Skúlason,  þeir  skrifuðust  á 
á árunum  1622 — 1654,  þangað  til  Worm  dó  1654.  Árið  1626 
sendir  Þorlákur  Worm  stein,  er  hann  kallar  »kvennkyns 
ætites«,  en  segist  ekki  hafa  náð  f karlkyn  þesssteins;  Worm 
sá  strax  að  þetta  var  sjórekin  baun  (lausnarsteinn);  líklega 
hafa  menn  haldið,  er  þeir  heyrðu  kjarnann  hringla  innan  i 
lausnarsteininum,  aö  þar  væri  annar  að  myndast  innan  í,  og 
hafa  ráðið  af  því,  að  steinninn  væri  kvennkyns.  Einnig  sendi 
Þorlákur  græna  tinnu  (jaspis)  og  tvo  draugasteina;  1639  sendir 
hann  Worm  brennisteinskis,  er  fundizt  hafði  i leir,  og  1645 
sendir  hann  merkilegan  skó,  er  rekið  hafði  á Norðurlandi; 
skór  þessi  var  haglega  ofinn  úr  birkiberki.  Mest  skrifast 
þeir  á um  nábveli;  Oli  Worm  biður  Þorlák  að  senda  sér 
parta  af  hval  þessum,  skinn,  bæxli,  sporð  o.  s.  frv.,  en  tenn- 
ur  kæri  hann  sig  ekki  um;  1639  sendir  Þorlákur  uppdrátt  af 
náhveli,  sem  þá  hafði  rekið  nýlega  fyrir  norðan,  og  lýsir 
hvalnum,  1648  sendir  Þorlákur  Skúlason  konungi  hauskúpu, 
húðarhluta,  spik  og  tönn  úr  náhveli  15  álna  löngu,  hafði  það 
rekið  um  veturinn  1647—48  með  hafis  að  Norðurlandi;  kon- 


Digitized  by  Google 


166 


ungur  sendi  Worm  þetta  aptur  að  gjöf.  Runólfur  Jónsson 
lýsti  líka  náhveli  fyrir  Worm  nokkuð  á annan  hátt,  en  sýnt 
var  á mynd  þeirri,  er  Þorlákur  biskup  sendi.  í þá  daga 
rituðu  danskir  visindamenn  mikið  um  náhvelið,  og  var  þvi 
innan  handar  að  fá  eitthvað  af  því  til  skoðunar.  Rostungshaus 
og  rostungshúð  fékk  Worm  frá  forláki  seinna  (1654).' 

Arngrimur  lærði  og  Worm  skrifuðust  á i meir  en  20  ár 
(1626—1647),  mest  skrifuðu  þeir  um  sögu,  rúnir  og  fornfræði. 
en  þó  er  náttúrugripa  getið  á stöku  stað.  Arngrímur  ritar 
Worm  um  lausnarsteina,  og  segir  til  hvers  þeir  séu  notaðir. 
og  svarar  Worm  honum  hinu  sama  og  jÞorláki  biskupi,  segir 
að  slíkar  sjóreknar  baunir  eigi  hann  nokkrar,  segist  hafa  séð 
tvær  tegundir  þeirra  og  séu  hinar  stærri  kallaðar  hjarta  hins 
helga  Tómasar,  því  þær  vaxi  mjög  margar  við  eyjuna  St. 
Thomas;  1640  sendir  Arngrímur  stein  líkan  selshjarta,  sem 
var  mjög  þungur  og  harðari  en  demant,  að  þvi  er  Amgrímur 
segir,  þó  var  þetta  ekki  annað  en  brennisteinskís.  Arið  1643 
fannst  steinör  í stórum  og  gömlum  sel,  er  skutlaður  var 
nyrðra,  og  sendi  Arngrímur  hana  til  Worms;  steinör  þessi 
sat  föst  í spiki  selsins,  á breiðari  enda  hennar  var  lítið  gat: 
Arngrimur  heldur  að  örin  muni  vera  grænlenzk.  Einnig  ritar 
Arngrimur  ýmislegt  um  hvali  og  rostunga,  hann  trúir  þvi, 
að  kjöt  náhvelisins  sé  baneitrað,  hann  nefnir  skíðishvali  og 
tannhvali  og  heldur  að  skíðin  séu  tálkn!,  hann  var  aldrei 
sterkur  í náttúrufræðinni  karlinn.  Úr  skiðum  segir  hann  að 
Islendingar  smiði  margt,  öskjur,  gjarðir  á tunnur  og  stórílát, 
svipur  o.  fl.,  svo  megi  einnig  brúka  skiðin  til  þess  að  typta 
stráka,  sumpart  má  berja  þá  með  skíði  i lófana,  sum- 
part  má  nota  þau  í vendi  til  hýðingar;  skíðistægjur  og  tágar 
má  einnig  brúka  til  þess  að  troða  í kodda  og  sængur.  í 
einu  bréfi  sinu  (25.  júní  1632)  talar  Arngrfmur  um  laxveiði 
og  kvartar  undan  þvi,  að  laxar  vilji  helzt  vera  þar  sem 

')  Um  steina,  er  þorlákur  biskup  Skúlason  sendi  Ola  Worm,  í Epi- 
stolæ  Wormii  I.,  bls.  98,  99,  107.  Barkarskór  I.,  bls.  111,  112;  skón- 
um  er  nákvæmar  tyst  í Mus.  Worm.,  bls.  374;  rostungur  I.,  bls.  120; 
náhveli  I.,  bls.  104.  106,  106,  113,  114,  117,  118.  Mus.  Worm.  bls. 
282,  286. 


Digitized  by  Google 


167 


straumur  er  mikill  i ám  og  gljúfur  og  klettar  liggja  að,  segist 
hafa  lesið  það  einhversstaðar,  að  það  sé  eðli  sumra  jurta,  að 
tæla  að  sér  fiska  með  lykt  sinni,  ef  þær  eru  látnar  1 vatn, 
en  aðrar  fæli  þá  burt,  spyr  Worm  hvort  hann  geti  ekki  útvegað 
sér  neitt  þessháttar.  Worm  svarar,  að  það  sem  ritað  sé  um  slíka 
hluti  muni  flest  ósatt,  og  þó  eitthvað  slikt  væri  til,  sé  ómögulegt 
að  nota  þaö  í hörðum  straumi;  sendir  honum  þó  rót  af  »aristo- 
lochia*  og  ber,  segir  að  rótina  og  berin  skuli  mylja  og  blanda  við 
gamlan  ost,  hunang  eða  mél  og  gjöra  úr  því  smákúlur,  minni  en 
baun,  og  láta  þær  í vatnið,  ef  fiskarnir  eta  þær  fá  þeir  svima 
og  er  þá  hægt  að  taka  þá  með  höndunum.  Arngrimur  spyr 
Ola  Worm  um  tóbak  og  notkun  þess,  og  ritar  hér  um  bil  á 
þessa  leiö:  »Mér  þætti  gaman  að  vita  skoðun  yðar  um  jurt 

þá,  sem  menn  kalla  tóbak,  og  sem  drukkin  er  gegnum  litla 
pipu  þannig,  að  reykurinn  fer  út  um  munn  og  nasir,  eptir 
þeirri  aðferð  er  sjómenn  hafa  kennt  oss;  hve  mikið  á að 
nota  i einu  og  hvað  opt?  fastandi  eða  annars?  Sumir  segja 
að  reykur  þessi,  sem  svo  er  drukkinn,  sé  hollur  fvrir  höfuð 
og  brjóst,  en  aðrir  segja  að  munntugga,  vel  tuggiu  og  bleytt, 
gefi  góðar  hægðir  og  hreinsi  lika  magann  með  uppsölu.  í’etta 
er  nú  sjómanna  læknisfræði,  þessa  jurt  flytja  þeir  hingað  til 
þess  að  nota  i pipu  smáskorna  og  þurkaða  svo  kviknað  geti 
í henni*.  Worm  svarar:  »Planta  þessi  er  einkar  holl  fyrir  þá, 
sem  hafa  kalda  og  raka  náttúru,  ef  hennar  er  neytt  í hófi 
eins  og  annara  meðala.  Ef  hún  er  reykt  i pípu  að  sjómanna 
sið,  þá  fjarla'gir  hún  kvef  frá  heilanum  og  skilningarvitunum, 
þurkar  heilann  og  stöðvar  kvef  og  vatnsrennsli,  múskathnotar 
stærð  af  tóbaki  uppbleytt  í víni  gjörir  vökvann  að  kröptugu 
uppsölumeðali,  en  ekki  veit  eg  hvort  óhætt  er  að  taka  jurtina 
inn  eintóma*.  Um  hafís  getur  Arngrímur  tvisvar  i bréfum 
sinum,  1628  og  1633.* 


*)  Um  steina.  er  Arngrimur  sendi,  i Epistolæ  Wormii  I..  bls.  335, 
837,  346,  338  - 9,  340;  Mus.  Worm.  bls.  82—83;  steinör,  L,  bls.  343. 
345,  ör  þessari  er  einnig  lj'st  i Mus.  Worm.,  bls.  350;  hvatir,  I.,  329 
-30,  333,  336;  laxar,  I.,  316-816,  320.  322;  tóbak,  I.,  312-13,  814; 
hafís,  I.,  300,  320;  i bréfum  Magnúsar  Olafssonar  er  lika  dálitið  um 
árferði,  I.,  861,  866,  369. 


Digitized  by  Google 


168 


Ýmsir  íslendingar  aðrir  sendu  Worm  nokkra  náttúrugripi, 
Torfi  Jónsson  krystalla,  hverahrúður  og  óskabjörn,  Stefán 
Ólafsson  steina,  fuglshami  og  tanndósir,  Einar  Arnfinnsson 
sendir  marmennilssmíði  og  spyr  um  hulinhjálmsstein1  o.  s. 
frv.  íslendingar  höfðu  sagt  Ola  Worm,  "að  mjög  merkilegt 
letur  væri  í helli  einum  hjá  Hitardal,  og  útvegaði  Brynjólfur 
biskup  honum  afskript  af  því,  en  Worm  sá  fljótt,  að  letur 
þetta  var  ekki  annað  en  hégómarugl  og  nöfn  nokkurra  manna, 
er  komið  höfðu  i hellinn.*  Þeir  Worm  og  Brynjólfur  bisk- 
up  skrifuðu  hvor  öðrum  mörg  bréf,  öll  um  fornfræði.  Af  bréfum 
WTorms  má  fá  fræðslu  um  æfi  margra  íslendinga,  er  þá  voru 
uppi,  og  eru  bréf  þessi  þvi  mjög  merkileg  fyrir  sögu  íslands; 
margt  úr  þeim  hefi  eg  notað  f þessari  bók,  og  vísa  eg  til 
þeirra,  þar  sem  mannanna  er  getið. 

Oli  Worm  reit  stóra  bók  um  safn  sitt  og  alla  þá  gripi, 
er  þar  voru  geymdir,  bók  þessi  kom  út  að  honum  látnum 
1655;  þar  er  getið  margra  hluta,  lýst  allskonar  náttúrugripum 
og  fornmenjum,  og  er  i ritinu  margur  fróðleikur  þeirra  tíma, 
en  innanum  á stöku  stað  ýmislegur  hégómi,  alþýðusagnir 
teknar  trúanlegar  án  rannsókna  o.  s.  frv.  Visindin  voru  á 
þeim  timum  að  rakna  við,  mikil  slitur  af  myrkrahjúpi  mið- 
aldanna  hjengu  enn  þá  við,  allskonar  rusl  og  sori  blandaðist 
innanum  sanna  þekkingu.*  f bók  þessari  er  íslands  viða 
getið  og  lýst  ýmsum  islenzkum  munum,  sem  Worm  hafði 

‘)  Ep.  W.  II.,  bls.  1013,  1014,  1070-71,  1072—73. 

’)  Epistolæ  Wormii  II.,  bls.  1068.  Liklega  er  hér  &tt  við  letrin  á 
Nafn&kletti  og  í Sönghelli  hjá  Hílardal.  sbr.  Andvari  XVI! , bls.  63  —64. 

*)  Til  dæmis  má  taka  ritgjörð  Worms  um  lemmingsmýsnar  i Nor- 
egi,  sem  sagt  er  að  rigni  þar  niður  úr  skyjunum;  þó  hann  ekki  bein- 
linis  vilji  fallast  á þá  skoðun  sumra.  að  mysnar  myndist  af  rotnun  i 
skyjunum,  þá  vill  hann  þó  ekki  aftaka  með  öllu.  að  svo  geti  verið. 
Worm  getur  þess  elnnig,  að  í safni  sínu  sé  geymt  egg  á stærð  við 
hænuegg,  sem  kona  ein,  nálægt  Stafangri  i Noregi,  fæddi  18.  apríl 
1639,  þó  trúir  hann  þessu  ekki  fullkomlega.  en  heldur  að  kölski  hafi 
verið  valdur  að  öilu  saman  og  gert  mönnum  sjónhVerfingar;  þennan 
atburð  með  fæðing  eggsins  höfðu  3 skilrikir  menn  vottað  með  nafni  og 
innsigli,  vottorðið  er  prentað  í Th.  bartholini  Historiarum  anatomicarum 
Cent.  L,  nr.  4.  f>að  synir  tiðarandann,  að  alvarlegir  menn  gátu  verið 
að  fást  við  að  rita  um  annað  eins  rugl. 


Digitized  by  Googlc 


169 


eignazt.  Fyrst  getur  hann  um  islenzkan  leir  (ochra),  sem 
hann  segir  aö  Torfi  Jónsson  hafi  sent  sér,  leir  þessi  er  úr 
hól  nokkrum  nálægt  Hólum  i Grimsnesi,  og  er  mælt  að  fom- 
menn  hafi  haft  helgi  á hólnum.  Torfi  segir  að  kvennmaður 
hafi  einhverntima  andast  þar  á hólnum,  og  hún  var  svo 
helg,  að  hún  birtist  þeim  er  framhjá  gengu,  með  óvanalegum 
ljóma,  eins  og  kertaljós,  af  þessu  komst  helgi  á hólinn.  Leir 
þessi  er  dökkgulur,  stundum  nokkuð  bitur  á bragðið,  litar 
hendurnar  gular  og  dettur  i dust,  ef  við  hann  er  komið;  ef 
leirinn  er  lagður  við  lfkamann,  þar  sem  verkur  er,  segja  menn 
að  verkurinn  hverfi,  en  sjaldan  er  leirinn  notaður  við  inn- 
vortis  sjúkdóma.  Worm  segir  að  ýmsar  aðrar  leirtegundir 
dreifi  bólgu. 

í safni  sinu  geymdi  Worm  ennfremur  léreptspjötlu  úr 
skipssegli,  er  öskudust  úr  gosi  Mýrdalsjökuls  1625  (Módals 
Jokul)  hékk  við;  sjómaðurinn,  sem  færði  honum  pjötluna, 
sagði  svo  frá.  að  hann  hefði  verið  á siglingu  nálægt  Niðarósi 
i septembermánuði  1625,  þá  hefði  allt  í einu  sézt  ógurlegt 
ský,  úr  því  hefði  ekki  rignt  vatni,  heldur  ösku  og  mold,  sem 
þakti  allt  skipið  og  hékk  svo  fast  við  seglin,  að  ekki  var 
hægt  að  ná  henni  af  þeim ; þó  langt  sé  liðið  frá,  segir  Worm, 
að  enn  sjáist  menjar  öskunnar  í seglpjötlunni.  Þar  næst 
lýsir  Worm  gosinu  stuttlega,  eptir  frásögn  þeirri,  er  hann 
hafði  lesið  i riti  Þorsteins  Magnússonar,  er  kom  út  2 árum 
eptir  gosið.1  Þó  segir  Worm  seinna  í bókinni  (bls.  329),  að 
aska  þessi  hafi  komið  úr  Heklu,  en  þetta  mun  byggt  á mis- 
gáningi.  Wortn  getur  þess,  að  brennisteinn  sé  fluttur  óhreinn 
frá  íslandi  og  siðan  hreinsaður;  sá  sem  fæst  úr  Heklu  er 
grár  að  lit,  holóttur  og  léttur,  með  gljáandi  kornum  og  æðum 
af  hreinum  brennisteini,  úr  honum  sjóða  kaupmenn  hreinan 
brennistein  og  selja.  Worm  segist  hafa  fengið  gulleitt  efni 
frá  íslandi  likt  hvalsauka,  en  þó  nokkuð  óvanaiegt  að  útliti; 
hann  nefnir  einnig  nokkurskonar  kol  frá  íslandi  og  Færeyj- 


’)  Sandferdig  og  kort  islandiske  Relation  om  det  forferdelige  og 
gruelige  Jordskelff,  som  skedde  for  0sten  paa  Island,  hoss  Tyckebey 
Kloster  o.  s.  frv.  Paa  Dansk  ved  Nicol.  Helduader.  Kbhavn  1627-4°. 


Digitized  by  Google 


170 


um,  sem  ekki  kviknar  í (líklega  biksteinar  eða  annað  þvi 
likt)  og  svarta,  stóra  og  kúlumyndaða  vikursteina  frá  Heklu. 
sem  eru  mjög  léttir  þó  þeir  séu  stórir.  Frá  Geysi  sendi 
Torfi  Jónsson  honum  hverahrúður.  og  ritaði  um  leið:  »Eg 

legg  hér  með  stein,  sem  hefir,  að  því  er  menn  ætla,  úr  leir 
eða  tré  ummyndazt  í stein,  i hver  þeim.  er  Saxó  getur  um 
í formála  bókar  sinnar,  þennan  hver  kalla  landar  minir 
Geyser,  af  þvi  hinn  ógurlegi  hiti  spýtir  vatninu  í háa  lopt. 
Brynjólfur  biskup  iét  nýlega  til  reynslu  láta  uil  i hver  þenn- 
an,  af  því  hann  hélt  að  ullin,  sakir  mýktar  sinnar  hefði  gagn- 
stæða  náttúru;  tíminn  og  reynslan  verða  að  sýna  hver  breyt- 
ing  verður  á«.  Worm  heldur  þó  ekki  að  hlutirnir  breytist  í 
stein,  heldur  muni  steinefni  úr  vatninu  setja  skorpu  á þá.1 
Frá  íslandi  fékk  Worm  1648  þrjár  samvaxnar  grænar  stein- 
kúlur  og  var  hver  á stærð  við  hænuegg;*  sama  ár  fékk 
Worm  frá  íslandi  gulan  jaspis  og  draugasteina  (calcedon  og 
kvars),  en  mest  segir  hann  þó  frá  surtarbrandinum  islenzka. 
»Hið  íslenzka  ibenholt  er  grafið  upp  i flögumc,  segir  hann. 
»það  er  kolsvart  að  lit,  slöku  sinnum  móleitt,  þungt  og  brot- 
hætt,  þegar  það  er  þornað.  Svo  sagði  kaupmaður  mér,  er 
útvegaði  mér  það,  að  það  væri  svo  lint  og  beygjanlegt,  þegar 
það  væri  grafið  úr  jörðu,  að  það  mætti  teygja  það  og  beygja 
á allan  hátt  eins  og  gyrði,  eg  sýndi  trésmið,  er  vel  þekkti  viðar- 
tegundir,  þetta  tré,  og  hélt  hann  að  það  væri  rót  af  valhnotar- 
við,  er  væri  orðin  svört  af  elli,  en  á Tslandi  hafa  slik  tré 
aldrei  sézt;  illt  er  að  fága  tré  þetta  og  ekki  hægt  að  nota 
það  til  smíða,  af  þvi  það  er  svo  brothætt.  A þeim  stöðum 
á Islandi,  þar  sem  mest  er  af  efni  þessu.  eru  alls  engin  tré 
og  hafa  aldrei  gelað  verið.  Þess  vegna  held  eg  ekki  sé  hægt 
að  fallast  á skoðun  þeirra,  er  ætla,  að  þar  hafi  til  forna  verió 
skógar,  sem  hafi  brunnið,  en  ræturnar  orðið  eptir,  líklegra 
er,  að  rætumar  hafi  fengið  svartan  lit  af  vitríólvökva  neðan 
jarðar.  Tré  þetta  kaliar  alþýða  »sortubrandur«,  og  segja 
menn  að  það  finnist  í svo  bröttu  og  háu  fjalli,  að  enginn 

’)  Sbr.  Epistolæ  Wormii  II.,  bls.  1018. 

*)  þetta  hafa  liktega  veri8  »baggalutar«.  Sbr.  Andvari  XX!..  bls. 
19-20. 


Digitized  by  Google 


171 


getur  komizt  þangad  nema  ofurhugar,  sem  frá  barnæsku  hafa 
vanizt  hömrum,1  nokkrar  álnir  veröur  að  grafa  niður,  áður 
en  tré  þetta  kemur  fram.  íslendingar  hafa  reynslu  fyrir  því, 
að  ef  muldum  surtarbrandi  er  stráð  í fatakistur,  þá  eta  hvorki 
ormar  né  melur  fötin;  ef  hitaður  surtarbrandur  er  lagður  við 
lim,  sem  kveisa  er  i,  þá  hverfur  verkurinn«. 

Um  hvali  ritar  Worm  alllangt  mál  og  fer  eptir  Konungs- 
skuggsjá,  smáar  hvaltennur  segist  hann  hafa  fengið  margar 
frá  Islandi,  en  mest  ritar  hann  þó  um  náhvelið  og  náhvals- 
tennur,  hafði  hann  spurzt  fyrir  um  hval  þennan  á lslandiog 
fengið  marga  fræðslu  um  það  efni  frá  Þorláki  biskupi  Skúla- 
syni.  Ortelius  og  Mercator  segja  (eins  og  Konungsskuggsjá), 
að  einhyrningskjöt  (náhvalskjöt)  sé  baneitrað,  en  Worm  getur 
þess,  að  margir  hafi  etið  kjöt  af  náhveli  einu,  er  rak  á ís- 
landi  1648,  og  varð  engum  meint  af.  Worm  lýsir  óskabirn- 
inum  nákvæmlega  og  segir,  að  hann  lifi  sem  lús  á fiskum, 
talar  um  óskasteininn  og  náttúru  hans  og  getur  þess  meðal 
annars,  að  það  þyki  góðs  viti  og  gefi  von  um  góðan  aíla,  ef 
óskabjörn  er  á þeim  fiski,  sem  fyrst  er  dreginn.  Worm  lýsir 
einnig  rostungnum  og  segir  að  íslendingar  smíði  skákmenn 
úr  rostungstönn.  Um  ýmsa  islenzka  fugla  talar  Worm  í sörnu 
bók;  hann  getur  þess,  að  íslenzkir  námsmenn  hafi  sagt  sér, 
að  ekkert  sé  algengara  en  að  heyra  álptir  syngja,  en  í þá 
daga  efuðust  menn  um  að  álptir  gætu  sungið,  af  þvi  menn 
þekktu  ekki  hina  norrænu  söngálpt  (cygnus  musicus)  nógu 
nákvæmlega.*  Geirfugl  segist  Wonn  hafa  fengið  frá  íslandi 
1648  og  lýsir  honum,  en  lýsingin  á auðsjáanlega  við  gulönd 
eða  toppönd;  aptur  á móti  kemur  rétt  á eptir  lýsing  á geir- 
fugli  og  mynd  hans,  segist  Worm  hafa  fengið  þann  fugl  lif- 
andi  frá  Færeyjum  og  kallar  hann  mörgæs  (pingvín).  Geir- 
fuglsnafnið  hefir  einhvernveginn  ruglazt  hjá  honum.  Síðan 
lýsir  Worm  íslenzkri  hávellu,  lunda,  æðarfugli  og  heimbrima 

‘)  Liklega  hefir  surtarbrandur  sá,  er  Worm  fékk,  verið  nr  Stiga- 
hlið;  til  Vestfjarða  sendi  Friðrik  III.  Niels  Jörgensen  1663  til  þess  að 
sækja  surtarbrand.  Lovs.  f.  Island  I.  bls.  291. 

*)  Sbr.  C.  C.  A.  Goich:  Udsigt  over  Danmarks  zoologiske  Literatur. 
1873.  2.  Afd.  1.  Bind,  bls.  82. 


Digitized  by  Google 


172 


(himbryne);  með  aðstoð  Stefáns  Ólafssonar  reynir  Worm  að 
skýra  nafnið  heimbrimi.  segir  það  muni  koma  af  >himin«  og 
>brynja«,  íslendingar  segi:  »heimbriminn  hefir  himneskan  lit, 
en  helvizka  rödd«;  menn  hafa  með  nafninu  viljað  tákna  ytri 
fegurð  fuglsins,  að  hann  hefði  tekið  á sig  himneska  brynju, 
himneskt  gerfi.  Worm  talar  einnig  um  lóma  og  fleiri  íslenzka 
fugla.  Worm  getur  þess,  að  Gísli  Magnússon  hafi  sent  sér 
hvítabjarnarbelg,  og  undrast  Worm  hvernig  hafi  verið  hægt 
að  ná  bolnum  út  úr  skinninu,  þvi  hvergi  voru  göt  á belgnum, 
nema  spannarlangar  rifur  innan  á iærunum.  Worm  getur 
þess,  að  hann  hafi  fengið  frá  íslandi  fornan  skjöld  og  hljóð- 
pípu  úr  sauðarlegg,  haglega  gjörða  og  hjómfagra,  hann  talar 
um  að  íslendingar  séu  mjög  hagir,  á vetrum  þegar  dagurinn 
er  styztur  sitja  þeir  við  arinn  og  smíða  ýmisiegt  úr  hvai- 
beini,  einkum  skákmenn,  segist  Worm  hafa  fengið  nokkur 
sýnishorn  af  taflsmið  þeirra  með  grænum  og  hvítum  lit,  og 
eru  skákmennirnir  svo  vel  smíðaðir,  að  á hverjum  einum  sést 
vel,  hver  völd  hann  hefir  í taflinu,  af  útliti  hans  og  búningi. 
Worm  segist  lika  eiga  bikar  islenzkan,  úr  tönn  hvals  þess, 
sem  kallaður  er  síldreki;  ofan  til  á bikarnum  næst  börmun- 
um  eru  útskornar  myndir  þriggja  unglinga,  er  dansa  og  hald- 
ast  í hendur;  á bikarnum  er  þetta  letur:  >Leitið  drottins  og 
og  ákallið  hann«;  fyrir  neðan  letrið  eru  tvö  blóm  og  annar 
útskurður.  Bikar  þessi  er  hið  ínesta  listaverk,  segir  Worm. 
Einnig  átti  Worm  íslenzkan  spón  úr  beini,  fetálengd;  spón- 
blaðið  var  eins  og  smábátur  (cymbula),  er  mjókkaði  smátt 
og  smátt  að  stafni,  en  skaptið  var  dreki,  er  hélt  skeiðarblað- 
inu  með  gininu.1 

Á árunum  1673 — 1680  gaf  Thomas  Bartholin  út  hið 


*)  Museum  Wormianum  seu  historia  rerum  rariorum.  tam  natural- 
ium,  quam  artificialium.  tam  domesticarum,  quam  exoticarum,  quæ 
Hafniæ  Danorum  in  ædibus  authoris  servantur.  Lugduni  Batavorum 
1666,  fol.  íslenzkir  steinar  eru  nefndir  bls.  17,  26,  27,  31,  47,  61,  63, 
82 — 83,  97,  98 — 99;  hvalsauki,  bls.  35;  eldgos,  bls.  18,  329;  hverir,  bls. 
61—62;  óskabjörn,  bls.  241;  surlarbrandur,  bls.  169;  hvalir,  bls.  279 
— 90;  fuglar.  bls.  299—304;  birnir,  bls.  319;  skáktafi,  skjöldur,  tann- 
smíði  o.  fl.  bls.  290,  370,  374,  377-78. 


Digitized  by  Google 


173 


merkilega  ritsafn  >Acta  medica  et  philosophica«,  í þvi 
eru  fjölda  margar  smágreinir  um  læknisfræði  og  náttúrufræði 
eptir  ýmsa  höfunda,  þar  er  iika  margt  um  ísland,  þar  eru 
ritgjörðir  Þorkels  Vídalíns,  sem  fyrr  hefir  verið  getið,  þar  er 
lika  ritgjörð  eptir  hinn  nafnkunna  lækni  Ola  Borch  (1626 — 
1690)  og  önnur  um  hafís,  fjallagrös  o.  fl.,  er  Erasmus  Bartho 
lin  (1625 — 1698)  hefir  tekið  saman,  aðalefni  beggja  þessara 
greina  hafa  höfundarnir  fengið  hjá  Islendingum.  í ritgjörð- 
inni  um  óskabjörninn1  fer  Oli  Borch  mest  eptir  frásögn 
Hannesar  torleifssonar  (f  1682)  og  svo  eptir  eigin  rannsókn; 
getur  hann  þess,  að  Hannes  sé  bæði  vel  menntaður,  sann- 
orður  og  vel  að  sér  i náttúrusögu  íslands;  kemur  þar  fyrst 
lýsing  Hannesar,  hann  lýsir  óskabirninum  nákvæmlega  og 
einkum  óskasteininum,  er  hann  sannar  að  sé  ekki  steinn, 
heldur  af  organiskum  uppruna,  segir  hann  að  íslendingar 
brúki  hann  við  mörgum  meinum  og  kalli  hann  Pétursstein, 
og  segir  þjóðsöguna,  er  fylgir  þvf  nafni.’  Hannes  segir  að 
óskabjörninn  finnist  optast  hangandi  á fiski  eins  og  lús,  en 
fæðist  þar  ekki,  sé  þar  aðeins  sér  til  næringar,  stundum  er 
óskabjörninn  sérstakur  og  leynist  þá  í poka  eða  himnuhulstri, 
er  íslendingar  kalla  Pétursskip,®  hulstur  þetta  er  að  utan 
skarlatsrautt,  en  að  innan  dökkt,  ferhyrnt,  og  í miðjunni  leyn- 
ist  skepna  þessi  undir  grænleitu  slími.  Oli  Borch  hefir  nákvæm- 
lega  rannsakað  augu  óskabjarnarins,  sem  hann  telur  mjög 
merkileg,  Ifklega  hafa  menn  þá  litla  eða  enga  hugmynd  haft 
um  byggingu  augans  hjá  skordýrum  og  kröbbum;  undrast 
hann  mjög,  hve  fagurlega  augun  séu  samsett  af  ótal  töflum, 
er  þó  myndi  eina  heild. 

Ritgjörð  sú  um  ísland,  er  Erasmus  Bartholin  hefir  látið 
prenta,  er  að  mestu  eptir  Edwardus  Svenonis  Chortogæus.4 
f*ar  segir  að  ísland  sé  hrjóstrugt,  fjöllótt  og  sæbratt  og  þar 


')  Argus  islandicus.  Acta  Medica  V.  1677—79,  bls.  218—22. 

’)  íslenzkar  þjóðsögur  I.,  bls.  662. 

‘)  Um  Péturabuddur  eða  Pétursskip,  sbr.  Eggtrt  Olafnon:  Reise 
gjennem  Island  II.,  bls.  988. 

*)  Excerpta  quœdam  de  islandica  glacie  etc.  Acta  Medica  IV. 
1676,  bls.  31-33. 


Digitized  by  Google 


174 


sé  mjög  illviðrasamt,  þó  er  þar  víða  frjór  jarðvegur  og  beitar- 
lönd  fyrir  stórar  hjarðir,  viðáttumiklar  sléttur  eru  sumstaöar 
undir  fjöllunum  og  eru  þar  mörg  þorp  og  bæir,  þeir  eru 
byggðir  úr  bezta  torfi  eða  úr  tré  og  grjóti.  í mánuðunum  marz, 
apríl  og  maí  ganga  vestan  og  norðanvindar  á vixl,  og  þá 
rekur  hafís  að  slröndum  landsins.  Halda  íslendingar  að  haf- 
ísinn  komi  úr  norðurhafi  við  Grænland  og  rekist  fremur 
áfram  af  straumi  en  af  hagstæðum  vindi.  ísinn  er  flatur  og 
barinn  saman  af  öldum  og  vindi,  og  er  að  lita  yfir  hann 
eins  og  stóra  sléttu,  en  þó  er  hann  svo  harður,  að  varla  er 
hægt  að  vinna  á honum  með  öxi;  yfir  þessar  ísbreiður  má 
ganga,  og  opt  eru  þær  svo  stórar,  að  ekki  sést  út  yfir  þær 
af  hæztu  fjöllum.  Auk  þess  kemur  að  ströndum  íslands 
önnur  tegund  af  hafís  og  eru  */s  hlutar  hans  í sjó,  en  upp 
úr  standa  þó  56,  60 — 70  faðmar;  ísarnir  liggja  við  ströndina 
þangað  til  hvassir  sunnanvindar  hrekja  þá  burtu.  Með  haf- 
isnum  koma  birnir,  sem  opt  eru  stærri  en  íslenzkir  hestar, 
og  þegar  þeir  koma  á land,  þá  eta  þeir  þá  fæðu,  er  fyrst 
verður  fyrir  þeim,  og  sækjast  eptir  henni  framvegis,  ef  þeir 
þannig  i byrjun  hitta  vopnlausa  menn,  þá  er  ekki  nóg  með 
það  að  þeir  eti  þá,  heldur  sitja  þeir  framvegis  ávallt  um 
menn,  ef  þeir  fyrst  ná  í búfé,  sækjast  þeir  síðan  eptir  því, 
og  ef  þeir  hvorki  hitta  menn  né  fénað,  lifa  þeir  á jurtum  og 
grasi.  Það  er  náttúra  þessara  bjarndýra,  að  þau  reyna  til 
þess  að  komast  heim  til  sin  með  þeim  hinum  sama  ís,  sem 
þau  hafa  siglt  á til  íslands.  Ef  dýrin  hafa  komizt  svo  langt 
upp  í land  svo  eigi  sér  til  sævar,  og  þau  grunar  að  hagstæður 
vindur  brátt  muni  reka  ísinn  burt,  þá  klifra  þau  upp  i há 
fjöll  til  þess  að  sjá  ísinn  þaðan,  og  ef  birnirnir  sjá  að  ísinn 
er  losnaður  frá  landi,  þá  elta  þeir  hann  syndandi.  Ibúarnir 
hafa  af  daglegri  reynslu  orðið  þess  áskynja,  að  fiskum  þeim 
förlast  sjón,  er  lokkast  af  glampa  issinns,  svo  þeir  verða 
blindir  á því  auga,  er  að  ísnum  snýr. 1 I norðanveðrum 
rekur  til  íslands  mikil  gnótt  trjáviðar,  og  fá  menn  þannig 
skipavið,  húsavið  og  eldivið  fyrir  ekkert:  sum  af  trjám  þessum 

‘)  Sbr.  Svarfdœla  annáll  1696.  Lbs.  nr.  168-4°. 


Digitized  by  Googte 


175 


eru  hulin  grænum  berki,  sum  eru  rifin  upp  með  rótum,  sum  eru 
ormsmogin.  f*ar  á landi  eru  engin  rándýr  nema  tóur,  þar  eru 
engin  tré  nema  einir,  viðir  og  birki;  þar  vaxa  ýmsar  tegundir 
jurta,  og  vita  ibúarnir  nöfn  þeirra  og  náttúru,  þar  er  mikið  af 
hvönnum  og  eta  íslendingar  þær  nýskornar  af  rótinni  með 
smjöri.  f’ar  til  fjalla  vaxa  grös,  sem  alltaf  eru  græn,  þau  kalla 
íslendingar  fjallagrös,  þeir  sjóða  þau  i mjólk,  gjöra  úr  þeim 
graut  og  eta  hann  með  skeið.  A klettum  við  sæ  og  á fjör- 
um,  er  sjör  fellur  af,  er  mikið  af  þangi,  það  leggja  menn  í 
uppsprettuvatn  og  þurka  það  svo  á þurrum  stað  og  herða 
í sólarhita:  þegar  þangið  er  orðið  þurt,  geymist  þaö  bezt  í 
tréílátum  og  verður  þá  hvítt  á lit  eptir  nokkurn  tfma  og 
sætt  eins  og  sykur;  þang  þetta  eta  íslendingar  með  smjöri. 

Erasmus  Bartholin  var  mjög  frægur  fyrir  rannsóknir  sinar 
i eðlisfræði,  einkum  fyrir  rit  sitt  um  ljósbrot  í íslenzku  silfur- 
bergi.1  Hann  hafði  fengið  silfurberg  frá  Reyðarfirði,  mældi 
nákvæmlega  horn  skáteningsins  og  fann,  að  silfurberg  klofnar 
i þrjár  stefnur,  svo  fram  koma  eintómir  minni  skáteningar: 
hann  tók  eptir  þvi,  að  allt  tvöfaldaðist,  er  sást  gegnum  silfur- 
bergið  og  að  ljósgeislarnir,  er  klofnuðu,  brotnuðu  ekki  eins, 
önnur  ljóskvislin  fylgdi  vanalegum  ljósbrotslögum,  en  hinekki; 
hann  tók  líka  eptir  þvi,  að  Ijósgeislinn  klofnaði  ekki,  ef  hann 
fór  vissar  stefnur  gegnum  krystallinn.  Hann  reyndi  að  gjöra 
sér  grein  fyrir  hinu  óvanalega  Ijósbroti  hins  klofna  ljósgeisla 
og  færði  rök  fyrir  því,  að  orsökin  mundi  vera  innri  bygging 
krystallsins  og  Iega  smárúma  þeirra,  er  ljósið  færi  gegnum.  Ekki 
komst  hann  þó  svo  langt,  að  hann  uppgötvaði  fullkomlega 
eðli  ljósgeisla  þess,  er  óreglulega  brotnaði  (Polarisation),  en 
athuganir  hans  urðu  undirstaða  undir  stórmerkilegar  rann- 
sóknir*,  mjög  þýðingarmiklar  fyrir  ljósfræðina  og  eðlisfræðina 

')  Eratmtu  BarOtolin:  Nova  experimenta  crystalli  Islandici  dia- 
clastici,  quihus  mira  et  insotita  refractio  detegitur.  Hauniæ  1669  og  1670-4“. 

’)  Hinn  mikli  náttúrufræðingur  Christiaan  Huygtne  fann  fyrstur 
»polarisation«  ljóssins  1678,  en  gaf  ekkerl  út  um  rannsóknir  sinar  þar 
að  lútandi  fyrr  en  12  árum  siðar,  þá  ritaði  hann  um  geislabrot  i ís- 
lenzku  silfurbergi  í hinu  fræga  riti:  Tractatus  de  lumine.  Haag  1690, 
kap.  6.  f þessu  riti  lagði  hann  grundvöllinn  til  þeirrar  skoðunar  á 
eðli  Ijóssins.  er  allir  nú  fylgja  (undulationstheori). 


Digitized  by  Google 


176 


i heild  sinni.  Sökum  þessara  rannsókna  var  í fyrsta  sinni 
árið  1668  til  muna  farið  að  taka  upp  silfurberg  hjá  Helgustöð- 
um  eptir  boði  Friðriks  III.,  þangað  var  sendur  steinhöggvari 
og  annar  maður  honum  til  aðstoðar.1  Vísindamenn  i öðrum 
löndum  hafa  liklega  þá  þegar  fengið  silfurberg  það.  er  þeir 
þurftu  til  rannsókna  sinna,  frá  Kaupmannahöfn  eins  og  nú. 

Þau  rit,  sem  vér  þegar  höfum  nefnt,  rituðu  danskir  vís- 
indamenn  og  háskólakennarar  á latínu,  en  þá  verður  að 
minnast  þess,  er  ritað  var  á dönsku  um  ísland  og  ætlað 
alþýðu.  Á miðri  17.  öld  ritar  Jens  Lauridsen  Wolf  lengsta 
lýsingu  íslands,  lýsing  hans  er  allmerkileg,  einmitt  af  því  hún 
er  full  af  hjátrú,  kerlingabókum  og  þjóðsögum,  er  sýna  hugs- 
unarhátt  þeirra  tima  og  daglegt  hjal  um  fjarlæg  lönd;  engan 
annan  fróðleik  er  hægt  að  finna  í bók  þessari.  J.  L.  Wolf 
var  fæddur  1582,  varð  stúdent  1607,  gjörðist  svo  borgari 
og  böksali  í Hróarskeldu  og  fluttist  siðan  til  Kaupmanna- 
hafnar,  þar  dó  hann  70  ára;  Wolf  hefir  ritað  tvær  stórar 
landfræðisbækur,  aðra  um  Noreg,  hina  um  Danmörk.*  í land- 
fræði  Noregs  er  langur  kafli  um  ísland.* 

Wolf  talar  fyrst  um  stærð  íslands,  og  segir  það  sé  60 
mílur  á lengd,  en  30  á breidd,  skýrir  því  næst  frá  landnámi 
og  talar  um  skóga  á íslandi  i fornöld,  og  segir  að  íslend- 
ingar  hafi  byggt  hús  og  skip  úr  innlendum  trjáviði;  til  forna 
verzluðu  íslendingar  einkum  við  Englendinga  og  íra,  og  heldur 
Wolf,  að  þeir  hafi  fengið  sauðfé  frá  Englandi,  segir  hann  að 
sumir  bændur  eigi  mörg  hundruð  fjár,  og  sé  féð  stórvaxið  og 
ullin  mjúk.  Wolf  segir  að  íslendingar  stæri  sig  af  þvi,  hve 
ættstórir  þeir  séu,  og  að  sumir  séu  jafnvel  af  konungaættum, 
segir  hann  að  íslendingar  séu  hugaðir  og  stirðir  i lund  og 
vilji  ekki  láta  hver  undan  öðrum,  og  af  því  hafi  margt  illt 
hlotizt,  manndráp  og  brennur.  Frá  Grænlandi  kemur  mikill 
hafís  til  íslands  og  veldur  hann  miklu  óheilnæmi  fyrir  menn 

')  Lovsamling  for  Island  L,  bls.  321.  Konungsbréf  11.  april  1668. 

’)  Encomion  regni  Daniæ  eller  Danmarks  Riges  Lov.  Kbhavn  1664-4°. 

*)  Norrigia  illustrala  eller  Norriges  med  sine  underliggende  Lande 
oc  0er  kort  oc  sandfærdige  Beskriffvelse  etc.  Kjöbenhafn  1661-4°. 
þar  er  s bls.  203—263:  »Om  Island  oc  hvis  Underligt  der  findis«. 


Digitized  by  Google 


177 


og  skepnur,  áður  en  isinn  er  orðinn  landfastur  er  veðrátta 
óstöðug,  en  svo  koma  kyrrviðri  með  kuldum  þegar  ísinn  feslist, 
fylgja  honum  þokur  og  hrímfrost,  svo  sauðfé  og  geitur  næst  sjón- 
um  geta  ekki  þrifizt.  ísjakarnir  standa  á 40  faðma  dýpi,  og  þó 
standa  15  faðmar  upp  úr;  af fsnum  er  mikil  ólykt.  A vorin  safnasl 
þorskur  að  ísnum  og  fara  íslendingar  að  jökunum  og  fiska 
þar,  er  það  þó  mikil  mannhætta  sakir  ishrunsins  úr  borgar- 
ísnum;  íslendingar  segja,  að  þorskarnir  séu  blindir  þeim 
megin,  sem  að  isnum  snýr.1  A ísnuin  drepa  Islendingar  á 
vetrum  marga  seli,  og  sumir  eru  svo  hugaðir,  að  þeir  eru 
úti  á isnum  margar  vikur  samfleytt  og  drepa  selina  eða  reka 
þá  hópum  saman  á land  og  slátra  þeim  þar.  Þegar  ísinn 
rekur  að  klettunum  fvrir  norðan,  heyrast  i honutn  ógurleg 
hljóð,  og  hafa  sumir  haft  þá  skökku  'skoðun,  að  þar  pindust 
sálir  syndugra  manna.  t*ví  næst  tekur  Wolf  kafla  úr  Saxó 
og  talar  um  ísinn,  sem  engin  bönd  halda,  og  um  landísinn, 
sem  umhverfist,  um  eitraðar  uppsprettur,  ölkeldur,  og  eld,  sem 
brennir  vatn,  en  ekki  skeminir  hör,  og  um  steina  með  sjálf- 
ráðri  hreifingu,  en  misskilur  auðsjáanlega  moldviðrið  hjá 
Saxó.  Wolf  segir  töluvert  um  skurðgoðadýrkun  Islendinga  til 
forna  og  um  það,  hvernig  landið  kristnaðist.  Þrumur  og  eld- 
ingar  segir  hann  að  séu  sjaldgæfar,  en  þó  hafi  nýlega  elding 
klofið  þar  klett,  30  faðma  langan  og  rúmlega  3 faðma  breiðan. 
A vorin  sjást  á Islandi  nokkurskonar  ormar,  þeir  etu  fyrst 
grænir  sem  gras,  en  verða  siðan  hvitir  tneð  grænum  og 
rauðum  flekkjum,  ormar  þessir  skemma  grasið,  svo  það  breyt- 
ist  í mosa  og  verður  gagnslaust;  þar  eru  og  rauðir  ormar, 
'/*  alin  á lengd,  og  sækjast  hrafnar  mjög  eptir  þeim.  Arið 
1632  varð  mjög  harður  vetur  á Islandi,  en  um  haustið  áður 
öskraði  kvikfénaður,  óskapaðist  og  æddi  um  eins  og  ærður 
væri,  siðan  skreið  féð  saman  í hnappa  og  tennurnar  1 því 
nötruðu  eins  og  af  kulda.  Tvær  kýr  sugu  sig  sjálfar  og  bitu 
svo  af  sér  júfrin,  hestar  átu  tré  i húsum,  hvar  sem  þeir  náöu 


')  Hið  mikla  isár,  1695.  segir  síra  Eyjólfur  & Völlum,  að  fiskurinn, 
er  fylgdi  isnum,  hafi  verið  >magur  og  einsVnn«.  Svarfaðardalsannálf, 
Lbs.  nr.  168-4°. 

12 


Digitized  by  Google 


178 


i það,  þó  þá  væri  nóg  gras  í högum,  og  eins  átu  þeir  hross- 
hræ,  sem  úti  voru.  Margir  aðrir  fyrirburðir  voru  fyrir  þess- 
um  harða  vetri,  þá  sást  i vatni  nokkru  30  álna  langur  ormur, 
og  þá  ýlfraði  stór  selur  eins  og  hundur,  svo  það  heyrðist 
tvær  mílur  vegar.  Hinn  8.  sept  um  haustið  kom  bylur  með 
gaddfrosti,  ár  og  vötn  frusu  og  margir  urðu  úti.  Sama  haust 
söfnuðust  300  hrafnar  saman  á einn  stað,  þegar  þeir  voru 
búnir  að  þinga  saman  í 2 daga,  dreifðust  þeir  aptur,  en  á 
þriðja  degi  settust  nokkrir  hrafnar  í hring,  en  hinir  hoppuðu 
fram  og  aptur  á meðan,  tveir  og  tveir  saman,  þessi  ráðstefna 
slóð  til  þess  kl.  6 um  kvöldið,  þá  söfnuðust  allir  hrafn- 
arnír  aptur  í hóp,  réðust  á tvo  hrafna  og  rifu  annan  í 
sundur,  en  í þvi  kom  stór  örn,  sem  tók  hinn  hrafninn  og 
flaug  með  hann  burt,  setlist  hún  svo  á stein.  en  þá  bar  þar 
að  mann  með  byssu,  hann  skaut  örnina,  þá  flugu  hrafnarnir 
allir  burt  og  iiafa  ekki  sézt  þar  framar. 

A Tslandi  verður  opt  vart  við  mikla  reimleika,  menn 
hafa  þar  margsinnis  ekki  haft  frið  fyrir  draugum;  draugarnir 
hafa  barið  menn  og  kvalið  nótt  og  dag,  og  jafnvel  kastað  í 
þá  steinum,  og  hafa  vofurnar  jafnvel  drepið  suma.  Draugar 
þessir  breyta  inyndum,  koma  fram  sem  fuglar,  apar,  hundar 
og  selir,  en  stundum  hafa  þeir  likzt  skógartröllum,  hafa  að 
ofan  haft  mannsmynd,  en  að  neðan  tagl  og  hrossfætur.  Siðan 
segir  Wolf  ýmsar  kvnjasögur  um  Orm  Stórólfsson  og  Gretti 
Asmundsson,  og  talar  um  tröllskessu,  er  rekið  hafi  á Skeiðarár- 
sandi'  1535.  Álfar  og  dvergar  eru  enn  á ísiandi,  segir  Wolf; 
þegar  leið  Islendinga  liggur  yfir  há  fjöll,  þá  heyra  þeir  opt 
stóra  hlátra,  en  sjá  þó  engan,  en  finna  um  leið  ódaun  mik- 
inn,  er  stafar  af  óhreinlæti  huldufólksins;  Wolf  segir  sögu 
um  bónda,  er  hengdi  bjöllu  um  háls  syni  sínum  eins  og  á 
kind,  af  því  hann  var  hræddur  um  að  huldufólk  mundi  nema 
hann  burtu.  Tröll  eru  ekki  lengur  til  á íslandi,  en  stundum 
hafa  menn  fundið  3 álna  Iöng  spor,  og  i hellrum  sjást  sum- 
staðar  rúmstæði,  sem  tröllin  fyrr  hafa  notað.  Á íslandi  eru 


')  Jón  prestur  Egilsson  segir,  að  tröllskessuna  hafi  rekið  á Sólheima 
sandi  fyrir  1500.  Safn  til  sögu  íslands  I.,  bls.  46. 


Digitized  by  Google 


179 


700  faðma  há  berg,  eins  og  t.  d.  Látrabjarg,  hæzta  fjallið  er 
Snæfellsjökull,  og  svo  eru  ýms  önnur  fjöll,  sem  aldrei  tekur 
snjö  af.  Wolf  segir,  að  sumstaðar  uppi  á hæztu  fjöllum  hafi 
fundizt  hvalbein  og  hvalshausar,  segir  hann  að  þetta  muni 
vera  satt,  þvi  i Nóaflóði  hafi  sjórinn  staðið  15  álnum  hærra 
en  hæztu  fjöll,  og  þá  muni  hvalirnir  hafa  orðið  eptir;  hann 
getur  þess  og,  að  út  ur  sandfjöllum  komi  opt  hvalbein,  ostru- 
skeljar,  kuðungar  og  skelfiskar,  hann  talar  enn  fremur  um  surtar- 
brandinn  á Vesturlandi,  og  segir  að  mest  sé  af  honum  við  Hól  í 
Bolungarvík;'  surtarbrandurinn  er  svo  þungur,  að  hann  sekkur 
í vatni,  og  er  hann  notaður  til  þess  að  binda  við  kýrjúfur.  svo 
þau  springi  ekki  á sumrum;  þó  surtarbrandurinn  liggi  í vatni,  þá 
brennur  hann  sirax,  þá  hann  er  upptekinn.  eins  og  hann  væri 
þurrt  tré.  Á Islandi  eru  til  rauðir,  gulir  og  grænir  steinar,  sem 
má  skrifa  og  lita  með.  þar  eru  og  hvitar,  bláar,  rauðar  og  grænar 
tinnur  og  hvitir  steinar,  sem  hrökkva  sundur  i ferhyrnd  stykki.* 
þeir  eru  svipaðir  álúni  og  má  gjöra  úr  þeim  fallegan  hvítan 
lit.  Á Norðurlandi,  nálægt  Hólum,  er  20  faðma  djúp  gjá 
eða  rifa,  og  kemur  úr  henni  vond  gufa  með  miklum  stormi 
og  óveðri.  Sum  fjöll  á lslandi  eru  svo  hol  að  innan,  að  meir 
en  þúsund  menn  geta  falið  sig  i þeim,  og  i sumum  hellrunum 
er  svo  mikið  bergmál,  að  ef  einn  maður  talar  þar,  þá  er  það 
sem  hundrað  væru.  Einn  af  hellrum  þessum  er  fyrir  vestan, 
og  koma  Danir  þar  opt  og  skrifa  þar  nöfn  sín,®  þar  má 
enn  sjá  rúmstæði  eins  risans,  er  Brandur  hét;  i öðrum  helli 
bjó  Bárður,4  hann  var  svo  stór,  að  þar  gátu  rúmazt  þúsund 
menn,  en  nú  er  hann  hruninn  af  jarðskjálpta.  Wolf  segir 
sögu  um  menn,  sem  voru  á grasafjalli  úr  Borgaríirði,  komu 
þeir  að  helli  miklum,  þar  sáu  þeir  rúmstæði,  staf  mik- 
inn  koparlitan  og  stóran  hund  fyrir  innan  dyrnar,  Borgfirð- 
ingar  urðu  þá  svo  hræddir,  að  þeir  hlupu  burt  og  þorðu 

')  Sbr.  Andvari  XIV.  bls.  63.  og  Th.  Thoroddttn-.  Nogle  Iagt- 
tagelser  om  Surtarbrandens  geologiske  Forhold  i det  nordvestlige  Island 
(Geol  Fören.  Förhandl.  Slockholm  XVIII.,  bls.  127 — 128). 

*)  Hér  er  liklega  átt  vi9  silfurberg. 

*)  þetta  er  liklega  Sönghellir  hjá  Stapa. 

*)  Bárflur  Snæfellsás. 

12* 


Digitized  by  Google 


180 


aldrei  aö  koma  þar  aptur.  Til  eldsneytis  nota  íslendingar 
mó,  birkihrís,  þurkuð  fiskbein,  þang  og  þurra  mykju.  A ís- 
landi  er  æt  þangtegund,  sem  heitir  söl,  ef  sölin  eru  þurkuö 
og  geymd  i 8 — 10  vikur,  þá  smitar  út  úr  þeim  hvitt  efni  líkt 
sykri.  Sumstaðar  á Íslandi  geta  mýs  ekki  þrifizt,  sérstaklega 
í Grímsey,  ef  mold  er  flutt  þaðan  i land.  verkar  hún  á mýs 
eins  og  kröptugasta  völskueitur.1  I Grímsey  eru  aðeins  tveir 
hralnar,  ef  aðrir  hrafnar  koma  þar,  reka  þessir  krummar  þá 
burtu;  hestar  geta  heldur  ekki  lifað  þar.  þvi  þeir  ærast  og 
hlaupa  fram  af  björgunum ; þar  er  lika  fuglabjarg,  sem  enginn 
getur  sigið  í,  þvi  bjargbúar  skera  sundur  vaðinn  eða  æra 
sigamanninn.  Fé  sitt  reka  Íslendingar  á afrétti  á sumrum, 
en  15.  ágúst  reka  þeir  það  heim  aptur,  því  ef  það  dregst  að 
reka  heim  féð,  þá  drepst  þaö  eða  limlestist.  A kongsjörðinni 
Elliða*  má  aldrei  loka  fjárhúsum,  því  annars  drepst  fénaður- 
inn.  A Islandi  er  vatn,  sem  er  á bragðið  eins  og  öl,  af 
sumum  vötnum  þar  er  aptur  álúnsbragð.  Hverum  lýsir  Wolf 
lfkt  og  Saxó,  segir  hann  að  mjög  hollt  sé  að  baða  sig  f ís- 
lenzkum  laugum,  það  hreinsi  af  mönnum  útslátt  og  veiti 
mönnum  væran  svefn;  flestar  laugar  eru  kringum  Reykholt, 
og  þar  er  jörðin  græn  vetur  og  sumar.  í hinum  heitu  upp- 
sprettum  breytist  vatnið  svo  i stormum  og  illviðrum,  að  það 
verður  alveg  kalt  á botninum,  en  er  þó  á yftrborðinu  sjóð- 
andi  heitt.  t^egar  hveravatn  er  flutt  burt  úr  hverunum  og 
kólnar,  verður  það  miklu  kaldara  en  annað  vatn.  Á íslandi 
eru  einnig  uppsprettur,  sem  eru  iskaldar  á sumrum,  en  volgar 
á vetrum.8  Heitar  uppsprettur  eru  þar  ekki  aðeins  á landi 
heldur  og  í sjó,  i djúpum  fjörðum  og  víkum,  t.  d.  f Hvalfirði; 
smáfiskar,  sem  veiðast  á öngla  þar  í kring,  eru  hvitir  á ugg- 
unum,  eins  og  þeir  væru  soðnir.  Fyrir  austan  eru  vötn,  sem 

')  þessi  þjóðsaga  er  ennþá  til  á íslandi,  ekki  aðeins  um  mold  nr 
Grímsey,  heldur  lika  um  mold  úr  Málmey  í Skagafirði  og  fleiri  eyjum. 
Sbr.  enn  fremur  P.  Resenii  Descriptio  Utandis.  hdr.  J.  S.  38.  fol.,  hls. 
24,  og  Th.  Thorlacii  Dissertatio  de  Islandia  1666. 

*)  Hvort  hér  er  átt  við  Elliðavatn  eða  Elliða  i Staðarsveit,  veit 
eg  ekki. 

’)  Hér  er  átt  við  kaldavermsl,  þetta  er  enn  víða  alþýðutrú,  en  upp- 
sprettur  þessar  eru  raunar  jafnheitar  bæði  sumar  og  velur. 


Dígitized  by  Google 


181 


heita  Grimsvötn,  úr  þeim  kemur  eldur,  af  þvi  brennisleinn 
og  bik  er  á botninum.  Á íslandi  segir  Wolf  aö  séu  skyggnir 
menn,  sem  í myrkri,  eptir  sólarlag  og  fyrir  sólaruppkomu, 
sjái  drauga  og  segja  fyrir  óorðna  hluti;  tvo  skvggna  íslend- 
inga  segist  Wolf  hafa  þekkt  í Kaupmannahöfn.  íslendingar 
eru  ágætir  skákmenn,  og  sitja  stundum  margar  vikur  á hverj- 
um  degi  viö  sömu  skákina;  fögur  töfl  gjöra  þeir  úr  hvalbeini, 
lita  þau  og  selja  dýrt,  marga  aöra  hluti  smiöa  þeir  og  renna 
úr  hvalbeini  og  tönnum.  Hjá  Wolf  eru  innan  um  all- 
langir  kaflar  sögulegs  efnis,  hann  talar  um  Ólaf  helga  og 
Hrærek.  um  Jón  biskup  Arason  og  siöbótina  á Islandi,  um 
hyllingareiða  þá,  er  íslendingar  sóru  Friðriki  III.  Danakon- 
ungi  o.  fl.  Wolf  segir,  að  á íslandi  séu  61  tegund  fugla.  en 
engin  spendýr.  nema  svartir,  bláir  og  hvítir  refir;  þar  eru 
enn  fremur  22  tegundir  sjófiska  og  7 tegundir  vatnafiska,  þar 
eru  lika  26  tegundir  hvala,  og  stórir  fiskar,  er  lýsi  fæst  úr, 
bæði  úr  kjöti  og  lifur.  Helztu  verzlunarvörur,  sem  fluttar  eru 
frá  Tslandi,  eru:  fagrir  hestar,  saltaður  og  þurkaður  fiskur, 
smjör,  húðir.  lambsskinn,  sauða  og  nautakjöt,  tólg,  lýsi,  refa- 
skinn,  vaðmál,  sokkar,  vetlingar  og  brennisteinn.  Birnir  koma 
stundum  á hafís  frá  Grænlandi,  þeir  eru  hvitir  og  ákaflega 
stórir,  bjarnarfeldir  hafa  fyrrum  verið  fluttir  til  Danmerkur. 
Sjö  síldartegundir  fást  vió  ísland,  og  hefir  hver  þeirra  sér- 
stakt  útlit  og  sjerstakt  nafn.  Af  skelfiskum  eru  á íslandi  14 
tegundir,  en  engir  þeirra  hafa  danskt  nafn,  nema  humarr  og 
krabbi.  Af  flugum  og  skorkvikindum  eru  10  tegundir;  mýið 
kvelur  og  bítur  fénaðinn  svo  á sumrum,  að  blóðið  lagar  úr 
honum,  og  stundum  eru  flugur  þessar  svo  áfjáðar,  að  eyrun 
Iosna  af  fénu  við  höfuðið.  Að  lokum  getur  Wolf  þess,  að 
tveir  biskupar  séu  á Islandi  og  450  prestar,  og  talar  um 
hundraðatal  á landsvisu. 

Það  fer  bezt  á því.  að  geta  hér  rits  eptir  fícnrik  Ovesen 
Pflug.1  þó  það  reyndar  komi  ekki  út  fyrr  en  1707.  H.  0.  Pflug 
þessi  lepur  allt  upp  úr  Wolf,  en  misskilur  hann  þó  opt 

')  H.  0.  Pflxg:  Dpn  danske  Pillegrim  eller  en  almindelig  geo- 
graphisk  og  derhos  kort  historisk  Beskrivelse  over  den  hele  bekjendte 
Verden.  Kbhavn  1707-4°.  bls.  88—44. 


Digitized  by  Google 


182 


herfilega,  Pflug  er  miklu  fáfróðari  og  vitlausari.  og  var  þó 
varla  viðbætandi.  Pflug  telur  sýslur  og  hafnir  á lslandi,  helztu 
bæirnir  segir  hann  séu  Basca  Stað,  Skalholt  og  Sola(l).  Pflug 
talar  einnig  um  þjóðina  og  siði  hennar,  um  fjöllin  og  vötnin, 
og  tekur  allt  úr  Wolf,  en  rangfærir  þó  og  bjagar  nöfnin  enn 
meir.  Pflug  talar  lika  um  Frísland,  segir  þar  séu  mikil  frost, 
og  af  því  sé  nafnið  dregið,  þar  lifi  menn  mest  á fiskiveiðum. 

í bók  eptir  Arennt  Bemtsen * er  íslands  dálítið  getið,  en 
hvergi  er  þar  þó  lýsing  landsins  eða  ibúanna.  bókin  er  mest 
um  jarðamat.  landsskuldir,’ mál  og  vigt  i danska  ríkinu.  Par 
eru  taldar  sýslur  á íslandi  og  hafnir  og  eptirgjald  eptir  þær 
til  konungs,  og  svo  er  nokkuð  getið  um  dýrleika  jarða  og 
landsskuldir;  seinna  talar  höf.  um  verðlag  á landsvisu,  um 
mál  og  vigt  á íslandi  og  Vestmannaeyjum  (Væspenöe);  Vest- 
mannaeyjar  eru  taldar  sérstakt  land,  sem  þó  hafi  sama  múl 
og  verðlag  sem  ísland.  Höf.  getur  þess,  að  hjá  höfuðsmanni 
á Bessastöðum  sé  til  reizla,  sem  nákvæmlega  hafi  verið  borin 
saman  við  Kaupmannahafnar  reizlu,  og  eptir  henni  eigi  allar 
reizlur  á íslandi  að  haga  sér.’  í innganginum  getur  A.  Bernt- 
sen  um  íslenzka  einhyrningstönn.  er  hann  hefur  séð  í safni 
Axel  Juels.3  Fleira  er  þar  ekki  um  ísland. 

Hin  eina  danska  allsherjarlandafræði,  er  kom  út  á fyrri 
hluta  17.  aldar,  landafræði  Hans  Nanscns ,4  getur  íslands  að- 
eins  stuttlega,  þar  stendur  að  ísland  sé  60  mílur  á lengd  og 
30  milur  á breidd  og  liggi  60  mílur  norðvestur  frá  Færeyjum, 
svo  eru  biskupsstólarnir  nefndir  og  þá  er  búiö.  í’ess  má 
geta,  að  Clatis  Christofferss'ón  Lyscander  (1557 — 1623)  ritaði 
ýmislegt.  er  snertir  ísland,  einkum  sögulegs  efnis,  útdrætti 

')  Arennt  Brrntsen:  Daninarckis  oc  Norgis  Fructbar  Herlighed. 

Kbhavn  1666-4°;  1.  bók,  bls.  326—329;  2.  bók,  bls.  111  — 116;  4.  bók, 
bls.  629  -633. 

’)  Sbr.  Taxti  16.  des.  1619,  § 1.  Lovsamling  for  Island  I..  bls.  184. 

*)  þar  getur  maður,  segir  Bemtsen,  >med  Lyst  og  Forundring*  séð 
• hvorledes  dette  Horn  udvoxer  aff  det  ene  Næsebor.  langs  HofTvet- 
panden  ind  i Hoffvedet  2'/a  Quart.  saa  deraff  ufeilbar  kan  sluttes  samme 
Bestier  i bemelte  Horn  at  haffve  en  stor  Styrcke«. 

*)  Hans  Namen:  Compendium  Cosmographicum.  Det  er:  En  kort 

Beskriffuelse  offver  den  gantske  Verden.  Kbhavn  1633-8vo,  bls.  109. 


Digitized  by  Google 


183 


úr  annálum  o.  fl.,  en  það  er  flest  allt  óáreiðaniegt  og  þýð- 
ingarlitið,  og  sleppi  eg  því  hér.' 

Merkur  danskur  visindamaður  Pctur  Rcscn  ritaði  ítarlega 
íslandslýsingu  á árunum  1684 — 1688.  það  er  regluleg  land- 
lýsing,  er  segir  allnákvæmlega  frá  landinu,  íbúunum  og  sögu 
þeirra.  Rit  þetta  er  á latínu  og  hefir  aldrei  verið  prentað;* 
en  ef  lýsing  þessi  hefði  komið  út,  er  hún  var  nýskrifuð,  mundi 
hún  eflaust  hafa  stuðlað  mjög  til  þess,  að  útbreiða  þekkingu 
um  lnndið.  Pétur  Resen  (1625 — 1688)  var  háskólakennari  i 
Kaupmannahöfn  og  borgarmeistari,  hann  fékkst  við  norræna 
fornfræði  og  reit  lýsingu  Danmerkur,  sem  þó  aldrei  var  prent- 
uó  öll.  Resen  hefir  aldrei  komió  til  íslands,  en  hann  safnaði 
aðalefni  þess,  er  ritað  hefir  verið  um  landið,  í eina  heild,  fer 
bæði  eptir  prentuðum  og  óprentuðum  bókum,  og  hefir  líklega 
að  einhverju  notið  aðstoðar  íslendinga  í Kaupmannahöfn. 
Bókin  er  yfir  höfuð  vel  og  skynsamlega  samin,  eptir  þvi  sem 
þá  voru  föng  á,  þó  hjátrú  bregði  fyrir  hingað  og  þangað. 
Höf.  bætir  litlu  nýju  við  um  náttúru  íslands,  en  fer  eptir 
öðrum,  efninu  er  samt  greindarlega  fyrir  komið,  og  er  þetta 
hin  fyrsta  útlenda  landfræði  Islands,  sem  nokkurt  lag  er  á, 
þó  hún  sé  ólik  visindalegri  landfræöi  seinni  tima.  Ritinu  er 
skipt  niður  i 31  kapítula,  fyrri  hlutinn  er  um  Iandið  og  nátt- 
úru  þess,  seinni  hlutinn  er  allur  um  íslendinga,  sögu  þeirra, 
stjórnarskipun,  siði  og  hætti,  einkum  til  forna.  Rit  þetta  er 
svo  yfirgripsmikið,  að  vér  getum  hér  aðeins  stuttlega  talað 
um  aðalefni  bókarinnar.  Mest  fer  Resen  eptir  ritum  Odds 
Einarssonar,  Arngrims  Jónssonar  lærða,  Gísla  Oddssonar, 
f’órðar  Dorlákssonar,  f*orkels  Vidalíns,  Ola  Worms,  OlaBorch’s 
og  Wolf's;*  langmest  tekut  hann  úr  riti  því,  er  hann  kallar 


’)  Sbr.  Aarb.  f.  nord.  Oldkynd.  1888,  bls.  197—218. 

’)  PAri  Rctenii-.  Islandiæ  nova  Descriptio.  Ny  kgl.  Saml,  nr.  1087, 
1088  og  1089,  fol.  Handrit  þessi  hefir  Joh.  Brunsmand  að  einhverju 
leyti  fært  í stýl,  líklega  sá  hinn  sami,  er  ritaði  hina  alræmdu  hók. 
Kjöge  Huskors,  Khh.  1674.  Eptirrit  af  islandslýsingu  Resens  er  í hdrs. 
J.  S.  nr.  38.,  fol. 

*)  Resen  segist  og  fara  eptir  nafnlausu  riti,  eptir  einhvern  ístend- 
ing  (J.  S.  38.  fol.,  bls.  162). 


Digitized  by  Google 


184 


íslandslýsing  Odds  Einarssonar;  vér  höfum  ádur  getið  þess, 
aö  það  er  enn  efasamt,  hvort  þaö  rit,  er  hann  vitnar  i,  er 
eptir  Odd  Einarsson  eða  Gísla  Oddsson;  úr  því  er  ekki  hægt 
að  skera  að  sinni. 

Fyrst  talar  Resen  um  nöfn  landsins,  og  hefir  alllangar 
hugleiðingar  um  það,  hvort  Island  sé  Thule,  þá  talar  hann 
um  afstöðu  landsins  eptir  ýmsum  landabréfum,  og  hve  lengi 
sé  verió  að  sigla  þangað  frá  öðrum  löndum,  og  getur  þess, 
að  það  taki  lengri  tima  að  fara  frá  Hamborg  til  íslands,  en 
suöur  þangað  aptur,  sökum  þess,  aö  bylgjur  og  fall  sjóarins 
gangi  frá  norðri  til  suðurs.  Þá  talar  hann  um  eyjar  kringum 
landið,  einkum  um  Eldeyjar  og  gosin  þar,  og  svo  um  Landa- 
Hrólf;  því  næst  kemur  tvlftatal  eptir  fornum  ritum,  fjarlægðir 
milli  annesja  á íslandi,  og  svo  um  lengd  dagsins  á ýmsum 
stöðum  á íslandi.  Skýrir  hann  sfðan  frá  loptslagi  og  kveður 
kuldann  hér  fjarska  mikinn;  aftakafrost,  sem  einstaka  sinnum 
koma  í Danmörku  og  Norður-f’ýzkalandi,  eru  algeng  á íslandi, 
og  fyrir  hafis  eru  menn  aldrei  óhultir,  hann  rekur  svo  fljótt 
að  landi,  að  þó  menn  deginum  áður  sjái  engan  is  af  hæztu 
fjöllum,  þá  eru  allir  firðir  orðnir  fullir  af  honum  á hinum 
næsta  degi  eða  þriðja,  opt  sést  ekki  út  fyrir  hafisinn,  eins  og 
t.  d.  árið  1589;  hafisjakarnir  eru  50 — 70  faðmar  á hæð;  talar 
Resen  einnig  um  þann  skaða  af  kulda  og  grasleysi,  er  hafís- 
inn  veldur.  Höf.  talar  einnig  um  snjóa  og  segir,  að  snjór  á 
fslandi  verði  stundum  margra  faðma  djúpur;  þá  talar  hann 
um  vinda,  þokur  og  norðurljós  og  lýsir  norðurljósum  nákvæm- 
lega.  eptir  því  sem  segir  i Konungsskuggsjá  og  riti  Odds 
biskups  Einarssonar. 

í 4.  kapitula  talar  Resen  um  skiptingu  landsins  og  um 
frjótt  og  ófrjótt  land,  segir  hann  að  mestur  hluti  landsins  sé 
hrjóstrugur,  en  graslendi  aðeins  í blettum  hér  og  hvar,  þó 
segir  hann  að  grasiö  sé  mjög  kjarngott  og  kýr  mjólki  á Islandi 
betur  en  annars  staðar;  þá  talar  Resen  um  fjallagrös,  söl  og 
annan  jarðargróður,  hann  talar  og  um  villikornið  i Skapta- 
fellssýslu  og  um  skóga,  segir  hann  þeir  hafi  verið  miklir  f 
fornöld,  en  nú  sé  þar  ekki  nema  kjarr  af  birki,  eini  og  víði, 
svo  íslendingar  verði  að  fá  húsa  og  skipavið  frá  útlöndum 


Digilized  by  Google 


185 


eða  nota  rekavið,  sem  rekur  til  landsins  »frá  Tartaria,  Russia 
eða  Gronlandia«.  Resen  hefir  það  eptir  Oddi  Einarssyni,  að 
öræfi  íslands  séu  mjög  hrjóstrug,  svo  jörðin  þar  sé  svo  út- 
lítandi  eins  og  hún  væri  holdsveik;  af  söndum  nefnir 
hann  einungis  Sólheimasand.  Resen  lýsir  þurrabaðinu  hjá 
Reykjahlíð  og  talar  um  fjöll  á Islandi,  segir  hann  að  snjór 
liggi  á þeitn  mörgum  suntar  og  vetur  og  merkasta  fjallið  sé 
Snæfellsjökull;  hann  getur  þess  og,  að  skeljar  og  hvalbein 
hafi  fundizt  uppi  á hæztu  fjöllum,  og  hafa  sævardýr  þessi 
annaöhvort  oröið  þar  eptir,  er  Nóaflóð  þvarr,  eða  skeljarnar 
og  beinin  hafa  fokið  þangað  upp  i ofsaveðrum.  Gjár  og 
sprungur  eru  fjarska  margar  á íslandi  og  stórir  hellrar,  taka 
sumir  þeirra  þúsund  manns;  hann  lýsir  enn  fremur  Surtshelli, 
eptir  því  sem  Þorkell  Vídalín  hefir  frá  sagt.  Þá  talar  hann 
i 5.  kapitula  um  eldfjöll  og  jökulhlaup  og  um  gos  úr  Gríms- 
vatnajökli,  i janúar  1684.  Segir  hann  nokkrar  kynjasögur  um 
Heklu,  en  trúir  þeim  auðsjáanlega  ekki  sjálfur.  Hann  getur 
þess,  að  Krossfjall  sé  ekki  til  á íslandi  og  Helgafell  sé  ekki 
eldfjall.  Resen  segir  ýmislegt  um  elda  fyrir  Reykjanesi,  um 
jarðskjálpta  og  um  gos  islenzkra  eldfjalla,  og  fer  eptir  ritum 
Arngrims  Jónssonar  og  annálum  Gisla  Oddssonar.  í 7.  kapf- 
tula  talar  Resen  um  steina  og  málma,  og  þó  mest  um  silfur- 
berg,  eptir  riti  Erasmus  Bartholins;  hann  talar  og  um  drauga- 
steina,  surtarbrand,  rauða  og  rauða-undur  og  um  silfur  og 
gull,  sem  til  á að  vera  á íslandi;  gulli  líkt  efni  á*að  hafa 
fundizt  nálægt  Kalmannstungu.1  í 8.  kapitula  talar  Resen 
um  uppsprettur  á íslandi,  hveri,  laugar  og  ölkeldur,  hann 
safnar  flestu  þvi  saman,  er  menn  þá  vissu  um  það  efni,  en 
fer  þó  mest  eptir  Brynjólfi  Sveinssyni;  því  næst  talar  hann 
(í  9.  kap.)  nm  stööuvötn,  ár,  firði  og  hafnir;  átta  ár  telur 
hann  stærstar  á Islandi:  Markarfijól,  Þjórsá,  Olvesá,  Hvítá, 
Skjálfandafljót,  Jökulsá  á Dal,  Jökulsá  á Sólheimasandi  og 
Lagarfljót;  hann  getur  ormanna  i Lagarfljóti  og  Hvitá  og  talar 
um  fleiri  vatnaskrimsli,  nykra  o.  s.  frv.,  og  ber  Odd  Einarsson 


')  Þar  i nánd  eru  viða  silfur-  og  gullslitir  kryslallar  af  brenni- 
steinskisi,  i sundursoðnu  líparíti. 


Digitized  by  Google 


I 


186 

fyrir  því.  Af  stöðuvötnum  telur  liann  Þingvallavatn,  Mývatn 
og  Svínavatn  stærst;  í Haukadalsvatni  segir  Resen  að  1664 
hafi  sézt  skrírnsli,  sem  stóð  eins  og  klettur  upp  úr  vatninu 
og  var  20  faðma  á lengd.  10  á breidd  og  5 á hæð,  frá 
skrímsli  þessu  segir  Resen,  að  sjónarvottur  hafi  sagt  sér, 
Arni  Hákonarson  frá  Vatnshorni.  Úr  sama  vatni  rak  fvrir 
40  árum  parta  af  undatiegu  skrímsli  og  þar  á meðal  tvö  rif, 
stærri  en  hrossrif,  slétt,  en  mjög  bogin,  við  þau  hékk  bláleitt 
kjöt.  sem  hvorki  fuglar  né  aðrar  skepnur  vildu  snerta.  Seinast 
i sama  kapitula  telur  Resen  firði  og  hafnir  kringum  land  allt. 
í 10.  kap.  talar  Resen  um  landdj'r  og  fugla,  lalar  hann  fyrst 
um  alidýr  og  segir,  að  íslendingar  verði.  af  því  kýrnar  rnjólka 
svo  vel,  að  hafa  ákaílega  stór  ker  (sái)  undir  mjólkina,  ker  þessi 
eru  svo  stór,  að  menn  til  forna  stundum  földu  sig  í þeim,  og 
»Gissur  nokkur*  komst  þannig  undan  óvinum  sfnum.1  Is- 
lenzka  smjörið  er  gott  og  feitt,  en  íslendingar  fara  óhreinlega 
með  það  og  salta  það  ekki.  Nautgripir  eru  flestir  hornalausir, 
en  kindur  hafa  stundum  5 til  7 horn,  féð  er  vænt  og  ullar- 
fagurt.  Af  landdýrum  eru  engin  á íslandi  nema  refar,  hérar 
eru  þar  ekki  til,  en  birnir  koma  með  isum;  smámýs  eru  al- 
gengar  á íslandi,  en  þar  eru  engar  rottur.  Um  Flatey  fyrir 
vestan  er  það  sagt,  að  þar  séu  mýs  Iokaðar  inni  i helli  neðan- 
jarðar  og  komast  ekki  út,  og  á galdramaður  nokkur  að  hafa 
komið  þeim  þar  fyrir.  Af  landfuglum  telur  Resen  þessa  helzta: 
arnir,  hrafna,  fálka,  kjóa,  smirla,  álptir,  villiendur  og  akur- 
hænsni  (rjúpur),  er  skipta  lit  vetur  og  sumar.  Sumir  segja, 
að  hvítir  hrafnar  hafi  fyrrum  komið  til  íslands,  en  nú  séu 
þeir  hættir  að  koma,  en  hvitar  krákur  koma  stundum  með 
ísum  (isakrákur).  Alifugla  halda  íslendingar  enga,  nema 
hænsn  á nokkrum  efnaheimilum.  Enn  fremur  telur  Resen 
helsingja,  spóa,  stelk,  lóuþræl,  sandlóu,  jaðroka,  hrossagauk, 
kríu,  steindepil,  skógarþröst,  mariuerlu,  grátitling  og  snjótit- 
ling;  hann  segir  sögu  um  smáfugla,  er  á vetrum  sofi  í hellr- 
um,  vötnum  og  gjótum,  en  vakni  á vorin.*  Um  helsingjana 

')  Gissur  jarl  i Flugumyrarbrennu. 

’)  Sbr.  sögur  um  lóurnar.  Eggert  Ólafason:  Reise  gjennem  Island 
I.,  bls.  680—581. 


Digitized  by  Google 


187 


segir  Resen,  að  þeir  séu  svo  þreyttir  af  fluginu,  er  þeir  koma 
fyrst  tii  lnndsins  (Reykjaness)  á vorin,  að  hægt  er  að  taka  þá 
með  höndunum.  Af  sjófuglum  telur  hann  máfa,  skarla,  æður, 
súlur,  liákarlaskúma,  álku,  langviu,  skrofu.  lunda,  skeglu, 
selninga,  teistu,  hávellu  og  geirfugl.  Geirfuglinn  er  nærri 
vængjalaus  og  sést  aldrei  fljúga,  hann  hefir  hvitan  hring 
kringum  augun  og  er  i stórhópum  við  eyjar  kringum  ísland; 
fuglar  þessir  gjöra  í fylkingum  áhlaup  á fiskimenn,  fella  þá 
og  misþyrma  þeim  liggjandi,  og  er  ekkert.  annað  ráð  mót 
þessum  áhlaupum,  heldur  en  að  drepa  nokkra  i fremstu  fylk- 
ingunni,  þá  snúa  hinir  á flótta,  og  er  þá  hægt  að  ná  þeim 
fyrirhafnarlitið.  í 11.  kap.  talar  Resen  um  fiska,  og  segir  að 
fiskiveiðar  hafi  fyrrum  verið  meiri  á íslandi  en  nú.  Þorskur- 
inn  er  þýðingarmestur  fyrir  Iandsmenn,  hann  kemur  til  Austur- 
og  Suðurlands  að  áliðnum  vetri,  til  þess  að  gjóta,  kemur  hver 
fiskigangan  eptir  aðra.  smátt  og  smátt,  þangað  til  i byrjun 
maimánaðar,  þá  fer  fiskurinn  til  Vesturlands,  dvelur  þar 
þangað  til  i öndverðum  júlímánuði  og  fer  þá  norður  fyrir;  á 
Noröurlandi  fiska  menn  mest  i ágúst  og  september,  eptir  það 
leitar  þorskurinn  aptur  til  hafs.  Ein  tegund  þorska  fylgir 
Grænlandsísnum,  og  er  blind  á öðru  auga,  næst  ísnum.  Enn 
fremur  nefnir  Resen  skötur,  löngur  og  tvennskonar  seli,  önn- 
ur  selategundin  á heima  við  ísland,  hin  kemur  með  halis  frá 
Grænlandi,  og  er  andi  sumra  Grænlandsselanna  svo  heitur,  að 
þeir  geta  með  áblæstri  sfnum  gert  holur  i hinn  harðasta  is, 
hvar  sem  þeir  vilja. 

í 12.  kap.  talar  Resen  um  vatnaskrimsli  á íslandi  og 
telur  hvali  í lslandshöfum  (svipað  eins  og  í Konungsskuggsjá), 
með  hvölum  telur  hann  einnig  sænaut,  sverðfisk.  hákarl,  háf, 
haukler  (hátneri?)  og  skötumóður.  í þeim  kafla  segir  hann 
alluákvæmlega  frá  ýmsum  skrímslum,  sem  sézt  hafa  á íslandi, 
en  segir  þó,  að  menn  viti  litil  deili  á þeim.  Arið  1397  rak 
skepnu  á íslandi,  þar  sem  heitir  Guðmundarlón,  skepna  þessi 
hafði  eitt  auga  á baki,  öðru  inegin  var  kjötið  banvænt,  menn 
átu  það  sakir  hungurs  og  varð  það  hundrað  manna  bani  á 
einum  degi,  þeim  sem  átu  af  hinni  hlið  fivalsins,  varð  ekkert 
meint  við;  1569  kom  skrímsli  upp  úr  sjó  og  rak  upp  ógur- 


Digitized  by  Google 


188 


legt  org,  en  fiskibfUur  rakst  upp  á sker  og  hvolfdist  um  leið: 
1347  kom  upp  skrímsli  eins  og  turn  eða  virki,  það  grandaði 
öllum  skipum,  er  nærri  komu.  en  önnur  skip  flýðu,  er  sáu 
afdrif  hinna.  Resen  segir,  að  Oddur  Einarsson  geti  um  skrimsli 
með  skeggjuðu  mannshöfði,  hausinn  var  strýfumyndaður,  en 
háls  og  axlir  voru  sem  á mnnni,  þó  vantaði  handleggina,  fyrir 
neðan  geirvörtur  var  líkast  þvi.  sem  þar  væru  trégjarðir,  er 
beykirar  setja  á tunnur;  eins  tekur  hann  eptir  Oddi  lýsingu 
á kvennfiskum.  með  kvennlíkama  að  ofan,  en  fisksporði  aö 
neðan,  telur  Resen  það  víst,  að  skrímsli  þessi  muni  hafa  verið 
hafstrambur  og  margýgur,  enda  sé  þess  getið  i annálum,  að 
ófreskjur  þessar  hafi  sézt  við  ísland  1305  og  1328.  Siðast  í 
þessum  kafla  er  löng  lýsing  á óskabirni,  tekin  úr  ritsafni 
Rartholins. 

í 13 — 31  kapitula  talar  Resen  um  íslendinga,  sögu  þeirra, 
hætti  og  siði;  segir  hann  fyrst  frá  landnámi  og  talar  svo  um 
byggingar  á íslandi.  klaustur,  kirkjur  og  borgir.  Resen  segir, 
aö  íslendingar  hafi  til  forna  byggt  hús  sín  úr  eintómu  timbri, 
eins  og  Norðmenn,  af  því  þá  voru  nógir  skógar  og  flutningar 
hægir  frá  Noregi,  en  síðan  hafa  íslendingar  byggt  hús  sin 
úr  lorfhnausum  og  grjóti,  strompa  hafa  þeir  ekki  á húsum, 
en  reykurinn  fer  út  um  glugga  á þakinu,  þess  vegna  eru 
rjáfur  hússins  öll  svört  af  sóti.  í næstu  kapítulum  (15 — 22) 
talar  Resen  um  heiðna  trú  á íslandi  til  forna,  .um  kristna 
trú  fyrir  siðbótina  og  eptir  siðbótina,  um  stjórnarfyrirkomu- 
lag  til  forna  og  seinna,  eptir  að  íslendingar  komust  undir 
Noregskonung,  þá  talar  hann  um  lög  og  dóma,  um  verzlun, 
dómskipun  á alþingi,  um  tungu  Islendinga  og  rúnir.  í 23. 
kapítula  talar  Resen  um  atvinnuvegi  íslendinga,  fiskiveiðar, 
refadráp,  sela  og  fuglaveiði  og  svo  um  kvikfjárrækt.  Ali- 
gæsir  og  hænsn  segir  Resen  að  íslendingar  reki  á afrétti  og 
merki  eigendurnir  fugla  þessa  á löppunum,  svo  þeir  geti  hver 
fundið  sitt  aptur  á haustin;  Resen  getur  þess  einnig.  að  ís- 
lendingar  hafi  til  foma  notað  vegið  silfur  í peninga  stað,  síðan 
hafi  þeir  haft  peninga  úr  kringlóttum  skinnpjötlum,  er  silfur- 
nagli  var  rekinn  í gegnuin ; nú  nota  íslendingar  danska  pen- 
inga.  í 24.  kap.  talar  Resen  um  hætti  íslendinga,  búning 


Digitized  by  Google 


189 


o.  fl.,  hann  segir  að  ibúar  nokkurra  sókna  milli  Þjórsár  og 
Ölvesár  búi  á vetrum  í fjósum,  til  þess  að  fá  hita  af  kúnum;1 
til  eldsneytis  hafa  þeir  mó,  þurkað  gras  og  þang.  Fisk  nota 
íslendingar  i brauðs  stað,  en  hinir  efnaðri  fá  korn  frá  út- 
löndum : smjörbyrgðir  eiga  þeir  miklar,  smjörið  er  tvenns- 
konar,  hvitt  sauðasmjör  og  gult  kúasmjör,  smjörið  salta  þeir 
ekki,  og  þó  getur  það  geymzt  árum  saman  án  þess  að  mygla, 
en  það  verður  þá  þægilega  beiskt  á bragðið.  Enn  fremur 
talar  Resen  um  mjólkurmat,  um  skyrgjörð  og  osta;  sýrublanda 
er  aðaldrykkur  íslendinga,  og  höf.  getur  einnig  um  berjavín, 
sem  nefnt  er  i annálum.  Flestir  íslendingar  klæðast  vaðmáli 
sortulituðu,  menn  lita  lika  rauða  dúka  með  mosa,  og  gula 
með  ýmsum  jurtum.  Resen  getur  um  höfuðbúnað  kvenna  og 
segir,  aó  hinar  efnaðri  beri  gullhringa  og  armspengur  og  silfur- 
belti.  íslendingar  þvo  sér  ekki  aðeins  úr  vatni  heldur  einnig 
úr  hlandi.  eins  og  Blefken  getur  um,  og  Arngrímur  mótmælir 
því  ekki,  enda  hafa  íbúar  norðantil  í Noregi  hinn  sama  sið. 
í 25.  kapitula  talar  Resen  um  leiki  íslendinga  og  dans,  og 
um  bókmenntir  að  fornu  og  nýju,  i 2(5.  kap.  um  eiða,  svar- 
daga,  hólmgöngur  o.  fl.,  í 27.  kap.  um  tölu  íslendinga  og  um 
skattgjöld. 

í 28.  kap.  talar  Resen  um  þjóðlesti  íslendinga  og  um 
kosti  þeirra.  Segir  hann  að  bresti  hafi  þessi  þjóð  sem  aðrar, 
og  telur  hann  fyrst  og  fremst  aðalgnlla  íslendinga,  hve  dramb- 
samir  þeir  séu  og  montnir,  þeir  telji  ættir  sinar  til  fornkon- 
unga  og  jafnvel  til  Óðins  og  áliti  enga  sér  jafnsnjalla;  annar 
galli  íslendinga  er  eyðslusemi  þeirra  og  óhóf  i veizlum;hinn 
þriðji  galli  er  hjátrú  þeirra,  einkum  draugatrú,  alþýða  á ís- 
landi  heldur  að  sálir  dauðra  manna  séu  á sífelldu  flakki. 
Hvað  hjátrú  íslendinga  snertir,  segist  Resen  mest  fara  eptir 
riti  Gisla  Vigfússonar  um  »anda  og  svipic.  Gísli  segir  að 
andar  dauðra  manna  séu  tvennskonar,  meinlausir  og  illir, 
hinir  meinlausu  eru  kallaðir  draumamenn,  þeir  koma  til 
manna  í svefni  og  segja  fyrir  óorðna  hluti,  biðja  konur  um 


')  1 Vcsturskaplafellssyslu  búa  menn  enn  á vetrum  viðast  hvar  á 
fjósloptum. 


Digitized  by  Google 


190 


að  láta  heita  eptir  sér  o.  s.  frv.  Sknðlegir  eru  andar  þeir. 
sem  eru  á sveimi  kringum  dauðra  manna  grafir,  sumir  þeirra 
eru  svipaðir  mönnum  að  stærð  og  útliti,  sumir  miklu  stærri; 
draugar  þessir  gjora  mönnum  fvrirsát  á vegum  og  hræða  þá; 
þegar  þeir  hafa  dáið  náttúrlegum  dauða,  birtast  þeir  i hvítum 
likklæðum,  í votum  klæðum,  hafi  þeir  drukknað  i sjó,  en 
blóðugir,  hafi  þeir  verið  vopnum  vegnir,  og  hafa  jafnan  verið 
stórkostlegir  reimleikar,  þar  sem  slíkir  menn  voru  grafnir. 
f’eir  sem  hafa  heitast  við  menn  og  hafa  dáið  i reiði  og  hatri, 
valda  hættulegum  ásóknum,  og  eru  þeir  kallaðir  »apturgöngu- 
tröll«:  getur  Resen  um  ráð  þau,  er  menn  hafa  til  að  afstýra 
slikum  ófögnuði,  nefnilega  að  grafa  upp  sakadólgana,  höggva 
af  þeim  höfuðið,  hafa  á því  endaskipti  og  brenna  svo  búk- 
ana,  segir  Gisli  Vigfússon  að  það  hafi  nýlega  veriö  gert  í 
Vestmannaeyjum ; Resen  bendir  á,  að  konungur  hafi  nú  bann- 
að  slikt  athæfi  (25.  febr.  1609).  Gisli  getur  þess  einnig,  að 
draugar  verji  grafir  sínar  og  að  þeir  óttist  járn  og  sverð. 
íslendingar  trúa  því  einnig,  að  til  séu  skynsemigæddar  verur, 
sem  hvorki  eru  sálir  manna,  englar  eða  djöflar,  en  eitthvað 
mitt  á milli,  nokkurskonar  dauðlegir  andar,  og  telur  Gisli 
Vigfússon  fylgjur  undir  þann  flokk. 

Einn  ókostur  íslendinga  er  það,  hve  göldróttir  þeir  eru. 
Fyrr  á timum  voru  fslendingar  þó  enn  þá  meira  gefnir  fyrir 
galdra,  meðan  f)áfatrú  var  þar  i landi,  og  islenzkir  rithöfundar 
t.  d.  Arngrimur,  Gísli  Vigfússon  og  Oddur  Einarsson,  gruna 
hina  fornu  íslenzku  dýrðlinga,  Þorlák,  Jón  og  Guðmund,  um, 
að  þeir  hafi  fengizt  við  töfra  og  að  djöflar  muni  hafa  fram- 
kvæmt  undur  þau,  sem  þeim  eru  eignuð,  einkum  er  þó  sagt 
að  munkarnir  hafi  verið  sérlega  leiknir  i allskonar  djöfla- 
galdri.  Enn  þá  segir  Resen  að  eimi  eptir  af  forneskjukunn- 
áttu  hjá  ýmsum  íslendingum,  sumir  seiða  til  sín  miklar  fiski- 
göngur  og  sumir  deyfa  eggjar,  eins  og  galdramaður  einn  is- 
lenzkur,  sem  átti  að  höggva,  það  beit  ekki  á hann  fyrr  en 
tekinn  var  af  honum  skórinn,  sumir  vekja  upp  drauga,  er 
segja  þeim  óorðna  hluti;  maður  nokkur  í f*ykkvabæjarklaustri, 
sem  vissi  á sig  illgjörðir,  vakti  upp  nýgrafinn  mann,  til  þess 
að  fá  að  vita  hjá  honum,  hverriig  mundi  fara  fyrir  sér,  en 


Digitized  by  Google 


191 


er  uppvakningurinn  kom.  ailur  sviðinn  og  svertur  af  revk  og 
eldi,  þá  varð  hinn  svo  hræddur,  að  hann  missti  vitið.  Resen 
getur  þess  einnig,  að  gnldrakonur  geri  út  tilbera,  til  þess  að 
fljúga  undir  skepnur  annara,  hann  talar  og  um  tilberasmjör, 
að  það  drafni  i sundur,  ef  það  er  krossað  o.  s.  frv. 

Þetta  eru  nú  þjóðlestir  íslendinga,  en  þá  koma  kostir  þeirra, 
og  eru  þeir  miklu  fleiri;  Resen  segir  að  íslendingar  séu  mjög 
þolnir  og  þolinmóðir,  og  að  gestrisni  þeirra  sé  framúrskar- 
andi,  sérhverjum  aðkomumanni  er  veittur  ókeypis  matur  og 
drykkur  og  menn  geta  ferðazt  um  allt  landið,  án  þess  það 
kosti  einskilding  aö  fæða  sig.  ísiendingar  eru  mjög  góð- 
gjörðasamir,  nægjusamir  og  ánægðir  með  litið,  þeir  eru  iðnir, 
hvatir  til  verka  og  skorpuharöir,  þeir  eru  svo  hneigðir  tii 
bókmennta,  að  sérhver  bóndi  Iærir  að  lesa  og  skrifa,  sumir 
læra  það  af  foreldrum  sinum,  sumir  af  sjálfum  sér,  meö  með- 
fæddri  ástundun  og  æfingu.  Fyrrum  voru  íslendingar  frá- 
sneiddir  drykkjuskap,  en  nú  er  þeim  farinn  að  þykja  sopinn 
góður.  Resen  hrósar  íslendingum  einnig  fyrir  það,  að  þeir 
séu  sannorðir  og  áreiðanlegir  og  haldi  loforð  sin  dyggilega, 
enn  fremur  segir  hann  þá  guðrækna,  svo  að  þeir  fúsar  og 
fljótar  tóku  kristni  en  Norðmenn,  og  siðan  siðbótin  komst 
á,  hafa  þeir  snúið  mörgum  guðsorðabókum  á islenzka  tungu. 

1 29.  kap.  talar  Resen  um  undariega  hluti,  sem  gerzt 
hafa  á íslandi,  og  kennir  þar  margra  grasa,  flest  hefir  hann 
tekið  úr  annálum,  líklega  mest  úr  annálum  Gisla  biskups 
Oddssonar;  þar  talar  Resen  meðal  annars  um  inyrkur  i lopti 
(líklega  af  eldgosum  og  öskufalli),  um  teikn  á sól  og  tungli, 
aukasólir  og  krossmark  á tungli,  svo  um  einkennilegar  stjörn- 
ur,  einkum  um  halastjörnur,  um  harða  vetra,  snjóamikla,  og 
stórrigningar,  um  loptsjónir,  sandfall  úr  lopti,  blóð  á brauði 
o.  s.  frv.  Þá  getur  hann  um  stunurnar  i Kirkjubæjarklaustri 
1336,  er  annálar  nefna,  og  svo  um  skrímsli,  drauga  og  álfa, 
hann  getur  og  um  risa  og  tröllskessur,  um  skyggna  menn  og 
uin  kraptaskáld,  er  kveða  hver  á annan  holdsveiki  og  annað 
ólán,  kveða  tóur  dauðar  o.  s.  frv.,  hann  talar  svo  um  spá- 
konur  og  undur  helgra  manna  í páfadómi.  og  telur  svo  að 
lokum  landfarsóttir  þær,  sem  gengió  hafa  á fslandi,  í tveim 


Digitized  by  Google 


192 


síðustu  kapítulunum  (30 — 31)  tinir  Resen  ýmislegt  saman  úr 
annálum,  er  snerlir  kirkjusögu  og  verzlunarsögu  íslands. 

Á konungsbókhlöðu  i Kaupmannahöfn1  er  lýsing  Dan- 
merkur,  líklega  rituð  rétt  fyrir  1700,  og  er  þar  fslands  getið. 
Höfundurinn  talar  um  landnám  og  kristnun  landsins,  og  heldur 
að  það  sé  hin  forna  Thule,  hann  segir  að  ísland  sé  120 
milur  á lengd  og  38  á breidd,  þá  nefnir  hann  stuttlega  skipt- 
ingu  landsins  í fjórðunga,  biskupsstóla,  kirkjur  og  skóla,  og 
segir  að  kirkjurnar  séu  úr  staurum  og  þaktar  nœfri  (eins  og 
i Noregi).  Loptslag  segir  höf.  að  sé  milt  og  heilnæmt,  svo 
menn  verði  mjög  gamlir;  hafisinn  segir  hann  liggi  sjaldan 
meir  en  tvo  mánuði  fyrir  norðan,  en  syðra  komi  hann  aldrei. 
Jarðvegur  segir  höf.  sé  ekki  eins  vel  lagaður  til  kornyrkju, 
sem  i Danmörku,  en  þó  vaxi  nokkuð  korn  á Austurlandi; 
þegar  Englendingar  höfðu  verzlun  á íslandi,  segir  höf.  að 
þeir  hafi  flutt  þangað  sauðfé  og  tlmgist  það  ágætlega,  margar 
kindur  segir  hann  hafi  4 — 5 horn,  eu  nautgripir  séu  kollóttir: 
hann  getur  þess  og  sem  aðrir,  að  mýs  þrifist  ekki  í Grimsey. 
Garðyrkju  kveður  hann  þvi  nær  enga  á íslandi,  og  skógar  séu 
þar  heldur  ekki,  en  hafi  verið  miklir  til  forna;  íslendingar  verða 
nú  að  nota  rekavið.  Höf.  segir  enn  fremur,  að  á Islandi  finnist 
margir  málmar  og  gimsteinar,  hæzta  fjall  sé  Snæfellsjökull 
og  hann  sjáist  30  vikur  sjóar  (Uger  söes)  af  hafi;  þvi  næst 
telur  hann  nokkrar  ár  og  vötn,  og  segir  að  íslenzkir  refir 
breyti  lit  á vetrum,  nefnir  nokkra  fugla,  og  segir  að  heitar 
uppsprettur  séu  margar  á íslandi,  einkum  sé  ein  merkileg  í 
Norður-f'ingeyjarsýslu  (Uxahver?);  loks  talar  hann  dálítið  um 
iandsháttu  og  stjórnarfar  og  leggur  svo  út  kafla  úr  Saxó. 

í öðru  handriti  i sama  safni*  er  íslands  líka  getið  litil- 
lega.  íhir  segir,  að  á sunnanverðu  íslandi  sé  landspláss, 
tvær  mílur  að  ummáli,  sem  heitir  >Föskebot«,  þar  er  fen 
með  trjám  í,  8 — 16  álna  löngum  og  2 — 3 álna  digrum.  Vatnið 
er  gult  og  svo  er  viðurinn  þegar  hann  kemur  upp,  en  verður 
síðan  bláleitur,  og  má  teygja  hann  og  beygja  sem  gyrði. 

‘)  Danmarkis  Beskrifvelse.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  371.  fol.  ísland  á 
bls.  429-457. 

’)  Thotts  Saml.  nr.  608-8vo. 


Digilized  by  Google 

— 


193 


Bezt  er  að  leita  að  viði  þessum  á vorin,  svo  er  viðurinn  lát- 
inn  standa  i sól  og  vindi  allt  sumarið  fram  á haust,  svo  hann 
þorni;  ef  tréð  er  gotti  má  með  öxi  höggva  spón  af  öðrum 
enda  og  fletta  honum  af  endilöngu  trénu;  viður  þessi  er 
ágætur  í eldhúskirnur,  af  þvi  hann  er  svo  beygjanlegur,  þar 
sem  hiti  og  reykur  er,  getur  viður  þessi  haldizt  i hundrað  ár, 
og  ef  hann  verður  svo  gamall,  er  hann  orðinn  harður  sem 
filabein,  en  í röku  húsi  dugir  ekki  slíkur  viður  i tiu  ár. 
Menn  halda  að  þarna  hafi  verið  skógur  til  forna,  en  um  synda- 
flóðið  kom  mikil  breyting  yfir  ísland  sem  önnur  lönd,  svo 
þá  eyddust  skógar,  en  fjöllin  brunnu. 

Að  Iokum  má  geta  um  tvo  norska  rithöfunda,  Absalon 
Pederssön  og  Peder  Claussön,  er  báðir  geta  íslands  nokkuð 
í ritum  sinum. 

Absalon  Pcderssön  Beyer  var  fæddur  í Skirdal  í Sogni 
um  1528,  hann  stundaði  skólanám  í Bergen;  biskup  Geble 
Pederssön  tók  drenginn  að  sér  og  styrkti  hann  til  mennta; 
1544  fór  hann  til  háskólans  í Kaupmannahöfn  og  þaðan  1549 
tii  Wittenberg,  þar  var  hann  þangað  til  1552.  ári  seinna  varð 
hann  guðfræðiskennari  i Bergen,  1566  prestur  á Bergenhus, 
um  sama  leyti  var  honum  veitt  erkidjáknsembætti  í Pránd- 
heimi,  en  þangað  fór  hann  aldrei,  dvaldi  alltaf  i Bergen  og 
dó  einhverntima  á árunum  1573 — 75.‘  I Noregslýsingu 

Absalons  Pjeturssonar  er  íslands  getið  á þessa  leið:  »Á  landi 
þessu  býr  karlmannleg  og  einörð  þjóð,  námfús  til  allskonar 
iþrótta.  Hjá  þessari  þjóð  er  það  vani,  að  kenna  börnunum  að 
lesa  og  skrifa,  bæði  drengjum  og  stúlkubörnum.  Ungir  drengir 
eru  látnir  læra  lögbókina  utanað,  þeir  halda  höndum  á baki 
sér  og  skipta  svo  allri  lögbókinni  í bálka  og  kapítula,  og  siðan 
skipta  þeir  hverjum  kapitula  i einstök  atriði.  Það  er  karl- 
mannleg  þjóð,  og  ekki  svo  fáir  þeirra  geta  tekið  upp  »fat  af 
ásmundarjárni«  (rauða)  og  lagt  á herðar  sér  og  borið  það  heim.  í 
landi  þessu  er  mikið  af  brennisteini,  kvikfé,  stórum  kindum, 
smjöri  og  ostum;  þar  eru  fagrir  hestar,  ágætir  fálkar,  góðir 


')  N Nicolayaen:  Oplysninger  angaaende  Magister  Absaloti  Peders- 
söns  Enke.  Norske  Samlinger  I.  Christiania  18ö2,  bls.  fi25  - 48. 

13 


Digitized  by  Google 


194 


fiskar,  fagurt  vadmál,  ágæt  villidýr,  einkum  bláleitir,  svartir 
og  hvitir  refar;  þar  er  mikið  af  hvölum,  rostungum,  fuglum, 
gæsum  (bomgjes),  heitum  laugum,  skógum,  stöðuvötnum,  og 
allskonar  vörum,  sem  eru  gulls  og  silturs  virði  i öðrura  lönd- 
um«.  Absalon  Pétursson  segir  enn  fremur,  að  ísland  sé 
stærst  af  skattlöndum  Noregs  og  þar  séu  tveir  biskupsstólar, 
annar  fyrir  norðan  og  hinn  fyrir  sunnan,  hann  talar  um 
Hrærek  konung  og  um  það,  hvernig  landið  fannst.1 

Hinn  norski  prestur  Feder  Claussön  (1545 — 1623)  reit 
snemma  á 17.  öld  bók,  sem  heitir  lýsing  Noregs,*  en  er  þó 
mest  sögurit,  þar  getur  hann  íslands  í 33.  kapítula.  Þaö 
sem  sira  Pétur  segir  um  ísland,  er  mest  sögulegs  efnis,  þar 
er  getið  um  landnám  íslands,  leiðir  þangað,  fornan  átrúnað  og 
um  kristnun  landsins;  að  lokum  talar  hann  nokkuð  um  þjóð- 
ina  og  segir,  að  íslendingar  hafi  síðan  land  byggðist  verið 
drambsamir  og  þrjózkir  og  hafi  litið  smáum  augum  á Norö- 
menn,  því  þeir  segðust  vera  komnir  af  hinum  tignustu  ættum 
í Noregi,  þessvegna  þyldu  þeir  enga  höfðingja  yfir  sér;  þó 
segir  hann  þeir  hafi  haft  lögmann  yfir  landinu  og  skipt  því 
í 4 fjórðunga.  Segir  Peder  Claussön,  að  íslendingar  hafi  verið 
gjarnir  til  upphlaupa,  hafi,  eptir  að  ísiand  komst  undir  Noregs- 
konung,  rekið  burt  og  drepið  suma  sýslumenn  konungs,  þeir 
hafi  jafnvel  tekið  Jón  biskup  (Gerreksson)  í Skálholti,  bundið 
stein  við  háls  honum  og  drekkt  honum.  Peder  Claussön 
talar  mikið  um  óöld,  manndráp  og  brennur  til  forna  og  um 
ofstopa  og  illdeilur  íslenzkra  höfðingja,  þessi  sífelldi  ófriður 
hefir  verið  landsins  mesta  pest,  því  eiginlegar  drepsóttir  koma 
þangað  sjaldan  eða  aldrei;  ef  íslendingar  hefðu  eigi  drepiö 

')  Abinlon  Pederssön:  En  sann  beskrivelse  om  Norige  (Norske 

Magazin.  Udg.  af  N.  Nicolaysen.  I.  Christiania  1860.  bls.  67—160). 
íslands  er  þar  getið  á bls.  99 — 100.  Sbr.  Ny  kgl.  Samling,  nr.  1642 — 
1643-4°. 

’)  Norriges  oc  omliggende  0ers  sandfærdige  Bescriffuelse  ind- 
holdenis  huis  vært  er  at  vide.  baade  om  Landsens  oc  Indbyggernis 
Leilighed  oc  Vilkor.  saavel  i fordum  Tid,  som  nu  i vore  Dage.  Kjöben- 
haffn  1632-4°;  önnur  úig.  1727-8vo  (kap.  33,  bls.  164 — 170).  Um  Peder 
Claussön  í Nordisk  Tidskrift  for  Oldkyndighed  I.,  347—48.  N.  M.  Peter- 
sen:  Dansk  Lit.  Hist.  III.,  bls.  428. 


Digitized  by  Google 


195 


og  myrt  hver  annan,  mundi  landið  hafa  orðið  fjölbyggt  og 
auðugt.  Síra  Pétur  segir  enn  fremur,  að  fslendingar  tefli 
manna  bezt  skák,  og  stundum  standi  eitt  tafl  yfir  i margar 
vikur;  hver  hafi  fyrst  kennt  íslendingum  þessa  list,  segist 
hann  þó  ekki  vita. 


20.  Útlend  rit  um  ísland. 

Pegar  verzlun  Pjóðverja  var  i mestum  blóma  á íslandi 
á 16.  öld,  voru  eðlilega  samgöngur  héðan  örari  til  Pýzkalands 
en  annara  landa,  og  íslendingar  leituðu  sér  menntunar  þar 
syðra,  af  þessu  leiddi,  að  hin  helztu  rit  um  ísland  þá  koma 
út  á Pjóðverjalandi,  og  höfum  vér  fyrr  í þessari  bók  getið 
þeirra  ítarlega.  A 17.  öld  er  í þessu  efni  orðin  mikil  breyt- 
ing,  og  höfum  vér  áður  skýrt  frá  þvi  í þessum  þætti,  nú  er 
verzlun  íslendinga  og  menntun  að  miklu  leyti  bundin  við 
Danmörku,  og  af  því  leiðir,  að  hin  helztu  útlendu  rit  um  fs- 
tand  á 17.  öld  eru  samin  í danska  rikinu;  íslands  er  tiltölu- 
lega  minna  getið  i bókum  annara  Ianda.  Hér  getum  vér 
þriggja  hinna  helztu  rita  um  ísland,  er  prentuð  voru  erlendis 
á 17.  öld,  tveggja  ferðasagna  eptir  Martiniere  og  Streyc,  og 
landlýsingar  eptir  Isac  de  Peyrere,  að  lokum  setjum  vér  hér 
nokkra  smákafla  úr  ýmsum  almennum  landfræðisbókum.  Sá 
sem  les  þetta,  mun  fljótt  komast  að  raun  um,  að  framför  þekk- 
ingarinnar  um  ísland  hefir  ekki  verið  mikil  á þessari  öld, 
gömlu  skröksögurnar  þvælast  enn  um  flestar  útlendar  land- 
fræðisbækur,  eins  og  þær  aldrei  hafi  verið  hraktar,  hver  tekur 
eptir  öðrum  satt  og  logið  og  þó  helzt  þær  lygasögar,  sem 
mergjaðastar  eru,  Martiniere  er  t.  d.  engu  betri  en  Blefken, 
jafnvel  að  sumu  leyti  verri. 

Arið  1638  kom  út  bók  á pólsku  um  ísland;  höfundurinn, 
Vaniel  Streyc,  segir  frá  ferð  sinni  til  íslands  og  bætir  svo  við 
allitarlegri  lýsingu  á landinu  og  þjóðinni.  Rit  þetta  er  að 
mörgu  merkilegt  og  eitt  hinna  langskárstu,  er  útlendingar 
rituðu  um  ísland  á 17.  öld,  og  setjum  vér  þvi  hér  aðalefni 
bókarinnar.  Skrípa  og  kynjasögur  eru  tiltölulega  fáar  í þess- 

13* 


Digitized  by  Google 


196 


ari  bók,  og  þó  hefir  höfundurinn  liklega  þekkt  rit  Blefkens, 
en  hefir  ekki  viljað  elta  allar  öfgar  hans.  Um  Blefken  vitum 
vér  ekki  með  neinni  vissu,  hvort  hann  hefir  nokkurntima 
komið  til  íslands,  en  það  er  auðséð,  að  Streyc  hefir  komið 
hingað  til  landsins,  líklega  á árunum  1613 — 14. 

Daniel  Streyc  fór  á stað  frá  Bremen  á uppstigningardag ; 
á þriðja  degi  eltu  vikingar  þá,  en  Brimarar  komust  undan, 
sjóveikir  voru  þeir  mjög,  einkum  kaupmaðurinn  og  skipstjór- 
inn,  einn  af  hásetunum  dó  á leiðinni  og  skipstjórinn  andaðist 
lika,  nokkrum  dögum  eptir  að  þeir  voru  komnir  til  Islands. 
Föstudaginn  eptir  Trínitatis  komu  þeir  að  landi  i litilli  vik, 
nálœgt  Helgapelda  (Helgafelli)  á íslandi;  næstu  nótt  kom 
ofsaveöur,  sem  nærri  var  búið  að  slita  upp  skipið.  1?aðan  tóku 
þeir  Streyc  sér  ferð  á hendur  til  alþingis;  landið,  sem  þeir  fóru 
um,  var  hroðalega  hrjóstrugt,  og  sumstaðar  gaus  svo  mikill 
reykur  og  svæla  upp  úr  klettunum,  að  hárin  risu  á höfðum 
þeirra  af  hræðslu.  Maturinn,  sem  þeir  fengu  á leiðinni,  þótti 
þeim  ekki  góður,  fannst  þeim  hart  aðgöngu,  að  fá  ekki  annað 
en  þurran,  ósaltaðan  og  ósoðinn  harðfisk  með  smjöri,  stund- 
um  fengu  þeir  þó  soðinn  fisk  eða  kjöt,  en  hvorttveggja  var 
saltlaust  soðið;1  vatn  drukku  þeir  og  sauðamjólk,  en  þeim 
þótti  vatnið  betra.  Á þinginu  segir  hann  að  sumir  hafi  star- 
að  á þá  með  opinn  munn,  eins  og  kálfar  á nýtt  port,  en  aðrir 
voru  góðir  við  þá  og  kurteisir.  Segir  Streyc,  að  kölski  muni 
hafa  blásið  einum  dómaranum  þvi  í brjóst,  að  þeir  væru 
njósnarmenn,  og  afflutti  hann  þá  við  höfuðsmann  og  vildi  láta 
setja  þá  i fangelsi,  en  honum  varð  ekki  kápan  úr  þvi  klæð- 
inu,  þvi  höfuðsmaður  tók  þeim  vel,  spurði  þá  um  ferð  þeirra 
og  hvað  þeir  hefðu  haft  til  matar  á leiðinni,  þeir  sögðust 
hafa  orðið  að  borða  hið  sama  og  ibúarnir,  og  undraðist  hann 
mjög,  að  þeir  skyldu  geta  þrifizt  á slíku  viðurværi,  og  lét 
þegar  matsvein  sinn  gjöra  þeim  morgunverð  og  flytja  hann 
í tjald  þeirra  og  bauð  þá  siðan  alltaf  velkomna  til  sins  borðs; 
urðu  þeir  þessu  mjög  fegnir,  eptir  það  harðrétti,  sem  þeir 


’)  Á 17.  öld  var  salt  mjög  lítið  notað  á íslandi.  Sbr.  skyrslu  þor- 
láks  biskups  Skúlasonar.  Gl.  kgl.  Samling,  nr.  2866-4°. 


Digitized  þy  Googb 


197 


\ 


höfðu  haft  af  islenzkum  mat.  Siðan  hittu  þeir  biskupinn  í 
Skálholti  og  bauð  hann  þeim  heim  til  sin  i þinglok;  í Skál- 
holti  voru  þeir  4 daga  og  4 nætur  og  var  þar  vel  veitt,  bæði 
steikt  og  soöið  kjöt  og  fiskur  og  ágætur  lax,  en  allt  var  það 
saltlaust,  en  þó  var  salt  á borðum,  sem  þeir  gátu  notað; 
tslendingar  notuðu  saltið  aldrei,  þvi  þeir  hafa  vanið  sig  á að 
borða  allt  saltlaust;  þar  fengu  þeir  lika  hangikjöt,  en  þeim 
fannst  það  þurrt  og  bragólaust  eins  og  kaðalspotti.  Þar  var 
lítið  um  brauð,  en  nóg  öl,  bæði  Hamborgaröi  og  lybskt  öl. 
Áður  en  þeir  fóru  hélt  biskup  þeim  veizlu,  og  voru  þá  born- 
ar  inn  fimm  könnur,  var  vin  i einni,  öl  i annari,  hunang  i 
hinni  þriðju,  brennivín  i hinni  fjórðu  og  mjólk  í hinni  fimmtu, 
var  þessu  öllu  blandað  saman;  þetta  gátu  þeir  ekki  drukkið, 
en  þeim  var  þá  borið  vín  og  öl  óblandað,  biskup  og  hans 
fólk  drakk  blönduna.  Að  skilnaði  gaf  biskup  þeim  20  álnir 
af  vaðmáii  og  tvo  spæni,  annan  úr  horni,  hinn  úr  hvalbeini, 
bað  biskup  þá  fyrirgefa,  að  hann  gæfi  þeim  ekki  peninga, 
þvi  hann  ætti  þá  ekki  til.  Síðan  léði  biskup  þeim  hesta  og 
fylgdarmann  og  gaf  þeim  nesti  til  fararinnar.  Biskup  skrifaði 
höfuðsmanni  með  þeim  og  bað  hann  um  far  fyrir  þá  á skipi 
hans,  en  þar  voru  öll  rúm  full,  svo  höfuðsmaður  útvegaði 
þeim  far  með  skipi  frá  Hamborg  og  borgaði  fyrir  þá  far- 
gjaldið,  það  vissu  þeir  þó  ekki  fyrr  en  seinna,  svo  þeir 
borguðu  líka  sjálfir  Hamborgurum  farið,  skipstjóri  var  ekki 
ráðvandari  en  svo.  Á heimleiðinni  fengu  þeir  mestu  hrak- 
viðri,  en  komust  þó  á átta  dögum  til  Hamborgar.  Ekki  er  gott 
að  segja  með  vissu,  hvar  þeir  Streyc  hafa  fyrst  koinið  á land 
á íslandi,  annaðhvort  hefir  það  verið  f Kumbaravogi.  nálægt 
Bjarnarhöfn,  eða  f einhverjum  vogi  við  Þórsnes;  þó  þeir  hafi 
lagzt  á Kumbaravog,  getur  vel  verið,  að  Streyc  hafi  viljað 
auðkenna  staðinn  með  þvi  að  nefna  Helgafell,  þvi  það  fjall 
var  frægast  þar  i nánd.  Biskupinn,  sem  þeir  hittu,  hefir 
eflaust  verið  Oddur  Einarsson.  en  höfuðsmaðurinn  líklega 
Herluf  Daa. 

Næst  á eptir  ferðasögunni  kemur  landlýsingin,  og  er  hún 
meginefni  ritsins. 

Fyrst  talar  höfundurinn  um  nafn  landsins  og  segir,  aá 


Digitized  by  Google 


198 


það  sé  kennt  við  ísinn,  þar  sé  vetur  mjög  langur  og  strangur 
og  auk  þess  reki  þangað  frá  Grænlandi  mikla  hafísa,  með 
hafisnum  reka  stór  tré  frá  Grænlandi  og  Noregi;  í þessum 
iöndum  rifa  ofsaveður  trén  upp  með  rótum,  og  þegar  miklar 
rigningar  ganga,  berast  þau  út  i sjó  og  flytjast  svo  til  ís- 
lands.  Með  hafisnum  hrekjast  og  hvítabirnir  til  íslands  frá 
Grænlandi.  Áður  var  landið  kallað  Snæland,  af  þvi  þar  er 
ákaflega  snjóþungt  á vetrum,  svo  menn  komast  ekki  út  úr 
húsum,  á sumrum  er  þar  einnig  mikill  snjór  á fjöllum,  og 
stundum  snjóar  þá  líka  i byggðum;  þegar  Streyc  var  á ferð 
um  jónsmessu  leyti,  snjóaði  einu  sinni  svo  mikið,  að  jörðin 
var  þakin  snjólagi,  sem  var  hálfa  alin  á þykkt.  Streyc  segir, 
að  Islendingar  hafi  verið  heiðnir,  þegar  landið  komst  undir 
konung,  en  hann  hafi  Iátið  sér  mjög  annt  um  að  kenna  þeim 
sanna  krisina  trú;  segir  hann  að  hinir  greindustu  unglingar 
séu  sendir  lil  Danmerkur  og  látnir  ganga  þar  i skóla,  til  þess  að 
læra  latinu  og  trúfræði.  Islenzkan  segir  hann  sé  komin  af  þýzk- 
unni,  og  þeir  sem  kunni  dönsku,  geti  nokkurn  veginn  skilið  hana. 
A Islandi  eru  tveir  biskupar,  annari  Schalhold,  hinn  í Háláreða 
Holá,  enn  fremur  talar  hann  um  visitazíur  biskupa  og  um  prest- 
ana,  segir  hann  að  þeir  hafi  ekki  mikið  fyrir  ræðum  sinum, 
því  þeir  lesi  aðeins  gamlar  ræður  upp  úr  prentuðum  bókum, 
og  segir  hann  að  söfnuðurinn  mundi  taka  það  illa  upp.  ef 
prestarnir  gjöröu  sjálfir  ræður  sínar,  og  menn  mundi  þá 
gruna,  að  kenningin  væri  ekki  samkvæm  innblæstri  heilags  anda, 
er  forfeður  þeirra  fengu  hlutdeild  i.  í*ó  hneyxlast  menn  ekki  á 
þvi,  þó  gamlir  sjóndaprir  prestar  prédiki  blaðalaust.  Islendingar 
eru  mjög  guðhræddir,  og  meðan  á bænabaldinu  stendur  í kirkj- 
unum,  er  sífellt  verið  að  hringja,  láta  þá  margir  iðran  sína 
í ljósi  með  gráti  og  tárum.  Við  altarissakramenti  hafa  þeir 
einkennilega  siði,  á undan  altarisgöngunni  sættast  þeir  og 
takast  i hendur,  og  karlmennirnir  ganga  til  kvenna  þeirra, 
sem  eiga  að  vera  til  altaris,  og  rétta  þeim  hendina,  síðan 
skríða  þeir  (einkum  kvennfólkið)  á hnjánum  upp  að  altarinu, 
varpa  sér  svo  til  jarðar  og  reisa  sig  aðeins  upp  til  hálfs,  er 
þeir  taka  við  sakramentinu;  þegar  þeir  eru  búnir  aö  taka  á 


Digitized  by  Google 


199 


móti  blessuninni,  skríða  þeir  aptur  sömu  leið  með  mikilli 
auðmýkt  og  guðrækni. 

Streyc  segir,  að  Danakonungur  hafi  frá  alda  öðli  ráðið 
yfir  íslandi,  en  ekki  hafi  hann  neinn  hagnað  af  þvi,  hann 
verði  að  láta  sér  nægja  þann  heiður,  að  ráða  yfir  svo  fjar- 
lægri  og  merkilegri  ey.  A hverju  ári  sendir  konungur  legáta 
upp  til  Islands,  á hann  að  hafa  umsjón  með  dómurum  og 
þingmönnum,  hafa  nánar  gætur  á öllum  málum  og  fram- 
kvæmdum  og  gefa  konungi  skýrslu  um  allt  saman.  Streyc 
lýsir  Þingvöllum  eigi  fjarri  sanni  og  talar  um  Almannagjá  og 
gerir  hana  allt  of  litla,  segir  hann  að  gjá  þessi  sé  2 — 300  skref 
á lengd,  20  skrefa  breið  og  5 faðma  djúp,  botn  gjárinnar 
segir  hann  sé  vaiinn  hinu  fegursta  grasi,  og  sé  ánægja  að 
ganga  þar  um  sér  til  skemmtunar.  »Nokkrir  segja,  að  djöf- 
ullinn  hafi  gjört  þessa  gjá,  alveg  eins  og  hún  er  nú,  hún  er 
að  minnsta  kosti  sannarlegt  furðuverk  og  á hún  sér  engan 
lika  á allri  eynni«.  Þingvöllur  sjálfur  segir  Streyc  sé 
grösugur,  en  allt  i kring  séu  hrjóstrug  héröð  og  fjöjl  með 
mörgum  djúpum  gjám.  Aður  en  þingið  er  sett,  eru  lands- 
Iögin  lesin  upp,  og  hlusta  menn  á þau  með  mikilli  lotningu, 
þó  þau  séu  löng,  svo  er  þingið  sett,  og  bera  menn  þá  fram 

málefni  sin,  óskir  og  kvartanir.  Sé  einhver  dæmdur  til  dauða, 

er  hann  höggvinn  með  öxi,  til  annara  dauðdaga  er  enginn 
dæmdur,  enda  mundi  íslendingum  þykja  viðbjóðslegt,  að  taka 
menn  öðruvísi  af  lifi. 

Hlutfallið  milli  dags  og  nætur  segir  Streyc  sé  allt  annað 
ú íslandi  en  á Póllandi,  af  þvi  landið  liggi  svo  norðarlega, 
á íslandi  getur  um  jónsmessu  verið  samanhangandi  dagur  i 
tíu  vikur,  og  á vetrum  jafnlöng  nótt,  aðra  hluta  ársins  skipt- 
ast  dagar  og  nætur  á sama  hátt  sem  annars  staðar.  Hinn  tiu 
vikna  langa  dag  starfa  Jslendingar  helzt  að  fiskiveiðum  og 

öðru,  sem  þykir  mestu  varða,  þá  hafa  þeir  engan  vissan 

hvildartíma,  en  sofa,  þegar  þeir  þurfa  þess,  úti  á viðavangi. 
á grasflölum  eöa  uppi  á húsþökum.  Annars  segir  hann,  að 
íslendingum  sé  ekki  mikið  um  vinnu,  þeir  vinni  aldrei,  nema 
þegar  þeir  neyðist  til  þess.  A vetrum,  þegar  nóttin  er  lengst, 
sofa  íslendingar  heldur  ekki  á vissum  timum,  sumir  (einkum 


Digitized  by  Google 


200 

húsbændur)  fara  stundum  ekki  á fætur  f tvo  daga  i röð,  en 
eta  og  drekka  í rúminu  og  horfa  á aðra  vinna.  Til  elds- 
nevtis  hafa  íslendingar  hris  eöa  mó  og  til  ljósmatar  tólg  eða 
lýsi.  Sér  til  dægrastvttingar  lesa  þeir  sögur  eða  skemmta 
sér  við  leiki.  f’essu  næst  talar  Streyc  um  fjöll  á íslandi  og 
segir,  að  þau  séu  ákaflega  há,  svo  enginn  maður  komist  upp 
á þau : tvö  fjöll  eru  merkilegust,  Snebels-Hokel  (Snæfellsjök- 
ull)  og  Hekla.  Snæfelisjökull  segir  hann  sé  5 milur  á hæð, 
og  aldrei  sjáist  toppurinn,  því  hann  sé  ávallt  skýjum  hulinn, 
segist  hann  þó  hafa  séð.  að  snjór  sé  niður  i fjallið  mitt; 
segir  hann  að  margir  hafi  reynt  til  að  komast  upp  á Snæ- 
fellsjökul,  en  það  hafi  engum  tekizt;  þrir  Englendingar'  reyndu 
1607  að  ganga  upp  á fjallið,  en  þeir  hurfu,  og  vita  menn 
ekkert  um  afdrif  þeirra.  en  hundur,  sem  með  þeim  var,  kom 
aptur  og  var  þá  alveg  hárlaus,  eins  og  hann  hefði  verið  látinn 
ofan  í sjóðandi  vatn;  heldur  Streyc  að  annaðhvort  muni 
hvirfilvindur  hafa  tekið  Englendingana  eða  þeir  hafi  kafnað 
af  einhverri  banvænni  lopttegund.  Hekla  segir  Streyc  sé  svo 
hræðileg,  að  menn  geta  orðið  hálfsturlaðir  af  að  horfa  á hana 
i fjarska,  þar  eru  kolsvartir  klettar  og  ótal  holur  og  gjár,  og 
ógurlegir  logar  gjósa  sí  og  æ úr  fjallinu.  Reykjarsvælan 
verður  að  biksvörtu  skýi  og  logarnir  lýsa  um  alla  eyna  hina 
löngu  vetrarnótt.  Steinar  kastast  svo  langt  út  úr  Heklu, 
að  enginn  þorir  aö  búa  i tveggja  mílna  fjarska,  þaðan  heyrast 
sifelld  vein,  óp  og  ýlfran ; loginn  kveykir  ekki  f pappir,  lérepti 
eða  öðrum  þesskonar  þurrum  hlutum,  en  það  sem  er  lifandi 
eða  rakt  brennur  á svipstundu;  þegar  votviðri  ganga,  eru 
logarnir  mestir,  og  þegar  mikið  snjóar  á vetrum.  Streyc 
talar  þvl  næst  um  anda,  er  kveljist  í Heklu,  og  um  ósköpin, 
sem  þar  ganga  á,  þegar  von  er  á stórviðburðum  einhvers 
staðar  í heiminum.  íslendingar  sjá  það  á Heklu,  þegar  eitt- 
hvað  er  tnikið  um  að  vera  í útlöndum,  en  þeir  vita  ekki 

')  Eggert  Ólafsson  getur  um  þjóðsögu  um  þessa  Englendinga,  er 
hann  heyrði  undir  Jökli.  þar  segir,  að  Englendingarnir  hafi  verið  tveir, 
varð  annar  blindur,  en  hinn  Iiálfblindur,  og  komst  sá  með  lífi  niður 
aptur,  af  þvi  hann  hafði  látið  drjúpa  blóð  úr  flösku  i slóð  sina  á 
uppeptirleiðinni.  Reise  gjennem  Island  I.,  bls.  277—278. 


Digitized  by  Google 


201 


hvað  það  er,  fyrr  en  þeir  fá  fréttir  með  skipum  frá  Þýzka- 
landi  eða  öðrum  löndum.  Margir  hafa  reynt  að  ganga  upp  á 
Heklu,  en  það  hefir  aldrei  tekizt,  fæstir  þeirra,  sem  þangað 
fara,  koma  aptur,  sumir  detta  í gjár  eða  holur.  aðrir  rotast 
af  grjótfluginu,  sumir  brenna  í logum,  sem  brjótast  hér  og 
hvar  út  um  sprungur  fjallsins,  og  sumir  verða  svo  hræddir 
við  andana,  sem  þar  búa,  að  þeir  falla  í ómegin  og  verða 
svo  til  á fjallinu.  Það  er  ætlun  margra,  að  hér  sé  helvíti 
eða  kvalastaður  fordæmdra,  eða  þá  að  minnsta  kosti  eitthvert 
op  á hinum  ógurlega  vitispytti,  er  vellur  af  eldi  og  brenni- 
steini.  Streyc  getur  þess,  að  fleiri  séu  merkileg  fjöll  á ís- 
landi,  eitt  þeirra  sé  16  mílur  frá  Skálholti,  og  þar  hafi  sá 
atburður  orðið  um  vetur  1613,  er  nú  skal  greina:1  »Fyrst 
gengu  þrumur  og  eldingar  án  afláts  í 3 daga,  og  það  svo 
ákaft,  eins  og  væri  verið  að  skjóta  með  stærstu  fallbyssuin, 
siðan  komst  allt  fjalliö  í hreifingu,  og  logandi  eins  og  steypi- 
járn  rann  það  með  ógurlegum  hávaöa  og  með  hræðilegum 
þrumuin  niður  í breitt  vatn,  nærri  30  feta  djúpt,  sem  var 
þar  rétt  hjá,  og  fyllti  það  alveg  með  möl  og  brunagrjóti,  en 
sjálft  vatnið  varð  allt  að  gufu«. 

1 G.  kapítula  talar  Streyc  um  vötn  á íslandi  og  nefnir 
uppsprettur  og  hveri,  segir  hann  að  vötn  séu  þar  sum  ágæt 
til  heilsubótar.  en  íslendingar  noti  þau  litið,  en  af  hverunum 
hafi  þeir  mikil  not;  sumir  sjóða  kjöt  i hverunum  og  hengja 
það  siðan  upp  i eldhús  og  treina  sér  það  stundum  heilt  ár, 
þetta  kjöt  er  bragðlaust.  og  þó  eta  íslendingar  það  með 
ánægju.  Skárra  verður  kjötið,  þegar  það  er  soðið  í katli  með 
hreinu  uppsprettuvatni,  en  ketillinn  svo  settur  ofan  á hver, 
þó  svo,  að  hveravatnið  kemst  ekki  upp  f hann.  Þeir  sem 
eiga  malt,  brúka  hverina  til  ölheitu,  en  sumir  þvo  f þeim 
klæði  og  hreinsast  þau  ágætlega,  og  er  það  þvi  heppilegra,  þar 
sem  engin  siipa  er  til  i landinu.  Sumir  gjöra  sér  laugar  og 
veita  i þær  hveravatni.  Á íslandi  eru  tvær  merkilegar  upp- 
sprettur,  gerir  önnur  hvíta  ull  svarta,  hin  svarta  ull  hvita. 

')  Opt  heiir  það  komið  fyrir,  að  hraun  hafa  runnið  i vötn  eða 
tjarnir.  Hér  er  liklega  átt  við  gosið  úr  Eyjafjallajökli  12.  október  1612. 
Annálar  Björns  á Skarðsá  II..  bls.  64. 


Digitized  by  Google 


202 


Á íslandi  eru  einnig  margar  slórar  og  strangar  ár,  á þeim 
eru  hvergi  brýr,  og  er  það  opt  iífshætta  að  ríða  yfir  þær;  í 
þeim  er  mikil  laxveiði. 

Af  ferfættum  dýrum  er  fátt  á íslandi,  mest  er  þar  af 
tóum,  þær  eru  sumar  mjallahvítar,  sumar  svartar,  sumar 
gráar,  sumar  flekkóttar  eða  með  ýmsum  öðrum  litum.  Ref- 
arnir  gera  fslendingum  mikið  mein,  einkum  á vorin,  þá  ráð- 
ast  þeir  á féð  og  drepa  unglömbin;  fslendingar  eiga  illt  með 
að  vinna  þá.  þvi  þeir  hafa  hvorki  boga  né  byssur.  Fuglar  eru 
margir  á íslandi,  þar  eru  stórhópar  af  villigæsum,  sem  gjöra 
mjög  mikinn  skaða  á grasi  og  engjum,  þar  eru  lika  álptir, 
andir,  allavega  lit  akurhænsn,1  Iævirkjar,  hvítir  fálkar,  sem 
Englendingar  veiða  og  selja  ööruin  þjóðum,  stórar  hvitar 
arnir  og  hrafnar,  sem  ílestir  eru  svartir.  Af  öllum  þessum 
fuglum  liafa  íslendingar  lítil  not,  enda  hafa  þeir  engin  tæki 
til  að  veiða  þá,  en  þeir  safna  eggjum  í kiettum  og  hellrum 
og  eta  þau  harðsoðin  með  smjöri,  en  án  salts  og  brauðs. 
Vagnvegir  eru  engir  á íslandi  og  engir  vagnar;  vegirnir  eru 
mjög  vondir,  og  eru  þeir  til  mikils  trafala  fyrir  feröamenn, 
og  ekki  síður  hitt,  að  þar  eru  engin  gistihús  eða  veitingahús. 
Af  þvf  vegirnir  eru  svo  vondir,  er  ekkert  hægt  að  fara  gang- 
andi,  menn  ferðast  alltaf  riðandi,  um  fjöll  og  klungur,  dali  og 
mýrar,  hestarnir  eru  svo  fótvissir,  þó  þeir  séu  flatjárnaðir, 
að  þeir  komast  yfir  verstu  ófærur,  og  aldrei  fara  íslendingar 
af  baki  hvað  vondur  sem  vegurinn  er.  Sumstaðar  eru  bruna- 
hraun,  sem  mjög  er  hættulegt  að  fara  yfir,  þau  eru  að  ofan 
þakin  smágrjóti  og  sumstaðar  eru  undir  þvi  djúpir  katlar, 
sem  hestar  og  menn  geta  orðið  fastir  i;  þegar  menn  ríða  um 
slfka  staði,  bylur  jörðin  undir  eins  og  trumba,  svo  það  heyrist 
langar  leiðir.  Sumstaðar  upp  til  fjalla  eru  hyldýpis  gjár,  sem 
eru  svo  djúpar,  að  ekki  sést  í botninn,  í sumum  þeirra  er 
snjór,  i sumum  vatn,  er  andir  synda  á.  Sumstaðar  er  jarð- 
vegurinn  hreifanlegur  og  vaggandi,  en  þó  fagurlega  grasi 
vaxinn,  svo  það  sýnist  alveg  hættulaust  að  fara  um  hann, 
en  þegar  hesturinn  kemur  út  á þennan  jarðveg,  dillar  hann 


’)  Liklega  rjúpur. 


Digitized  by  Google 


203 


allur  undir  fæti,  en  ef  hesturinn  liggur  í á slikum  stað, 
er  mjög  illt  að  bjarga  honum.  Sumstaðar  ganga  langir  firðir 
inn  í landið,  sem  menn  um  fjöru  ríða  yfir,  eins  fljótt  og 
menn  geta,  svo  flóðið  ekki  nái  þeim.1  Hættulegastar  eru  þó 
árnar,  og  þegar  farið  er  yfir  þær,  er  áríðandi  að  hafa  góðan 
hest,  sem  syndir  vel ; íslendingar  hughreysta  ferðamenn,  sein 
smeikir  eru,  og  segja  þeir  þurfi  ekkert  að  óttast,  ef  þeir  haldi 
sér  vel,  klárinn  niuni  koma  þeim  yfir.  Brýr  eru  hvergi  á 
íslandi,  enda  er  ekki  gott  að  byggja  þær,  því  þó  grjót  sé 
nóg,  þá  er  þó  alveg  kalklaust.  Af  því  hvergi  eru  veitinga- 
hús,  þá  veröa  menn  að  gista  á bæjum,  þarsem  er  nógur  hagi 
fyrir  hestana ; nesti  verða  menn  að  hafa  með  sér.  Efnamenn 
hafa  marga  til  reiðar  og  áburðarhesta  undir  tjald  og  vistir. 
sumir  hestarnir  ganga  lausir  og  er  áburðurinn  lagður  á aðra 
hesta,  þegar  hinir  verða  þrevttir.  Tjöldin  eru  auk  annars 
góð  til  verndar  móti  mýbiti,  því  inn  í þau  fara  mýflugurnar 
ekki:  mývargurinn  er  mestur  og  áfjáðastur  þar  sem  mýrlent  er. 
Flugur  eru  mjög  fáar  á Tslandi,  og  þar  eru  hvorki  höggorm- 
ar,  froskar,  skorpiónar,  eðlur  né  önnur  eiturkvikindi. 

Atvinnuvegirnir  á Islandi  eru  ekki  margbrotnir,  þvi  þar 
er  hvorki  akuryrkja,  vínrækt  né  garðrækt,  þýzkir  kaupmenn 
hafa  opt  flutt  garðávexti  til  íslands,  til  þess  að  reyna  hvort 
þeir  gætu  ekki  þrifizt  þar,  en  það  hefir  verið  árangurslaust. 
Aðalatvinnan  er  fiskiveiðar,  þvi  þar  er  fullt  af  fiski,  bæði  f 
sjó  og  ám ; íslendingar  hafa  engin  net,  en  veiða  allt  á öngla, 
og  marghlaða  báta  sina  á stuttum  tima.  í*egar  þeir  eru 
búnir  að  flytja  aflann  heim,  hengja  þeir  hann  á stengur  eða 
strengi  fram  með  húsunum  til  þerris,  og  af  vindi  og  sólskini 
þornar  og  harðnar  fiskurinn,  án  þess  að  skemmast,  á sama 
hátt  þurka  þeir  kjöt  og  skemmist  það  heldur  ekki;  sést  á 
þessu,  að  loptið  er  betra  og  hollara  á íslandi  en  i öðrum 
löndum.  Lýsið  úr  fiskunum  láta  þeir  i tunnur  og  selja  það, 
og  nota  margir  iðnaðarmenn  það  í útlöndum,  einkum  þeir, 
sem  fást  við  skinnaverkun.  íslendingar  lifa  einnig  á kvik- 


')  bað  er  auðséð,  að  Streyc  tysir  hér  leiðinni,  sem  liann  hefir 
farið  að  vestan,  talar  um  Mj'rar  og  Löngufjörur. 


Digitlzed  by  Google 


204 


fjárrsekt  og  uppala  ágæta  hesta  og  fóðra  þá  á heyi  á vetrum, 
en  ef  veturinn  er  i harðara  lagi  og  heyin  þrjóta,  gefa  þeir 
hestum,  kúm  og  kindum  liarðfisk.  Kýr  og  naut  eru  kollótt; 
kýrnar  mjólka  vel  og  úr  mjólkinni  fæst  mikið  af  smjöri;  af 
þvf  íslendingar  hafa  ekki  nóg  ílát  fyrir  smjörið,  þá  hlaða 
þeir  smjörtöflunum  upp  i húshorn.  Sauðfé  er  margt  á ís- 
landi,  kindurnar  hafa  stór  horn  og  eru  smiðaðir  úr  þeim 
spænir  og  annaö  þvílfkt.  íslendingar  verða  stundum  að  reka 
kindur.  kýr  og  naut  til  fjalls,  þangað  sem  hrjóstrugt  er,  svo 
skepnurnar  sálist  ekki  af  ofáti  f búfjárhögunum.  Ullin  af  ís- 
lenzka  fénu  er  fögur,  mjúk  og  löng;  kindurnar  eru  ekki 
klipplar,  en  þær  eru  látnar  halda  ullinni  þangað  til  reyfin 
fara  að  losna  af  þeim,  þá  rýja  menn  kindurnar  og  safna 
saman  ullinni,  sem  af  þeim  hefir  dottið  út  um  hagann.  Úr 
ullinni  gjöra  íslendingar  sokka  og  klæði,  sem  þeir  kalla  watt- 
man  (vaðmál),  það  er  mjúkt  og  heitt,  en  mjög  stórgert  og 
illa  ofið,  af  því  menn  þar  á landi  ekki  þekkja  áhöld  þau, 
sem  notuð  eru  til  klæðagjörðar.  Kf  klæðagjörð  íslendinga 
væri  eins  og  hún  ætti  að  vera,  er  enginn  efi  á því,  að  vað- 
málið  mundi  verða  fagurt  og  haldgott.  Þegar  íslendingar 
eru  búnir  að  safna  saman  töluverðu  af  srnjöri,  fiski,  lýsi, 
vaðmáli  o.  fl..  flytja  þeir  það  allt  til  kaupmannanna,  sem  ár- 
lega  á mörgum  skipum  koma  til  landsins  frá  Englandi  og 
I’ýzkalandi  og  flytja  með  sér  allskonar  vörur  t.  d.  peninga, 
brauð,  öl,  vin,  brennivin,  hunang,  mjöl,  malt,  tré-  kopar-  tin- 
messing-  og  járnker,  lérept,  klæði,  kaðla,  hatta.  skó,  og  timbur 
til  þess  að  smíða  úr  báta.  Kaupmennirnir  fá  svo  mikið  af 
fiski,  að  þeir  hlaða  þeim  í stóra  hlaða  eins  og  heylanir.  Meðan 
á kauptiðinni  stendur,  gengur  ekki  á öðru  en  veizlum  og 
gestaboðum.  íslendingar  vilja  helzt  ekki  taka  á móti  öðrum 
peningum  en  beinhörðum  dölum,  dúkata  eða  aðrar  peninga- 
tegundir  kæra  þeir  sig  minna  um.  af  þvf  þær  ganga  ekki  í við- 
skiplum  þeirra  á milli,  en  eru  aðeins  goldnar  i árlega  skatta 
til  konungs,  annars  nota  íslendingar  vanalega  ekki  peninga  i 
verzlun  sín  á milli,  öll  þeirra  innanlandsverzlun  er  fiskverzlun. 
Meðan  Islendingar  verzla  við  kaupmenn  verða  kaupmenn  að 
fæða  þá,  þeim  er  þar  alllaf  malur  til  reiðu,  en  kaupmenn  hafa 


Digilized  by  Google 


205 


engan  óhag  af  því,  þeir  ná  sér  fullkomlega  niður  á skipta- 
vinum  sinum,  þegar  þeir  kaupa  vörur  þeirra. 

Það  er  sjaldgæft  á íslandi,  að  3 eða  4 hús  standi  saman, 
optast  eru  þau  einstök  eða  tvö  standa  saman,  hvert  af  húsum 
þessum  skiptist  aptur  i mörg  herbergi  og  peningshús,  og  búa 
opt  50  í öðru  og  100,  150  eða  jafnvel  200  manns  í hinu.  Hús 
þessi  eru  vanalega  neðanjarðar  og  þakin  torfi  með  blómlegum 
grasvexti,  á þakinu  getur  hver  sem  vill  fengið  sér  dúr,  og 
af  þvi  fæst  ágætis  hey.  Að  innan  eru  húsin  rúmgóð,  og 
þegar  ibúafjöldinn  vex,  stækka  þeir  þau,  svo  nægilegt  rúm 
sé  fyrir  alla.  íslendingar  byggja  hús  sín  niðri  i jörðunni,  af 
þvi  þar  er  svo  mikil  timburekla,  og  þó  nóg  sé  af  grjóti,  þá 
vantar  kalk  og  leir  til  þess  að  binda  steinana.  Auk  þess 
hiifa  þessi  hús  íbúunum  bezt  í hörðum  vetrum  og  gegn 
hvassviðrum,  sem  i þessu  landi  eru  svo  áköf,  að  ekkert  stenzt 
við,  og  gera  veðrin  þvi  mikið  tjón.  Sá  sem  verður  fyrir 
sliku  ofsaveðri  úti  á rúmsjó  eða  á fjörðum,  getur  á engan 
hátt  bjargazt  til  lands,  bátar,  skip  og  menn  tætast  i sundur 
í smáagnir;  veður  þessi  eru  og  mjög  hættuleg  fvrir  stór  skip, 
þó  þau  liggi  fyrir  stórum  akkerum;  á landi  eru  veðrin  líka 
opt  svo  mikil,  að  þau  jarðvarpa  mönnum  og  hestum. 

Orð  ritningarinnar  »í  sveita  þins  andlitis  skaltu  þíns 
brauðs  neyta«,  er  ekki  hægt  að  heimfæra  uppá  íslendinga 
eptir  bókstafnum,  því  þeir  smakka  aldrei  brauð;  þar  í landi 
er  hvorki  til  brauð,  salt,  timbur,  öl,  vín,  aldini  eöa  garð- 
ávextir,  og  þó  eru  Islendingar  ánægðir  með  kjör  sín  og  lofa 
mjög  landið,  svo  þeir  segja  að  Island  sé  bezta  land  undir 
sólunni.  Ef  ástæður  Islendinga  eru  skoðaðar  með  athygli, 
þá  sést  lika,  að  þær  eru  alls  ekki  svo  bágar,  sem  margir 
skyldu  ætla:  íslendingar  hafa  ýms  hlunnindi  fram  yfir  aðra 
menn,  og  það  helzt,  að  loptslagið  er  þar  miklu  heilnæmara 
en  annars  staðar,  og  þessvegna  eru  margir  sjúkdómar,  sem 
eru  algengir  annars  staðar,  t.  d.  hitasóttir,  »podagra«  og  pest, 
ókunnar  þar  i landi;  Islendingar  verða  því  gamlir,  ekki  allfáir 
verða  150  ára  og  sumir  jafnvel,  eptir  þvi  sem  sagt  er,  200 
ára.  f’ó  Islendingar  séu  litlir  vexti,  þá  eru  þeir  þó  sterkir, 
fljótir  og  fimir.  Af  þvi  þeir  eru  svo  smávaxnir,  þá  verða 


Digitized  by  Google 


206 


þeir  opt  hissa  á stærö  útlendinga,  sem  þó  ekki  eru  nema 
meðalmenn.  Kvennfólkið  er  þó  ennþá  minna  en  karlmenn- 
irnir;  þó  er  fólkið  laglegt  og  snoturt  og  alls  ekki  útitekið. 
t*að  má  einnig  telja  það  hnoss,  að  íslendingar  eru  ánægðir 
með  kjör  sín,  þó  geta  þeir  vel  notið  lífsins  gæöa,  þegar  þeir 
heimsækja  kaupmennina,  og  þá  staupa  þeir  sig  duglega.  t*ó 
þeir  fái  allskonar  vínföng,  láta  þeir  þau  ekki  eldast,  en  drekka 
þau  vanalega  strax;  þetta  hefir  þó  engin  áhrif  á hinn  vana- 
lega  lifnaöarhátt  þeirra,  þeir  bregða  ekki  út  af  þvi,  sem  þeir 
hafa  vanizt  frá  barnæsku.  Það  er  lika  hagur  fyrir  íslend- 
inga,  að  þeir  eru  lausir  við  allskonar  áhyggjur  annara  þjóða, 
þar  er  engin  bændaþrælkun  og  engar  óbilgjarnar  landskuldir 
eða  kvaðir;  hver  getur  sezt  þar  að  sem  hann  vill.  Ekki  þurfa 
íslendingar  að  bera  áhyggjur  fyrir  því,  að  þeir  hafi  ekki  nóg 
fyrir  sig  að  leggja,  því  alltaf  er  nóg  af  fiski  og  kjöti,  sem  er 
aðalfæða  þeirra.  Stritvinnu  þurfa  þeir  aldrei  að  vinna,  aðal- 
starf  þeirra  er  skepnuhiröing,  og  fiskiveiðarnar  eru  þeim 
miklu  fremur  til  hressingar  en  fyrirhafnar,  þvi  allstaðar  er 
svo  mikill  fiskur,  að  menn  á stuttum  tima  geta  aflað  sér  nóg 
til  uppeldis.  Klæðnaður  íslendinga  er  mjög  einfaldur,  og  svo 
likur  á körlutn  og  konum,  að  það  er  örðugt  að  þekkja  karl- 
menn  frá  kvennmönnum  á fötunum  einum,  einkum  ef  litið 
er  á þau  að  aptan.  Af  því  litið  flyzt  af  léreptum,  þá  eru 
þau  svo  dýr,  að  nærri  öll  alþýða  manna  er  í skinnskyrtum. 

Kringum  ísland  eru  margar  stórar  og  smáar  eyjar;  stærri 
eyjarnar  eru  byggðar  og  hjá  þeim  eru  miklar  fiskiveiðar;  merk- 
ust  þessara  eyja  er  Wespene,1  ey  þessi  er  stór  og  á henni 
margar  fisk-arnir,  á þessari  ey  getur  engin  kona  orðið  létt- 
ari,  þungaðar  konur  verða  allar  að  fara  til  meginlandsins  og 
ala  börn  sin  þar.*  Fram  með  ströndunum  eru  margir  klettar 
og  sker  i sjónum,  og  verða  farmenn  að  hafa  mikla  varúð, 
að  þeir  eigi  sigli  á sker  þessi,  einkum  á næturþeli.  Einn  af 
klettum  þessum  lfkist  munki  í kápu,  og  fyrir  framan  hann 
er  annar  breiðari  klettur,  sem  likist  altari.  í fjarska  sýnast 

*)  Vestmannaeyjar. 

')  Her  er  Iíklega  átt  við  ginklofann,  sem  fyrrum  deyddi  flest  börn 
í Vestmannaeyjum. 


Digitized  by  Google 


207 


klettar  þessir  alveg  eins  og  munkur  krjúpi  fyrir  altari  og  lesi 
messu,  en  þegar  nær  kemur  sést,  að  þetta  eru  aðeins  klettar. 
Nálægt  Helgapelda  (Helgafelli)  er  líka  hár  klettur,  sem  mjög 
likist  kvennmanni,  svo  ógn  er  á að  horfa;1  það  er  auðséð  á 
klettum  þessum,  að  þeir  eru  ekki  gjörðir  af  manna  höndum. 
í höfunum  kringum  ísland  er,  eins  og  i öllum  norðlægum 
höfum,  mesta  mergð  af  allskonar  stórfiskum,  þeir  dragast 
þangað  úr  öllum  áttum,  af  þvi  sjórinn  er  svo  fiskauðugur,  og 
hinir  stóru  fiskar  eta  hina  smáu.  Merkastir  allra  stórfiska 
eru  hvalirnir,  þeir  synda  um  sjóinn  með  miklu  busli  og 
hávaða,  tveir  og  tveir,  eða  þrír  og  þrír  saman,  synda  að 
skipunum,  og  standa  aðeins  bökin  og  hálf  augun  upp  úr 
sjónum;  hvalir  þessir  synda  jafnhliða  skipunum  og  skoða  þau 
og  skipshöfnina  með  mesta  athygli;  skipunum  gera  þeir  ekk- 
ert  mein,  nema  þeir  séu  ertir,  meðan  hvalirnir  eru  nærri, 
verður  skipshöfnin  að  forðast  alla-háreysti  og  skot  og  mýkja 
þá  með  bliðlegum  og  vinsamlegum  orðum.  Hvalir  þessir  eru 
ógurlegir  útlits,  bæði  sökum  þess,  að  þeir  eru  svo  stórir,  og 
af  þvi  þeir  eru  biksvartir,  og  er  sem  eldur  brenni  úr  augum 
þeirra;  þegar  þeir  hreifa  sig  um  sjóinn,  reka  þeir  háar  bylgjur 
á undan  sér,  og  þegar  þeir  stinga  sér,  ris  sjórinn  upp  eins  og 
veggur.  Þegar  hvalirnir  koma  aptur  upp  á yfirborðið,  blása 
þeir  vatninu  úr  nasaholunum  í háa  lopt,  svo  það  verður  að 
svo  smáum  dropum,  að  svo  er  sem  i þoku  eða  gufu  sjái; 
hvalablástrinum  fylgja  svo  miklar  dunur  og  hávaði,  að  hann 
heyrist  í tveggja  mílna  fjarska.  Nasaholur  hvalanna  eru  viðar 
sem  eldhússtrompar.  Smáhvalir  koma  opt  i hópum  inn  í 
firðina  og  fjarar  þar  uppi,  safnast  menn  þá  aö  þeim  og  drepa 
þá.  Kjöt  hvala  þessara  er  ekki  gott  átu,  en  spikið  er  til 
mikilla  nota.  Úr  hvalbeini  smiða  íslendingar  stóla,  bekki  og 
annað  þes3háttar.  Kringum  ísland  eru  líka  sverðfiskar,  þeir 
eru  miklir  óvinir  hvalanna,  hata  þeir  langa  og  hvassa  brodda 
upp  úr  bakinu,  synda  undir  hvalina  og  veita  þeim  mikil 
svöðusár  i kviðinn,  hvalirnir  flýja  stundum  fyrir  sverðfiskum 


')  Liklega  kerlingin  í Kerlingarskarði. 


Digitized  by  Google 


208 


þessum  alveg  uppá  land.1  Enn  eru  þar  til  í sjónum  stökk- 
fiskar,  er  henda  sér  Iangt  upp  úr  sjónum ; fiskimenn  eru  mjög 
hræddir  viö  þessa  fiska,  enda  er  það  von,  því  stökkfiskarnir 
elta  bátana,  leika  sér  aö  þeim  og  brjóta  þá.!  Auk  þess  sjást 
við  og  við  í sjónum  ógurleg  skrimsli,  sem  að  sumu  leyti 
likjast  landdýrum.  Af  skrímslum  þessum  eru  tvær  tegundir 
merkilegastar,  önnur  tegundin  er  svipuð  ógurlegum  höggormi3 
og  getur  orðið  hálf  mfla  á lengd;  þessir  ormar  skriða  stund- 
um  upp  i fljótið  hjá  Skálholti  og  sjást  af  þeim  3 eða  4 kryppur 
upp  úr  vatninu,  kryppurnar  eru  svo  háar,  að  stærstu  skip 
geta  siglt  f gegnum  þær:  þegar  skrfmsli  þessi  sjást,  veit  það 
alltaf  á einhver  stórtiðindi,  ormur  þessi  sást  t.  d.  nokkru 
áður  en  Rudolf  keisari  dó  (1612).  Ilitt  skrímslið  sést  líka 
ávallt  fyrir  atburði,  það  er  mjög  stórt  og  hræðilegt  og  á þvi 
þrir  hausar. 

Aó  lokum  getur  Strevc  þess,  að  hann  hafi  hér  aðeins 
stuttlega  drepið  á hið  merkasta,  er  snerti  lýsingu  íslands,  og 
sleppt  mörgu,  af  þvf  hann  hafi  aðeins  dvalið  þar  stuttan  tfma, 
og  svo  segist  hann  hafa  sleppt  öllu  þvi,  sem  hann  ekki  var 
fullkomlega  sannfærður  um  að  væri  satt.  »Ef  eg  ætti«,  segir 
Strevc,  »að  segja  frá  öllu  þvi,  sem  íslendingar  hafa  sagt  mér, 
mundi  enginn  trúa,  af  þvf  menn  eru  vanalega  svo  gerðir,  að 
þeir  dæma  allt  eptir  þvf,  sem  þeir  sjá  og  reyna  í sinu  eigin 
landi,  og  trúa  ekki  frásögum  um  það,  sem  öðruvísi  er  í öðr- 
um  löndumt.4 

Af  ágripi  þessu  sést  það  glöggt.  að  lýsing  Streyc’s  ber 
langt  af  öllum  hinum  öðrum  lýsingum  og  ferðasögum  útlend- 
inga  í þá  daga;  þó  bábyljur  séu  allmargar  innan  um,  þá  eru 

‘)  Hér  er  liklega  átt  vi8  háhyrninga  (Orca  gladiator)  og  er  rétt 
sagt  frá  óvináttu  þeirra  við  hvatina. 

’)  Sögur  um  >stökkla<  eru  enn  atgengar  á íslandi. 

’)  »Den  store  Söslange*;  sögur  um  þessa  orma  eru  enn  algengar 
meðal  sjómanna  á Norðurlöndum. 

*)  Kortfattet  Beskrivelse  af  den  0 Islandia  ved  Danitl  Slreyc 
(Vetterus),  fra  Polsk  oversal  af  Edvin  M.  Thorson  (Annaler  for  nordisk 
Oldkyndighed  1858,  bls.  251—298);  aptan  við  er:  Nogle  Bemærkninger 
til  Daniel  Streyc’s  Beskrivelse  af  Island.  ved  Sigurh  Jónatton  (bls. 
298-821). 


Digitized  by  Google 


209 


þær  af  því  tagi,  aö  allir  trúðu  þeim  sem  helgum  sannindum 
i þá  daga.  Streyc  hefir  auðsjáanlega  sagt  svo  rétt  frá,  sem 
honum  frekast  var  unnt,  hann  hefir  tekið  vel  eptir,  þegar 
hann  ferðaðist  á íslandi.  og  hefir  heyrt  margt  um  hagi  ís- 
lendinga;  sumt  hefir  hann  þó  misskilið  og  sumt  hefir  liklega 
verið  fariö  að  ryðga  í endurminningu  hans.  Það  sem  skakkt 
er  eða  í meira  lagi  hjátrúarblandið,  hefir  hann  flest  tekið  úr 
eldri  ritum.  Frumrit  þessarar  ferðasögu  kom,  eins  og  fyrr 
hefir  verið  getið,  út  i Lesznó  (Lissa)  1638,  sá  bær  er  i Posen, 
sem  þá  var  einn  hluti  pólska  ríkisins.  Um  æfi  Daniel  Streyc’s 
vita  menn  því  nær  ekkert,  hann  var  ættaður  frá  Máhren,  sett- 
ist  að  í Lesznó  nokkru  eptir  1620  og  átti  þar  prentsmiðju, 
kallar  hann  sig  á bókum  optast  Vetterus,  en  það  er  þýzk  út- 
legging  af  Streyc,  með  latínskri  endingu,  og  þýðir  frændi; 
Streyc  var  enn  á lífi  1643.  fað  er  sagt,  að  annar  maður  frá 
Máhren,  Jan  Salomon,  hafi  verið  honum  samferða  til  ís- 
iands,  en  ekkert  vitum  vér  heldur  um  þann  mann.  Liklega 
hefir  Daniel  Streyc  í fyrstu  ritað  bók  sína  á böhmisku,  enda 
eru  enn  til  böhmisk  handrit  af  henni,  og  hefir  hann  síðan 
snúið  ritinu  á pólsku,  eptir  að  hann  var  seztur  að  í Lesznó. 

lsaac  de  la  Peyrére  (1594 — 1676),  frakkneskur  fræðimaður, 
ritaði  1644  bók  um  ísland;  hann  kom  það  ár  til  Kaupmanna- 
hafnar  með  sendiherra  Frakka  og  sendi  frásagnir  sínar  um  ísland 
til  la  Mothe  le  Vayer  í bréfsformi,  og  er  ritið  dagsett  18. 
des.  1644.  Peyrére  komst  í kynni  við  Ola  Worm  og  aðra 
danska  fræðimenn,  og  átti  við  þá  bréfaskipti;  hann  gjörði  sér 
far  um  að  fá  fræðslu  um  sögu  íslands  og  Norðurlanda,  safn- 
aði  bókum  Arngríms  lærða  handa  bókasafni  Mazarins  kar- 
dínála  o.  s.  frv.  Bréfin  um  ísland  ritaði  Peyrére  áður  en 
hann  hafði  fengið  nauðsynlega  þekkingu  um  landið  og  rithöf- 
unda  þá,  sem  um  það  höfðu  skrifað;  líklega  hefir  rit  hans 
íyrst  og  fremst  átt  að  vera  skemmtibók,  hann  tekur  þvi  lyga- 
sögurnar  úr  Blefken  óbreyttar  til  smekkbætis,  þó  hann  viti 
betur,  til  þess  að  geta  gert  frásöguna  fjörugri  og  hlægilegri. 
í bréfi  til  Worms  1645  segir  Peyrére,  að  vinum  sinum  í Paris 
hafi  geðjazt  mjög  vel  að  íslandslýsingunni,  en  nú  biðji  þeir 
sig  að  spyrja  Worm,  hvort  það  sé  rétt,  sem  Blefken  segir,  að 

14 


Digilized  by  Google 


210 


hrafnar  á íslandi  séu  hvftir,  hvort  það  sé  satt,  að  þar  sé  aó- 
eins  ein  brú  og  hún  sé  úr  hvalbeinum,  og  hvort  menn  þurfi 
að  brúka  kompás,  til  þess  aö  rata  um  eyðimerkur  á íslandi ; 
eins  vill  hann  fá  eitthvað  að  vita  um  fjallið  Hvitserk  (Hutisoch) 
milli  íslands  og  Grænlands,  og  um  einhyrninginn  (náhvelið), 
hvort  hold  á honum  sé  kjöt  eða  fiskur  og  hvort  hann  sé  láðs 
eða  lagar  dýr.  Worm  svarar  þessum  spurningum  í næsta 
bréfi,  biður  hann  fyrst  og  fremst  Peyrére  að  trúa  ekki  Blefken. 
sem  sé  allra  manna  vitlausastur  og  lýgnastur,  og  visar  hou- 
um  á »Anatome  Blefkeniana«  eptir  Arngrím.  Worm  segist 
hafa  spurt  íslenzka  stúdenta  í Höfn  um  atriói  þau,  er  Peyrére 
minnist  á,  þeir  segjast  aldrei  hafa  séð  neinn  hvitan  hrafn,  en 
þeir  hafi  heyrt  einhvern  orðasveim  um  það,  að  einn  hvitur 
hrafn  hafi  átt  að  sjást  og  hafi  það  þótt  mikið  undur;  þeir  segja  þaö 
satt  vera,  að  ein  brú  sé  á íslandi,  á Jökulsá  eystra  (Jockulsav), 
en  hún  sé  úr  tré.  engin  brú  sé  þar  til  úr  beini;  vegir  segja 
þeir  séu  um  allt  ísland,  en  á vetrum,  þegar  allar  heiðar 
eru  þaktar  snjó,  nota  sumir  leiðarstein,  þegar  ekki  sést  til 
vega.  Um  Hvítserk  segist  Worm  ekki  vita  annað  en  það, 
að  ef  menn  sigli  til  Grænlands  frá  Reykjanesi  á íslandi,  þá 
verði  Hvitserkur  og  fjallið  Anarck  fyrst  fyrir  mönnum,  og  er 
á milli  þessara  fjalla  góð  höfn,  sem  heitir  Sandhafn.  Um 
einhyrninginn  segir  Worm,  það  sem  hann  veit,  að  það  sé 
hvalur,  er  heiti  náhvalur  o.  s.  frv.1  Bréf  Peyrére’s  um  ís- 
land  voru  gefin  út  óbreytt  1663,  og  höfundurinn  hefir  ekki 
hirt  um  að  breyta  því,  sem  skakkt  var.* 


')  Epistolæ  0.  Wormii  H.,  bls.  920—923. 

*)  Isaac  de  la  Peyrére  varð  síðar  kunnur  allstaðar  um  Norðurálf- 
una  fyrir  bók  sina  »Systema  tbeologicum  ex  Præadamitarum  bypothesi, 
1655«.  Menn  höfðu  verið  í vandræðum  með  að  gjöra  sér  skiljanlegt, 
hvernig  Adam  gæti  verið  forfaðir  þjóða  í Vesturheimi  og  öðrum  fjar- 
lægum  löndum.  sem  fyrr  höfðu  verið  ókunn  Norðurátfubúum.  en 
Peyrére  reynir  að  sanna  það  af  ritningunni.  að  Adam  hafi  aðeins  verið 
forfaðir  Gyðinga.  en  ekki  heiðingjaþjóða-,  byggir  hann  það  á fyrstu  Móses- 
bók,  þar  sem  talað  er  um  annað  fólk  samtiða  Adam  og  Kain,  tilfærir 
einnig  Rómverjabréf  6,  12 — 14  o.  fl.  Öt  úr  þessu  varð  mikil  rimma; 
Peyrére  varð  fyrir  ýmsum  ofsóknum  og  fjöldi  ritlinga  var  skrifaður,  til 
að  hrekja  hann  og  berja  niður  þennan  villulærdóm. 


Digitized  by  Google 


211 


Isaac  de  la  Peyrére  fer  eptir  ritum  Arngríms  Iærða  og 
Blefkens  og  frásögnum  Ola  Worms.  í bók  hans  er  fátt  nýtt, 
þvi  hún  er  ekkert  annað  en  samtiningur  úr  öðrum  bókum ; 
sumt  er  rétt,  og  hefir  höfundurinn  það  eptir  Arngrími,  en 
mjög  margt  er  skakkt,  og  tekur  hann  hið  helzta  af  þvi  úr 
riti  Blefkens;  Peyrére  trúir  mörgum  sögum  Blefkens  og  tekur 
jafnvel  hinar  kámugustu  og  lýgilegustu  i bók  sína  og  segir. 
að  þó  þesskonar  sögur  hafi  ekki  mikil  áhrif  á skvnsamt  fólk, 
þá  geti  þó  verið  gaman  að  lesa  þær  eða  heyra  þær,  þvf  ef  slíku 
væri  eigi  trúað,  þá  væri  heldur  ekki  sagt  frá  þvi.  Peyrére 

telur  það  sjálfsagt,  að  Blefken  muni  hafa  komið  til  íslands 

og  finnur  enga  ástæðu  til  að  rengja  það,  er  Blefken  þykist 

hafa  séð  sjálfur,  enda  þykir  honum  auðsjáanlega  gaman,  að 
segja  frá  kynjum  og  skripum;  í fyrra  hluta  bókarinnar  segir 
Peyrére  mest  frá  landinu  og  landsmönnum  og  fer  þar  eptir 
Blefken,  seinni  hlutinn  er  mest  sögulegs  efnis  og  fer  höfund- 
urinn  þar  mest  eptir  »Crymogæu«  Arngrims.  Hér  munum 

vér  aðeins  geta  um  fátt,  þvf  ekki  eru  margar  nýungar  í 
ritinu. 

Peyrére  segir  meðal  annars,  að  auk  hvitabjarna  og  refa 
komi  til  Tslands  með  hafísum  svartir  birnir,  gaupur  og  ein- 
hyrningar;  hann  er  mjög  margorður  um  Heklu  undrin  og  um 
þann  aragrúa  af  sálum,  er  þar  kvelst  f eldinum.  Peyrére 
segir,  að  ísland  hafi  til  forna  skipzt  í 4 fjórðunga  og  hver 
þeirra  aptur  i þrjú  ömt  (bailliages),  sem  á islenzku  heiti 
*repes«  (hreppar),  í Norðlendingafjórðungi  hafi  þó  verið  4 
ömt;  í hverju  ainti  voru  6 — 10  sýslur  (judicatures).  Peyrére 
segir  margt  frá  fornöld  íslands  og  sögu,  tekur  hann  það  allt  úr 
bókum  Arngrfms,  þó  kemur  það  fyrir,  að  hann  misskilur 
sumt,  en  hefir  hausavíxl  á sumum  hlutum ; hann  hælir  Arn- 
grimi  mjög  og  fylgir  söguritum  hans,  en  leggur  auðsjáanlega 
meiri  trúnað  á Blefken,  þar  sem  hann  lýsir  háttuin  og  siðum 
íslendinga,  og  þó  þekkir  hann  rit  Arngrims  móti  Blefken. 
Peyrére  getur  þess,  að  Arngrímur  sé  þá  (1644)  enn  á lífi  og 
segir,  að  hann  sé  kominn  yfir  nirætt(l),  en  merkilegast  þykir 
honum  þó,  að  hann  fyrir  4 árum  hafi  gipzt  kornungri  stúlku. 
Meðal  annars  talar  Peyrére  um  skáldskap  Islendinga  til  forna 

14* 


Digitized  by  Google 


212 


og  um  islenzk  hiröskáld,  og  segir  hann,  aó  menn  hafi  jafnvel 
ímyndaö  sér,  að  svo  mikill  kraptur  fylgdi  ljóðum  islenzkra 
skálda,  aö  þeir  gætu  kveóið  djöflana  upp  úr  helvíti  og  stjörn- 
uraar  niöur  af  himninum ; sumir  íslendingar,  segir  hann,  séu 
slik  náttúruskáld.  að  þeir  tali  allt  daglegt  mál  f Ijóðum. 
Andagiptin  kemur  yfir  þá  með  nýju  tungli:  þegar  æðið  gripur 
þá,  umhverfast  þeir  allir,  andlitið  verður  náfölt  og  augun 
sökkva  i höfðinu;  þegar  svo  stendur  á,  er  ekki  gott  að  fást 
við  skáldin,  bit  óðra  hunda  er  varla  eins  hættulegt  eins  og 
skammir  þeirra.  í’essu  til  sönnunar  kemur  Peyrére  með 
sögu,  sem  hann  hefir  eptir  Ola  Worm.  Islenzkur  stúdent 
ákærði  landa  sinn  fyrir  Worm,  sem  þá  var  rektor  háskólans, 
fyrir  það,  að  hann  hefði  orkt  um  sig  nið;  Oli  Worm,  sem 
skildi  íslenzku,  gat  þó  ekki  séð,  að  visurnar  væru  neitt  æru- 
meiðandi,  en  þá  fór  íslendingurinn,  sem  orðið  hafði  fyrir 
niðinu,  að  gráta  og  barma  sér  og  kvaðst  aldrei  mundi  geta 
um  frjálst  höfuð  strokið  eða  litið  upp  á nokkurn  mann  á 
íslandi,  ef  slikir  kviðlingar  breiddust  út,  og  sýndi  siðan  Worm 
fram  á hina  huidu  illu  meiningu,  sem  lá  bak  við  orðin  og  i 
kenningunum.  Worm  ávítaði  þá  hinn  stúdentinn  einslega  og 
ógnaði  honum  með  þvi,  að  hann  mundi  verða  ákærður  fyrir 
galdra,  ef  landi  hans  yrði  fyrir  óhappi  eöa  sjúkdómi,  þá  vðr- 
aðist  hinn  synda  sinna  og  játaði  hinn  illa  tilgang,  er  lægi  i 
kvæðinu,  reif  það  i sundur  og  lofaði,  að  hann  skvldi  engum 
kenna  það,  fór  svo  til  landa  sins,  faðmaði  hann  og  sættust 
þeir  heilum  sáttum. 

Peyrére  segir,  að  til  forna  hafi  íslendingar  verið  svo 
voldugir  og  átt  svo  stóra  herskipaflota,  að  konungar  í Dan- 
mörku  og  Noregi  voru  hálfsmeikir  við  þá,  en  nú  er  á ís- 
landi  orðið  svo  skóglaust  og  svo  mikil  timburekla,  aö  íslend- 
ingar  hafa  ekki  afl  til  að  smiða  ’sér  nokkrar  fiskikænur;  nú 
ferðast  engir  íslendingar  til  útlanda,  nema  nokkrir  stúdentar, 
sem  fara  til  háskólans  í Kaupmannahöfn,  og  þeir  eru  allir 
svo  heimfúsir,  að  ekki  er  hægt  að  fá  neinn  til  þess,  að  stað- 
næmast  i Danmörku.  Peyrére  segir,  að  íslenzkir  stúdentar 
séu  ágætlega  gáfaðir  og  vanalega  séu  12 — 15  íslenzkir  nem- 
endur  við  háskólann  f einu,  flestir  segir  hann  þeir  séu  litlir 


Digitized  by  Google 


213 


vexti  og  grannir.  Peyrére  talar  dálitið  um  ferðalög  á ís- 

landi  og  vegi,  og  segir  að  þar  sé  ómögulegt  að  rata  nema 
með  kompás,  og  svo  séu  sett  merki.  þar  sem  dýpi  snjóarins 
er  mest,  svo  menn  ekki  detti  þar  niður  í;  annars  segir  hann, 
að  íslendingar,  bæði  vegna  fjárbeitar  og  fiskiveiða,  búi  fram 
með  ströndinni,  en  upplendið  sé  eintóm  öræfi.  1 seinasta 
hluta  ritsins  er  Peyrére  að  reyna  að  sanna  gegn  Arngrími, 
að  á íslandi  hafi  verið  mikil  byggð  og  jafnvel  kristni  löngu 
fyrir  fyrstu  landnámstíð,  er  íslendingar  telja,  og  ætlar  því,  að 
ísland  sé  Thule,  er  grískir  og  latneskir  höfundar  nefna;  öll 
röksemdaleiðsla  hans  i þessu  máli  er  þó  ekki  annaó  en 
vandræðabull,  byggt  á misskilningi.1 

í*á  kemur  Martiniere  til  sögunnar,  hann  segir  að  Friðrik 
III.  hafi  1647  stofnað  tvö  félög,  til  þess  að  efla  verzlun  þegna 
sinna,  átti  annað  félagið  að  verzla  á íslandi,  hitt  í öðrum 
norrænum  löndum.  Seinna  félagiö,  er  rak  verzlun  i Noregi, 
sótti  til  konungs  um  leyfi  til  þess,  að  leita  til  enn  nyrðri 
landa  sér  til  hagnaðar,  og  fékk  leyfið,  voru  þá  gerð  út  3 skip 
í Kaupmannahöfn  og  var  Martiniere  læknir  á einu  þeirra 
Frá  Kaupmannahöfn  fóru  þeir  svo  1653  til  Noregs  og  flækt- 
ust  þar  norður  með  landi,  komu  til  Bergen  og  í’rándheims 
og  sigldu  svo  norður  að  heimskautsbaugi;  þar  komust  skipin 
ekki  áfram  fyrir  logni,  þá  sendu  þeir  bát  í land,  til  þess  að 
ná  í finnskan  galdramann,*  er  gæti  selt  þeim  vind,  loks  náðu 
þeir  í galdramann,  hann  kom  út  á skipið  og  festi  dulu  við 
seglskaut  þeirra  á fremra  mastri  og  hnýtti  á hana  þrjá  hnúta, 
sem  þeir  áttu  að  leysa  sér  til  byrjar;  fyrir  viðvikið  fékk  hann 
tóbakspund  og  tiu  krónur  i silfri.  í*eir  fengu  góðan  byr  af 
tveim  fyrstu  hnútunum,  en  versta  illviðri  og  hrakninga,  er 
þeir  leystu  þriðja  hnútinn.  Siðan  komust  þeir  til  Varanger 


’)  Itaac  de  la  Pryrérc : Relation  de  l’Islande.  Paris  1668-8vo.  Eg  hefi 
farið  eptir  útgáfunni.  sem  prentuð  er  i Recueil  de  voiages  au  Nord. 
Amsterdam  1716,  I.,  bls.  26 — 72. 

’)  Vindsala  Finna  var  vel  kunn  á ístandi  a 17.  ö!d,  i Gandreið 
Jóns  Daðasonar  stendur:  >Lappafinnar  kunna  að  fysa  í kamp  á Ása- 

T’ór  og  vekja  storma  og  stórvinda.  einkum  þaðan  sem  blæs  i þeirra 
Jæðingartíð*.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  76.  foL,  bls.  168. 


Digitized  by  Google 


214 


og  fór  Martiniere  þaðan  landveg  um  hinar  norsku  og  rúss- 
nesku  Lappmerkur,  þvi  næst  létu  þeir  aptur  frá  landi  og  kom- 
ust  norður  undir  Spitzbergen,  en  urðu  frá  að  hverfa,  héldu 
þeir  svo  austur  á bóginu  og  komust  á sjó  og  landi  allt  austur 
yfir  Uralfjöll  til  Síberfu,  sigldu  svo  til  Nova  Zembla  og  þaðan 
heimleiöis.  Af  öllu  þessu  ferðalagi  segir  Martiniere  hinar 
mesta  tröilasögur  og  allskonar  undrasögur,  um  löndin  og  fbúa 
þeirra.  A heimleiðinni  hröktust  þeir  vestur  að  Grænlandi  og 
hittu  þar  marga  hvalaveiðamenn,  hollenzka  og  franska;  á 
leiðinni  frá  Grænlandi  hrepptu  þeir  hafvillur  og  ofsaveður  og 
vissu  eigi  hvar  þeir  voru,  þá  sá  háseti  einn  úr  mastrinu 
eldsloga  mikinn  í vestri  og  grunaði  þá  nú,  að  þeir  væru 
nærri  íslandi  og  loginn  væri  úr  Heklu.  Réðu  þeir  þvi  af,  að 
hleypa  undan  veðrinu  til  íslands;  alla  nóttina  hevrðu  þeir 
hvelli  og  brak  sem  fallbyssuskot  með  ógurlegum  eldglær- 
ingum,  eptir  mikið  andstreymi  og  armæðu  náðu  þeir  þó  landi 
nálægt  borginni  Hori.  Fóru  þeir  i land  15  saman  tii  bæjar 
þessa,  er  liggur  1 */*  milu  frá  sjó,  og  svo  til  Kirkebar,  sem 
er  smábær  þar  í nánd.  þar  hittu  þeir  danska  kaupmenn.  er 
tóku  þeim  vel  og  sögðu  þeim,  að  daginn  áður  hefði  verið 
svo  ógurlegur  jarðskjálpti,  að  þeir  hefðu  haldið  að  landið 
mundi  sökkva.  Martiniere  getur  þess,  eins  og  Ziegler.  að 
graslendi  séu  svo  kjarngóö  á íslandi,  aö  vel  verði  að  gæta 
fénaðarins,  svo  hann  springi  ekki  af  ofáti.  Þaðan  fóru  þeir 
8 saman  til  Heklu,  höfðu  4 fylgdarmenn  og  einn  hest  með 
nesti;  riðu  þeir  um  fjöll  og  firnindi,  uns  þeir  komu  að  fjall- 
inu : fylgdarmennirnir  sögðu  þeim  svo  ógurlegar  sögur  af 
gjám,  sem  væru  í Heklu,  að  allir  létu  hugfallast  nema  Mar- 
tiniere  og  kaupmaður  einn,  sem  með  þeim  var,  gengu  þeir 
svo  tveir  einir  til  fjallsins.  Þeir  félagar  urðu  að  vaða  ösku  og 
vikur  í miðjan  legg  í fjallshlíðunum.  komu  þá  á móti  þeim  bik- 
svartir  hrafnar  og  gammar,  er  verpa  þar.  Þegar  þeir  voru 
komnir  hálfa  mílu  upp  í fjallið,  heyrðu  þeir  undarleg  hljóð 
undir  fótum  sér  og  sáu  i kringum  sig  hyldýpis  gjár,  er  gusu 
úr  sér  loga  og  neistum  með  hinni  megnustu  fýlu,  urðu  þeir 
þá  svo  hræddir,  að  þeir  hlupu  allt  hvað  af  tók  niður  fjallið 
aptur.  Úr  fjallinu  gaus  hræðileg  svæla  með  ösku  og  grjóthrið 


Digitized  by  Google 


215 


og  hinum  ógurlegasta  gauragangi,  þótlust  þeir  nú  eiga  fótum 
sinum  fjör  að  launa  og  hlupu  svo  hart,  að  þeir  komust  á 
fjórðung  stundar  til  félaga  sinna;  voru  þeir  þá  orðnir  bik- 
svartir  af  öskunni,  örvita  og  mállausir  af  hræðslu  og  féllu  í 
ómegin;  þegar  búið  var  að  núa  þá  og  bera  edik  að  vitum 
þeírra,  röknuðu  þeir  þó  við  aptur,  fengu  sér  svo  í staupinu 
til  þess  að  hressa  sig,  og  náðu  sér  fljólt  aptur,  svo  þeir  gátu 
skoðað  ýms  nátlúrunnar  furðuverk,  sem  þar  voru  á næstu 
grösum.  Þar  voru  tveir  brunnai  merkilegir,  annar  var  svo  kald- 
ur,  að  allt  varð  að  steini,  sem  í hann  var  látið,  en  hinn  var 
sjóðandi  heitur;  þar  voru  hverafuglar  að  hoppa  og  leika  sér, 
en  þegar  þeir  urðu  varir  við  mannaferðina,  stungu  þeir 
sér  til  botns  i brunninum,  en  hann  var  rúmlega  60  faðmar 
á dýpt.  Frá  brunnum  þessum  riðu  þeir  til  sjóar  og  heyrðu 
þá  brátt  angistarvein  og  ýlfur,  sögðu  fylgdarmennirnir.  að  það 
væri  kvein  fordæmdra,  er  kveldust  í ísnum,  kölski  væri 
stundum  vanur  að  hressa  þá  á því,  aö  kvelja  þá  í isnum, 
þegar  hann  um  stund  væri  búinn  að  steikja  þá  i Heklu. 
Martiniere  segist  þó  hafa  komizt  að  raun  um,  að  saga  þessi 
væri  ósönn,  kveinin  kæmu  eingöngu  af  samslætti  isjakanna, 
er  þeir  hreiföust  af  sjó  og  vindi;  hann  segir  ennfremur,  að 
is  þessi  komi  stöðugt  í júnimánaðar  lok  og  fari  15.  september. 
Eptir  þriggja  daga  ferð  komu  þeir  aptur  til  skipsins,  þá  voru 
þangað  komnir  landstjórinn  og  biskupinn  í Skálholti,  til  þess 
að  spyrja  frétta.  Þessu  næst  lýsir  Martiniere  íslendingum  og 
háttum  þeirra  hérumbil  á þessa  leið: 

íslendingar  búa  f hellrum.  sem  þeir  hafa  höggið  f klett- 
ana,  sumir  eiga  þó  hús  svipuð  lapplenzkum  húsum,  sum  eru 
byggð  úr  hvalbeinum,  sum  úr  tré  og  þakin  torfi.  íslendingar 
sofa  innan  um  fénaðinn,  undir  sama  þaki;  karlmenn  eru  rudda- 
legir,  kvennmenn  nokkuð  skárri,  þær  eru  flestar  dökkmórauðar 
á hörundslit,  lfkt  og  Norðmenn.  Klæði  sín  gjöra  íslendingar 
úr  hampi  eða  líni,  en  sumir  eru  þó  i selskinnsfötum  og 
snúa  hárin  út.  Aðalatvinna  þeirra  er  fiskiveiðar.  íslend- 
ingar  eru  dónalegir  og  villimannslegir  og  flestir  göldróttir; 
þeir  tilbiðja  djöfulinn,  sem  þeir  kalla  »Kobalde*,  og  ber  hann 
opt  fyrir  þá  i mannsmynd;  þeir  eiga  líka  goð,  illa  tálgað  úr 


Digitized  by  Google 


216 


tré,  en  það  sýna  þeir  sjaldan,  þvi  þeir  eru  hræddir  um,  að 
lútherskn  prestarnir,  sem  eru  að  reyna  að  frelsa  þá  úr  klóm 
djöfulsins,  muni  taka  það  af  þeim  eða  brjóta  það.  Þeir  hafa 
líka  þjónustuanda  (Trolles),  er  þjóna  þeim  dyggilega  og  segja 
þeim  fyrir  óorðna  hluti.  Andarnir  vekja  þá,  þegar  gott  er 
veður  á morgnana,  svo  þeir  komist  tímanlega  á sjóinn  til 
fiskiveiða,  en  þá  verða  þeir  að  bölva  ógurlega;  því  meir  sem 
þeir  blóta,  þvi  betur  fiska  þeir.  íslendingar  eru  svo  göldr- 
óttir,  að  þeir  geta  sagt  aðkomumönnum,  hvað  gerist  heima 
hjá  þeim  i fjarlægum  löndum,  og  þeir  selja  vind  til  byrjar 
hverjum  sem  hafa  vill.  Einu  sinni  sátu  nokkrir  íslendingar  á 
fiskimiði  nálægt  Heklu  og  um  sama  leyti  varstórorustaeinhvers- 
staðar  í Evrópu,  þá  sáu  fiskimenn  að  púkarnir  í Heklu  höfðu 
nóg  að  starfa,  þeir  voru  á sifelldum  ferðum  fram  og  nptur 
og  báru  sálirnar  á bakinu  inn  í Heklu,  eins  og  býílugur  bera 
hunangið  á fótum  sér  inn  í býflugnabúið.  Þó  graslendi  séu 
ágæt  á íslandi,  þá  vex  þar  þó  ekkert  hveiti  né  heldur  nokkur 
annar  brauðávöxtur,  sakir  kuldanna  og  hinna  hörðu  norð- 
austanvinda.  Eptir  að  Martiniere  er  búinn  að  ryðja  úr  sér 
allri  þessari  vitleysu,  siglir  hann  frá  íslandi  beina  leið  til 
Kaupmannahafnar;  hann  endar  bók  sina  með  löngum  roms- 
um  um  einhyminga  og  annari  lokleysu.1 

Á 17.  öld  var  bókagjörð  orðin  mjög  mikil  og  komu  þá 
út  fjölda  margar  bækur  i öllum  greinum;  til  er  frú  þeim  tima 
aragrúi  af  kennslubókum  og  handbókum  i almennri  landa- 
fræði,  eru  sumar  á latinu,  sumar  á öðrum  tungum ; þó  latin- 
an  væri  enn  vísindamálið,  þá  réði  hún  þó  eigi  lengur  öllum 
bókmenntum,  sem  fyrr  hafði  verið.  í kennslubókum  þessum 
er  íslands  optast  getið,  sem  vonlegt  er,  en  lítinn  fróðleik  um 

')  Herrn  Martiniere  Neue  Reise  in  die  Nordischen  LandschafTten. 
Das  ist:  Eine  Beschreibnng  der  Sitten.  Gebránche,  Aberglanben, 
Gebftuden  nnd  Kleidung  der  Norweger,  Laplánder,  Killopen,  Borandi- 
aner,  Siberianer,  Samojeden,  Zemblaner  nnd  Eisslander,  Sampt  einem 
Bedencken  iiber  den  Irrthum  nnser  Erdbeschreiber,  wo  nemlich  Grön- 
land  und  Nova  Zembla  Iiegen,  nnd  wie  weit  sie  sich  erstrecken.  Aus  dem 
Englischen  ins  Deutsche  flbersetzet  Dnrch  Johann  Langen.  Hamburg 
und  Gluckstadt  1870-4°.  Af  bók  þessari  eru  til  margar  útgáfur  á þfzku, 
enskn,  hollenzku  og  frönskn. 


Digitized  by  Google 


217 


landið  er  þó  að  sækja  í bækur  þessar.  Vér  höfum  fyrr  nefnt 
nokkra  höfunda  frá  16.  öld,  er  getiö  hafa  Tslands  stuttlega, 
en  hér  munum  vér  geta  nokkurra  þeirra.  er  uppi  voru  á 
17.  öld;  vér  nefnum  aðeins  nokkur  dæmi,  til  þess  að  sýna 
almenna  þekkingu  um  ísland,  eins  og  hún  kemur  fram  í 
vanalegum  kennsiubókum,  en  sleppum  mörgum,  er  vér  þekkj- 
um  og  eflaust  enn  fleiri,  er  vér  ekki  þekkjum,  enda  mætti 
æra  óstöðugan,  að  tina  upp  allt  slíkt.'  í flestum  þessum 
bókum  er  ekkert  nema  upptugga  úr  eldri  bókum,  höfund- 
arnir  eru  sjaldan  svo  sjálfstæðir,  að  þeir  finni  upp  nýjar  vit- 
leysur  eða  skröksögur  um  landiö,  þeir  japla  á hinum  gömlu 
sögum  og  afbaka  þær  aðeins  dálítið.  Mjög  margar  kennslu- 
bækur  framan  af  17.  öldinni  sækja  helzt  vit  sitt  i Ortelius, 
t.  d.  kennslubækur  Quadens,  Diepholds  og  Cluveriusar;  Quaden 
segir,  að  íslendingar  tali  afbakaða  dönsku;  Diephold  segir,  að 
Brimarar  hafi  fyrstir  fundið  ísland,  Cluverius,  að  landið  sé 
frægast  fyrir  stærð  sfna,  hvolpana  og  Heklu,  er  alltaf  gjósi 
o.  s.  frv.*  Stærð  landsins  er  talin  nokkuð  lík  hjá  ýmsum 
höfundum:  A.  Gölnitz*  segir,  að  ísland  sé  144  þýzkar  milur 
á lengd  og  65  á breidd,  Eberhard  Schulthess,4  að  það  sé  1 10 


')  Hér  má  geta  þess,  þó  þaó  eiginlega  ekki  snerti  efnið,  að  Don 
Miguel  de  Cervantes  Saavedra  (t  1616),  hið  nafnfræga  skétd  Spénverja, 
ritaði  skáldsðgu,  er  heitir  Persíles  og  Sigismuuda ; rit  þetta  kom  út  að 
honum  látnum.  Persiles  er  konungssonur  fré  íslandi,  Sigismunda  er 
konungsdóttir  fré  Frislandi.  Sbr.  Historisk  Archiv  1873,  II.,  bls.  204. 

*)  M.  Quadi  Compendium  universi  comptectens  geographicarum 
enarrationum  libros  sex.  Colonise  Agrippinæ  1600-8vo,  bls.  663—66. 
R.  Diepholdi  Manuductio  ad  novam  geographiam.  Halse  Saxonum  1628- 
12°,  bls.  140.  Ph.  Cluverii  Introductio  in  universam  geographiam. 

Lugd.  Batav.  1629,  bls.  164.  í útgáfu  af  þessari  bók,  sem  kom  út 
• Amstelædami  1697«,  eru  viðaukar  eptir  Johann  Bunon  o.  fl.  þar  segir 
meðal  annars,  að  Christian  IV.  hafi  létið  snúa  ritningunni  á islenzku 
og  flytja  hana  til  íslands;  ennfremur  er  þess  getið,  að  grísk  tnnga  hafl 
þegar  fyrir  mörgum  árum  verið  mðrgum  kunn  é lslandi  <bls.  233). 

’)  A.  Gölmlzii  Compendium  geographiæ.  Amstelodami  1643-12°, 
bls.  209.. 

‘)  Eberhardi  Schulthetii  Synopsis  Geographiæ.  Vor  diesem  in 
tabulis  ediret;  anjetro  aber  verdeutschet,  vermehret  und  gebracht  in 
dieses  Geographisch  Handt-Bilchlein.  Tubingen  1660-12°,  bls.  481-88. 


Digitized  by  Google 


218 


railur  á lengd  og  60  á breidd  o.  s.  frv.  E.  Schulthess  safnar 
saman  allmörgum  sögum  um  ísland,  og  er  lýsing  hans  nokkurs- 
konar  ágrip  af  hinum  helztu  skröksögum  eldri  höfunda: 
hann  segir  að  þjóðir  þær,  er  nálægt  búi,  haldi  að  helviti  sé 
á íslandi,  af  því  ýlfur  heyrist  þar  í hafís  og  eldfjöllum,  hann 
segir  að  Danakonungur  styrki  Tslendinga  til  náms  við  háskóla 
i Kaupmannahöfn  og  Rostoch,  en  alþýða  manna  sé  mjög 
hjátrúarfull,  og  hver  hafi  húsanda  sér  til  hjálpar,  og  að  þeir 
selji  vind  likt  og  Lapplendingar,  geri  mél  úr  fiski,  verði  sumir 
200  ára  gamlir  o.  s.  frv.:  ennfremur  tekur  hann  úr  Blefken 
sögur  um  óskírlifi  kvenna,  og  segir  að  úr  tré  á íslandi  velli 
út  bjór  og  hann  sé  góður  móti  frönsku  sýkinni,  sem  þar  er 
algeng.  Um  heitar  uppsprettur  talar  hann  einnig,  um  brunna, 
er  geri  svarta  ull  hvíta  o.  s.  frv.  Hinn  nafnfrægi  landfræð- 
ingur  Varenius  nefnir  Heklu  hjátrúarlaust,  sem  hans  var  von 
og  vísa,  og  segir  um  hana:  >Hekla  gýs  stundum  engu  minna 

en  Etna  og  kastar  upp  úr  sér  stórum  steinum ; eldurinn,  sem 
eigi  getur  frjálslega  komizt  út,  framleiðir  undarleg  hljóð.  er 
líkjast  stunum,  og  halda  þvi  ýmsir  auðtrúa  menn,  að  þar  sé 
helviti  og  að  þar  kveljist  syndugar  sálir«.*  Aptur  á móti  er 
hjátrúin  mögnuð  hjá  Jultus  Cœsar  Recupiiius,  hann  segir  að 
Hekla  sé  eitt  af  opum  vítis  og  þar  megi  kenna  svipi  dauðra 
manna  og  hafa  tal  af  þeim,  »guð  vildi  að  þesskonar  staðir 
væru  til  á jörðunni,  svo  dauðlegir  menn  fengju  fulla  vissu 
um  samastað  hinna  óguðlegu  eptir  dauðann,  svo  þeir  þannig 
iærðu  að  óttast  guð  og  með  því,  að  komast  hjá  eilifum  eldi«.* 

í bók  eptir  frakkneskan  kristmunk,  Georg  Foumier  (f 
1652),  er  dálitið  talað  um  íslendinga,  hann  segir  meðal  nnn- 
ars:  »íslendingar  eru  svartir  á hár,  lágir  og  þrýstnir,  þeir 

búa  í þorpum,  hús  þeirra  eru  gjörð  úr  einum  steini  samfelld- 
um  og  hliðarnar  þaktar;  húsgögn  hafa  þeir  mörg  og  snotur. 
tennur  sinar  og  tannhold  nugga  þeir  úr  hlandi,  til  þess  aö 
verja  það  rotnun«.  Þvi  næst  talar  hann  um  fisk-  og  smjörát 

*)  B.  Varenius;  Geographia  generalis  in  qua  afTectiones  generales 
telluris  explicantur.  Amstelodami  1660-12°,  bls.  106. 

’)  J.  C.  Rrcupitius:  De  Vesuviano  incendio  nuntius.  Neapoli 

1632-12°,  bls.  66—66. 


Digitized  by  Google 


219 


Islendinga,  heilsu  þeirra,  að  þeir  verði  200  ára;  talar  um 
draugagang,  svipi,  stunur  og  hljóð  i Heklu  o.  fl.  Fljót  segir 
hann  séu  á íslandi  full  af  laxi,  og  við  ströndina  sé  ógurleg 
mergð  fugla,  eins  og  ský ; á íslandi  eru  ennfremur  hvit  akur- 
hænsni  (rjúpur),  hvítir  hrafnar  og  fálkar.  Hinir  fornu  íslend- 
ingar  settu  ýms  lög,  meðal  annars,  að  ekki  mætti  styrkja 
lækna,  nema  þeir  fyrir  sakir  elli  eða  sakir  sjúkdóma,  án 
nokkurra  eigin  afbrota,  hefðu  oröið  öreigar  eða  þurfandi.1 
Ph.  Ferrari  talar  um,  að  svo  mikil  fiskmergð  sé  á íslandi, 
að  menn  noti  fiskana  þurkaða  sem  eldsnevti,  einkum  þó 
beinin,  hann  getur  þess  og,  að  draugar  sjáist  við  Heklu.*  B.  P. 
Bomsingault  ritar  um  sama  Ieyti  dálítiö  um  ísland,  og  er 
það  mest  upptugga  úr  öðrum  bókum,  um  kvalir  í is  og  eldi 
o.  s.  frv.;  hann  segir  að  ibúarnir  hafi  smiðað  kirkju  úr  rifjum 
og  beinum  hvala  og  annara  stórfiska,  en  annars  búi  þeir  i 
hellrum  og  á flestu  hafi  þeir  sameign.®  Hjá  Lucas  de  Linda 
(f  Hi60)  er  lengra  um  ísland  en  vanalega  gerist  í slíkum 
bókum,  og  nokkuð  á annan  hátt  og  sumt  furðanlega  rétt. 
Aðalefnið  er  svona.  íslendingar  búa  nú  sem  fyrr  fjarri  hver 
öðrum,  en  ekki  i borgum  eða  þorpum,  hús  sin  byggja  þeir 
úr  timbri  og  torfhnausum  og  hafa  vindaugu  eða  glugga  á 
þökunum.  Á hverri  jörð  standa  bæjarhúsin  hvert  hjá  öðru, 
en  peningshúsin  standa  kippkorn  frá  íbúðarhúsunum.  Til 
drykkjar  hafa  íslendingar  áir  og  láta  í þær  hunang,  hunangs- 
vatn  eða  berjavökva.  Alþýðumenn  klæðast  vaðmálsfötum.  en 
rikismenn  nota  útlenda  dúka;  peninga  hafa  íslendingar  ekki, 
en  þeir  vega  silfrið,  margir  bera  gullhringi  og  armbönd. 
Hinir  fornu  íslendingar  tiökuðu  glimur,  bæði  fullorðnir  menn 
og  unglingar  æfðu  krapta  sfna  og  glimdu  vanalega  berir. 
Þeir  tömdu  sér  einnig  aðrar  listir  t.  d.  knattleika,  þeir  skutu 
spjótum  og  notuðu  boga  og  slöngur.  Hestaþing  eða  hestavíg 


’)  Gtorg  Fournier:  Geographica  orbis  notitia.  Francofurti  1668- 
12°,  bls.  20—22. 

’)  Ph.  Ferrari:  Lexicon  Geographícum.  Londini  1667,  fol.,  bls.  39t*. 
’)  »Presque  toutes  choses  sont  communes  entre  eux,  excepté  les 
femmes«.  R.  P.  Bouttingault : Le  novveav  theatre  du  monde.  Paris 
1668-12°,  Tom.  II..  bls.  271—273. 


Digitlzed  by  Google 


220 


voru  alltíð,  menn  ráku  hestana  til  bardaga  með  svipum  og 
bareflum.  íslendingar  dansa  sér  til  skemmtunar  eptir  söng- 
lögum,  hver  og  einn  syngur  kvæði  eptir  röð  og  hinir  hoppa 
í hring.  Til  forna  dýrkuðu  ísiendingar  guðinn  f’ór  og  ýmsa 
aðra  guði,  einkum  Frey,  Njörð  og  As.  Norðurlandaþjóðir 
tilbáðu  konunga  sína,  sem  dánir  voru,  eins  og  guði  og  færðu 
þeim  fórnir,  eigi  aðeins  ferfætt  dýr  heldur  og  menn,  þeir 
voru  drepnir  á þann  hátt,  að  þeim  var  barið  upp  við  stóra 
kletta.  Nú  eru  íslendingar  kristnir.  Til  forna  var  Tslandi 
skipt  i goðorð  og  goðar  voru  dómarar  og  prestar;  höf.  nefnir 
og  lögmenn  og  lögsögumenn,  talar  um  eiða,  er  menn  sóru 
um  leið  og  þeir  snertu  hringa,  er  fórndýrablóði  var  roðið  á 
o.  s.  frv.  Nú  segir  hann  að  fslendingar  hafi  10  manna  nefnd, 
er  sjái  um  að  lögum  sé  hlýtt.  Náttúra  íslands  er  fátæk,  og 
lítið  er  þar  um  jarðarávexti,  menn  lifa  þar  mest  á fiskiveið- 
um;  hestar  eru  þar  harðgjörir  og  vel  lagaðir  til  langferða, 
þar  eru  einnig  þefhundar.  íslendingar  eru  sterkir  og  harð- 
gjörir  og  vel  lagaðir  til  hernaðar  og  harðrar  vinnu,  þeir  halda 
heilsu  sinni  og  kröptum  fram  á gamalsaldur.1  Tonuis  Ittigius 
getur  um  eldfjöll  á íslandi*  og  segir  að  þau  séu  þrjú,  Hekla, 
Helga  og  Krossfjall,  á þeim  er  glitrandi  snjór  á tindunum, 
en  við  rætur  þeirra  brennandi  eldur  o.  s.  frv.  í þýzkri  landa- 
fræði,  er  kom  út  1687,  er  íslands  getið,  meðal  annars  sögð 
stærð  þess  (144  og  65  þýzkar  mílur)  og  sagt,  að  landstjóri  búi 
á konunglegu  sloti,  er  heitir  Bestede  við  Sinu  Hafna,  og  lika 
getið  um  Hala,  Skálholt  og  Heklu.8 

Ennfremur  skal  eg  geta  tveggja  enskra  landfræðisrita,  er 
nefna  ísland.  G.  Meriton  segir,  að  ísland  sé  400  milur 

‘)  Lucae  de  Linda  Descriptio  orbis  et  omnium  ejus  rempublicarum. 
Lugd.  Batav.  1666-8vo.  Þar  t um  fsland  bls.  894  - 97.  Hérumbil 
orðrétt  þ^zk  útleggíng  er  i »0rbis  lumen  et  Atlantis  juga  tecta  retecta* ; 
Das  ist:  Newe  ausfúhrliche  Entdeck-  und  Beschreibung  der  gantten 
Welt.  Frankfurt  am  Main  1666-8vo,  bls.  1206 — 1208. 

’)  Tomœ  lttxgii  Lucubrationes  academicæ  de  montium  incendiis. 
Lipsiæ  1671-8vo,  bls.  98—106.  kap.  V.  De  montibus  ignivomis  Islandiæ 
Gronlandiæ  et  Loppiæ. 

*)  Teutsche  Staatsgeographie.  Frankfurt  und  Leipzig  1687,  bls. 
1174—1176. 


Digitlzed  by  Google 


221 


(enskar)  á lengd  og  að  þar  sé  ákaflega  kalt;1  íslendingar  lifa 
eingöngu  á fiski  og  hann  er  aðal  verzlunarvara  þeirra,  hin 
islenzka  langa  er  fræg  um  alla  Norðurálfuna  Helztu  bæir  á 
íslandi  eru  Hallen  og  Schshelten.  í álta  mánuði  af  árinu 
eru  stöðug  frost  á íslandi  og  hvorki  korn  né  tré  geta 
- þrifizt  fyrir  norðanofviðrum,  þar  vex  ekkert  tré  nema  einir; 
grasvöxtur  á íslandi  er  góður,  nautgipir  eru  kollóttir,  sauðfé 
hyrnt;.  íslenzku  hundamir  litlu  eru  uppáhald  kvennfólksins; 
höfundurinn  segir,  að  auk  íslands  heyri  Frísland  undir  Dani, 
og  þangað  komi  margar  þjóðir  til  verziunar.*  P.  Gordou 
er  allmargorður  um  ísland.8  Hann  segir,  að  á íslandi  sé  svo 
kornlaust,  að  íslendingar  verði  að  mala  þurkuð  fiskbein  og 
gjöra  úr  þeim  brauð.  Vestan  til  á fslandi  er  vatn,  sem  gjörir 
allt  aö  steini,  og  á miðju  landi  annað  vatn,  er  svo  banvæna 
gufu  leggur  upp  úr,  að  fuglar  drepast,  er  þeir  reyna  að  fljúga 
yfir.  Höfundurinn  segir,  að  íslendingar  séu  meðalmenn  að 
vexti,  en  mjög  sterkir  og  montnir  af  kröptum  sínum,  þeir 
eru  mjög  fákunnandi  og  hjátrúarfullir,  karlar  og  konur  eru 
nærri  eins  klædd.  Landstjóri  Danakonungs  býr  í Bestode- 
kastala.  Menn  vita  ekki  hvenær  kristni  fyrst  kom  til  lands- 
ins.  sumir  íslendingar  hafa  Lútherstrú  eins  og  Danir,  en  hinir 
ómenntuðu  innfæddu  menn,  er  vanalega  dyljast  i holum  og 
hellrum,  halda  enn  fast  við  forna  skurðgoðadýrkun,  eins  og  á 
fyrri  öldum.4  Johannes  Wiilfer  talar  dálitið  um  ísland  og 
sérstaklega  um  Heklu,  hann  atyrðir  Blefken  fyrir  vitlevsur 
hans,  og  segir  að  þeir  höfundar  hafi  rangt  fyrir  sér,  er  segja 
að  Hekla  sé  sígjósandi,  hún  gjósi  eins  og  Vesuv  aðeins  endur 
og  sinnum.  Wúlfer  ber  fyrir  sig  bók  f’órðar  f’orlákssonar. 


’)  *a  damnable  cold  country*. 

*)  G.  Meriion:  A Geographical  Description  of  the  World.  London 
1679,  bls.  349. 

’)  P.  Gordon:  The  geographical  grammar.  London  1735-8vo,  bls. 
229  — 30;  14.  útgáfa  ankin  og  leiðrétt  af  Mr.  Senex.  Fyrsta  útgáfa 
1 693 1?) 

‘)  »The  unciviliz’d  Natives,  who  commonly  abscond  in  Dens  and 
Caves.  they  still  adhere  to  their  ancient  Idolatry  as  in  former  Times*. 


Digitized  by  Google 


222 


er  hann  eignar  Strauch.1  Af  þessum  fáu  dæmum,  er  vér  hér 
höfum  tilfært,  sjáum  vér,  aö  þekking  fræðimanna  úti  í löndum 
um  ísland,  er  á 17.  öld  litlu  betri  en  á 16.  öld,  ritsmiði 
þeirra  Arngrims  Jónssonar  og  Þórðar  Þorlákssonar  höfðu 
ekki  nærri  eins  mikil  áhrif,  eins  og  við  hefði  mátt  búazt; 
Norðurlandabúar  eru  aptur  á móti  fróðari  um  ísland  en  áður. 
og  á öndverðri  18.  öld  breiðist  nokkur  þekking  þaðan  suður 
á bóginn,  þó  verður  ekki  veruleg  breyting  fyrr  eo  eptir 
miðja  18.  öld,  er  vísindalegar  rannsóknir  hefjast. 


')  Johannis  WiUferi.  De  majoribus  oceani  insulis  earurnque 
origine  brevis  disquisitio.  Norimbergæ  1691-8vo,  bls.  41,  121 — 122. 


Digitized  by  Google 


V.  Fyrri  hluti  átjándu  aldar.  Uppá- 
stungur  um  viöreisn  tsiands  og  land- 
lýsingar,  er  af  þeim  spretta. 


21.  Yfirlit  yfir  uppástungur  og  bollalagnað  um 
viðreisn  og  framfarir  íslands. 

Uér  höfum  hér  að  framan  skýrt  frá  ástandi  og  aldarbrag  á 
T 17.  öld  og  þeim  grundvelli,  sem  ritstörf  manna  þá  hvildu 
á;  jarðvegur  menntalifsins  var  enn  þá  hrjóstrugur  og  hugs- 
unarlifið  blandað  hjátrú  og  hindurvitnum.  Náttúrufræöis-  og 
landfræðisrit  báru  eðlilega  keim  af  aldarandanum.  Þegar  tók 
að  liða  undir  lok  17.  aldar,  fór  hugsunarhátturinn  að  breyt- 
ast,  hjátrúin  rénaði  smátt  og  smátt  og  náttúrufræðisritin  fóru 
að  verða  dálitið  skynsamlegri;  vísindalegar  náttúru  athuganir 
ryðja  sér  þó  ekki  braut  fyrr  en  um  miðja  18.  öld,  um  fyrri 
hluta  aldarinnar  er  enn  þá  margt  á ringulreið,  þó  hjátrúar- 
rnuggan  sé  að  hverfa.  Náttúrulýsingin  nær  eigi  fullu  gildi, 
fyrr  en  menn  fara  að  athuga  náttúruna  og  rannsaka  löndin 
eingöngu  i visindalegum  tilgangi,  án  tillits  til  þess,  hvort  það 
hefir  praktíska  þýðingu  eða  ekki. 

Hindurvitni  og  hjátrú  eru  aðaleinkenni  17.  aldar,  en 
bollaleggingar  um  viðreisn  landsins  og  framfaratilraunir  ein- 
kenna  18.  öldina.  Árangurinn  af  öllu  framfarabraskinu  varð 
þó,  eins  og  kunnugt  er,  mjög  litill,  enda  var  það  eðlilegt,  því 
undirstöðuskilyrðin  vantaði,  þjóðin  var  orðin  lömuð  og  kjark- 
laus  og  þurfti  að  læra  að  hugsa  og  vinna  og  treysta  sjálfri 


Digitized  by  Google 


224 


sér,  og  svo  vantaði  alla  þekkingu  á náttúru  íslands  og  lífs- 
skilyrðum  þjóðarinnar.  Mönnum  hætti  við  að  gjöra  skakkar 
ályktanir  um  atvinnuvegina,  það  sem  gaf  af  sér  góðan  arð  i 
öðrum  löndum,  héldu  menn  lika  ætti  við  á íslandi,  án  þess 
að  taka  nægilegt  tillit  til  loptslags  og  landshátta.  Það  er  ekki 
laust  við,  að  það  eymi  nokkuð  eptir  af  þessum  hugsunarhætti 
enn  þá  á íslandi,  þó  menn  nú  ættu  að  geta  komizt  að  rök- 
studdum  ályktunum,  ef  menn  vilja  lesa,  athuga  og  hugsa,  en 
það  eru  því  miður  allt  of  fáir,  sem  það  gjöra.  í staðinn 
fyrir  að  byggja  á reynslu  fyrri  tíma,  verður  allur  þorri  manna 
að  reka  sig  á og  biða  tjón,  áður  en  þeir  láta  sannfærast. 

f*ess  hefir  áður  verið  getið,  að  allskonar  hörmungar 
dundu  yfir  íslendinga  á 17.  öldinni,  og  þó  keyrði  úr  hófi 
hina  tvo  siðustu  áratugi,  þá  voru  harðindin  afskapleg  og 
fjöldi  fólks  komst  á vergang;  atvinnuvegunum  og  efnahagnum 
hafði  stórum  farið  aptur,  og  álti  verzlunin  mikinn  þátt  í þvi. 
Menn  fóru  nú  þegar  að  sjá,  að  eitthvað  varð  til  bragðs  að 
taka,  landið  var  komið  á steypirinn;  menn  voru  búnir  að 
missa  hugrekki  og  þrautseigju  forfeðranna,  en  mændu  vonar- 
augum  til  stjórnarinnar,  allt  sitt  traust  settu  menn  til  kon- 
ungs,  lögðu  sjálfir  árar  i skut  og  hættu  öllum  tökum.  Það 
er  einkenni  18.  aldarinnar  og  einveldisanda  þess,  er  þá  var  rikj- 
nndi,  að  stjórnin  átli  að  geta  allt,  hugsa  fyrir  menn  og  búa 
fyrir  menn,  allt  átti  að  leiðrétta  með  lagaboðum,  fyrirskip- 
unum  og  fjárveitingum.  En  það  sást  hér  sem  annars  staðar, 
að  meðan  þjóðirnar  ekki  hjálpa  sér  sjálfar,  er  þeim  engin 
viðreisnar  von.  ÍÞegar  þjóðirnar  missa  sjálfstraustið,  hætta 
að  vinna  og  gleyma  að  bjarga  sér,  þá  er  hætta  á ferðum. 
Velferð  hverrar  þjóðar  er  meira  komin  undir  dugnaði 
einstaklinganna  en  stjórnarfarinu;  lagaboð  hafa  aldrei 
komið  neinni  þjóð  úr  niðurlægingu,  það  er  hinn  siðferðislegi 
grundvöllur  í hugsunarhætti  þjóðanna,  sem  mestu  ræður. 
Ef  þjóðum  á að  fara  fram,  verða  þær  að  uppala  sig  sjálf- 
ar  I siðferðislegu  þreki ; það  er  langur  vegur  og  örðugur, 
en  viss. 

í lögþingisbókum  frá  aldamótum  17.  og  18.  aldar  og 
siðar  eru  eintómar  hallæriskvartanir,  og  út  af  þeim  spruttu 


Digitized  by  Google 


225 


ýmsar  skýrslur  um  ástand  landsins’.  Árið  1688  hafði  Miiller 
amtmaður  lesið  upp  konungsbréf  á þinginu,  í því  býður  kon- 
ungur  honum  að  grennslast  eptir  máimum  og  nytsömum 
steinum,  er  geti  orðið  konungi  til  gagns  og  tekjuauka,  og  að 
gera  uppástungur  um  framfarir  í verzlun  og  fiskiveiðum,  og 
öllu  því,  er  geti  orðið  landinu  til  gagns.  Amtmaður  biður  þá 
lögmenn,  lögréttumenn  og  allan  almúga,  að  láta  sig  vita  eitt- 
hvað  um  þetta  efni  og  gera  uppástungur  þar  að  lútandi,  svo 
hægt  sé  að  framkvæma  boð  konungs.  Lögmennirnir  Sigurður 
Björnsson  og  Magnús  Jónsson  svara  með  miklum  harmatöl- 
um  um  haröindi  og  fátækt  landsins,  og  hinn  sami  eymdar- 
óður  kveður  við  á hverju  þingi  upp  frá  þvi.  Árið  eptir 
(1689)  skipaði  aratmaður  enn,  að  gera  skýra  grein  á hátta- 
lagi  iandsins  i einu  og  öðru,  var  það  gert  skritlega  með 
undirskriptum  sýslumanna;  1690  var  sömuleiðis  gefin  skrifleg 
skýrsla  um  eymdarástand  landsins  o.  s.  frv.  Til  er  enn  þá 
dálitil  ritgjörð  um  ástand  landsins  eptir  Sigurö  Björtisson  lög- 
mann  (f  1723);  skýrslu  þessa4  samdi  hann  1699  og  sendi 
Muiler  amtmanni,  i henni  er  eingöngu  talað  um  harðindi, 
dýrtíð  og  óstand  í landinu,  er  orsakast  af  langvinnum  vetrar- 
hörkum,  hafisum  og  illviðrum  og  þar  af  leiðandi  aimennum 
fjárfelli. 

t’essar  hallærisskýrslur  gefa  tilefni  til  þess,  að  menn 
fara  nú  almennt  að  skrifa  ritgjörðir  um  viðreisn  og  framfarir 
landsins,  dálítið  hafði  reyndar  verið  skrifað  um  það  efni 
áður,  en  það  var  ekki  nema  svipur  hjá  sjón  í samanburði 


‘)  Sbr.  ritgjörð  síra  þorkels  Bjarnasonar  í Timariti  Bókmenntafé'ags- 
ins  VII.  1886. 

’)  Siguröur  Bjömnon  : þénnstusamleg  relation  um  Islands  tilstand. 
A.  M.  nr.  211  E.  4°,  7 blöð.  Skýrsla  þessi  er  dagsett  Saurbæ  (á  Kjat- 
arnesi)  12.  ágúst  1699  og  send  Kristjáni  amtm.  Mtiller,  eptir  ósk  bans, 
með  kaupmanni  frá  Eyrarbakka.  Kopíubók  Sigurðar  Bjðrnssonar  A.  M. 
195-4°.  í Rigsarkivet  (i  böggli,  sem  heitir:  Amtmand  Chr.  Miillers 
Breve  fra  Island  1699—1709)  eru  skvrslur  um  ástand  landsins  á þeim  árum 
og  lvsing  harðindanna  1698  og  1699;  þar  eru  lika  bréf  um  sendiferð 
Lauritz  Gottrups  o.  fl.;  svipað  viðkvæði  i öllum  bænarskránum,  að 
biðja  konung  >at  forbarme  sig  over  dette  elendige  Land  og  dets  fat- 
tige  Indbyggere«. 

16 


Digitized  by  Google 


226 


við  það,  sem  seinna  varð.  Um  aldamótin  og  upp  frá  þvi 
kemur  hver  framfarauppástungan  eptir  aðra,  bæklingum  um 
það  efni,  skýrslum  og  frumvörpum  rignir  niður  alla  18.  öld- 
ina  eins  og  skæðadrifu.  Rit  þessi  eru  merkileg  að  þvi  leyli, 
að  í þeim  koma  þegar  um  aldamót  17.  og  18.  aldar  fram 
uppástungur  um  flest  það,  sem  menn  seinna  á öldinni  reyndu 
að  framkvæma.  Skúli  fógeti  Magnússon  byggir  t.  d.  ailt  sitt 
framfarabrask  á uppástungum  fyrri  manna,  eða  stefna  hans  er 
að  minnsta  kosti  öll  hin  sama,  enda  voru  honum  kunnar 
flestar  framfararitgjörðir  fyrri  tíma1.  Skýrslur  þessar  og 
uppástungur  hafa  því  nokkurt  sögulegt  gildi.  Framan  af  öld- 
inni  var  mjög  lítið  framkvæmt  af  uppástungunum,  enda  var 
það  eðlilegt,  þvi  þá  var  hér  i iandi  hin  mesta  óöld  af  máta- 
ferlum  og  rifrildi;  sundurþykkja  og  öfund  manna  á milli 
eyddi  öllum  sönnum  framförum.  Að  segja  frá  öllum  uppá- 
stungunum  og  tilraununum,  sem  gjörðar  voru,  væri  sama 
sem  að  segja  sögu  18.  aldarinnar.  Hér  munum  vér  í þess- 
um  kafla  minnast  á fátt  eitt,  einkum  hið  fyrsta,  er  grund- 
völl  lagði  til  þess,  sein  seinna  varð,  og  þá  helzt  á þær  rit- 
gjörðir,  sem  minnst  eru  kunnar  og  aldrei  hafa  verið  prentað- 
ar,  því  þær  eru  allgott  sýnishorn  af  hugmyndum  manna  um 
land  og  þjóð  á þeim  timum;  þær  snerta  og  allar  meira  og 
minna  landfræði,  hagfræði  og  atvinnuvegi  þjóðarinnar.  Siðar 
munum  vér  geta  þeirra  rita,  er  eingöngu  lýsa  landinu,  en  vér 
verðum  að  hafa  það  hugfast,  að  flest  rit,  sem  skráð  eru  á 
18.  öld,  standa  meira  og  minna  i sambandi  við  tilraunirnar 
og  framfara-»projectin«,  sem  svo  voru  kölluð. 

Hin  fyrstu  rit  um  viðreisn  íslands  samdi  Gísli  Magnús- 
son  á Hlíðarenda  1647,  og  var  það  löngu  áður  en  nokkrir 
aðrir  höfðu  farið  að  hugsa  um  þetta  mál.  Ágrip  af  uppá- 
stungum  Gisla  Magnússonar  hefir  verið  prentað  hér  að  framan, 
þar  sem  getið  var  um  störf  þessa  merkismanns.  Hið  næsta 
rit,  sem  kunnugt  er,  um  ástand  Islands  og  framfarir,  er  eptir 
Jón  Eggertsson  frá  Ökrum  (1643 — 89),  og  er  það,  sem  eðli- 
legt  er,  allt  öðruvisi  en  rit  Visa-Gísla;  Jón  Eggertsson  var 


')  Deo,  regi,  patriæ  bls.  49. 


Digilized  by  Google 


227 


reyndar  gáfumaður,  en  sérvitur  og  óeirinn  og  talinn  göldr- 
óttur,  hann  átti  i brösum  við  flesta  heldri  menn  á íslandi 
og  varð  loks,  sem  kunnugt  er,  að  flýja  lönd  Danakonungs 
fyrir  róg  og  illmœli,  gat  siðan  komizt  i mjúkinn  hjá  Svíum, 
svo  hann  varð  borgmeistari  i Málmey,  en  dó  litlu  síðar1. 

Jón  Eggertsson  lýsir  íslandi  stuttlega,  og  getur  um  land- 
nám  og  málið*.  Af  því  ísland  liggur  svo  norðarlega,  er  þar 
illviðrasamt  og  frostin  grimm,  vetur  eru  harðir  og  optast 
jarðbönn,  en  óþurkar  á sumrum,  svo  hey  verður  ekki  hirt 
nema  hálfblautt,  en  þá  kviknar  i því,  það  skemmist  og  fén- 
aður  sýkist  og  deyr.  Illt  er  að  sækja  sjó  sakir  hvassviðra  og 
opt  skemma  óþurkar  fiskinn,  svo  fiskimenn  deyja  úr  sulti 
eða  fara  á vergang.  Hafísar  koma  opt  að  Norðurlandi  og  á 
þeim  ísbirnir.  fó  segfr  Jón  Eggertsson,  að  versta  land- 
plágan  sé  hugsunarleysi  og  leti  landsmanna;  þó  vel  sé  ært  á 
milli,  sér  þess  engvan  stað,  menn  eru  jafn  aumir  eptir  sem 
áður.  Unglingar  fást  ekki  til  að  vinna,  nema  þeir  séu  barðir, 
og  allt  landið  er  fullt  af  flökkurum.  Þegar  vel  fiskast,  nenna 
menn  ekki  á sjó,  nema  rétt  til  þess  að  fá  i soðið,  menn 
kasta  þá  þorskhausum  og  öðru  ætu,  en  um  smálúður  og  síld 
skeyta  þeir  aldrei.  Svo  er  leti  Islendinga  mikil,  að  þegar 
vel  árar,  þá  heyja  þeir  aldrei  meira  en  vant  er,  hugsa  ekki 
um  fyrningar,  en  ieggjast  i leti  og  ómennsku. 

Jón  Eggertsson  kvartar  undan  því,  að  engin  smámynt 
sé  flutt  til  landsins,  og  af  því  ieiði  vandræði  i viðskiptum. 
Hann  segir  enn  fremur,  að  embættismenn  æðri  og  lægri  hafi 
ekkert  vit  á að  sjá,  hvað  landinu  horfi  til  gagns,  enda  séu 
þeir  flestir  ónýtir  og  ómenntaðir.  f*vl  næst  telur  Jón  sjálfur 
ýmislegt,  er  landinu  geti  orðið  til  framfara,  en  flestar  uppá- 
stungur  hans  eru  ómerkilegar.  Jón  getur  þess,  að  margar 
jurtir,  góðar  til  lækninga,  geti  vaxið  á íslandi,  hann  segir,  að 
akrar  miklir  hafi  til  forna  verið  á landinu,  eins  og  örnefni 


‘)  Um  *fi  Jóns  Eggertssonar,  sjá  Sj'slumannaæfir  Boga  Benedikts- 
sonar  I.  bls.  387  — 92  og  Árbækur  Espólins  7.  og  8.  deild. 

’)  J6n  Eggeriuan;  Adskitligt  om  Islands  BeskatTenhed  og  Vilkaar 
(1686),  Thott,  nr.  1738-4«,  18  bls. 

15* 


Digitized  by  Google 


228 


bera  með  sér,  og  syðra  vaxi  enn  villirúgur  (melgresi);  hann 
talar  um  jarðyrkjutilraunir  Gísla  Magnússonar  á Hliöarenda, 
og  segir,  að  margar  nytsamar  jurtir  þroskist  vel  á Islandi, 
t.  d.  rúgur,  kál,  baunir,  rófur,  salat  o.  fl.  Fuglaveiði  telur 
hann  mikla  á íslandi,  en  íslendingar  geti  ekki  notað  sér  þá 
atvinnu  sakir  byssuleysis;  verzlunin  flytur  engar  byssur  til 
landsins.  Hollendingar  og  Englendingar  hafa  reyndar  næg 
skotvopn  á boðstólum,  en  við  þá  mega  Islendingar  ekki 
verzla.  Fuglaveiði  í björgum,  laxveiði  og  silungsveiði,  segir 
hann,  að  miklu  betur  mætti  stunda  á íslandi,  og  eins  gætu 
menn  haft  betri  arð  af  sölvum,  fjallagrösum  og  berjum,  og 
saltsuða  gæti  einnig  orðið  að  notum.  Jón  vill  láta  kenna  Ís- 
lendingum  ýmsar  iðnaðargreinir,  einkum  sútun,  skinnaverkun 
og  skósmiði. 

Jón  Eggertsson  lætur  mikið  af  því,  hve  ísland  muni  vera 
málmauðugt;  af  ágætu  járni  segir  hann  sé  nóg,  og  eins  af 
silfri,  t.  d.  í Drápuhlíðarfjalli1;  hann  vill  láta  stofna  til  námu- 
graptar,  og  brúka  flakkara  til  þess  að  vinna  í málmnámun- 
um.  Steinkoi  til  málmbrennslunnar,  segir  hann,  séu  nóg  i 
fjöllunum,  og  svo  megi  nota  rekavið.  Surtarbrand  segir  Jón, 
að  megi  nota  í smíðisgripi  eins  og  »ibenholt«,  og  af  honum 
sé  hægt  að  fá  eins  mikið  eins  og  menn  vilji.  Nú  segir  hann, 
að  íslendingar  noti  surtarbrandinn,  bæði  til  þess  að  láta 
sængurkonur  drekka  seyði  af  honum,  og  til  þess  að  reka  út 
djöfla  og  drauga.  Nægur  Ieir  í múrsteina  og  kalk,  segir  hann, 
sé  viða  til  á íslandi.  t’á  hættir  framfaraskraf  Jóns  Eggerts- 
sonar  allt  í einu,  en  seinast  í ritinu  nefnir  hann  ýmislegt 
annað,  sem  ísland  snertir. 

í viðaukum  þessum,  aptan  við  ritgjörð  Jóns  Eggerts- 
sonar,  eru  ýmsar  sundurlausar  greinir,  t.  d.  um  orminn  í 
Lagarfljóti,  um  Gvendarbrunna,  um  Fórisdal  og  ferð  prest- 
anna  þangað  og  svo  um  frjósama  dali  uppi  á öræfum.  Við 
Herðubreið,  segir  Jón,  sé  stór  dalur  og  í honum  mikið  af 


')  þó  járn  sé  víða  i islenzkum  bergtegundum,  svarar  eigi  kostn- 
aði  að  vinna  það;  silfur  hefír  aldrei  fundizt  á islandi,  málmagnir  þaer. 
sem  fínnast  i Drápuhliðarfjalli,  eru  brennisteinskís. 


Digitized  by  Google 


229 


villifé;  þegar  miklir  sunnanvindar  koma  á sumrum,  leitar  féð 
úr  dalnum  norður  á þóginn.  Prestur,  er  bjó  i Möðrudal, 
náði  eitt  sinn  80  kindum  þaðan  og  voru  þær  allar  mjög 
vænar  og  ómarkaðar.  í Skagafirði  bjó  eitt  sinn  tiginn  maður, 
Gunnar  Gisiason  að  nafni1,  vinnumaöur  hans  sagði  Jóni, 
eptir  að  húsbóndi  hans  var  dauður,  að  hjá  Ullarvötnuin*  væri 
milli  tveggja  hárra  fjalla  hulinn  dalur  og  i honum  grúi  af 
kindum  og  hestum;  smali  nokkur  fann  dalinn  og  rak  þaðan 
hundrað  fjár  og  tvo  bleikalótta  hesta,  sem  Gunnar  síðan 
brúkaði*.  Jón  Eggersson  segir,  að  ormurinn  I Lagarfljóti  hafi 
sézt  sama  árið  sem  Friðrik  konungur  þriðji  dó,  og  segir  frá 
því,  hvernig  ormurinn  sé  til  orðinn4.  Ormurinn  óx  svo  á 
gullinu,  að  hann  var  5 mílna  langur  og  skemmdi  bæði  fólk 
og  fé  og  spjó  eitri  á land,  þar  til  Guðmundur  góði  Hóla- 
biskup  batt  höfuð  hans.  Seinast  talar  Jón  Eggertsson  um 


')  Hér  er  vist  átt  við  Gonnar  Gislason  (t  1606),  föðnr  Solveigar. 
fyrri  konu  Arngrims  lærða. 

’)  þrjú  smávðtn  fyrir  sunnan  Vatnahjalla  við  Eyjafjörð  heita  Ull- 
arvötn,  þau  eru  nærri  byggð  og  nú  vel  kunn. 

*)  Fyrr  á tímum  var  þekkingin  um  öræfi  Islands  mjög  skammt  á 
veg  komin,  og  bændur  leituðu  ekki  aðra  fjárhaga  en  þá.  sem  næstir 
voru  byggðum,  nú  er  það  alkunnugt,  að  hingað  og  þangað  á hálendinu 
eru  grasblettir  og  fjárhagar,  þó  strjálir  séu,  langt  fyrir  ofan  dalina  og 
jafnvel  uppi  við  jðkla.  Kindur  hlaupa  eptir  hagatægjum  langar  leiðir, 
það  hefir  t.  d.  borið  við,  að  fé  hefir  flækzt  af  Mývatnsöræfum  suður  i 
Hangarvallasvslu  o.  s.  frv.  Með  þvi  að  menn  fyrrum  ekki  leituðn  hinar 
efstu  fjárstöðvar,  hefir  ógrynni  fjár  orðið  til  á vetrum  og  tjnzt  á öræf- 
unum,  og  héldu  flestir,  að  illar  fjárheimtur  væru  útilegumönnum  að 
kenna.  í fyrri  daga  voru  fjárleitir  Eyfirðinga  mjög  stuttar,  fyrir  30 
árum  komust  leitamann  varla  suður  i PoIIa,  hvað  þá  heldur  lengra, 
en  Skagfirðingar  (einkum  úr  Austurdal)  leituðu  þá  um  þessar  slóðir;  er 
mælt,  að  bændur  þar  hafi  þá  skipt  með  sér  bróðurlega  ntansjslubúfé 
því,  sem  þeir  fundu,  en  seinna  guldu  þeir  Eyfirðingum  nokkuð  af  verð- 
inu,  en  höfðu  hitt  sjáfir  fyrir  ómakið.  Saga  sú,  er  Jón  Eggertsson 
segir,  er  liklega  svo  til  komin,  að  Skagfirðingar  i þá  daga  hafa  sumir 
hverjir  látið  greipar  sópa  um  fé  það,  er  þeir  fundu  á öræfum,  og  hafa 
svo  hagnytt  sér  það  i kyrþey. 

*)  það  er  sama  sagan  sem  stendur  i þjóðsögum  Jóns  Árnasonar 
I.,  bls.  638  - 639. 


Digitized  by  Google 


230 


klæðaburð  íslendinga,  einkum  um  búning  kvenna,  og  um 
vopnaburð;  vill  að  íslendingar  eigi  vopn,  svo  þeir  geti  varizt 
gegn  vikingum. 

Árið  1699  skrásetti  Páll  Vídalin  (1667 — 1727),  er  síðar 
varð  lögmaður,  alllangt  rit  um  viðreisn  íslands,  og  kallar 
hann  það  »Guði,  konungi  og  föðurlandinu*  (Deo,  regi, 
patriæ);  rit  þetta  hefir  Jón  Eiriksson  siðar  gefið  útl,  og  er 
það  í alla  staði  merkilegt  rit.  Hér  þarf  ekki  nánar  aö  skýra 
frá  efni  rits  þessa,  þvi  það  er  alkunnugt,  enda  ber  þar  svo 
margt  á göma,  að  það  vrði  langt  mál,  þó  ekki  væri  drepið 
á annað  en  hið  helzta  af  efninu.  Jón  Eiríksson  hefir  ekki 
látið  prenta  rit  Páls  Vidalíns  orðrétt,  en  hann  leggur  það  til 
grundvaltar  fyrir  nýju  riti,  og  bætir  við  mörgu  úr  öörum 
framfararitum  og  frá  sjálfum  sér.  Rit  þetta  er  þvi  nær  að 
jöfnu  verk  þeirra  beggja,  Jóns  Eirikssonar  og  Páls  Vídalíns. 
og  þó  fremur  Jóns  Eiríkssonar.  Bók  þessi  er  ómissandi  fyrir 
alla  þá.  sem  vilja  kynna  sér  sögu  18.  aldar  og  framfara- 
uppástungurnar,  og  í henni  er  einnig  margt,  er  snertir  land- 
fræði  og  náttúrufræði  íslands,  um  brennistein,  surtarbrand  og 
fleira.  Litlu  siðar  reit  Arngrímur  Porkelsson  Vidalín,  frændi 
Páls,  rit  um  viðreisn  Tslands,  það  hefir  aldrei  verið  prentað. 
og  mun  eg  þvi  segja  nokkuð  frá  aðalefni  þess. 

Amgrimur  porkclsson  Vídalín  var  sonur  síra  Porkels  i 
Görðum  og  bróðir  þeirra  Þórðar  læknis  og  Jóns  biskups. 
Arngrimur  var,  eins  og  bræður  hans  og  forfeður,  hinn  mesti 
gáfumaður  og  var  snemma  hneigður  fyrir  málfræði,  hann 
lærði  hebresku  og  grisku  hjá  sira  Páli  í Selárdal.  Arngrimur 
varð  síðar  mikill  málfræðingur,  og  er  mælt,  að  hann  seinna 
í Kaupmannahöfn  hafi  talað  svo  vel  grísku  við  griska  ferða 
menn,  að  þeir  dáðust  að,  hve  vel  hann  talaði.  Arngrímur 
fór  til  háskólans  í Kaupmannahöfn  1687,  þar  »dispúteraði« 
hann  á árunum  1688 — 89  þrisvar  sinnum  um  gríska  mál- 


')  ödtog  af  afgangne  Lavmand  Povel  Vidalins  Afhandling  om  Is- 
lands  Opkomst,  under  Titel  Deo.  Regi.  Patriæ.  samt  nogle  andres  af 
sanune  Indhold  anvendt  paa  nærværende  Tider.  Soröe  1768.  8vo, 
399  hls.  Uppástungur  Páls  Vidalins  hls.  1 — 146.  Sbr.  A.  M.  192A.  4°. 


Digítized  by  Google 


231 


fræöi  og  hebresku  og  hlaut  sfðar  meistaranafnbót;  árið  1696 
varð  hann  skólameistari  í Nakskov  á Láglandi  og  dó  ókvæntur 
f Kaupmannahöfn  17041. 

Arngrímur  sá,  eins  og  margir  aðrir,  hve  landinu  hafði 
farið  aptur,  og  vildi  stuðia  til  þess,  að  hagur  þess  batnaði, 
hann  reit  þvi  1701  alllangt  rit  um  viðreisn  íslands,  sem  enn 
er  til  f handritum*,  og  var  það  stilað  til  konungs.  Rit  þetta 
er  að  mörgu  merkilegt,  þó  það  eðlilega  beri  keim  af  aldar- 
andanum,  það  er  óþarflega  margort  og  fullt  af  tilvitnunum, 
sem  ekkert  koma  efninu  við,  en  slikar  kreddur  voru  þá  tfzka 
meðal  lærðra  manna.  í riti  Arngríms  Þorkelssonar  eru  ýmsar 
góðar  uppástungur  og  skynsamar  ráðleggingar,  þó  sumt  sé 
miður  heppilegt;  þar  má  finna  uppástungur  um  flest  það,  er 
menn  seinna  reyndu  að  framkvæma  á 18.  öldinni,  þó  flest 
kæmi  að  litlum  notum. 

Eptir  löng  tileinkunnarorð,  formála  og  inngang,  kemst  höf. 
loks  aö  efninu,  hann  getur  þess,  að  árlega  berist  frá  íslandi 
fregnir  um  harðindi,  hungur  og  manndauða,  og  segist  hann 
vilja  reyna  að  gjöra  skvldu  sina  og  vinna  að  viðreisn  lands- 
ins,  með  þvi  að  rita  um  ástandið,  þótt  hann  sé  lítt  fær  til 


')  Um  æfi  Amgríms  Vidalins  og  rit  hans.  sjá:  Hist.  ecct.  Isl.  III., 
bls.  577;  Thorchiltii  Specimen  Islandiæ,  hdrs.  J.  S.  nr.  833-4°,  bls.  34 
— 36  og  handrit  i Kalls  safni,  nr.  625-4°;  Thott  661  fol.  og  B.  U.  H. 
Addit.  nr.  3 fol.  Deo,  regi,  patriæ  1768  bls.  46 — 47,  108 — 109,  299. 
339-40. 

’)  Jmjrimi  Widalini  Crymogæobnlum  cnm  notis  uberrimis. 
Gammel  kgl.  Samling,  nr.  2863-4°,  503  bls.,  17  kapitular;  sjálft  ritið  er 
199  bls.,  en  athugasemdirnar  288  bls..  formáli  16  bls.  í safni  A.  M. 
nr.  1920  4°.  heitir  ritið:  Consilinm  de  Istandia  in  optimum  statum 
constituenda,  det  er  et  Anslag  hvordan  Island  kunde  sættis  udi  dend 
beste  og  fornöietigste  Stand.  Af  Arngrim  Vidalin  Mag.  Art.  og  Rectore 
Scholæ  udi  Nachschow.  Aar  efter  Chrisli  Födsel  MDCCI.  162  blöð  4°. 
Sama  rit  í hdrs.  B.  Rasks,  nr.  60.  Sbr.  Lbs.  313  4°.  Arngrimur  Vida- 
lín  tileinkar  ritið  Chr.  S.  von  Plessen.  Einkunnarorð  þessi  standa 
framan  á ritinu:  »Ideo  ego  existimo  adolescentes  in  scholis  stultissi- 

mos  lieri.  quia  nihil  earum  rerum  attingunt,  quæ  ad  communem  vitam 
pertinent*.  það  er  merkilcgt,  að  skólastjóri  1701  skuli  setja  þau  orð 
ó rit  sitt. 


Digitized  by  Google 


232 


þess.  Arngrímur  skiptir  riti  sínu  í þrjá  kafla:  1°  um  ástand 
Iandsins  til  foma,  2°  um  orsakir  apturfararinnar,  3°  uppá- 
stungur  um  viðreisn  landsins.  Fyrsti  kaflinn  er  ómerkileg- 
astur  og  ekkert  á honum  að  græða.  í öðrum  kafla  sýnir 
Arngrimur  fram  á,  að  harðindin,  þó  þau  opt  hafi  verið  mikil, 
hafi  eigi  svo  mjög  steypt  landinu  sem  flestir  halda,  hann  færir 
rök  að  því,  að  orsakir  apturfararinnar  hafi  einkum  verið  sigl- 
ingarleysi,  einokunarverzlun  og  það,  að  kornyrkja  lagðist 
niður,  og  svo  eigi  sizt  vankunnátta  íslendinga  i því  að 
bjarga  sér;  sýnir  hann  ennfremur  með  ýmsum  dæmum,  hve 
skaðleg  einokunin  sé.  1 þriðja  kafla  telur  höf.  þau  meðul, 
er  hann  ætlar,  að  bezt  séu  landinu  til  framfara.  Amgrimur 
vill  láta  senda  jarðyrkjumenn  úr  ýmsum  héruðum  i Dan- 
mörku  til  íslands,  til  þess  að  sá  og  plægja,  með  þvi  geti  menn 
bezt  séð,  hver  jarðyrkjuaðferð  sé  hentugust;  hann  segir,  að 
korn  þrífist  svo  vel  á Færeyjum,  að  ein  tunna  útsæðis  gefi 
af  sér  16 — 20  tunna  uppskeru,  nú  sé  náttúra  Islands  hin 
sama  og  á Færeyjum  og  því  sé  engin  ástæða  til  að  ætla 
annað,  en  að  korn  þrifist  þar  eins  vel.  Ennfremur  vill  Arn- 
grímur  láta  auka  garðyrkju,  rækta  kál,  hör,  hamp,  humal 
o.  fl.,  hann  vill  láta  styðja  jarðyrkju  og  kvikfjárrækt  á ýmsan 
hátt,  flytja  til  landsins  hænsni,  endur,  gæsir  og  svín  og  reyna 
bíflugnarækt.  Arngrímur  vill  og  láta  styrkja  fiskiveiðar  og 
stingur  upp  á,  að  efnamenn  skjóti  saman  fé  til  þess  að 
kaupa  þilskip,  hann  hvetur  og  til  hvalaveiða,  og  getur  þess, 
að  Frakkar,  Spánverjar  og  Hollendingar  veiði  hvali  við  ís- 
land  og  Grænland  og  græði  á þvi  stórfé;  hann  talar  og  um 
silungsveiði  og  um  not  þau,  er  menn  geti  haft  af  brenni- 
steini  og  öðrum  efnum  úr  steinarikinu ; hann  vill  Iáta  planta 
skóga,  og  ímyndar  sér,  að  eik,  beyki,  fura  og  greni  muni  geta 
vaxið  á íslandi. 

Amgrimur  talar  einnig  um  samgöngurnar,  og  er  i þvi 
efni  skynugri  en  flestir  eða  allir  samlíðarmenn  hans,  hann 
vill  láta  bæta  vegi  og  byggja  skútur.  Skútumar  eiga  að  fara 
hafna  á milli  strandlengis  og  flytja  farþegja  og  farangur;  nú 
segir  hann,  að  bezti  bjargræðistiminn  gangi  til  ferðalaga  og 
sé  það  mikið  mein.  Arngrímur  heldur,  að  árnar  megi,  ef 


Digitized  by  Google 


233 


til  vill,  nota  nokkuð  til  flutninga,  og  ræður  íslendingum,  að 
gjöra  sér  leðurbáta  að  dæmi  Kósakka,  af  því  þá  má  bera 
framhjá  fossum  og  hávöðum.  Arngrímur  ræður  sterklega  til 
þess,  að  afnema  einokunarverzlunina,  svo  íslendingar  geti 
verzlað  viö  hverja  sem  þeir  vilja.  f’etta  var  sjaldgæf  skoðun 
á þeim  tímum  og  djarfmannlegt  að  bera  hana  fram  fyrir  stjórn- 
arvöldin. 

Arngrimur  vill  láta  senda  iðnaðarmenn  til  íslands,  er 
kenni  íslendingum  ýmsar  handiðnir,  hann  vill  lála  halda  ís- 
lendingum  til  siðgæðis,  iðni  og  vinnu,  flytja  til  landsins  allt 
það,  sem  að  gagni  má  verða,  en  sporna  við  útlendum  ósið- 
um ; hann  telur  það  heppilegt,  að  sem  mestir  peningar  séu 
fluttir  til  landsins,  en  vill  ekki  láta  flytja  peninga  úr  landinu, 
nema  i konungsgjöld.  Ennfremur  stingur  Arngrimur  upp  á 
þvi,  að  settir  séu  tveir  kaupstaðir,  annar  fyrir  norðan,  hinn 
fyrir  sunnan;  í kaupstöðunum  á að  vera  kastali  og  setulið, 
til  þess  að  halda  reglu,  en  útlendingar  eiga  að  setjast  þar  að, 
sem  kennt  geta  íslendingum  verzlun  og  iðnað,  helzt  ungir 
menn  ógiptir,  og  vill  hann  láta  þá  giptast  islenzkum  stúlkum 
gjafvaxta.  Arngrimur  endar  rit  sitt  með  ýmsum  almennum 
hugleiðingum,  og  biður  konung  að  velja  einhvern  duglegan  og 
ráðvandan  mann  til  þess,  að  ferðast  um  landið  og  kynna  sér 
ástandið,  sendiboði  þessi  á að  taka  með  sér  jarðyrkjumenn, 
fiskimenn  og  iðnaðarmenn,  en  sjálfur  á hann  með  ræðum  og 
fortölum  að  brýna  fyrir  mönnum  nauðsynjar  landsins. 

Arngrimur  skráði  líka  rit  um  Grænland,  um  siglingar 
þangað,  landnám  þar  til  foma  o.  fl.,  og  afhenti  konungi  það 
14.  ágúst  1703.  Ritgjörð  Arngrfms  Vidalfns  um  viðreisn  ís- 
lands  hefir  líklega  með  mörgu  öðru,  kvörtunum  alþingis, 
sendiferð  Lauritz  Gottrups  o.  fl.,  stuðlað  að  þvf,  að  konungur 
kvaddi  þá  Arna  Magnússon  og  Pál  Vidalín  22.  maf  1702  i 
nefnd  til  þess,  að  yfirvega  ástand  íslands  og  leggja  ráð  á, 
hvað  gera  skyldi,  til  að  bæta  hag  Iandsins.  Vér  munum 
siðar  drepa  lítið  eitt  á starf  þessara  tveggja  merkismanna,  að 
þvi  leyti  sem  það  jók  þekkingu  manna  á landinu  og  lands- 
háttum  og  snertir  aðalefni  þessa  rits. 

Maður  er  nefndur  Hans  Beckcr,  hann  var  skrifari  hjá 


Digitized  by  Google 


234 


Arna  Magnússyni  og  ferðaðist  með  honum  i 4 ár  á íslandi, 
lærði  íslenzku  og  sneri  ýmsum  islenzkum  guösorðabókum  á 
dönsku.  Becker  var  um  tima  timburkaupmaður  eptir  að 
hann  fór  frá  Árna,  komst  f skuldakröggur  og  varð  jafnvel 
að  flýja  úr  landi  um  tima,  en  svo  varð  hann  lögmaður  á ís- 
landi  norðan  og  vestan  1737  og  dó  í Brokey  á Breiðafirði 
1746.  Becker  reit  einnig  bækling  um  viðreisn  íslands  og 
segist  sjálfur  mest  fara  eptir  skjölum  þeirra  Árna  Magnús- 
sonar  og  Páls  Vídalins,  en  mjög  er  það  efasamt,  hvort  þaö 
er  satt.  Vitnisburðir  þeir  og  meðmæli,  sem  hann  hafði  í 
höndum  frá  Árna  Magnússyni,  hafa  eflaust,  ásamt  þessum 
bækling,  opnað  honum  veg  að  lögmannsembætlinu.  Bækl- 
ingur  þessi1  er  dagsettur  4.  október  1736  og  stilaður  til  stjórn- 
arinnar. 

Becker  segir  fyrst,  að  það  sé  mjög  undarlegt,  að  jafn- 
stórt  land  eins  og  ísland,  með  ágætu  loptslagi  og  miklum 
afrakstri,  skuli  vera  í slikri  niðurlægingu,  að  konungur  hefir 
lítið  meiri  ágóða  af  því  en  eyðievnni  Saltholmen  i Eyrar- 
sundi.  Þetta  segir  Becker  sé  allt  að  kenna  verzlunarólag- 
inu,  Islendingar  vinni  baki  brotnu,  en  fá  ekkert  fyrir  verk 
sin,  enda  eru  þeir  orðnir  svo  vondaufir  um  að  fá  nokkra 
viðreisn  og  endurbót,  að  þeir  eru  búnir  að  leggja  árar  í bát. 
Becker  telur  það  bezta  framfaravon  fyrir  landið,  að  stofnaðir 
séu  5 kaupstaðir,  en  öll  önnur  kauptún  lögð  niður,  álítur 
hann  þetta  hió  bezta  meðal  mót  öllum  meinsemdum  lands- 
ins.  Hafnarfjörð  telur  hann  bezt  lagaðan  til  höfuðstaðar.  en 
vill  láta  leggja  niður  verzlun  á Evrarbakka  og  Bátsendum,  i 
Keflavík,  Grindavik  og  Revkjavik,  hinir  4 kaupstaðirnir  eiga 
að  vera:  Grundarfjörður,  Akureyri,  ísafjörður  og  Reyðar- 
fjörður,  alla  aðra  verzlunarstaði  á að  afnema;  þó  vill  hann, 
ef  nauðsyn  krefur,  fallast  á að  hafa  geymsluhús  fyrir  vörur 
f sumum  af  hinum  fornu  kauptúnum,  til  þess  að  gjöra  bænd- 


’)  Hdrs.  J.  S.  nr.  83  fol.  Rit  þetta  var  löngu  seinna  prentað  nafn- 
iaust:  Beretning  og  Forstag  om  tienlige  Midler  til  Islands  Opkomst. 
Skrevne  i Aaret  1736.  Kjöbenhavn  1798-8vo  (38  bls.).  Stnttur  ritdómur 
í Skandinavisk  Museum  I.,  1798.  bls.  388—89. 


Digitized  by  Google 


235 


um  hægra  fyrir.  Nú  vill  hann  láta  stjórnina  sjá  um.  að  mæld 
séu  út  bæjarstæði  í hinum  5 kaupstöðum,  og  svo  á stjórnin 
að  leggja  23  þúsund  dali  til  þess,  að  bvggja  10  hús  í hverjum 
kaupstað,  nema  6 á Revðarfirði;  timbur,  segir  hann,  sé  hægt 
að  fá,  það  þarf  ekki  annað  en  senda  skip  kringum  landið  til 
þess  að  smala  saman  rekadrumbum  þeim,  sem  liggja  ónot- 
aðir  í fjörunum;  þar  næst  á að  skylda  alla  hina  helztu  em- 
bættismenn  til  að  flytja  i kaupstaöina.  Ef  þetta  er  gert, 
heldur  Becker,  að  landið  muni  blómgast  stórkostlega,  í bæj- 
unum  verður  mikil  útgerð  til  fiskiveiða  og  hvalaveiða.  iðnað- 
armenn  þyrpast  þangað  og  verksmiðjur  rísa  upp  á hverju 
strái,  fossar  eru  nógir  til  þess  að  hreyfa  vélarnar  og  nóg  er 
af  vinnufólkinu,  þvi  á íslandi,  segir  Beeker,  sé  fjöldi  af 
sterkum  og  heilsugóðum  verktnönnum,  sem  út  úr  vinnuleysi 
venjast  á leti,  drykkjuskap  og  ólifnaö.  Nú  segir  Becker,  aö 
engir  Danir  vilji  setjast  að  á íslandi  á bændabæjum  uppi  í 
sveitum,  en  þegar  borgirnir  risa  upp,  er  öðru  máli  að  gegna; 
þá  segir  hann,  að  fjöldi  danskra  iðnaðarmanna  muni  flytja  sig 
með  konur  sínar  og  vinnukonur  til  íslands,  svo  geta  vinnu- 
konurnar  smátt  og  smátt  giptzt  prestum  og  efnuðum  bænd- 
um,  þær  koma  dönsku  lagi  á búskapinn,  nábúarnir  læra  af 
þeim,  hvernig  þeir  eiga  að  haga  sér  skynsamlega  og  snyrti- 
lega,  og  allt  gengur  eins  og  i sögu.  Nú  sem  stendur,  segir 
Becker,  að  íslendingar  séu  mestu  klnufar  ( búskap  og  iðn- 
aði.  þeir  kunna  ekki  einu  sinni  að  vinna  vaömál  eða  strokka 
smjör.  Af  öllum  þessum  framförum  mundi  það  leiða,  að 
menn  færu  aptur,  eins  og  1 fornöld,  að  stunda  akuryrkju,  þvi 
Becker  heldur,  að  korn  geti  ágætlega  vel  þroskazt  á íslandi, 
svo  má  sækja  furu  og  greni  til  Noregs  og  planta  skóga,  þvi 
þessi  tré,  segir  höf.,  að  þjóti  upp  á svipstundu.  Til  múr- 
steina  kveður  hann  nóg  efni  og  nægilegt,  kalk  má  brenna 
úr  skeljutn.  Svo  konungur  fái  endurgoldinn  allan  kostnað 
við  stofnun  kaupstaðanna  og  tekjur  framvegis,  vill  Becker 
láta  leggja  toll  (10°/o)  á allar  vörur  útfluttar  og  aðfengnar. 
Að  lokum  biður  höf.  konung  sem  allra  fyrst  að  leggja  þessa 
skýrslu  fyrir  alþingið,  biskupa,  amtmenn,  lögmenn  og  aðra 
hina  vitrustu  menn.  Becker  skuldbindur  sig  til  þess,  að  verja 


Digitlzed  by  Google 


236 


allt,  sem  hann  hefir  skrifað,  og  svara  öllum  útásetningum  og 
mótbárum,  sem  menn  kunna  að  koma  með. 

Um  sama  leyti  rituðu  tveir  aðrir  menn,  Mattias  Joch- 
umsson  og  Jón  Ólafsson  frá  Grunnavík,  ritgjörðir  um  ástand 
og  framfarir  íslands,  og  munum  vjer  geta  þeirra  hér,  þó  þær 
séu  mjög  ólikar.  Ritsins  eptir  Mattías  Jochumsson  getum 
vér  nánar,  af  þvi  það  beinlínis  snertir  landið  og  lýsir  þjóð- 
inni  og  ástæðum  hennar  allitarlega.  Hinn  síðari  rithöfundur 
fæst  ekki  við  þau  efni,  sem  vanalega  er  talað  um  i slikum 
ritum,  hann  skoðar  framfarauppástungurnar  frá  allt  öðru 
sjónarmiði  og  er  andvígur  skoðunum  þeim,  sem  flestir  aðrir 
rithöfundar  i þá  daga  berjast  fyrir,  en  einmitt  þessvegna  er 
nauðsynlegt  að  kynna  sér  einnig  dálítið  rit  Jóns  Ólafssonar 
frá  Grunnavik. 

Arið  1729  var  Mattías  Jochumsson  Vagel  sendur  til  ís- 
lands,  til  þess  að  gá  aö  brennisteini ; 28.  juni  1724  veitti 
konungur  Fr.  Holtzmann  og  Fr.  Sechmann  og  erfingjum 
þeirra  einkaleyfi  til  þess  að  safna  brennisteini  á íslandi1 ; 
ekkja  Holtzmanns  sendi  Mattias  þennan  til  íslands,  til  þess 
að  grennslast  eptir,  hvort  ekki  væri  hægt  að  fá  ódýrari 
brennistein  en  hingað  til;  þess  utan  segir  Mattías  sjálfur,  að 
rentukammerið  og  konungur  hafi  boðió  sér  að  gá  að  þvi  á 
íslandi,  er  merkilegt  væri,  einkum  hvort  þar  væri  hægt  að 
byggja  kaupstaði  og  stofna  til  hvalaveiða.  Mattías  Jochums- 
son  segist  i 3 ár  hafa  ferðazt  á íslandi  og  komið  í flestar 
sýslur,  þrisvar  farið  um  Suður-  og  Norðurland  og  einu  sinni 
vestur,  en  aldrei  austur;  hann  segist  hafa  komizt  í margar 
þrautir,  farið  yfir  brennandi  fjöll  og  hraun,  stórár,  snæfjöll 
og  heiðar,  opt  búið  4 eða  5 daga  í tjaldi  og  þolað  frost, 
kulda  og  hungur,  kafald  og  storma,  segist  hann  varla  halda, 
að  nokkur  íslendingur,  hvað  þá  heldur  útlendingur,  hafi  farið 
svo  viða  um  landið;  hann  telur  sig  þvi  manna  færastan  til 
þess,  að  dæma  um  ástand  landsins*. 


‘)  Lögþingisbók  17Í6  nr.  17. 

’)  Jón  Marteinsson  talar  illa  um  Matlías  Jochumsson  og  lj‘sir 
honum  sem  örgum  flakkara.  sem  hafi  fariö  betlandi  um  landið  og  setzt 


Digitized  by  Googl 


237 


Eptir  Mattias  þennan  liggur  alllöng  ritgjörð  um  ástand  ís- 
lands,  með  uppástungum  til  framfara;  ritgjörð  þessa  hefir 
hann  skrifað  nokkrum  árum  eptir  að  hann  kom  heim  aptur 
til  Danmerkur',  liklega  1736  eða  1737.  Ritgjörð  þessi  er  að 
sumu  leyti  allvel  rituð,  en  mjög  margorð.  Aðalefni  hennar 
er  hérumbil  á þessa  leið. 

Mattías  Joehumsson*  talar  fyrst  um  það,  hve  landið  sé 
útarmað  og  fólkinu  alltaf  að  fækka,  svo  allt  útlit  sé  til,  að 
landið  verði  i eyði  eptir  hundrað  ár.  Höf.  telur  það  mjög 
undarlegt,  að  fólk  skuli  vera  jafn  fátt  á íslandi,  þar  sem 
loptslag  er  svo  hollt,  menn  fara  ekki  i herþjónustu  og  faila 
ekki  i stríði  og  mjög  fáir  drukkna,  aðeins  örfáir  flytja  úr 
landi,  varla  fleiri  en  10  á ári,  nokkrir  stúdentar,  betrunar- 
húslimir  og  kaupmannaþjónar.  Þegar  Mattias  spurði  Tslend- 
inga,  hvernig  stæði  á fólksfæðinni,  var  honum  svarað,  að  ný 
afstaðin  stórsótt  (stóra  bóla  1707)  hefði  strádrepið  þjóðina, 
en  embættismenn  og  alþingismenn  sögðu  allir  einum  munni: 
• enginn  getur  gert  neitt  móti  guðs  vilja,  sá  sem  deyr,  á að 
deyja«.  Aðalorsökin  til  hinna  miklu  landfarsótta,  sem  alltaf 
ganga  á íslandi,  segir  höf.,  að  muni  vera  mjög  slæmir  iifn- 
aðarhættir  og  atbúnaóur,  og  úldinn  matur. 


upp  í Sk&lholti,  en  Jóni  biskupi  Arnasyni  þótti  hann  vera  svo  stór- 
vígur  við  >grásíðuna<  (smjörkistuna),  að  hann  gaf  honum  hest  og  4 
specíur  og  leyfði  honum,  samkværnt  isleuzkum  lögum.  að  flakka  um 
landið.  Ekki  er  hægt  að  segja,  hvað  tilhæft  er  í þessu,  enda  er  ekki 
alltaf  mikið  að  marka,  hvað  Jón  Marteinsson  segir,  þvi  hann  var  hinn 
mesti  orðhákur  og  talar  ilta  um  flesta  menn.  (Thott,  nr.  961  fol.  bls. 
40—41). 

')  pað  sést  á ritgjörðinni,  að  hún  er  skrifuð  eptir  dauða  Friðriks 
IV.  og  Mattias  talar  um  landsuppdrátt  Knopfs,  sem  gjörður  var  1734. 

’)  Mathias  Jochimsen's  Andmerckningerf!)  over  Island  og  dessens 
Indbyggere.  Thott,  nr.  1737-4°,  172  bls.  Fortale  og  Indledning  bls. 
1—10.  Förste  Cap.  Om  Folkets  Afíagelse  udi  Tal  og  Mængde  og 
derhos  hvorledes  de  igjen  kunde  tiltage  og  formeres,  bls.  10—74. 
Andet  Cap.  1.  om  Handelens  Aftagende,  2,  hvorledes  den  kan  opkomme 
bls.  74—172.  Annað  handrit  með  undirskript  >Mathis  Jochimsson< 
Ny  kgl.  Samling,  nr.  1679-4°,  82  bls.,  og  Lbs.  nr.  446-4°.  í riti  Jóns 
Eirikssonar  og  Páls  Vidalins  »Deo,  regi.  patriæ«  er  þessarar  ritgjörðar 
getið  hér  og  hvar. 


Digitized  by  Google 


238 


Jochumsson  segir,  að  loptslag  á íslandi  sé  af  náttúrunni 
þurt  og  kalt,  svo  kúa-  og  sauðamjólk  getur  um  hundadag- 
ana  staðið  24  stundir  í húsi,  án  þess  að  súrna  eða  hlaupa, 
en  fiskur  og  kjöt  skemmist  hjá  íslendingum,  af  því  þeir  salta 
það  ekki.  Mjög  fáir  salta  kjöt,  flestir  hengja  það  upp  og 
þurka  svo.  Smjör  salta  menn  heldur  ekki  og  í Skáiholti  er 
geymt  svo  mikið  af  smjöri,  að  það  er  mörg  þúsund  dala 
virði;  smjörinu  er  þar  hnoðað  saman  i afarstóra  kös  og  er 
haft  fyrir  geymsluforða,  ef  hungur  ber  að  höndum.  Súrt 
smjör  þykir  íslendingum  svo  gott,  að  þeir  borga  10  pund  af 
nýju  smjöri  fyrir  9 pund  af  súru. 

í*egar  fiskur  er  dreginn  úr  sjónum,  sjóða  sumir  hann  í 
sjó,  en  flestir  í fersku  vatni  og  eta  hann  svo  án  brauðs  og 
salts,  þvi  litið  er  um  salt  þar  í landi.  Með  soðningunni 
drekka  menn  kalt  vatn  og  láta  súrinjólk  eða  blöndu  saman 
við,  ef  þeir  hafa  hana.  Bændur  þeir,  sem  kaupa  fisk  við 
sjóarsiðuna,  binda  spyrðurnar  við  hnakk  sinn  og  reiða  hann 
svo  heim  til  sín.  5*80  sem  afgangs  verður  fvrstu  máltíðun- 
um,  hengja  þeir  upp  og  eta  það  smámsaman;  þeim  þykir 
fiskurinn  því  betri  sem  hann  er  úldnari.  A velrum  er  fisk- 
urinn  látinn  í snjó,  stundum  þiðnar  ofan  af  honum,  þegar 
þiður  koma,  svo  hann  verður  gulur  og  grænn  af  ýldu  og  eta 
íslendingar  hann  samt  með  góðri  lyst.  Höf.  segir,  að  það 
sjái  hver  heilvita  maður,  að  þessi  úldni  matur  hljóti  að  spilla 
blóði  manna.  Af  þessu  malaræði  orsakast,  að  ætlun  hans, 
margir  sjúkdómar,  ólga  kemur  í blóðið  og  hver  sýkist  af 
öðrum,  svo  menn  deyja  unnvörpum.  Aðrir  sjúkdómar,  eink- 
um  brjóstveiki,  orsakast  af  því,  að  íslendingar  eru  svo  opt 
votir  í fæturna,  af  þvi  skóplögg  þeirra  eru  svo  slæm.  Höf. 
lýsir  fslenzkum  skóm,  og  segir,  að  stúlka  geti  saumað  ferna 
skó  á klukkutíma;  ein  nauts-  eða  hrosshúð,  segir  hann,  sé 
ætluð  manni  til  skóa  á ári;  fátæklingar  brúka  roðskó,  þeir 
eru  svo  ónýtir,  að  karlmenn  slíta  stundum  6 pörum  á dag 
eða  meiru,  ef  þeir  eiga  að  vinna  eitthvað  utanhúss.  Kláði, 
segir  hann,  sé  mjög  algengur  á íslandi  og  næmur,  en  íslend- 
ingar  kæra  sig  ekkert  um  hann,  og  segja,  að  hann  drepi 


Digitized  by  Google 


239 


engan.1  Holdsveiki  er  líka  algeng,  íslendingar  halda,  að  menn 
fæðist  með  henni,  en  hún  sé  sjaldan  næm  og  holdsveikir 
menn  verða  opt  gainlir.  Skyrbjúgur  er  og  algengur  og  eins 
tiðateppa  hjá  konum. 

Matlias  Jochumsson  ræður  til  að  hvetja  íslenzka  nem- 
endur  til  þess,  að  stunda  læknisfræði  ásamt  guðfræðinni, 
og  veita  þeim  betri  prestaköll,  sem  læknar  eru ; hann  vill  lika 
að  kennarar  við  latinuskólana  stundi  læknisfræði  og  grasa- 
fræði,  svo  þeir  geti  kennt  skólapiltum  þær  fræðigreinir.  Nú 
er  enginn  sáralæknir  á öllu  íslandi,  segir  hann,  ef  meiddur 
limur  grær  ekki  af  sjálfu  sér,  höggva  menn  hann  af  og  binda 
um  eptir  föngum;  ef  þessi  hrossalækning  eigi  dugar,  verður 
sjúklingurinn  að  þreyja  þolinmóður,  þangað  til  hann  deyr. 
Höf.  telur  ýmsar.  islenzkar  jurtir  og  ber,  sem  nota  má  til 
lækninga,  og  ræður  til  að  gefa  út  íslenzka  grasafræði;  segir 
hann,  að  íslendingar  eflaust  mundu  lesa  slíka  bók,  því  þeir 
séu  mjög  námfúsir  og  fleiri  latinulærðir  bændur  séu  á ís- 
landi  en  i Noregi  og  Danmörku  til  samans. 

Maltías  Jochumsson  ræður  til  að  stofna  saltsuðu  á ís- 
landi,  svo  íslendingar  geti  saltað  mat  sinn,  þeir  geti  þá  lika 
selt  Norðinönnum  salt  og  fengið  timbur  fyrir,  og  byggt  sér 
úr  þvi  hjalla,  til  þess  að  þurka  í fiskinn.  íslendingar  eiga, 
segir  hann,  engin  haffær  skip,  en  fiska  allt  á smábátum,  en 
fyrir  utan  strendurnar  er  fullt  af  fiskiskipum  Hollendinga, 
Englendinga,  Frakka  og  Spánverja  (Biscayer),  og  fiska  þau 
jafnvel  inni  á fjörðum.  Höf.  segir,  að  íslendingar  séu  orðnir 
alveg  ófærir  til  siglinga  síðan  einokunin  komst  á,  en  ef  settur 
væri  bær  á íslandi  og  menn  kæmu  upp  þilskipaútgerð,  gæti 
öllu  smátt  og  smátt  farið  fram. 

í öðrum  kafla  ritsins  talar  Mattias  um  apturför  verzlun- 
arinnar  og  fátækt  ísiendinga  og  hver  ráð  séu  til  þess,  að 
láta  efnahaginn  rétta  við  aptur.  Dó  heldur  hann,  að  kaup- 
menn  muni  verða  mólsnúnir  framíorum,  og  segir,  að  það  sé 
liklegt,  að  þó  íslendingar  fiskuðu  meir  enn  nú,  með  þvi  að 
koma  upp  þilskipum,  þá  vrði  það  þeim,  ef  til  vill,  ekki  til 
mikils  hags,  þvi  kaupmenn  mundu  borga  fiskinn  mikiö  ver, 

')  »det  drebber  ingen.  siges  der  i landet«. 


Digitized  by  Google 


240 


ef  meira  fiskaðist,  haun  segir  og,  að  kaupmenn  salti  sjálfir 
fisk  sinn  á sumrum,  en  banni  íslendingum  að  gera  það. 
Höf.  talar  og  um  ullarverzlunina,  og  segir,  hún  sé  öll  í ólagi. 
íslendingar  selja  kaupmönnum  ullina  fyrir  3 — 4 skildinga 
pundið,  en  kaupa  aptur  af  þeim  ullarklæði  við  dýru  verði; 
íslendingar  selja  illa  prjónaða,  stórgerða  sokka  fyrir  6 — 8 
skildinga,  en  gætu  eflaust  fengið  allt  að  því  3 mörk  fyrir  þá, 
ef  þeir  væru  vel  gerðir;  tvibreitt  vaðmál  seija  þeir  fyrir  8— 
10  skildinga  alinina,  en  úr  sömu  ull  mætti  gera  dúka  fyrir 
ríkisdal  alinina,  ef  þeir  væru  vandaðir.  Eins  mætti  úr  toginu 
vefa  dúka,  sem  eru  eins  og  »kamel»garns-dúkar,  en  Danir 
kaupa  kamelgarn  árlega  fyrir  mörg  þúsund  dali.  Nú  segir 
höf.,  að  íslendingar  spinni  allt  á snældu,  og  sé  því  bráðnauð- 
synlegt  að  flytja  rokka  og  vefstóla  til  íslands.  Mattias  Joch- 
umsson  vill  láta  stofna  ullarverksmiðjur  á íslandi,  og  segir, 
að  vinnan  við  þær  geti  ekki  verið  dýr,  þvi  karlmannskaup 
sé  lítið,  en  vinnukonur  fái  ekkert  kaup,  þær  fá  að  eins  fæði 
og  föt,  sem  varla  eru  meira  en  tveggja  dala  virði  áári;  fæði 
stúlkunnar  virðir  hann  á tvo  skildinga  á dag.  Karlmönnum 
er  alltaf  skamtað  helmingi  meira  en  konum,  þeir  fá,  segir 
hann,  daglega  tvo  harða  fiska,  um  2 pund  á þyngd  og  2 
skildinga  virði  og  2 pund  af  smjöri,  er  kosta  jafn  mikið;  auk 
þess  fær  vinnufólk  eins  mikla  blöndu  að  drekka  eins  og  það 
vill  og  þrifst  vel  á þessari  fæðu.  Mattias  segist  sjálfur  í 
5 — 6 vikur  hafa  lifað  á þessum  mat,  og  sér  hafi  liðið  vel. 
þegar  fiskurinn  var  vel  verkaður  og  smjörið  gott. 

Mattías  ætlar,  að  heppilegast  mundi  að  stofna  utlarverk- 
smiðjurnar  í Hafnarfirði,  og  vill  hann  Iáta  víggirða  þann  bæ. 
Höf.  talar  einnig  um  ýmislegt  annað,  sem  íslendingar  gætu 
gert  sér  að  verzlunarvöru,  t.  d.  heilagfiski,  síld,  lax,  sund- 
maga,  álptafjaðrir,  agatsteina  o.  fl.  Mattias  segir,  að  þá  hafi 
enginn  lax  verið  saltaður  á íslandi,  nema  6 — 8 tunnur  á 
Bessastöðum,  og  voru  þær  sendar  konungi;  sá  lax  hefir  lík- 
lega  verið  úr  Elliðaám.  Mattias  telur  það  mikla  nauðsyn, 
að  landið  sé  mælt,  en  talar  fremur  óvirðuglega  um  uppdrátt 
Knopfs,  hann  segir,  að  þeir,  sem  þangað  til  hafi  verið  sendir 
til  að  mæla  á íslandi,  hafi  ekki  verið  þeim  starfa  vaxnir;  á 


Digitized  by  Google 


241 


svo  stóru  landi  sem  ísland  er,  þarf  fyrst  með  stjörnumæling- 
um  að  ákveða  innbyrðis  legu  staðanna,  mæla  hæðir  og  annað 
þvilikt,  en  til  þess,  segir  hann,  að  mælingamenn  enn  hafi 
ekki  haft  nægilega  kunnáttu  I stærðfræði. 

Til  allrar  óhamingju,  segir  Mattias,  að  framfarirnar  muni 
veröa  mjög  örðugar  sakir  þekkingarleysis  íslendinga  og  mót- 
þróa  kaupmanna,  sem  vilja  halda  öllu  við  gamla  lagið  og 
enga  breytingu  gjöra;  á sama  máli  eru  sjálfir  Tslendingar 
flestallir,  þvi  siðan  einokunin  komst  á,  hafa  þeir  gleymt  allri 
framtakssemi  og  eru  orðnir  ópraktiskir  í verzlun  og  viðskipt- 
um;  því  nær  engir  fara  utan  nema  stúdentar,  sem  lesa  guð- 
fræði  og  flýta  sér  svo  heirn,  til  þess  að  ná  i brauð.  Að  lok- 
um  stingur  Mattias  upp  á því,  að  konungur  stofni  sérstakt 
stjórnar-  og  verzlunarráð  fyrir  ísland,  til  þess  að  íhuga,  hvað 
landinu  megi  verða  til  framfara. 

Jún  Olafsson  frá  Grunnavik  hefir  1737  samið  rit,  sem 
hann  kallar  »Hagþeinkir«‘,  og  talar  þar  mest  um  bóklega 
fræðslu  Islendinga,  um  uppfræðslu  unglinga,  um  nám  í lærð- 
um  skólum  og  við  háskólann,  og  notkun  lærdómsins  á ís- 
iandi.  í riti  þessu  getur  höf.  lika  allítarlegu  um  tilraunir 
þær  og  uppástungur,  sem  gerðar  hafa  verið  Islandi  til  fram- 
fara  og  viðreisnar.  I byrjun  25.  kapítula  kemst  Jón  Olafs- 
son  svo  að  orði:  »Nú  af  því  nokkrir  vilja  gott  gjöra  sér  og 

öðrum  í landinu,  þá  mun  þaðan  koinið  það  mikla  project- 
mageri,  sem  varað  hefir  yfir  næstu  30  ár  og  gengur  nú  hvað 
frekast  fram,  siðan  collegium  oeconomicum  var  innsliptað 
1736,  það  er,  að  þeir  skrifa  tram  fyrir  konginn  og  hans  ráða- 
neyti  sina  þanka,  ráð  og  tiliögur  um  það,  er  betrast  megi  í 
landinu  eður  þar  nýtt  innfærast,  ölluin  til  gagnsmuna.  Flestir 
fara  með  það,  er  þeirra  embætti  við  kemur,  sumir  eptir  lund- 
erni  og  nokkrir  af  interesse,  en  allmargir,  er  utanlands  hafa 


‘)  Jón  Olajtson:  Hagþeinkir  getinn,  fæddur  og  fústraður  i Kaup- 
mannahöfn  i Aprili  1737.  Hdrs.  J.  S.  nr.  83.  fol.  Ritinu  er  skipt  i 4 
kada:  1°  um  ungdómsins  lærdóm,  2°  um  búkalærdúm  i skúlagangi,  3° 
um  utanlandsstódia,  4°  um  brúkun  alls  jiessa  á Islandi,  eóur  aptur- 
komins  manns  tilstand  þar  að  dauðanum  fram. 

16 


Digitized  by  Google 


242 


Iært,  eptir  dönskum  máta*1.  t*ví  næst  telur  Jón  Ólafsson 
ýms  rit,  sem  bollaleggja  viðreisn  landsins  og  framfarir.  Sjálfur 
heldur  hann,  að  hollast  sé  fyrir  Islendinga,  ef  að  þvi  er 
styrkt,  að  koma  upp  landbúnaði  og  sævarafla  eptir  islenzk- 
um  háttum  og  sniða  sér  i öllu  stakk  eptir  vexti.  Siðan 
getur  Jón  Ólafsson  þannig  um  framfarauppástungurnar,  hvernig 
þeim  sé  varið  (Kap.  25):  »Projectmakararnir«  eða  »ráða- 

smiðirnir*  vilja  »sá  og  plægja,  innsetja  ýmisleg  handverk, 
brúka  smápeninga,  bvggja  þorp  og  býi  og  skantza;  setja  á 
hafnartolla,  fólksútskrifun  og  fleira  þaraf  flýtur.  Aðrir  tala 
um  kauphöndlun  og  taka  burt  einn  og  annan  ósið  og  enn 
aðrir  um  politiam,  vinnufólk  og  letingja,  aö  setja  embættis- 
gildleika  yfirvaldanna  í betri  skorður  og  taka  burt  eina  og 
aðra  misbrúkan,  sem  liti  að  þeim  og  Iögunum.  Að  meinga 
framandi  við  innlenda,  so  handverkin  verði  betur  lærð  og 
hinir  innlendu  ríkari  við  kvonganir,  en  kvennfólk  við  gipt- 
ingar.  Peir  sumir,  sem  tjá  gravamina  vanbrúkun  laganna 
og  yfirvaldanna  löstu,  vilja  hafa  generalfiscala.  Chynúci  sumir 
lofa  nógu  gulli  og  silfri,  ef  þeir  fái  undirstöðu  og  verkahjálp, 
en  aðrir  tala  um  brennistein  og  mineralia  og  ráða  til,  að 
innfærist  læknarar  eptir  útlenzkum  móö  og  hvað  fleira  kann 
vera  af  slikum  uppáfyndingum.  J einu  orði,  sitt  leggur  hver 
til,  eptir  þvi  sem  í skapi  býr  og  henta  þykir.  Um  þetta  vil 
eg  ei  margt  úrskurða,  so  sem  þaó  er  vaxið  fyrir  ofan  mitt 
vit.  Að  sönnu  má  sá  sýnast  almennu  viti  fjær,  er  neitar,  að 
þar  sé  margt  ábóta  og  lagfæringar  vant.  En  það  eg  segi 
nokkuð  af  minni  meining,  lasta  eg  að  sönnu  þessa  ráðafindni 
ei  að  öllu,  heldur  meina  hana  í flestu  gjörlega,  en  þó  ei  að 
so  stöddu.  Aður  útlendski  glöggleikinn  ákemst,  sýnist  mér 
undan  ætti  að  ganga  góður  búskapur  og  í honum,  til  sjóar, 
góð  fiskisókn,  einkanlega.  Held  eg  með  þeim,  sem  vilja  hún 


’)  Á öðrum  stað  segir  Jón  Ólafsson:  »Projectmageriet  er  ligesom 
de  fleste  andre  Ting  först  opkommet  i Frankrig,  styrket  i Tydskland 
og  siden  liaandtiævet  i Danmark.  men  ligesom  med  andre  Ting  döer 
paa  Sidstningen  i Istand.  for  det  kan  ei  komme  længere.  Altsaa  maa 
Projectmageriet  regnes  inter  morbos  epidemicos  rerum  publicarum  udi 
denne  Del  af  Europa». 


Digitized  by  Google 


243 


rækist  um  fram  öðru  og  komi  menn  til  þess  undir  sig  stærri 
skipum.  í*á  er  meir  von,  að  fólk  fái  betri  formegan,  so  fleirum 
líði  betur  at  lifsuppeldi  sínu.  en  alinennilega  gengur.  Einnin 
er  eg  samdóma,  að  fleiri  handverk  innrætist  þar,  en  nú  eru, 
eður  betur  brúkuð,  og  menn  láti  börn  sin  fara  utanlands  í 
þv(  skyni;  að  setja  höndlun  og  kaupmannsskap  i betri  skorður, 
er  forkunnar  gagnlegt  og  að  íslenzkir  lærðu  að  þekkja  rétt 
útlenzka  vöru,  en  taka  innlent  okur  burtu;  at  því  gjörðu  og 
þviliku  sýnist  íslenzkir  geta  betur  lifað  en  áður.  Fari  menn 
að  byggja  þorp,  þá  þarf  generalis  reformatio  yfir  heila  landið, 
með  smápeningum,  ferjústöðum  og  öðru,  og  að  visu  sýnist 
yfrið  þarflegt,  ef  þar  yrði  smápeningum  ákomið.  E*á  býir, 
kaupstaðir  og  handverk  eru  so  mörg  innkomin,  sem  danskir 
vilja,  kennir  raunin  hvað  betra  það  væri  fyrir  íslenzka.  t’ví 
ei  mun  það  fara  öðruvfsi  en  í öðrum  löndum,  at  sjóstaðirnir 
sjúga  alll  af  landinu  í sig.  t’eir  verða  alltið  fullir  með  fram- 
andi  og  handverksmenn,  so  landsfólkið  verður  útarmað,  en 
hinir  fá  valdið.  Sumir  verða  örsnauðir,  sumir  flugrikir,  eins 
og  í öðrum  löndum,  en  ei  meir  so  jafnrikir,  sem  nú  er,  þar 
fólkið  verður  fleira,  þar  af  koma  útskrifanir  og  tollar  fjölga 
með  fleiru,  sem  þar  af  sprettur.  I’að  er  merkilegt,  at  þá  þeir 
gömlu  forfeður  vorir  stóðu  i sínum  bezta  blóma,  voru  fleiri 
rikir  menn  en  nú,  fóru  til  annara  landa,  kaupslöguðu  eða 
voru  hjá  höfðingjum  og  sáu  so  mörg  þorp  og  borgir,  að  þeir 
hafa  þó  aldrei  bragðað  að  byggja  þar  nokkuð  þess  konar.  Vilji 
menn  segja  það  væri  til  varnar,  þá  þarf  þess  ei  nú  sem 
stendur,  þvi  fátæktin  er  þar  skantz  og  kastali  fyrir  áhlaup- 
um  framandi,  en  væri  þar  býir,  er  hættara  við  þeim  mundi 
þykja  meir  til  að  slægjast.  Aöur  eg  hætti  við  þetta  mál,  læt 
eg  mig  ei  sfzt  undra,  að  menn  eru  að  skrifa  um  slfka  hluti 
fram  til  Kaupenhavn,  hver  eptir  annan  i so  langan  tíma,  en 
sjá  þó  að  allt  lendir  i sama  stað.  t*að  er  eins  og  þeir  gæti 
ei  að  orsökunum,  því  gjöra  þeir  ei  sjálfir,  það  þeir  orka  og 
i þeirra  valdi  stendur.  Aðferöina  er  þeim  ei  vorkunn  að  vita,  ef 
hún  er  til,  sem  eg  ætla.  Menn  verða  að  minnsta  kosti  aö  vera 
samráða  nokkuð  og  telja  ei  eptir  sér  hvert  smáómakið,  ei  heldur 
lítinn  peningakostnað,  annars  verða  eingin  stórvirki  afrekuð, 

16* 


Digitized  by  Google 


244 


því  lítið  er  það  optast,  sem  einn  kemur  til  leiðar  i slíkum 
hlutum,  hjá  þvi  sem  margir.  Hér  um  nóg.« 

Siðar  talar  Jón  Olafsson  um  ýms  ritstörf,  sem  gagnleg 
væru  fyrir  landið,  meðal  annars  telur  hann  nauðsynlegl,  að 
ritað  sé  um  náttúrufræði  Tslands,  bæði  til  uppfræðslu  fyrir 
innlenda  og  útlenda.  Telur  hann  skynsamlegra  að  rita  slfkt. 
heldur  en  útlendan  söguþvætting  og  annað  af  líku  tagi.  Höf. 
telur  það  mikil  vandræði,  að  ekki  skuli  vera  hægt  að  fá  neitt 
prentað  á islenzku  nema  guðsorðabækur,  biskuparnir  eru 
svo  trúræknir,  að  þeir  vilja  ekki  prenla  annað,  en  frágang- 
urinn  á þessum  bókum  sýnir  sig.  Bókmenntaástand  landsins 
telur  höf.  mjög  bágborið,  og  ræður  mönnum,  sem  eitthvað 
vilja  rita  vísindalegt,  að  skrifa  það  á latinu  og  koma  þvi  úl 
erlendis  í lifandi  lífi,  en  skrifa  fátt  eða  ekkert  á íslenzku. 
A íslandi,  segir  hann,  að  sé  ekki  til  neins  að  safna  bókum. 
»þá  maður  er  dauður,  tvístrast  þær  á víð  og  dreif  og  koma 
opt  i þeirra  hendur,  er  sízt  skyldi  og  minnst  hafa  vit  á þeim. 
fúna  þar  og  forganga.  Engin  bókasöfn  eru  þar  föst,  engin 
eindrægni  að  skrifa  nokkuð  gagnlegt  í samfélagi  eður  með 
samfelldum  kröptum,  og  að  síðustu  engin  Iaun  og  það  verra, 
að  fæstir  hafa  þess  nokkur  not,  hversu  gagnlegt  sem  vera 
kynni.« 

í öðru  riti,  sem  Jón  Ólafsson  skrifaði  miklu  seinna1. 
fer  hann  mörgum  orðum  um  »projectin«.  Segir  hann  þar, 
að  helztu  gallar  íslendinga  nú  á dögum  séu  hégómagirnd. 
ágirnd  og  drottnunargirni,  >menn  vilja  aíTectera  húsgangs- 
herradæmi  yfir  almúga  og  projectmageri,  menn  hafa  miszt 
hið  gamla  grundvallar  búskaparvit,  en  vilja  færa  allt  i lag 
eptir  dönskum  og  útlendum  háttum,  en  skeyta  ekki  um  sér- 
stakt  ástand  landsins.  Nú  hafa  íslendingar  í ineir  en  60  ár 
lagt  niður  að  gjöra  alþingissamþyktir,  alþýðan  vill  láta  Dani 
og  kóng  ráða  öllu,  en  möglar  þó  á eplir  yfir  gjörðum  þeirra«. 
Segir  Jón,  að  úr  öllum  framfaravindinum  hafi  ekkert  orðið. 


*)  In  tragoediam  domini  Echarli  Olavii  de  morbo  et  interitu  lingvæ 
islandicæ  acclamatio  et  approbatio  alicujus  auscuitatoris.  Aptan  við: 
Appendices  duæ;  þar  er  það  í,  sem  hér  er  vitnað  til.  Lbs.  nr.  231-8vo. 


Digitized  by  Google 


245 


og  segir,  að  gjöra  mætti  dálaglegt  leikrit  um  ástand  landsins 
og  háttalag  embættismanna,  sem  optast  gera  ekkert  og  skipta 
sér  af  engu,  en  stundum  hlaupa  upp  til  handa  og  fóta  taf 
eintómum  látaglaumi,  alleinasta  proforma  til  að  sýna  stjóm- 
semi  sína  og  vigilantiam,  röksemi,  authoritatem  eður  gravi- 
tatem,  þó  hún  verði  stundum  nokkuð  hlægileg,  og  þar  hjá 
slikar  brellur  gjörðar  til  að  incutera  plebi  rnetum  og  stór- 
höfðingjahræðslu,  líka  selja  þeim  glaucoma  á þeirra  skiln- 
ingsaugu*. 

Síðar  i sama  riti  minnist  höf.  á »það  islenzkunnar  trubl 
og  raminskælda  böguskap,  sem  af  dönskunni  stendur«,  telur 
hann  það  þó  litlu  varða,  þó  »stofu-daðar  kringum  Bessastaði, 
sem  eru  orðnir  eins  og  aðrir  inventarii  þrælar  hinna  dönsku« 
bjagi  málið,  en  verra,  að  alþýða  út  um  landið  af  monti  og 
nýungagirni  skuli  taka  slikt  eptir,  hann  telur  það  þó  ekki  um- 
talsmál,  þó  einstök  útlend  nöfn  á hlutum,  sem  áður  voru 
ókunnir  hér  á landi,  komist  inn  í málið. 

Nicls  Horrebou' , sem  siðar  mun  getið,  reit  1751  einnig 
uppástungur  um  framfarir  og  viðreisn  Tslands1.  Horrcbow 
talar  fvrst  um  eðli  landsins,  stærð  og  frjósemi,  og  telur  sjálf- 
sagt,  að  korn  geti  þroskazt  þar,  hann  ráðleggur  að  senda 
bókhveiti  frá  Siberiu  til  íslands  til  reynslu;  hann  telur  það 
einnig  alveg  nauðsynlegt,  að  lún  séu  plægð  og  sléttuð. 
Horrebow  segir,  að  á íslandi  sé  ógrynni  af  brennisteini,  ræður 
hann  til,  að  brennisteinninn  sé  hreinsaður  í landinu  sjálfu  og 
svo  fluttur  út;  hann  segir  einnig,  að  saltpétur  sé  nógur  á 
Islandi,  og  telur  það  mikinn  hagnað,  að  safna  honum;  enn- 
fremur  getur  hann  þess,  að  gnægð  silfurs  sé  á íslandi,  silfur- 
málm  segist  hann  sjálfur  hala  fundið,  og  bændur  hafi  sagt 
sér,  að  silfriö  væri  sumstaðar  svo  hreint,  að  það  mætti  straks 


')  Nidt  Horrebow:  Relation  og  Betænkniog  om  Islands  Oeconomie 
og  nærværende  Tilstand,  og  hvorledes  Landet  kan  komme  ndi  Síand; 
dat.  Kbh.  d.  13.  Novbr.  1761.  Thotts  Sarnling,  nr.  1742-4°,  61  hls.  Ny 
kgl.  Samling  1680  og  1681-4°.  í ferðaskyrslu  Horrebows  til  visinda- 
félagsins  danska  1760  (Tholt,  nr.  956  fol.)  er  einnig  ymislegt  um  fram- 
farir  íslands. 


Digilized  by  Google 


246 


smiða  úr  því.  Horrebow  stingur  upp  á,  að  konungur  sendi 
námumenn  til  íslands'.  Höf.  segir  og,  að  það  sé  mjög  liklegt, 
að  rækta  megi  furu  og  greniskóga  á íslandi,  Lappland  liggi 
miklu  norðar,  þar  séu  miklir  skógar,  og  væri  því  undarlegt. 
ef  tré  gætu  ekki  vaxið  á íslandi.  Hann  segir  einnig,  að  á 
fslandi  sé  allt  of  fátt  fólk  og  of  fár  fénaður. 


')  í stiptsskjaiasafninu  i Reykjavik  eru  jms  bréf,  er  snerta  Niels 
Horrebow;  Pingel  amtmanni  hefir  ekki  verið  vel  til  hans.  í bréfi  ti! 
Ochsens  stiptamtmanns  (2.  ág.  1751)  segir  Pingel.  að  Horrebow  hafi 
alistaðar  verið  að  monta  af  þvf,  að  hann  hafi  á Istandi  fundið  silfur- 
námur,  postulinsjörð  o.  fl.  og  að  bróðir  hans  hefði  staðfest  þessar  upp- 
götvanir,  hann  hefði  einnig  látið  i veðri  vaka.  að  konungur  mundi 
veita  sér  mikil  verðlaun  fyrir  þessar  uppgötvanir.  Pingel  segist  hafa 
hitt  Horrebow,  þar  sem  margir  embættismenn  voru  viðstaddir,  og  spurt 
hann,  hvort  þetta  væri  satt,  og  er  Horrebow  játaði.  að  svo  væri.  sagði 
Pinget:  >annaðhvort  hefir  bróðir  yðar  hræsnað  fyrir  yður  eða  þér 
sjálfir  skrökvið  þessu.  því  leyndarráð  Thott  sagði  mér,  að  liann  hefði 
látið  rannsaka  málmgrytið  íslenzka.  en  ekkert  hefði  fundizt  i þvi  nema 
járn,  og  hefði  prófessor  Horrebow  orðið  að  kannast  við,  að  svo  væri«. 
I’egar  Niels  Horrebow  heyrði  þetta,  setti  hann  dreyrrauðan.  en  hinir 
hlógu,  segist  Pingel  hafa  glaðzt  af  því,  að  slíkur  slórgortari  varð  sér 
tii  minnkunar.  í öðru  bréfi  nokkru  seinna  (13.  sept.  1751)  getur 
Pingel  þess,  að  Horrebow  og  Skfili  Magnússon  séu  orðnir  míklir  mátar. 
enda  séu  þeir  skjalarar  báðir;  segir  hann.  að  Skúli  ætli  nú  að  sigla.  til 
þess  að  bera  fram  fyrir  stjórnina  allskonar  undarlegar  uppástungur. 
sem  þeir  Horrebow  hafi  verið  að  spinna  saman  i vetur.  Pingel  segíst 
vona,  að  Ochsen  greifi  komi  i veg  fyrir,  að  þeir  félagar  sviki  nokkuð 
út  úr  stjórninni,  áður  en  leitað  hafi  verið  álila  hans  (Pingels),  þvi  eptir 
stjórnarbréfi  1734.  eigi  að  bera  allar  framfarauppástungur  undir  lands- 
þingið  og  þar  eigi  að  ráðgast  um,  hvort  þær  séu  svo  nytsamar,  að  þær 
megi  beta  undir  konung.  Pingel  segir,  að  Horrebow  hafi  spillt  Skúla. 
sem  áður  hafi  verið  skynsamur  og  viðfeldinn  maður.  Segir  Pingel,  að 
réttast  mundi  vera,  að  fylgja  hinni  gömlu  reglu.  að  láta  ekki  íslendinga 
komast  lil  hárra  metorða  eða  einbætta,  >þvi  þessi  maður  er.  siðan  hann 
varð  landfógeti,  orðinn  svo  hrokafullur,  eins  og  hann  væri  orðinn  eitthvað 
ógnarmikið,  í stuttu  ináli,  hann  er  orðinn  alveg  umsnúinn«.  Sy'nirþetta 
allt.  að  Pingel  hefir  verið  illa  við  þær  nýjungar.  sem  þá  voru  í bruggerð. 
Stiptsskjalasafnið  IV.  nr.  73;  VI.  nr.  8 og  9.  Hannes  ritstjóri  f’or- 
steinsson  hefir  gert  mér  þann  greiða.  að  benda  mér  á jmislegt  i stipts- 
skjalasafninu.  er  eg  þurfti  að  nota;  annars  er  safn  það  ekki  greitt  að- 
göngu. 


Digitized  by  Google 


247 


Horrebow  talar  ennfremur  um  fiskiveiöarnar,  sem  gætu 
verið  hin  mesta  auðsuppspretta  fyrir  Iandið,  ef  þær  væru 
vel  stundaðar.  Englendingar,  Frakkar  og  Hollendingar  senda 
3 — 400  skip  úrlega  til  íslands  með  ærnum  kostnaði,  en  Ts- 
lendingar  sjálftr  fá  ekki  nema  litilfjörlegan  reiting  af  fiski. 
Landbúnaði  á Tslandi,  ftskiveiðum  og  öllum  atvinnuvegum 
fer  stöðugt  aptur,  og  íslendingar  missa  meir  og  meir  hugann 
til  allra  starfa  og  fvrirtækja.  Hollendingar  salta  ftsk  sinn 
niður  i tunnur,  jafnóðum  og  þeir  veiða  hann,  en  íslendingar 
verða  að  tefja  sig  á að  herða  hann,  því  kaupmenn  taka  ekk- 
ert  nema  harðftsk.  Horrebow  vill  styðja  ftskiveiðarnar  sem 
mest,  því  með  þvi  getur  verzlunarmagn  landsins  stórum  auk- 
izt.  Um  ullina  og  ullarvinnuna  talar  höfundurinn  lika,  hann 
segir,  að  íslendingar  séu  ótrúlega  fákunnandi  i vefnaði  og 
spuna,  það  tekur  þá  heilan  mánuö  að  vefa  8 álnir  af  vað- 
máli;  hann  vill  láta  kenna  íslendingum  ullarvinnu,  skinna- 
verkun  og  ýmsar  aðrar  handiðnir.  íslendingar  eru,  segir 
hann,  mjög  stutt  komnir  i öllum  iönaði,  af  þvi  hver  og  einn 
gutlar  við  allt  mögulegt  og  kann  svo  ekkert  i neinu. 

Horrebow  telur  það  mjög  illan  sið,  að  íslendingar  heils- 
ast  með  kossi;  þó  þetta  sýnist  meinlaust  i sjálfu  sér,  þá  or- 
sakast  þó  af  því,  segir  hann,  of  mikill  jafnaður  í umgengni 
vfirboðara  og  undirgefnra,  húsbænda  og  hjúa;  afleiöingin  af 
þessu  og  öðru  er,  að  hjúin  bera  enga  virðingu  fyrir  hús- 
bændum  sinum,  húsbændur  verða  að  hafa  alla  varúð  að 
styggja  ekki  hjúin,  þvi  annars  standa  þau  uppi  i hárinu  á 
þeim,  og  þeir  húsbændur,  sem  vilja  láta  vinna  duglega,  fá 
engin  hjú.  Odæl  hjú  geta  farið  á flakk  og  vergang,  og  eptir 
landslögum  og  landsvenju  eru  bændur  neyddir  til  að  hýsa 
þessa  flakkara.  Flakk  og  ómennska  eru  átumein  i félagslíf- 
inu  á íslandi.  Þegar  bændur  á haustin  draga  að  sér  vetrar- 
forða,  verða  þeir  að  hafa  hann  þriðjungi  meiri,  en  þörf  er  á 
fyrir  heimilisfólkið,  vegna  húsgangsmanna,  landhlaupara  og 
gesta.  Horrebow  segir,  að  íslendingar  kunni  ekki  að  fara 
með  matinn,  né  gevma  hann;  þeir  hafa  lakara  mataræði  en 
alþýða  í Danmörku,  og  þó  verður  maturinn  þeim  miklu  dýr- 
ari;  hver  vinnumaður  fær  meöal  annars,  þriðja  hvern  viku- 


Digitized  by  Google 


248 


dag,  út  vegin  10  pund  af  smjöri.  Á stórum  íslenzkum  heim- 
ilum,  segir  hann,  sé  allt  of  margt  vinnufólk;  að  hafa  of  margt 
f heimili,  sé  að  eins  ill  venja. 

Horrebow  segir,  að  það  sé  algengt  að  heyra  á íslandi, 
að  foreldrar  Iofa  guð,  ef  þeir  missa  börn  sfn,  hvert  eptir 
annað,  það  þykir  ósvinna,  að  hafa  aðra  skoðun  en  þá,  að 
foreldrar  eigi  að  þakka  guði,  ef  þeir  eignast  engin  börn,  úr 
þvi  þeir  geta,  hvort  sem  er,  ekki  fætt  þau  og  klætt.  Aðal- 
orsök  apturfararinnar  telur  Horrebow  vankunnáttu  íbúanna, 
þeir  kunna  ekki  að  bjarga  sér,  kunna  engar  iþróltir  né  hand- 
iðnir,  þeir  kunna  ekki  að  rækta  jörðina  og  ekki  einu  sinni 
að  brúka  hendurnar  til  almennrar  vinnu;  hann  heldur  þó,  að 
fsland  gæti  blómgvazt  eins  vel  og  Noregur,  ef  íslendingar 
fengjust  til  að  læra  eitthvað.  Horrebow  segist  hafa  hitt  marga 
skvnsama  menn  á þinginu  og  hafi  þeir  flestallir  örvænt 
um  hag  landsins,  en  Skúli  Magnússon  fógeti  hafi  þó  haft  betri 
vonir;  segir  hann,  að  þeir  hafi  búið  saman  á Bessastöðum. 
Horrebow  ritar  siðan  alllangt  mál  um  verzlunarfélagið  og 
minnist  sfðan  nokkuð  á skólalærdóminu ; hann  stingur  upp  á, 
að  á biskupssetrunum  séu  stofnaðir  nokkurskonar  prestaskólar 
(sem  hann  kallar  Gymnasia),  og  þar  eigi  þeir,  sem  útskrifazt 
hafa  úr  latinuskólunum,  en  ekki  hafa  efni  á að  sigla,  að  læra 
guðfræði  og  læknisfræði,  þvi  mjög  mikil  nauðsyn  sé  að  fjölga 
lækningafróðum  mönnum.  Höf.  getur  þess  einnig,  að  íslenzk 
löggjöf  sé  i hinni  mestu  óreglu,  hann  vill  þvi  láta  flýta  fyrir, 
að  samin  sé  og  útgefin  islenzk  lögbók. 

F.  W.  Hastfer  (1722 — 17G8),  sænskur  barón,  var,  sem 
kunnugt  er,  sendur  til  íslands  1757,  til  þess  aólítaeptir  fjár- 
ræktinni  og  koma  þar  á fyrirmvndarbúi  til  fjárræktar.  Hast- 
fer  var  ágætlega  að  sér  i öllu  þvi,  er  snerti  fjárrækt  og  bú- 
skap1;  að  hann  einnig  hefir  litið  glöggu  auga  á ástand  ís- 


’}  Fridrik  Wilhelm  Hastfer,  sonur  Gustafs  Berndt  H.,  var  fæddur 
9.  okL  1722,  var  framan  af  æfinni  fyrirliði  i liði  Svia,  en  fór  svo  til 
Danmerkur  og  dó  í Kaupmannahofn  1768.  Bók  lians  •Omslandlíg 
underráttelse  om  fullgoda  fárs  ans  och  skötseD,  kom  út  1752  og  á 
dönsku  í Kmh.  1766;  rit  þetta  var  lagt  út  á mörg  tungumál,  og  þólti 
eitt  hið  bezta  rit  um  fjárrækt,  jafnvel  fram  á 19.  öld.  Á íslenzku  kom 


Digitized  by  Google 


249 


lands,  sést  á ritlingi  um  framför  íslands,  sem  eptir  hann 
liggur1 ; skoðanir  Hastfers  um  ástand  landsins  og  viðreisn  eru 
aö  mörgu  athugaverðar;  hann  dregur  ekki  dulur  á,  að  ein- 
okunarverzlunin  sé  aðalmeinið. 

F.  W.  Hastfer  álítur  landið  gott,  en  ástand  þess  ólækt; 
hann  segir,  að  fiskiveiðar,  iðnaður  og  verzlun  verði  að  hald- 
ast  í hendur,  ef  landið  eigi  að  blómgvast,  einokunin  drepi  ís- 
land  og  meðan  hún  standi,  sé  engin  lifs  von.  t’jóð,  sem  lengi 
hefir  verið  áþjáð,  getur  ekki  náð  sér  aptur,  meðan  einokunin 
liggur  eins  og  martröð  á þjóðfélaginu;  hann  telur  einokunar- 
verzlunina  hið  langvissasta  meðal  til  þess,  að  halda  litilli 
þjóð  i stöðugri  fátækt,  einkum  með  þvi,  að  aðalverzlunar- 
vörurnar,  sem  út  úr  landinu  eru  fluttar,  eru  matvæli  og  lifs- 
nauðsvnjar.  Landbúnaðinum  fer  þannig  smátt  og  smátt  aptur 
og  handverk  geta  eigi  þrifizt,  þvi  handverksmenn  fá  ekki 
borgaða  vinnu  sína  sakir  almennrar  fátæktar.  Hastfer  mælir 
með  verksmiðjunum,  en  er  þó  vondaufur  um,  að  þær  geti 
blómgvazt,  meðan  verzlunin  er  ófrjáls  og  sævarútvegur  og  sam- 
göngur  eru  á svo  lágu  stigi.  Höf.  heldur,  að  apturför  lands- 
ins  hafi  byrjað,  er  íslendingar  fóru  að  leggja  niður  verzlun 
og  sjóferðir,  og  það  er  skoðun  hans,  að  afrakstur  landsins  sé 
svo  mikill  og  fiskiveiðarnar  svo  mikil  auðsuppspretta,  að 
landið  gæti  vel  rekið  sina  eigin  verzlun.  Hastfer  vill  láta 


út  eptir  hann:  Hugleiðingar  og  alít  um  stiptan.  lögun  og  meðhöndlan 
eins  vel  tilbúins  Schæfferies,  eður  gagnligrar  sauða  tingunar  og  fjár- 
afla  á íslandi.  Khöfn  1761,  62  bls.  8vo.  Sbr.  Svensk  biografisk  lexi- 
con.  Ny  fðljd  V.,  1863  - 64,  bls.  73-76.  Uno  Troil:  Bref  om  Island 

1777.  bls.  107.  Olavius.  Reise  i Island,  bls.  383. 

')  (F.  W.  Hastfer):  Upartiske  Tanker  om  Islauds  nærværende  Til- 
stand  applicerede  til  dets  Forbedring,  forfattede  udi  et  fremmed  og 
nu  oversatte  udi  det  danske  Sprog,  Anno  1767  (undirskrifað  af  Hast- 
fer).  Thott.  nr.  962.  fol.  Ritið  hefir  liklega  upprunalega  verið  skrifað  á 
sænsku.  Oversætterens  Fortale  bls.  2— 4;  ritið  sjálft  bls.  6— 77  i 79  §§. 
Jón  Marteinsson  talar  mjög  illa  um  Hastfer,  eins  og  flesta  aðra  (Thott 
954  C.  fol.  bls.  9—11;  Ny  kgl.  Samling,  nr.  1672-4°,  blað  4 b),  en  játar 
þó,  að  hann  liafi  verið  vel  lærður  i náttúrufræði  og  hafi  heppnazt  vel 
lækningar. 


Digitized  by  Google 


250 


bvrja  viðreisnartilraunirnar  með  þvi,  að  koma  upp  hvala-  og 
fiskiveiðum:  hann  vill  liita  stuðla  til  þess,  að  efnamenn  frá 
Hollandi  og  Hertogadæmunum  setjist  að  á íslandi,  og  reki 
þar  verzlun  og  fiskiveiðar.  Vöntun  á efnamönnum  eyðileggur 
ísland,  ef  nokkrir  ríkismenn  stunduðu  fiskiveiðar  af  afli. 
mundi  af  þvi  spretta  allskonar  atvinna  fvrir  alþýðu  manna. 

Hvað  iandbúnaðinn  snertir.  ætlar  Hastfer.  að  íslendingar 
ættu  einkum  að  stunda  túna-  og  engjarækt,  slétta  túnin  og 
girða  engjarnar  og  ræsa  þær  fram;  á kornrækt  hefir  fiann 
enga  trú.  Þó  segir  hann,  að  allar  slikar  umhætur  eigi  langt 
i land  sakir  hinnar  ógurlegu  fátæktar.  »Hér  kenna  menn 
apturförina  leti  íslendinga«,  segir  Hastfer,  »guð  hjálpi  mér. 
það  er  ranglát  ákæra,  hvað  stoðar  vinna  og  iðni  þann,  sem 
höndurnar  eru  rígbundnar  á*.  Að  lokum  segir  Haslfer,  að 
það  sé  ekki  til  nokkurs  að  reyna  neitt  eða  kosta  neinu  upp 
á ísland,  fyrr  en  búið  sé  að  afnema  einokunina,  það  verði 
allt  þvðingarlaust  kák,  einokunarverzlunin  kvelji  og  svelli  ís- 
lendinga  til  bana.  Nú  eru.  segir  hann,  íslendingar  ofurseldir 
nokkrum  »krömurum«,  sem  aðeins  hugsa  um  eigin  hag.  en 
láta  sér  litlu  skipta,  þó  þeir  kvelji  lífiö  úr  þjóðinni. 

f’egar  kemur  fram  yfir  miðja  18.  öld,  fjölgar  ritgjörðunum 
um  viðreisn  Islands  óðum  og  þá  eru  verzlunarmálefnin  aðal- 
umtalsefni  allra  rithöfunda.  Þegar  fer  að  liða  á öldina,  eru 
allflest  þessi  rit  prentuð,  og  eru  þau  að  mörgu  fróðleg  fyrir 
verzlunarsögu  og  atvinnusögu  íslands,  en  liggja  svo  fjarri 
aðalefni  þessarar  bókar,  að  vér  verðum  alveg  að  sleppa  að 
tala  um  þau.  Hér  skulum  vér  aðeins  nefna  þrjú  af  hinttm 
helztu  handritum  utn  viðreisn  íslands,  sem  ekki  hafa  verið 
prentuð,  það  vér  vitum.  Pt/ei'  Borre  (1720 — 89)  skrifaði  rit- 
gjörð  utn  Island'  nokkru  eptir  17G4,  og  talar  þar  ekki  aðeins 
um  verzlunina,  heldur  og  framfarir  þær,  sem  geti  orðið  í bú- 
skap  og  fiskiveiðum.  C.  Pon/oppitlan.  sem  var  kaupmaður  á 
íslattdi,  hefir  ritað  margt  gott  um  verzlun  íslands,  sem  prentað 
er,  og  einnig  óprentaða  ritgjörð  1786*,  sömuleiðis  11.  C'hr. 

l)  Island  vedkommende.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  1682-40. 

*)  Ny  kgl.  Samling.  1098  B fol.  137  bls. 


Digitized  by  Google 


251 


Bcch  1781,  hann  ritar  mest  um  verzlunarsögu  íslands1.  f>or- 
steinn  Nikulásson  samdi  ritgjörðir  um  samgöngur  og  sjóferðir 
á íslandi,  einkum  til  forna,  og  eru  þær  prentaðar*. 

Flest  hin  prentuðu  rit  um  viðreisn  Islands,  segja  litið 
eða  ekkert  um  landið  eða  náttúru  þess,  þó  má  geta  þess,  aö 
i riti  eptir  Thmiuis  Ballc 3 er  landinu  dálitið  lýst  og  þó 
ómerkilega;  inest  það,  sem  þar  segir,  er  tekið  úr  ritum  Horre- 
bows.  Halle  heldur  eins  og  aðrir,  að  kornyrkja  geti  vel  þrif- 
izt  á íslandi  og  auk  þess  vill  hann  sérstaklega  láta  leggja 
stund  á tóbaksrækt,  hann  heldur,  að  tóbak  geti  allslaðar 
vaxið  á íslandi  og  orðið  mjög  arðsöm  verzlunarvara,  hann 
heldur  lika,  að  nóg  sé  til  af  málmum  og  steinkolum. 
Aðalgalli  allra  framfararitanna  er  vanþekking  höfundanna  á 
náttúru  og  eðli  íslands,  allt  er  byggt  i láusu  lopti,  af  þvi 
hinn  vísindalega  grundvöll  vantar. 


22.  Jarðabækur  og  syslulýsingar. 

Hinar  f'ornu  jarðabækur  hafa  allmikla  þýðingu  fyrir  land- 
lýsingu  íslands;  þegar  þær  eru  vel  og  nákvæmlega  úr  garði 
gerðar,  má  i þeim  sjá  margt  um  efni  og  ástæður  almennings 
og  allan  hag  þjóðarinnar,  i þeim  sést  og  margt,  er  þýðingu 
hefir  fyrir  þá,  er  vilja  grennslast  eptir  breytingum  á náttúru 
landsins,  i þeim  er  og  margt,  er  snertir  staðalýsingu  og  hér- 
aðalýsingu.  Af  þessum  ástæðum  veröum  vér  að  geta  hér 
litið  eitt  um  jarðabækurnar,  en  varla  á það  við,  að  fara  itar- 
lega  úl  i þá  sálma.  Á þessari  öld  voru  hinar  þýðingarmestu 
og  fullkomnustu  jarðabækur  skrásettar;  á 16.  öld  og  fyrr  var 
varla  til  annað  af  þvi  tagi,  en  máldagar  kirkna  og  klaustra, 

')  Om  Handelen  paa  Island.  Oammet  kgl.  Samling.  nr.  2864-4°; 
14»  kls. 

’)  Dissertatio  liistorico  oeconomica  de  commeatu  veterum  Islando- 
rum  prœcipue  navali  hodie  restituendo.  Ilafniæ  1769 — 1762,  8vo. 

’)  Thomat  Balle  : Oeconomiske  Tanker  over  Island  til  höiere  Betænk- 
ning.  I — II.  Kjöbenhavn  1760  — 1761  8vo.  Sbr.  Nokkrir  hjáverka  þankar 
út  af  kaupmanns  Thomasar  Balles  oeconomisku  þönkum  um  ísland. 
Lbs.  nr.  20.  fol. 


Digitized  by  Google 


252 


en  þvi  er  þó  ekki  aö  neita,  að  þeir  hafa  allir  lika  meira  og 
minna  gildi  fyrir  sögu  og  iandfræði  íslands. 

Á 16.  og  17.  öld  hafði  konungur  við  og  við  boðið  is- 
lenzkum  valdsmönnum  að  semja  jarðabækur.  Lauritz  Krus, 
sem  1 588  leigði  allar  tekjur  íslands,  sýslugjöld.  klaustra-  og 
konungsjarðaafgjöld,  hafnartolla  og  annað  fyrir  3200  dala  ár- 
legt  eptirgjald,  hafði  meðal  annars  undirgengizt  að  semja  full- 
komna  jarðabók  yfir  jarðir  allar1,  en  hvort  nokkur  árangur 
hefir  orðið  af  þvi,  veit  eg  ekki;  27.  mai  1638  býður  Kristján 
IV.  lénsmanni,  að  láta  gera  jarðabók  yfir  allar  jarðir  á ís- 
landi5;  hinn  21.  maí  1657  skipar  Friðrik  III.  H.  Bjelche,  að 
láta  sýslumenn  gjöra  jarðabækut’,  hvern  yfir  sína  sýslu  o.  s. 
frv.  Árangurinn  af  þessum  fyrirskipunum  var  i fyrstu  litill. 

Hin  fyrsta  jarðabók,  sem  samin  var  1597,  lýsir  aðeins 
klaustra-  og  umboðsjörðum,  stóls-  og  kirkjujörðum  og  eins 
jarðabækurnar  1639  og  1660.  Jarðabók  Johanns  Kleins  1681 
og  jarðabókin  1695  nefna  líka  bændajarðir,  en  eru  mjög 
ófullkomnar  og  óáreiðanlegar;  þá  kom  jarðabók  Miillers  1698, 
hún  er  i 3 pörtum,  i fyrstu  deild  eru  jarðaskýrslur  sýslu- 
manna  úr  öllum  sýslum,  er  þeir  höfðu  gjört  á manntalsþing- 
um,  i annari  deild  er  yfirlit  yfir  konungsjarðir  og  i hinni 
þriðju  stólsjarðir.  Þessi  jarðabók  var  um  aldamótin  1700 
hin  langbezta,  sem  til  var,  en  þó  var  hún  mjög  ófullkomin, 
þar  eru  aðeins  nefnd.  höfuðbólin,  en  kot,  hjáleigur  og  ver- 
búðir  vanta,  ásamt  mörgu  öðru,  sein  nauðsynlegt  er  að 
vita4. 

Hið  merkilegasta  og  fullkomnasta  rit  um  ástand  Islands 
og  hag  þjóðfélagsins,  sem  skrásett  var  á fyrri  hluta  18.  aldar. 
var  jarðabók  þeirra  Árna  Magnússonar  og  Páls  Vidalíns. 


’)  Safn  til  sögu  Islands  II.,  Lls.  719. 

’j  Magnút  Ketilaion : Forordninger  og  aabue  Breve  II.,  bls.  417. 

’)  Magnú s Ketilsaon  s.  sb  III.,  bls.  65.  Lovsamling  for  Island  I.. 

bls.  262 

*)  Nánara  um  jarðabaekurnar  má  lesa  i formála  fyrir  0.  Olaviut: 
Reise  i Island.  bls.  65  — 74.  Hinar  fornu  jaríabækur  eru  ennþá  til,  og 
eru  flestar  geymdar  i Rigsarkivet. 


Digitized  by  Google 


253 


Þess  hefir  fvrr  verið  getið,  sem  alkunaugt  er,  að  konungur 
kvaddi  þá  Árna  og  Pál  hinn  22.  maí  1702  í nefnd,  til  þess 
að  yfirvega  ástand  landsins,  og  meðal  margs  annars  áttu  þeir 
að  búa  til  nýja  jarðabók;  þeir  ferðuðust  um  landið  i 11 
sumur,  1702—1712,  til  þess  að  safna  skilrikjum  til  jarðabók- 
arinnar  og  i ýmsum  öðrum  erindum.  Þeir  félagar  höfðu 
margt  fyrir  stafni,  þeim  hafði  verið  boðið  að  dæma  mál,  sem 
niður  voru  fallin  eða  embættismenn  höfðu  stungið  undir  stól, 
eða  á annan  hátt  höfðu  farið  aflaga.  Astandið  var  í þá  daga 
ekki  glæsilegt,  harðindi  og  verzlunareinokun  höfðu  þjakað 
þjóðina  og  1707  kom  stóraböla  og  fólk  dó  unnvörpum.  Pá 
var  órói  mikill  hér  í landi  og  málaþras  mikið  meðal  hinna 
heldri  manna,  sem  mest  stafaði  af  einþykkni,  sérvizku  og 
ráðriki  einstakra  manna,  allir  vildu  vera  mestir,  vita  allt 
bezt  og  niddu  allt  niður,  er  aðrir  gjörðu;  sjaldan  deila  menn 
um  málefni,  sem  mikla  þýðingu  hafa.  en  hver  dæmir  af  öðr- 
um  »ltf,  æru  og  góss«,  sérstaklega  var  það  >góssið«,  sem 
menn  vildu  ná  i,  »æruna«  var  mönnum  ekki  eins  annt  um1. 
Óendanlegt  málavafstur  taföi  nijög  störf  þeirra  Arna  og  Páls. 
störbokkar  rnargir  átlu  hlut  að  málum,  og  stundum  voru  úr- 
skurðir  þeirra  félaga  nokkuð  fljótræðislegir.  Af  þessu  leiddi 
margt  óþægilegt.  Þeir  félagar  áttu  einnig  að  safna  skjölum. 
bréfum  og  handritum,  að  því  verki  vann  Arni  Magnússon 


')  í lögþingisbókunum  1746  og  1746  sést  þess  dæmi,  að  sumir  hafa 
ekki  kaert  sig  mikið  um  >æruna«.  »Johan  Christopher  Gottorp.  sem 
i sinum  innleggjum  hefir  gefið  syslumanni  Bjarna  Halldórssyni  óær- 
legar  sakir  og  skuldað  hann  fyrir  að  hafa  uppdigtað  lygi,  fals  og  fjöl- 
mæli  með  mörgum  öðrum  skemmilegum  orðum.  dæmist  að  vera  lygari 
og  fjölmælismaður  og  skal  betala  4 merkur  til  kongs  og  8 merkur  til 
stalumanns  Rjarna  Halldórssonar«.  Dómur  uppkveðinn  í lögrétlu  1745 
19.  júli  (Lögþingisbók  s.  á.  nr.  29).  Næsta  ár.  20.  mai  1746,  fær  Goltorp 
• náðarbréf  upp  á æruna«  frá  konungi:  »hvar  eptir  herra  aintmaður 
Pingel  framvisaði  Gottorp  þá  konunglegu  uppreisuing.  er  hann  öðlast 
hefði  upp  á sín  mál.  hvörja  Gottorp  allra  undirdanigast  afþakkaði  og 
kvaðst  ei  ásetja  sér  hana  hér  eptir  sér  í nyt  að  færa.  þar  sem  engin 
execution  á sinum  fémunum  framfæri  eptir  áföllnum  dómnm«.  Lög- 
þingisbók  1746,  nr.  19. 


Digitized  by  Google 


254 


dyggilega,  bjargaði  mörgu,  sem  annars  hefði  farizt,  og  gjörði 
visindunum  hið  mesta  gagn. 

Arni  Magnússon  kom  út  í Hofsósi  1702  um  vorið,  fór 
þaðan  að  Hólum  og  reið  með  Birni  biskupi  E’orleifssvni  til 
alþingis  Nefndarmenn  Iétu  lesa  erindisbréf  sitt  á alþingi 
17.  júlí  1702  og  tveim  dögum  seinna  auglýsingu  unt,  að  þeim 
einnig  væri  boðið  að  semja  fullkomna  jarðabók  yfir  land  allt, 
skipuðu  þeir  þvi  harðlega  hverjum  einum,  sem  fasteign  ætti 
eða  hefði  undir  höndum  eða  i umráðum,  að  Iáta  i té  stað- 
fest  eptirrit  allra  jarðaskjala  og  skýrslur  um  dýrleika  jarða, 
landskuldir,  kúgildi  og  önnur  gjöld;  einnig  skyldi  gela  hjá- 
leigna  og  búða.  Eptir  alþing  hitlust  þeir  félagar,  Arni  og 
Páll,  á tilteknum  degi  á Hvammi  1 Hvammssveit,  þar  bjó  sira 
Magnús  bróðir  Arna,  þaðan  hófu  þeir  fyrst  jarðamatsferðir 
sinar.  Litlu  sfðar  gáfu  þeir  út  þá  skipun,  að  talið  skvldi 
fólk  og  fénaður  allstaðar,  betlarar,  sveitarómagar  og  fénaður 
i fardögum  1703.  Þótti  þetta  allt  hin  mesta  nýlunda  og  var 
víða  kurr  í mönnum,  þóttu  öþarfar  þessar  miklu  skriptir  og 
rannsóknir.  í annál  einum  segir  svo  við  árið  1703:  >Pá 
var  pappir  dýr  i sveitum  viða,  er  öllu  þessu  var  aflokið*1. 
Arni  Magnússon  hafði  með  sér  þrjá  sveina,  Arna  Hannesson 
skrifara  sinn,  einn  svein  danskan  og  hinn  íslenzkan.  A vetr- 
um  gisti  Arni  i Skálholti,  er  hann  var  hér  á landi,  en  Páll 
fór  heim  að  Víðidalstungu. 

Hér  á það  varla  við,  að  geta  þess,  hvað  þeir  nefndar- 
menn  gerðu  á ári  hverju,  þeir  höfðu  alltaf  ærinn  starfa,  voru 
á sumrum,  og  stundum  líka  á vetrum,  á ferðalagi  hingað  og 
þangað  og  áttu  í sifelldu  þrasi,  málaferlum  og  stefnuförum. 
Þó  jarðabókin  vanalega  sé  eignuð  Árna  Magnússyni,  þá  er 
hún  fullt  eins  mikið  eða  meir  verk  Páls  Vídalíns,  og  um 
stóra  kafla  af  landinu  fór  Páll  einn,  er  Árni  var  erlendis. 
Jarðabókarstörfunum  héldu  þeir  félagar  áfram  á hverju  sumri 
til  1712,  þó  föru  þeir  ekki  urn  Múlasýslur,  en  sendu  þangað 
Þorstein  nokkurn  Sigurðsson,  svein  Páls  Vidalíns® ; árið  1712 


*)  Purkeyjarannáll.  Hdr.  J.  S.  nr.  159  fol. 

*)  Frá  jarðamatsferðunum  er  greinilegast  sagt  í annálum  þorsteins 


Digitized  by  Google 


255 


fór  Árni  Magnússon  alfarinn  frá  íslandi,  og  hafði  ferðalag 
þeirra  félaga  haft  mikinn  árangur  i margar  stefnur.  Hagn- 
aður  sá,  sein  landið  hafði  af  ferðum  þeirra  félaga,  varð  þó 
minni  i svipinn,  en  við  mátti  buast,  og  olli  því  aldarandinn, 
sundurlyndi  höfðingja  og  andlegt  og  likamlegt  volæði  alþýð- 
unnar.  Þeir  Páll  og  Arni  voru  báðir  mestu  ágætismenn  og  i 
mörgu  langt  á undan  sinum  tima.  I ófriðnum  milli  Svia  og 
Danu,  1709 — 1718,  voru  höfin  opt  ill  yfirferða  sakir  víkinga,  og 
komust  jarðaskjölin  því.  aö  þvi  er  Jón  Marteinsson  segir, 
ekki  til  Danmerkur  fyrr  en  1720,  þá  var  Raben  admiráll 
sendur  á herskipi  til  íslands  í öðrum  erindum,  og  flutti  hann 
eptir  beiðni  Arna  skjölin  öll  til  Hafnar. 

Jarðabók  Arna  Magnússonar1  var  upprunalega  fyrir  land 
allt,  nú  eru  aðeins  til  15  þvkk  bindi  i arkarbroti,  en  4 halda 
menn  hafi  brunnið  1728,  voru  þeir  partar,  er  brunnu,  fyrir 
Múlasýslur  og  Skaptafellssýslur:  Barðastrandarsýslu  vantaði 
líka,  þangað  til  Skúli  Magnússon  gróf  handrit  hennar  upp  i 
bókasafni  Arna  Magnússonar  1777.  Jarðabókin  er  hið  mesta 
heljarverk  og  höfundum  hennar  til  hins  mesta  sóma,  þó  fengu 
þeir  i lifanda  liíi  ekki  annað  en  vanþökk  fyrir  starf  sitt,  urðu 
þeir  félagar  óvinsælir  af  inálastappi  þvi,  sem  þeir  stóðu  i,  og 
margir  ölunduðu  þá  af  völdum  þeim,  sem  þeir  höfðu,  en  öf- 
undsýki  hefir  jafnan  verið  landplága  á íslandi. 

Ketitssonar  (hdrs.  J.  S.  nr.  39  fol.  og  Lbs.  nr.  160-4°).  I’orsteinn 
Ketilsson  var  skrifarí  Páls  Vidalins  og  opt  með  honum  á ferðatagi, 
hann  varð  siðar  prestur  á Hrafnagili  og  prófastur  í Eyjafjarðarsýslu 
1754).  Annátar  hans  eru  mjög  nákvæmir.  það  sem  þeir  uá.  Ferð- 
anna  er  einnig  viða  getið  i Svarfaðardalsannál  (Lbs.  nr.  158-4°),  i ár- 
bókum  Espólins  og  víðar.  Sbr.  einnig  J.  Martini:  De  itinere  Arnæ 
Magnæi  islandico.  Thott,  nr.  1065  fol.  Safn  af  bréfum,  er  snerta  jarða- 
malsgjörð  þeirra  Árna  Magnússonar  og  Páls  Vidalíns,  er  i Lbs.  nr. 
336-4°.  Mörg  skjöl,  er  snerta  ferð  þeirra  Árna  og  Páls,  eru  geymd  i 
Rigsarkivet. 

')  Jarðabók  Árna  Magnússonar  er  geymd  í Rigsarkivet,  en  eptir- 
rit  er  i hdrs.  J.  S.  nr.  46—62.  fol.  Af  jarðabókinni  hefir  ekkert  verið 
prentað,  nema  » Kafli  úr  jarðabók  Árna  Magnússonar<,  sem  nær  yfir 
Mosfellshrepp.  með  fróðlegum  inngangi  og  samanburði  við  nútímann. 
eptir  sira  þorkel  Bjarnason.  Timarit  Bókmenntafélagsins  VII..  1886. 
bls.  193  - 285. 


Digitized  by  Google 


256 


í jarðabók  þessari  má  fá  ágætar  upplýsingar  um  ýmis- 
Iegt,  er  snertir  staðalýsingu  íslands  og  um  hag  og  ástæður 
íslendinga  á þeim  timum.  í jarðabókinni  eru,  auk  höfuð- 
jarða,  taldar  hjáleigur  allar  og  verbúðir,  og  margar  eyðijarðir 
eru  nefndar,  þar  er  talinn  dýrleiki  jarðanna,  afgjöld  og  kvaðir. 
kvikfé  og  heimilismenn,  ilök  og  veiði  o.  m.  fl.  Af  jarðabók 
þessari  má  vel  sjá  breytingar  þær,  sem  orðnar  eru  á bún- 
aðarháttum  og  jarðabyggingu ; kvaðirnar,  sem  i þá  daga  voru 
mjög  margar  á flestum  búendum,  einkum  nálægt  verstöðum 
og  á kongsjörðum  sunnanlands,  eru  nærri  horfnar  og  yfir- 
höfuð  hafa  jarðaafgjöld  mjög  lækkað,  viða  um  helming;  kú- 
peningi  hefir  fækkað  siðan,  en  sauðfé  hefir  fjölgað,  enda  var 
það  þá  illa  hirt,  því  var  litið  eða  ekkert  fóður  ætlað  og  varð 
að  ganga  sjálfala,  þessvegna  féll  sauðfé  hrönnum,  hvenær 
sem  harðnaði  í ári.  T þá  daga  keyptu  menn  miklu  færra  frá 
útlöndum  en  nú,  og  gjörðu  miklu  minni  kröfur  til  lifsins,  þá 
notuðu  menn  margt  það,  sem  menn  nú  ekki  liirða,  og  þvi  er 
sölvatekja,  grasatekja,  berjaleitir  o.  II.  þessháttar,  opt  talið  til 
hlunninda  á jörðum.  Af  jarðabókinni  má  og  margt  sjá  um 
fiskiveiðar  i verstöðvum  og  margt  fleira,  sem  hér  er  ekki 
hægt  að  nefna.  Hver  sá,  sem  fræðast  vill  um  atvinnuvegi 
Islands  fyrr  og  siðar,  hefir  mjög  mikil  not  af  jarðabók 
þessari. 

Auk  jarðabókarinnar  hafa  þeir  Arni  og  Páll  ritað  ýmis- 
legt  fleira,  er  snertir  Iandfræði  Islands.  Arni  Magnússon 1 
(16G3 — 1730)  hefir  á ferðum  sfnum  skrifað  upp  margt  merki- 
legt,  er  snertir  staðalýsingu  og  landfræði  Islands,  og  er  það 
enn  til  i safni  hans2;  sýnir  það  allt  nákvæmni  hans  og  glögg- 


’)  Um  æfi  Árna  Magnússonar:  J6n  Ólnfsion  frn  Grunnavik:  Bio- 
grafiske  Efterretninger  om  Arne  Magnussen.  Udgivne  med  Anmærk- 
ninger  af  E.  C.  WerlnufT.  (Nordisk  Tidskrift  for  Oldkyndighed  III.. 
1836,  bls.  1 — 166).  Æfiágrip  eptir  K.  Kálund  framan  við  2.  bindi  af 

Katalog  over  den  Arnamagnæanske  bSndskiiftsamling,  Kbh.  1894,  bls. 
3 — 26,  og  eptir  porkel  Bjarnason  i Timariti  Bókmenntafélagsins  VII.,  1886, 
bls.  198-213. 

*)  Ami  Maffnússon : Chorographica  Islandica.  A.  M.  nr  213-8vo. 
404  blöð. 


Digitized  by  Google 


257 


skyggni,  og  er  þar  margur  fróðleikur  geymdur,  sem  ennþá 
má  nota.  Hér  getum  vér  aðeins  drepið  á fá  atriði,  sem 
sýnishom.  Safn  þetta  fæst  mestmegnis  við  örnefni  í ýmsum 
hlutum  landsins.  Árni  Magnússon  hefir  spurt  kunnuga  menn 
um  bæjaskipun,  örnefni,  fjallvegi,  afstöðu  fjalla,  gamlar 
sagnir  o.  fl. ; opt  getur  hannum  kompásstefnur  frá  einum  stað 
til  annars  og  sumstaðar  eru  uppdrættir  af  merkisstöðum,  fljót- 
lega  gerðir. 

Árni  Magnússon  getur  um  breiddarstig  Langaness  og  sól- 
arhæðina,  er  sól  var  lægst  á lopti,  þegar  þeir  sigldu  þar 
fram  hjá,  nóttina  milli  18.  og  19.  júni  1702,  og  segir  hann 
þeir  hafi  fundið,  að  pólhæð  Langanesstár  var  661/* 0 n.  br.,  og 
er  það  nærri  sanni.  Par  næst  talar  hann  um  Austfirði,  og 
telur  firði,  fjallvegi  og  hálsa  i Múlasýslum.  Um  Skaptafells- 
sýslu  hefir  Árni  safnað  ýmsu  allmerkilegu;  þar  er  meðal 
annars  lýsing  og  uppdráttur  af  upptökum  Jökulsár  á Sól- 
heimasandi1.  Árni  telur  eyðibæi  þá,  sem  eyðzt  hafa  á Mýr- 
dalssandi  af  eldgosum  og  jökulhlaupum,  og  telur  ýms  örnefni 
kringum  Mýrdalsjökul.  Frá  Öræfum  segir  hann  allgreinilega* ; 
meðal  annars  segir  hann:  »Milli  Svínafells  og  Skaptafells  er 
Hafrafell,  stórt  og  grösugt  fjall,  þangað  var  til  forna  manna- 
farvegur  og  fjárganga  á sumrum,  nú  er  þetta  Hafrafell  svo 
innilukt  af  jökultöngum,  að  ómögulegt  er  að  komast  þangað, 
nema  fvrir  gangaridi  menn  og  þó  með  stóru  ómaki.  I Jök- 
ulfelli  var  áður  bær  og  sjást  þar  tóptir,  þar  var  áður  tekinn 
viður  til  húsa,  en  stærsti  skógurinn  er  nú  af«.  Um  Ingólfs- 
höfða  segir  hann,  að  höfðinn  sé  grasivaxinn  mestallur, 
nema  að  norðan  blásinn,  aðeins  á tveim  stöðum  verður  kom- 
izt  i hann  með  hesta,  á öðrum  staðnum  er  klettur,  sem  heitir 
Selasker,  þar  á fyrrum  að  hafa  legiö  kaupskip;  4 fiskimanna- 
búðir  voru  þá  (1704)  á höfðanum.  »Ekkert  merki  sést  nú  til 


')  Sbr.  porv.  Thoroddien : FerS  um  Veslur-Skaptafellssj'alu  1893. 
Andvari  XIX.,  bls.  66—67;  þar  er  prentuð  Ij'sing  Árna  á jökulhlaupum 
úr  Sólbeimajökli. 

*)  Sbr.  þorv.  Thoroddttn:  Ferð  um  Austur-Skaptafellssýslu  og  Múla- 
sj'slur  1894.  Andvari  XX.,  bls.  39 — 67. 

17 


Digitized  by  Google 


258 


fjarðarins,  sem  áður  skyldi  verið  hafa;  með  fjöru  verður 
gengið  á sumrin  eptir  fuglinum  mestallan  höfðann  i kring. 
Á fjörunum  fyrir  austan  höfðann  er  einstakur  kiettur 
stór,  grasivaxinn  ofan  til  miðju,  hann  er  nefndur  Borgar- 
klettur«.  Oræfin  voru  fyrrum  sauðrik  sveit,  1693  bjó  á Svína- 
felli  í Öræfum  Sveinn  nokkur  Jónsson,  er  átti  800  fjár,  og 
flestir  bændur  áttu  hundrað  fjár  eða  meira,  en  í þá  daga  var 
almennt  miklu  fjárfærra  en  nú;  1704  var  þar  varla  nokkur 
bóndi,  sem  átti  svo  margt  fé,  að  það  næmi  meiru  en 
hundraði. 

Árni  getur  munnmælasagna  um  vegi  norður  yfir  Vatna- 
jökul,  bóndinn  á Skaptafelli  á að  hafa  haft  bú  í Bárðardal, 
náði  hann  þangað  á degi  að  heiman  og  reiddi  þó  konu  bak 
við  sig.  Vegur  þessi,  segir  sagan,  að  hafi  ekki  lagzt  niður, 
fyrr  en  eptir  1500.  Um  Grímsvötn,  segir  höf.,  að  menn  hafi 
haldið,  að  þau  væru  norðaustan  við  Öræfajökul,  en  svo  hafi 
jöklar  gengið  yfir  þau.  f*egar  eldurinn  var  uppi  1685,  að 
sögn  manna  í Grímsvötnum,  bar  hann  yfir  Fljótshverfi  af 
Síðunni  og  var  að  sjá  hérumbil  í norðaustur.  f*að  er  auð- 
séð,  að  sagnir  manna  um  Grimsvötn  hafa  þá  þegar  verið 
mjög  á reiki,  þvi  á öðrum  stað  segir  Árni:  »Norðan  við 

Öræfajökul  er  eitt  jökulfjall,  sem  kallast  Björn,  i eða  nærri 
þessum  Birni  skulu  Grfmsvötn  vera,  skulu  vera  fleiri  en  eitt 
með  hæðum  á miili.  Upp  úr  sjálfum  þessum  vötnum  segist, 
að  eldur  hafi  gosið  og  vatnið  hafi  sýnzt  brenna.  Úr  Gríms- 
vötnum  meinast  sín  upptök  hafa  Skaptá,  er  þaðan  falli  til  út- 
suðurs,  Túná,  er  falli  til  útnorðurs  og  rennur  vestur  i 
f*jórsá,  og  Hverfisfljót,  er  rennur  þaðan  til  landsuðurs*.  Þó 
segir  Ámi  síðar:  »Úr  Síðujökli  hafa  þær  sin  upptök*.  Enn- 
þá  á öðrum  stað  segir  Árni:  »Skaptá  ogTúná  eru  eitt  vatn, 
þar  þær  koma  úr  jöklinum,  kljúfast  um  einn  sandháls  og 
renna  saman  eina  hálfa  þingmannaleið«.  Sýnir  þetta  allt, 
hve  óljósar  og  óglöggar  hugmyndir  menn  í þá  daga  hafa  haft 
um  öræfin.  Árni  getur  þess  og,  að  frá  HofTelli  i Hornafirði 
hafi  fyrir  rúmum  60  árum  (um  1640)  verið  vegur  fjallasýn 
ofan  f Fljótsdal  og  verið  rúm  dagleið,  en  svo  fór  vegurinn 
af  sakir  jökla;  einnig  var  farið  úr  Lóni  og  Álptafirði  um 


Digitized  by  Google 


259 


öræfin  i Fljótsdal,  en  þeir  vegir,  segir  hann,  séu  nú  mjög 
sjaldfarnir.  Þetta  hefi  eg  aðeins  tekið  sem  sýnishorn,  en 
ekki  þarf  að  fjölyrða  um  það,  að  i safni  þessu  er  mjög  margt 
fleira  merkilegt  um  örnefni  og  staðalýsingu  i öðrum  hlutum 
landsins,  þó  þess  sé  ekki  hér  getið,  og  seinast  fjarða-  og 
tylftatal.  Það  má  ennfremur  nefna,  að  Árni  Magnússon 
getur  þess,  að  Kristián  Pálsson  Fyn,  kaupmaður  á Stapa,  hafi 
1699  mælt  hæðina  á Snæfellsjökli  frá  sjó  og  fannst  hún  vera 
1403  ^sælandsálnir*,  en  Stapafell  588. 

Púll  Vidalin1  hefir  og  auk  jarðabókarinnar  ritað  ýmis- 
legt  landfræöislegs  efnis.  Páll  hefir  meðal  annars  ritað  all- 
merkilega  ritgjörð  um  jarðamat  og  dýrleika  jarða,  hvað  þær 
eigi  að  hafa  til  að  bera,  ef  þær  eiga  að  metast  svo  eða  svo*. 
Ennfremur  hefir  hann  samið  ritgjörð  um  islenzk  eyktamörk3 
og  segir  þar  meðal  annars,  að  lengsti  dagur  á miðju  íslandi 
sé  2<J  stundir  24  mín.,  en  styztur  3 */*  stund.  Páll  hefir  og 
gjört  allmargar  athuganir  himintungla,  til  þess  af  þvi  að  reikna 
breiddarstig  Viðidalstungu4.  Dálítið  hafa  þeir  félagar  skyggnzt 
eptir  ýmsunáttúrufræðislegu  á ferðum  sínum.  Árið  1707  skoðaði 
Páll  lögmaður  Vídalin  Barnaborgir  við  Fagraskógarfjall,  áður 
hafði  hann  spurt  í lögréttu,  hvort  ei  fyndist  saltpétur  hér  á 
Iandi,  og  hafði  Oddur  Sigurðsson  lögmaöur  sagt,  að  svo  væri ; 
var  þeim  félögum  sagt,  að  saltpéturinn  væri  í Barnaborgum, 
en  hann  var  svo  litill,  að  ekki  mundu  tíu  menn  i viku  hafa 
fyllt  þar  tiu  marka  iláts. 

í ríkisskjalasafninu  danska  eru  geymdar  16  sýslulýsingar 
íslenzkar,  sem  gjörðar  voru  á árunum  1744 — 1750,  í þeim  er 

‘)  Æfisaga  Pals  lögmanns  Vfdatíns  eptir  l'órð  Sveinbjarnarson, 
framan  við  Fornyrði  Lögbókar  Reykjavík  1848,  (64  bls.).  Sbr.  einnig 
Lbs.  276  og  481-4°;  J.  S.  68  og  164  fol.,  300-4°.  Annálar  í'orsteins 
Ketitssonar.  J.  S.  39.  fol. 

*)  íslendingur  III.,  bls.  77 — 101 

*)  Pdil  Vidalín:  Um  þau  istendsku  eyktarnörk  (á  islenzku  og  latinu). 
Ny  kgl.  Samling,  nr.  1678-4°. 

‘)  Pdll  Vídalín:  Dagstimatal.  A.  M.  nr.  968-4°. 

*)  Annálar  þorsteins  Ketilssonar,  hdrs.  J.  S.  nr.  39  fol.  í IVsingu 
Hnappadalssyslu  (Rigsarkívet)  segir,  að  áður  hafi  fundizt  saltpétur  i 
Barnaborgum,  en  er  lvsingin  var  rituð  (1744),  var  hann  ekki  lengur  til. 

17° 


Digitized  by  Google 


260 


margt  fróðlegt  um  staðalýsingu  íslands,  og  er  þar  i fyrsta 
sinn  flestum  byggðum  héruðum  Iýst  nokkurnveginn  greinilega. 
Arið  1743  birti  Lafrenz  amtmaður  á þingi  skipun  stjórnar- 
innar,  að  sýslumenn  skyldu  gjöra  skýrslur  og  lýsingar  héraða 
þeirra,  er  þeir  voru  yfir  settir,  og  itrekaði  J.  C.  Pingel  eptir- 
maður  hans  þá  skipun  14.  júlí  1745*.  Það  sést  af  lýsingun- 
um,  að  stjórnin  hefir  lagt  vissar  spurningar  fyrir  sýslumenn, 
28  að  tölu.  Þeir  áttu  að  lýsa  almennri  legu  og  stærð  hér- 
aösins,  vegalengdum,  landslagi,  kornyrkju,  trévexti  og  berja- 
tekju,  saltverkun,  stóðhöfnum  og  biflugnarækt(I),  nvtsömuni 
steinum  og  málmum,  ferfættum  dýrum,  fuglum  og  öðrum 
dýrum,  kvikfjárrækt,  fiskiveiðum,  vegum,  veðráttufari,  sjúk- 
dómum  og  læknisjurtum,  vinnubrögðum  og  lifnaðarháltum, 
eyjum,  höfnum,  vikum  og  flóum,  fljótum  og  ám,  stöðuvötn- 
um,  uppsprettum,  lækjum,  fjöllum,  einkennilegum  hlutum, 
þingstöðum,  þorpum  og  bæjum,  ennfremur  átlu  þeir  að  nefna 
aðalsmenn  i héraðinu  og  merkilegar  fornmenjar.  í*etta  átti 
auðsjáanlega  að  vera  yfirgripsmikil  lýsing,  en  mjög  hlaut  hún 
að  verða  ruglingsleg.  Sýslulýsingarnar  i safni  þessu  eru 
mjög  mismunandi  að  gæðum,  á sumum  má  ennþá  margt 
græða,  en  sumar  eru  magrar  og  ómerkilegar.  Landslagslýs- 
ingarnar  eru  sumstaðar  furðu  nákvæmar  og  opt  talinn  fjöldi 
af  örnefnum;  náttúrulýsingin  er  eðlilega  Iakari,  þó  er  í sum- 
um  skýrslum  allitarlega  talað  um  fugla  og  jurtir  og  notkun 
þeirra,  og  stundum  um  hveri,  laugar,  eldgos  o.  fl.  Sumum 
lýsingunum  hafa  áður  fylgt  uppdrættir,  en  þeir  eru  nú  allir 
horfnir.  Hér  nefnum  vér  hinar  einstöku  sýslulýsingar  og  til- 
færum  nokkur  atriði  úr  sumum  þeirra*. 

Lýsing  Árnessýslu  er  eptir  Brynjólf  sýslumann  Sigurðs- 


')  Lögþingisbókin  1746,  nr.  18.  - 

’)  Sýslulysingar  þær,  sem  fyrir  liggja,  eru  allar  á dönsku.  nema  ein 
(Austur-Skaptafellssýsla),  en  upprunalega  munu  margar  þeirra  eða 
flestar  hafa  verið  á islenzku;  það  sést  af  bréfum  frá  Pingel  á árunum 
1746—48.  að  hann  hefir  látið  snúa  þeim  á dönsku.  Af  miða,  sem 
liggur  í sama  böggli,  sést  það.  að  þeir  Eggert  Ólafsson  og  Bjarni  Páls- 
son  hafa  fengið  sýslulýsingarnar  til  láns  2.  ágúst  1768. 


Digitized  by  Googlé 


261 


son' ; I henni  er  hinum  einstöku  spurningum  svarað  i þeirri 
röð,  sem  nú  nefndum  vér.  Hér  getum  vér  aðeins  fárra 
greina.  Um  Geysi  segir  höf.:  »Fram  hjá  honum  riða  menn 
alfaraveg  yfir  lágan  og  flatan  klett,  i klettinum  er  kringlótt  ker 
eða  skál,  hérumbil  5 faðmar  að  þvermáll  Þeir,  sem  næst 
búa,  veita  eptirtekt  gosum  hversins,  þyti  og  óróa;  þegar  bú- 
ast  má  við  stormi  eða  regni,  skýtur  hann  þokunni  (vatns- 
gufunni),  sem  stundum  er  blönduð  rauðum  eldi,  svo  hátt  í 
lopt  upp,  að  þeim,  sem  næst  standa,  sýnist  hún  ná  alveg  upp 
i skýin;  aptur  á móti  þeytist  vatnið  ekki  eins  hátt  upp  eins 
og  gufan,  en  þó  hærra  en  nokkur  turn  i Kaupmannahöfn. 
Vanalega  spýr  Geysir  á hverjum  degi,  ákafast  á morgnana 
kl.  9,  minna  kl.  2—3  e.  m.  og  á kvöldin  9—10.  Stundum  er 
Geysir  kvrr  og  sýður  niðri  i klettinum,  en  kasti  menn  ein- 
hverju  í hann,  þá  spýr  hann  því  upp.  Þar  sem  Bartholin 
ritar,  að  hver  þessi  við  Haukadal  breyti  tré  í stein,  þá  sýnir 
reynslan,  að  það  eru  tilhæfulausar  ýkjur*.  Höf.  getur  um 
fleiri  hveri  og  laugar  i Árnessýslu  og  segir,  að  auk  Geysis 
gjósi  4 hverir  nokkra  faðma;  hann  segir,  að  menn  hafi  fyrr- 
um  notað  laugar  til  baða,  einkum  Marteinsbað  hjá  Haukadal, 
það  segir  hann,  að  Marteinn  biskup  hafi  látið  setja  í lag. 
»Við  hliðina  á stórum  steini,  er  stendur  upp  úr  köldum  læk, 
lét  hann  gjöra  kringlóttan  garð  úr  torfi  og  grjóti,  í dæld  þessa 
lét  hann  veita  um  steinstokk  heitu  vatni,  er  kemur  upp  úr 
steininum.  Mælt  er,  að  kalt  vatn  hafi  áður  runnið  um  aðra 
steinpipu  frá  sama  steini,  en  nú  er  hún  brotin«.  »Nálægt 
f’jórsá  er  þurr  baðhola,  er  gengur  5 álnir  í jörðu  niður*, 
holu  þessa  má  byrgja  fyrir  ofan  höfuð  þeim,  sem  fer  þangað 
niður  til  þess  að  svitna«.  Höf.  talar  einnig  um  hverafugia  á 
Reykjahver  1 Ölfusi,  segist  reyndar  ekki  hafa  séð  þá,  en 
áreiðanlegir  menn  hafi  sagt  sér  frá  þeim,  þeir  stinga  sér  á 


')  Topographia  Arnesina  eller  Description  over  Arnes  Syssels  Be- 
skafTenhed,  forfatted  efter  Sal.  Justits  Raad  og  Amtmand  Lafrentze's 
Befaling  til  mig  af  Dato  11.  Oct.  1743.  Dags.  Skalbolt  d.  22.  April 
1746.  (Af)  Brinolver  Sivertsen;  12  blöð.  fol. 

*j  purrabað  hjá  þjórsárholti? 


Digitized  by  Google 


262 


kaf  1 hverina  og  eru  á stærð  við  titlinga,  svartir  með  dökk- 
gráum  dröfnum;  segir  hann,  að  fuglar  þessir  hafi  horfið  við 
jarðskjálptann  1734  og  hafi  ekki  sézt  síðan. 

Höf.  talar  nokkuð  um  jarðveg  í sýslunni  og  leirtegundir, 
segir  hann,  að  deigulmór  sé  notaður  til  þess  að  klína  með 
smiðjubelgi,  blár  og  rauður  hveraleir  til  þess  að  lita  með 
tré,  en  mórauðan  leir  noti  koparsmiðir  til  þess  að  stevpa  í; 
í fenjum  og  forum  fæst  sorta,  sem  Islendingar  nota  til  þess 
að  lita  vaðmál.  Brynjólfur  sýslumaður  getur  einnig  um 
ýmsar  jurtir,  sem  notaðar  eru,  úr  mjaðurt  og  sortulyngi  lita 
menn  svartan  lit,  og  þeir,  sem  ilit  er  i munni,  tyggja  sortu- 
lyng;  úr  jafna  lita  menn  gult,  barkað  úr  víðirberki,  grænt  úr 
burkna  og  úr  fjallagrösum  rauðan  lit.  Söl  fást  mikil  á Eyrar- 
bakka  og  sækja  bæði  Árnesingar,  Rangvellingar  og  Skapt- 
fellingar  þau  þangað;  stör,  segir  hann,  að  verði  9 kvartil  á 
hæð  i Ölfusi.  Brynjólfur  sýslumaður  getur  þess  ennfremur. 
að  fimin  hvítabirnir  hafi  vorið  1745  gengið  á land  í Skapta- 
fellssýslu  og  verið  drepnir;  hann  getur  og  um  stórubólu  og 
segir  ennfremur,  að  hollenzk  skúta  hafi  1741  flutt  bólu  í Múla- 
sýslur,  en  svo  gekk  hún  um  allt  land  árin  1742  og  1743. 
Höf.  talar  einnig  um  stóöhafnir  þær,  er  Skálholtsstóll  'átti  í 
Hestfjalli  og  Árnesi,  en  segir,  að  þær  hafi  lagzt  niöur  1723. 
Nytsama  málma  segist  hann  enga  þekkja  í sýslunni,  nema 
brennistein  og  saltpétur  við  Reykjahver  i Ölfusi.  Um  refa- 
veiðar  segir  hann,  að  menn  vinni  tóur  á grenjum  með  byss- 
um  eða  dýraboga,  en  stundum  leggi  menn  fyrir  þær  krans- 
augu  og  kjötbita  með  tituprjónum  eða  smáum  járnnöglum. 
Álptir,  segir  hann,  verpi  mest  i Hvítárnesi,  og  fari  menn 
þangað  í maí  lok  til  þess  að  ná  eggjum  þeirra.  íbúar  Ár- 
nessýslu,  segir  hann,  séu  ráðvandir,  skynsamir,  hreinlyndir, 
kyrlátir  og  greiðviknir.  Landslagi  lýsir  höf.  nokkuð  og  getur 
um  helztu  fjöll,  ár  og  stöðuvötn,  talar  um  uppsprettur  ánna, 
ferjustaði  o.  s.  frv.,  hann  getur  um  steinboga,  sem  fyrrum 
átti  að  hafa  verið  yfir  Brúará,  og  um  Draugagjá  í hrauni  hjá 
Herdísarvik  og  Vargshólsbrunn,  er  ósalt  vatn  i báöum,  en  þó 
markar  þar  fyrir  flóði  og  fjöru;  hann  talar  og  um  f’orláks- 
brunn  i Skálholti,  sem  á að  hafa  verið  byggður  1193  og  var 


Digitized  by  Google 


263 


þá  enn  sótt  allt  vatn  í hann  til  staðarins,  hann  var  kringl- 
óttur,  hlaðinn  úr  grjóti,  5 islenzkar  álnir  á dýpt  og  3 að 
þvermáli.  Aðalsmenn,  segir  hann,  séu  nú  engir  í héraðinu, 
en  þó  séu  sumir  fátækir  bændur  komnir  af  höfðingjum,  er 
herraðir  voru  í gamla  daga1. 

Lýsing  Rangárvallasýslu  eptir  forstein  Magnússon*  er  all- 
löng,  landslagi  er  nákvæmlega  lýst  og  getið  ýmsra  hluta,  er 
snerta  náttúrufræði  þessa  héraðs.  Hér  nefnum  vér  aðeins 
örfá  atriði  til  sýnis  og  athugunar.  Fiskiveiðar  voru  þá  lagðar 
niður  i f’ykkvabæ  síðan  í stórubólu,  en  áður  gengu  þar  4 — 6 
skip  til  fiskjar.  Höf.  talar  um  kornyrkju  á íslandi  skynsamar 
en  flestir  aðrir  í þá  daga;  viða  á landinu  heldur  hann,  að 
kornyrkja  geti  ekki  þrifizt,  sakir  kalsa  og  vætu  á sumrum  og 
hvergi  muni  hún  svara  kostnaði,  þvi  þó  dátitið  geti  þroskazt 
á Suðurlandi,  þá  mundi  það  verða  allt  of  mikil  tímatöf  fyrir 
bændur  að  plægja  og  sá,  svo  þeir  fengju  engan  tima  til  þess 
að  stunda  heyskap  og  fiskiveiðar;  höf.  talar  um  ræktunartil- 
raunir  Gísla  Magnússonar  á Hliðarenda  og  um  villikorn  i 
Skaptafeilssýslu,  og  hvernig  það  er  uppskorið  og  hirt.  Um 
steina,  dýr  og  jurtir  á íslandi,  er  höf.  alllangorður,  þó  ekki 
sé  mikið  á lýsingu  hans  að  græða.  Þar  sem  hann  talar  um 
málma  og  hvar  þeir  finnist,  fer  hann  mest  eptir  frásögum 
Jóns  lærða,  en  segir  þó,  að  flest  það,  er  málmnám  snerti  á 
íslandi,  sé  óvist  og  byggt  á getgátum.  Höf.  telur  marga  ís- 
lenzka  fugla  og  lýsir  þeim  nokkuð,  einkum  hvað  lit  snertir; 
hann  segir,  að  Rangveliingar  fari  í mai  og  júni  til  þess  að 
leita  álptareggja  á fjöllum,  en  i september  fella  álplir  fjaðrir, 


‘)  >dog  findes  her  nu.  som  paa  adskillige  Steder  i Landet,  arme 
og  elændige,  slette  Bönder,  som  kan  opregne  deres  Genealogier  til  be- 
mældte  i gamle  Dage  nobiliteret  Folk,  hvilket  dog  ikke  i ringeste  Maade 
distingverer  dem,  hverken  i Henseende  til  Standen,  ei  heller  Personen, 
fra  de  andre  Landets  Indvaanere«. 

’)  Iislands  og  især  Rangervallesyssels  Descriptio  Geographica  af 
Thorsten  Magnussön.  Dags.  Skambensstade  1.  april  1744;  19  blöð.  fol. 
Frönsk  ótlegging  af  lysing  Rangárvallasyslu  stendur  i Mercure  Danois. 
júlí  og  ágúst  1754,  bls.  146 — 149  og  309—316  (Description  du  Canton 
Rangervalle  en  Islande). 


Digítized  by  Google 


264 


og  meðan  þær  eru  i sárum,  elta  menn  þær  ríðandi  og  brjóta 
háls  þeirra  með  löngum  staf.  Um  hverafugla  segir  hann,  að 
þegar  þeir  stinga  sér,  sjáist  þeir  ekki  aptur  á sama  hver  i 
það  sinn;  höf.  getur  þess,  að  gamall  bóndi  hefði  sagt  sér, 
að  sumarfuglar  dveldu  hér  einnig  á vetrum  og  væru  í fel- 
um,  bóndi  þessi  þóttist  hafa  séð  andir  á vetrum  skríða  með 
botni  undir  is  í ám  og  vötnum  og  safna  þar  ormum ; enn- 
fremur  segir  hann,  »ef  tnaður  tekur  sjófugl  með  höndunum 
og  sleppir  honum  svo  aptur  út  í vatnið,  þá  veröur  fuglinn 
votur  á þeim  stöðum,  þar  sem  tekið  hefir  verið  á honum 
með  berum  höndum*.  Við  veiðivötn  uppi  í landi,  segir  höf., 
að  sumstaðar  sé  svo  mikið  mýbit,  að  það  skríði  inn  í nef  og 
eyru  á hestunum,  svo  þeir  deyi  af  þvi!  Rekaviður,  segir 
hann,  komi  frá  rússiskum  og  tatariskum  löndum  gegnum 
Waigatzsundið.  Vagnar  og  sleðar,  segir  hann,  séu  til  á stöku 
bæjum,  og  séu  notaðir  til  þess  að  flytja  hev  og  áburð  rétt  í 
kringum  bæinn.  Höf.  talar  allítarlega  um  íslenzka  sjúkdóma 
og  ráð  við  þeim;  segir  hann,  að  holdsveiki  sé  nú  miklu 
sjaldgæfari  en  fyrr,  enda  sé  almenningur  siðaðri  og  hafi 
betra  mataræði  en  áður1;  hann  heldur,  að  hoidsveikin  sé 
sama  sem  illkynjaður  skyrbjúgur,  og  ráðleggur  skarfakál  við 
henni.  Af  hvönnum,  segir  hann,  Rangvellingar  sæki  marga 
hestburði  í f'órsmörk  og  á Landmannaafrétt;  i fiskileysis- 
árum  borða  fátæklingar  mikið  af  hvönnum,  í stað  fiskjar,  með 
smjöri.  Höf.  nefnir  mörg  algeng  íslenzk  grös,  vaxtarstaði 
þeirra,  notkun  til  lækninga  og  litunar  o.  s.  frv.  Meðal  ann- 
ars  segir  hann,  að  jarðarber  vaxi  í Húsagarðsheiði  og  i Land- 
mannasveit,  en  þyrnir  á hól  fyrir  austan  bæinn  á Seljalandi 
og  á kirkjugarðinum  á Vestmannaeyjum ; af  fjallagrösum  segir 
hann,  að  litið  sé  til  syðra,  en  á heiðum  nyrðra  sé  svo  mikið 
af  þeim,  að  einn  maður  geti  á 7 dögum  tekið  4 tunnur  eða 
hestbyrði,  og  sé  það  matarígildi  einnar  tunnu  af  mjöli;  fá- 
tækt  fólk  sýður  stundum  smára  i mjólk  og  etur;  kúmen  flutti 
Gísli  Magnússon  fyrst  í sýsluna,  en  síðan  hefir  það  töluvert 


')  »den  gemene  Mand  er  nu  mere  polered  og  holder  bedre  Diet 
end  i forrige  Tider.* 


Digitized  by  Google 


265 


útbreiðzt.  Skógar,  segir  höf.,  að  séu  nú  engir  eptir  i sysl- 
unni,  nema  Skarfaness-,  Næfurholts-  og  Selsundsskógar.  í’jórsá 
segir  höf.,  sé  120  faðma  breið  (hvar  það  er,  segir  hann  ekki); 
ferjustaðir  eru  4,  Fljótshólar,  Sandhólar,  Egilsstaðir  og  Hross- 
hylur:  vöð,  Nautavað  og  Eyjarvaö  hjá  Arnesi;  ferjutollur,  einn 
fiskur  fyrir  hestburð  og  fyrir  hverja  kind.  Veiði  i Fiskivötn- 
um,  segir  hann,  að  þá  hafi  alveg  verið  lögð  niður.  Höf.  telur 
hin  helztu  Heklugos,  seinastl725,og  segir,  að  það  gos  hafikomið 
úr  hrauninu  fyrir  neðan  Heklu.  síðan  kemur  lýsing  Þorláks 
Þórðarsonar  á Heklugosinu  1693  orðrétt,  á latínu.  Höf.  getur 
um  hina  helztu  hellra  i Rangárvallasýslu,  og  segir  sumir 
þeirra  séu  svo  stórir,  að  þeir  taki  2 — 300  fjár,  hellirinn  i 
Hrútafelii  undir  Eyjafjöllum  telur  hann  merkastan,  segir  að 
fyrir  honum  sé  járnslegin  hurð  með  lds  fyrir,  og  að  hann  sé 
með  gluggum  og  þiljaður  að  innan.  Að  siðustu  getur  hann 
þess.  aö  i sýslunni  búi  einn  af  rikustu  mönnum  landsins,  Brynj- 
ólfur  Þórðarson  Thorlacíus,  og  gizki  menn  á,  að  hann  muni 
eiga  7 — 8000  dnli  i löndum  og  lausum  aurum. 

Lýsing  Vestur-Skaptafellssýslu  eptir  Bjarna  Nikulásson1 
er  fremur  stutt,  en  þar  e^  þó  allgóð  landslagslýsing.  Meðal 
annars  segir  höf.,  að  Kúðafljót  sé  300  faðmar  á breidd  og 
Steinsmýrarfljót  sé  allstaðar  ferjuvatn;  Hverfisfljót  segir  hann, 
kvislist  vitt  og  breitt  um  11  milna  svæði  og  skemmi  lönd  á 
báða  bóga.  Fljót  þessi  brevttust  síðar  mjög,  eins  og  alkunn- 
ugt  er,  þegar  Skaptárhraunin  runnu  niður  á láglendi  1783. 
Höf.  getur  þess,  að  almenningur  eti  söl,  er  menn  kaupa  á 
Eyrarbakka,  en  þegar  hart  er  í ári,  sjóða  fátæklingar  fisk- 
bein  i vatni  með  smærum  og  murum  til  matar  sér.  í lýs- 
ingu  Austur-Skaptafellssýslu  eptir  Sigurð  Stefánsson*  er  ná- 
kvæm  lýsing  á fjallaröðinni  eptir  sýslunni  endilangri,  og  lika 
ýmislegt  sagt  um  jökla  og  jökulár.  Höf.  segir,  að  menn  hafi 
orðið  varir  við  steinkolalag  i Skyndidal  i Stafafellslandi,  en 


*)  Skaptefíelds  Syssels  Veslre  Parts  BeskafTenhed  af  Biarne  Nicolai- 
son;  dags.  Ketilsstöðum  25.  júni  1744;  19  bls.  4°. 

*)  Austur-Skaptafellssj'sla,  islenzk  lvsmg  eptir  Sigurð  Stefánsson; 
dags.  Holltum  í Hornafírði  21.  juli  1746;  21  bls.  4°. 


Digitized  by  Google 


266 


engir  málmar  séu  þar  kunnir  í sýslunni.  Um  hesta  segir 
hann,  aö  hinir  stærstu  séu  9 kvartil  á hæð,  en  hinir  minnstu 
7.  Við  Ingólfshöfða  var  þá  enn  nokkuð  útræði,  en  eigi  var 
hægt  að  lenda  nema  í vestanátt  og  stillum;  við  Hálsa  hafði 
áður  verið  útræði  mikið,  en  var  nú  af,  sökum  þess  að  lend- 
ingin  hafði  breytzt,  höf.  segir,  að  þar  hafi  mikill  skiptapi 
orðið  1573  og  drukknað  53  menn1.  Um  Öræfagosið  1362 
segir  hann,  að  þá  hafi  eyözt  40  bæir,  og  enginn  komizt  af, 
nema  prestur  og  djákn  á Rauðalæk*. 

Lýsing  Vestmannaeyja®  er  undirskrifuð  af  7 mönnum. 
Þar  er  talið,  að  Vestmannaeyjar  séu  13,  en  5 af  þeim  gras- 
lausar;  þá  var  vani,  að  tveir  menn  héldu  vörð  á Helgafelli  á 
vorin,  hverja  nðtt  áður  en  kaupskipið  kom,  til  þess  að  kunn- 
gjöra  evjarskeggjum  gleðifregnina  sem  fyrst.  Höf.  segir, 
að  hvergi  sé  á Heimaey  rennandi  vatn  eða  stöðupollar, 
brunnar  fyllast  reyndar  i regni,  en  þorna  upp  i þurkum; 
bezta  vatnið  fæst  úr  Heimakletti,  þar  er  ágætt  vatn,  er  sitrar 
út  úr  berginu,  og  láta  menn  ámur  og  tunnur  standa  undir 
þvi  og  safna  því  svo.  Höf.  telur  það  einn  hinn  algengasta 
sjúkdóm  á eyjunni,  að  menn  um  ^vertíð  fá  sár  og  bletti  á 
handleggi,  hendur  og  fingur,  með  miklum  verkjum,  og  gróa 
sárin  seint.  Kastalann  á Vestmannaeyjum,  segir  hann,  að  Hans 
Nansen  hafi  fyrstur  byggt  og  nafn  hans  standi  úthöggið  I 
tréverkinu  yfir  vesturporti  kastalans;  sýslumenn  hafi  verið  á 
eyjunum  sfðan  1635,  en  hafi  þó  ekki  ætið  búið  þar. 

Lýsing  Suðurmúlasýslu4  er  stutt  og  ómerkileg.  í*ar  segir 


')  Sbr.  porv.  Thoroddsen : Ferð  nm  Anstur-Skaptaíellssjfslu  1894. 
Andvari  XX.,  bls.  25. 

*)  pessi  sögn  er  tekin  úr  Annál  Jóns  Egílssonar,  aðrar  sagnir  segja. 
að  enginn  hafi  komizt  af  nema  Hallur  smali  og  blesóttur  hestur.enn  aðrar. 
að  enginn  hafi  lifað  eplir  nema  öldruð  kona  og  kapalt.  Sbr.  Andvari 
XX.,  bls.  66  - 68. 

*)  Historisk  Beskrifelse  over  Vestmanoe;  dags.  14.  júní  1749,  8 blöð. 
4°.  Undirskrifuð  nöfn:  Böðvar  Jónsson,  Gisti  ívarsson,  þorsteinn  þor- 
kelsson,  Bjarni  Magnússon.  Einar  Jónsson,  Jón  þórðarson,  Nathanae(!) 
Gissursson. 

*)  Topographia  eller  kort  Descriptio  over  de  tvende  sydeste  Deeler 


Digitized  by  Google 


267 


meðal  annars,  að  hæzta  Iré  á Kljótsdalshéraði  sé  2*/»  faðmur 
á hæð1  og  á digurð  við  mannsfót.  Lysing  Norðurmúlasj'slu* 
er  miklu  nákvæmari.  Höf.,  forsteinn  Sigurðsson,  heldur,  að 
akuryrkja  geti  ekki  þrifizt  á íslandi,  því  sumarið  sé  of  stutt 
og  kalt,  og  hún  muni  ekki  borga  sig  fyrir  bændur,  sem  auk 
þess  ekki  megi  missa  mykjuna ; liöf.  segir,  að  fjallagrös  hafi 
mikið  minnkað  á seinni  árum,  fyrir  20 — 30  árum  gátu  menn 
safnað  helmingi  meiri  grösum  en  þá;  hann  kennir  hollenzk- 
um  duggurum  um  fiskleysið,  þeir  kasta  út  slori  og  slógi  2 — 3 
mílur  frá  landi,  þar  leggst  fiskurinn  að,  svo  íslendingar  ná 
honum  ekki  á smábátum  sinum,  álítur  hann  það  þvi  bráð- 
nauðsynlegt,  að  Tslendingar  útvegi  sér  skútur  og  þilbáta  til 
fiskiveiða.  Höf.  telur  ýmsar  jurtir,  sem  nota  má  til  lækninga 
og  litunar;  hann  segir,  að  sfslubúar  séu  sumir  duglegir  að 
bjarga  sér,  en  sumir  séu  blóðlatir  ónytjungar  og  muni  það 
mest  koma  af  lélegum  húsaga,  enda  sé  varla  engin  lögreglu- 
stjórn  i landinu. 

Þingeyjarsvslu8  lýsir  Jón  Benediktsson  allítarlega.  Höf. 
getur  þess  meðal  annars,  að  Hollendingar  stundi  mjög  fiski- 
veiðar  við  Langanes,  og  að  þar  liggi  stundum  yfir  200  duggur 
i einu;  þegar  stormur  er  eða  þeir  þurfa  að  gjöra  viö  skip 
sin,  leita  þeir  til  Raufarhafnar,  stundum  ganga  þeir  á land 
á Langanesi  og  ræna  þar  og  stela.  Jón  Benediktsson  lýsir 
einnig  fuglaveiði  í björgum  á Langanesi;  snemma  i júnimán- 
uði  safnast  menn  í bjargið  til  veiða,  festi  sú,  sem  sígið  er  í, 
er  80  faðma  löng,  áttföld  og  snúin  saman  úr  nautshúðar- 
renningum,  sigamaður  hefir  7 — 9 álna  langa  stöng  í hendi 
með  snöru  á endanum  úr  hvalsskíði,  með  henni  nær  hann 


af  Muule  Syssel.  af  Hans  Wium.  Dags.  Skriðuktaustri  9.  júní  1747, 
11  bls.  4°. 

’)  Hæzta  tré  í Hallormsstaðaskógi,  sem  eg  hefi  mælt,  er  27'/»  fet. 

*)  Beskrivetse  over  Norder  Deelen  af  Muhle  Syssel,  af  Thorstein 
Sigurdsen.  Dags.  Víðivðllum  5.  júní  1745,  44  bls.  fol. 

*)  Description  over  Norder  Syssels  udi  Island  Situation.  Bjærge, 
Klipper,  Fjælde,  Dale  og  adskitlige  Producter  og  BeskafTenhed  til  Land 
og  Vand,  (af)  Joen  Bendixsen.  Dags.  Rödeskride  18.  júnf  1747.  45 
bls.  4*. 


Digitized  by  Google 


268 


fuglunum,  snýr  þá  úr  hálsliðum  og  bindur  þá  á festina,  en 
eggjunum  stingur  hann  í barm  sér  undir  úlpuna;  þannig  veið- 
ast  nokkur  hundruð  fuglar  á dag.  Um  gjárnar  í Kelduhverfi 
segir  höf.,  að  þær  séu  sumar  5 milna  langar  og  50— 60  faðma 
djúpar.  Uxahver  segir  hann  gjósi  40 — 50  faðma  og  nafnið 
komi  af  þvi,  að  þar  hafi  uxi  eitt  sinn  dottið  ofan  í hverinn 
og  ekkert  kom  upp  aptur  nema  beinagrindin.  Sjálfur  seg- 
ist  hann  hafa  látið  fjórðung  af  kindarskrokk  í hverinn,  og 
var  hann  fullsoðinn  á hálfum  stundarfjórðungi.  Höf.  getur 
einnig  um  brennisteinshverina  á ]?eistareykjum,  og  segir,  að 
þar  sé  líka  þurrabað  í helli.  Mývatni  lýsir  höf.  mjög  ná- 
kvæmlega,  flóum,  vfkum,  eyjum  og  hólmum;  hann  telur 
einnig  helztu  fuglategundir,  sem  þar  verpa,  getur  um  tíu 
andategundir  og  lýsir  lit  þeirra  og  einkennum.  Silungskynin 
i Mývatni  segir  hann  séu  tvö,  birtingur  og  urriði,  birtingar 
vilja  helzt  vera  i köldu  vatni,  en  urriöar  í volgu.  A vissum 
timum,  einkum  á haustin  eða  framan  af  vetri,  hlaupa  urriðar 
tveir  og  tveir  saman  þangað,  sem  grýttur  botn  er  í vatninu, 
liggja  þar  um  stund,  vaxa  og  verða  rauðleitir  á kviðnum  og 
kallast  þá  riðsilungar,  karlkynið  hængur,  kvennfiskurinn  gála; 
það  hefir  komið  fyrir,  að  riðsilungar  hafa  veiðzt,  sem  voru 
15  pund  á þyngd.  í sérstökum  kafla  lýsir  höf.  eldfjöllum  við 
Mývatn  og  jarðeldunum  1724 — 1729;  hann  segir  einnig,  að 
Leirhnúkur  hafi  gosið  10.  júlí  1746,  og  veit  eg  ekki  til,  að 
því  gosi  hafi  annars  staðar  verið  lýst;  snemma  um  morgun- 
inn  10.  júli  komu  miklir  jarðskjálptar  og  þeim  fylgdi  gos  með 
braki  og  brestum,  glóandi  steinar,  sandur  og  aska  dreifðust 
um  landið  i kring  og  skemmdu  grasvöxt  og  silungsveiði  i 
Mývatni,  mælt  er,  að  vatnið  hafi  minnkað  um  hálfa  alin: 
þegar  lýsing  Þingeyjarsýslu  var  rituð  (18.  júní  1747),  var 
gosið  hætt,  en  reykur  og  gufa  kom  þó  enn  upp  úr  gigunum. 
Höf.  lýsir  ýmsutn  dýrum,  fuglum,  flugum,  fiðrildum  og  orm- 
um,  hann  segir,  að  til  séu  þrjár  tegundir  af  mýi,  hin  minnsta 
sé  svo  smávaxin,  að  hún  varla  sjáist  með  berum  augum, 
önnur  tegundin  dálitið  stærri,  og  er  mælt,  að  úr  henni  megi 
lita  bláan  lit,  þriðja  tegundin  er  vatnsmý,  sem  silungar  lifa 
á.  Höf.  telur  einnig  sela-  og  hvalakyn,  sjóardýr  ýms,  æta  og 


Digitized  by  Googk 


269 


óœta  fiska,  og  fer  mest  eptir  ritum  Jóns  lærða;  hann  segir, 
að  rostungar  komi  stundum  á land  nyrðra  og  skriði  helzt 
þar  upp,  sem  klettótt  er;  hann  talar  um  steingjörvar  kú- 
skeljar  í Hallbjarnarstaðakambi  og  segir,  að  stundum  sé  gulur, 
gljáandi  steinn  innan  í þeim  i stað  fiskjar  (kalkspath).  Höf. 
lýsir  einnig  ítarlega  þurrabaðinu  hjá  Reykjahlið. 

Lýsingar  Eyjafjarðarsýslu,  Húnavatnssýsiu  og  Stranda- 
sýslu1  eru  mjög  ómerkilegar,  og  lítið  sem  ekkert  á þeim  að 
græða.  Lýsing  ísafjarðarsýslu*  er  heldur  ekki  merkileg,  en 
þar  eru  þó  nokkrar  greinir  athugaverðar.  Höf.  segir  meðal 
annars,  .að  þeir  sem  búa  norður  á Ströndum,  brenni  salt  úr 
sjónum  til  heimilisþarfa,  en  það  sé  biturt  og  dökkt  á lit,  þeir 
segjast  fá  5 potta  af  salti  úr  80  pottum  af  sjó.  Lausnar- 
steinar  reka  opt  þar  vestra,  og  veit  höf.,  að  það  eru  hnetur 
frá  Vestindium.  Lýsing  Barðastrandarsýslu8  er  mjög  nákvæm 
og  að  mörgu  leyti  merkileg;  landslagi,  fjöllum,  ám,  eyjum  og 
fjörðum  er  þar  lýst  ítarlega,  og  má  enn  hafa  mikið  gagn  af 
lýsingu  þessari,  einkum  að  því  er  snertir  örnefni  og  staða- 
lýsingu.  í flestum  sýslulýsingunum  er  talað  um  vegalengdir 
og  um  mælingu  þeirra  á íslandi,  um  þingmannaleiðir  og 
vikur  sjávar,  og  einna  ítarlegast  i þessari  ritgjörð.  Þing- 
mannaleiðir  eru  reyndar  mismunandi  á íslandi,  en  eru  vana- 
lega  taldar  ö milur  á lengd,  höf.  segir,  að  i þingmannaleið 
séu  3 vikur  sjóar,  og  hver  vika  sé  þvi  l*/a  úr  mílu;  hann 
segir,  nð  það  sé  almennt  talið,  að  Island  sé  30  þingmanna- 
leiðir  á lengd  frá  Látrabjargi  til  Austurhorns,  og  á breidd  frá 
Langanesi  til  Reykjaness(I)  15  þingmannaleiðir,  en  kringum 
landið  er  sagt,  að  sé  12  sinnum  12  vikur  sjóar.  Höf.  getur 


')  Oefjord  Syssel  af  Jón  Jónsson;  dags.  28.  júni  1747,  7 bls.  fol. 
Huunevands  Syssel  af  Bjarne  Haldorsen;  dags.  Thingöre  Closter  20. 
mai  1748.  6 bls.  fol.  Descriptio  provinciæ  Strandensis  af  Einer  Magn- 
ussen,  17  bls.  ful.;  ódagsett.  liklega  skrifuð  um  17C0. 

’)  Chorographia  Toparchiæ  Isefjordensis  af  Erland  Olafsson.  Dags. 
Öger  28.  júní  1749,  9 bls.  fol. 

’)  Sandfærdig  Beskrivelse  over  Bardestrand  Syssel  udi  Island  samt 
indbegrebne  Öer  og  Holmer  af  Olafer  Arnesen;  dags.  Hage  21.  júní 
1740,  62  bls.  fol. 


Digitized  by  Google 


270 


um  volgar  laugar  í Laugatungum  i Mórudal  og  hjá  Krossi  á 
Barðaströnd,  hann  talar  og  um  mikinn  sjóargang  1741,  sem 
gekk  yfir  eyjarnar  fyrir  Múlanesi.  Eyjahrepp  lýsir  höf.  mjög 
nákvæmlega  og  telur  upp  fjölda  af  eyjum  og  hólmum;  þar 
sem  hann  lýsir  hinum  stærri,  byggðu  eyjum,  telur  hann  lengd 
þeirra  og  breidd  f föðmum1.  t*ar  á eptir  kemur  skýrsla  um 
fjarlægðir  eyjanna  frá  fastalandi  (í  vikum)  og  lengd  helztu 
heiða  í sýslunni.  Uppdráttur  hefir  fylgt  lýsingunni,  en  er  nú 
liklega  týndur.  Um  stærð  hesta  er  viða  getið  i lýsingunum, 
og  hér  segir,  að  stærstu  hestar  séu  3 Sjálandsálnir  og  1 
kvartil  á lengd  og  2 áln.  og  1 kv.  á hæð.  Geitur  voru  þá 
haldnar  á einum  bæ  á Rauðasandi.  Höf.  lýsir  einnig  hver- 
um  og  laugum  við  Oddbjarnarsker,  á svipaðan  hátt  eins  og 
Eggert  Olafsson*,  og  þurfum  vér  þvi  ekki  að  geta  þessarar  lýs- 
ingar  nánar. 

Lýsing  Snæfellsnessýslu3  er  mjög  ómerkileg,  lýsing 
Hnappadalssýslu4  er  heldur  betri,  þó  hún  sé  lika  stutt;  i lýs- 
ingu  Borgarfjarðarsýslu5  er  lika  fátt  athugavert,  höf.  segir,  að 
góðir  reiðhestar  geti  hlaupið  5 mílur  á 6 klukkustundum,  en 
áburðarhestar  duglegir  beri  eitt  skippund.  í lýsingu  Kjósar- 
sýslu8  er  allgóð  landslagslýsing,  talin  helztu  fjöll,  ár  og  vötn. 
en  fátt  er  þar  um  náttúru  sýslunnar.  Höf.  getur  þess  meðal 
annars,  að  bændur  þar  fari  opt  til  grasa  og  safni  sölvum,  en 
i harðindum  eti  menn  holtarætur;  hann  segir  og,  að  Fuhr- 


*)  Höf.  segir  t.  d.  að  Skáleyjar  séu  1270  faðrnar  á lengd,  21,  18. 
50 — 125  f.  a breidd;  Sviðnur  380  f.  á tengd,  40 — 100  á breidd;  Hval- 
látur  300  f.  á lengd,  120  á breidd;  Svefneyjar  750  faðmar  á tengd.  40 
— 260  á breidd;  Flatey  1080  f.  á lengd,  16—240  á breidd;  Stagley  270 
f.  á lengd,  tœpir  100  f.  á breidd  o.  s.  frv. 

*)  Eggcrt  Olafsson : Reise  gjennem  Istand,  1.,  bls.  387 — 388. 

9)  Snefieldsnæs  Syssel  af  Gudmunder  Sivertsen.  Dags.  Ingjatds- 
hole  20.  maí  1748,  6 bls.  fol. 

*)  Beskrivelse  over  Hnappedahls  Syssel  af  Stendor  Helgeson; 
dags.  Kolbeinstade  3.  júní  1744,  7 bls.  fol. 

*)  Borgefjord  Syssels  Beskrivelse  af  Arnór  Jónsson.  Dags.  Belgs- 
holti  8.  júlí  1748,  10  bls.  foL 

‘)  Kjose  Syssels  Descriptio  geographica  af  Jos.  Hjaltalin.  Dags. 
Reykjavík  28.  april  1746,  10  bls.  íol. 


Digitized  by  Google 


271 


mann  amtmaður  hafi  ætlað  sér  að  flytja  hreindyr  til  landsins, 
en  honum  entist  ekki  aldur  til  að  fá  því  framgengt1.  Höf. 
getur  um  tvær  hafnir  í sýslunni,  sem  vel  mætti  nota,  Kolla- 
fjörð  og  Hvalfjarðareyri,  í Kollafirði  földu  kaupskip  (frá 
Hólmskaupstað,  Hafnarfirði,  Keflavík  og  Bátsendum)  sig,  þegar 
Tyrkir  herjuðu  1627,  og  við  Hvalfjarðareyri  höfðu  Hamborg- 
arar  fyrrum  skipaleg,  en  danskt  skip  kom  þar  síðast  1680. 

Fleiri  sýslulýsingar  eru  ekki,  það  vér  vitum,  í rikis- 
skjalasafninu,  en  þessar,  sem  vér  þegar  höfum  talið,  en  þar 
er  einnig  uppkast  til  íslandslýsingar,  og  hefir  höf.  notað  sýslu- 
lýsingarnar  og  ýmislegt  annað;  uppkast  þetta  er  þó  ekki 
nema  brot,  sundurlausir  kaflar  um  sitt  hvað,  er  snertir  land- 
fræði  íslands* ; þar  er  einnig  rit  Jóns  lærða  »um  íslands  að- 
skiljanlegu  náttúrur*  og  er  það  mjög  aukið.  Ennfremur  er 
þar  upptalning  og  nöfn  islenzkra  jurta  úr  Gandreið  Jóns 
Daðasonar,  og  annar  styttri  jurtalisti  eptir  sira  f’orvarð  Bárðar- 
son  á Kvíabekk  í Ólafsfirði,  þar  eru  einnig  fuglanöfn,  skor- 
dýranöfn  o.  fl. 

í rikisskjalasafninu  er  einnig  geymd  skýrsla  um  ástand 
íslands  1720,  eptir  Cornelius  Wulf  landfógeta3.  Höf.  segir,  að 
mestur  hluti  íslands  sé  í eyði  og  óbyggilegur,  því  jarðvegur 
hafi  allur  skemmzt  af  jarðeldum  og  brennisteini,  auk  þess  gjöri 
sjóargangur  árlega  rnikinn  skaða.  íslendingar  lifa  af  fiski- 
veiðum  og  landbúnaði,  en  þegar  fiskileysi  kemur,  er  það  hið 
mesta  tjón  fyrir  land  allt,  svo  opt  horfir  til  vandræða.  Sumir 
almúgatnenn  eru  svo  latir,  að  þeir  nenna  ekkert  að  gjöra,  þó 
bezta  fiskirí  sé,  og  þesskonar  letingjum  er  ekki  hægt  að  út- 


')  Hrcindýr  voru.  eins  og  kunnugt  er,  seinna  flutt  til  landsins  og 
sett  á land  i Gullbringusýslu  1770. 

*)  tslandslýsingar  brot  þessi  eru  ef  til  vill  eptir  etatsráð  E.  Jessen, 
þvf  hann  var  byrjaður  á að  semja  íslandslýsingu.  (Sbr.  hdrs.  Thotts, 
nr.  961,  fol.  bls.  44 — 45). 

*)  Coneliut  Wulf  : Indberetning  til  Sliftamtmand  Raben,  Landets 
og  Indbyggernis  Tilstand  angaaende;  dags.  Bessastöðum  30.  ágúst  1720. 
(Rigsarkivet.  Islandske  Sager,  indkomne  Breve  för  Journalernes  Tid 
for  Aarene  1679—1728.  Nr.  1).  Dr.  Kálund  hefir  bent  mér  á þessa 
skýrslu. 


Digitized  by  Google 


272 


ryma,  því  séu  þeir  reknir  af  jöröunum,  fást  engir  aðrir  ábú- 
endur.  I’esskonar  menn  eru  landplága  á íslandi,  en  náttúru- 
fari  þeirra  er  ekki  hægt  að  breyta.  íslendingar  vilja  gjarnan, 
að  þeim  sé  hrósað,  og  jafnvel  þó  þeim  sé  hrósað  fyrir  galdra. 
þá  þykir  þeim  vænt  um  það,  þeir  gefa  jafnvel  undir  fótinn, 
að  þeir  viti  lengra  nefi  sínu,  þó  þeir  ekkert  kunni  í galdra- 
fræðum.  Sín  á milli  eru  íslendingar  hefndargjarnir  og  heipt- 
úðugir,  og  hjálpa  ekki  hver  öðrum,  nema  þeir  hafi  hag  af 
því.  í’að  færi  illa  fyrir  fátæklingum,  ef  æðstu  yfirvöldin  væru 
islenzk,  íslendingar  eru,  sakir  ágirndar,  óhæfir  til  þess  að  hafa 
slík  völd  á hendi.  Helzta  eign  sævarbænda  er  gamall  bátur, 
og  ekki  eru  fleiri  bændur  í Gullbringusýslu  en  20,  sem  eiga 
fleiri  en  2 báta.  Sauðfé  er  þar  fátt,  en  hundar  margir,  bæði 
hjá  rikum  og  fátækum.  Húsbúnaður  er  mjög  fátæklegur, 
gamalt  rúmstæði  er  hið  helzta  með  vaðmálsrekkvoðum  og 
ullarpoki  úr  vaðmáli  til  þess  að  liggja  á ; þó  eru  sængurfötin 
skárri  hjá  hinum  ríkari.  Höf.  talar  nokkuð  um  saltverkun 
úr  sjó  og  brennistein.  Telur  hann  það  mikinn  galla,  hve 
brennisleinn  sé  andstæður  náttúru  fiskanna,  þvi  fiskurinn 
forðast  alveg  þær  hafnir  árum  saman,  þar  sem  brennisteinn 
er  fluttur  út,  og  ef  brennisteinn  er  þveginn  í stöðuvatni,  þá 
deyja  allir  fiskar  i þvi,  þó  það  sé  míla  á lengd1.  Höf.  minn- 
ist  líka  dálítið  á málma,  steinkol  og  surtarbrand,  en  segir,  að 
slikt  sé  að  mestu  horfið  úr  jörðu,  sakir  jarðelda,  sem  hafa 
breytt  öllum  jnrðvegi  i hraun  og  sora;  hann  getur  einnig  um 
rauða  og  svarta  agata,  krystalla,  raf  svart,  erreki  í Skaptafells- 
sýslu,  og  hnetur  frá  Vestindium,  er  reka  af  sjó  (lausnarsteina), 
nota  menn  þær  i tóbaksbauka  og  kalla  blóðsteina.  Að  lok- 
um  kemur  höf.  með  ýmsar  hugieiðingar  um  verzlunina  og 
hvernig  henni  skuli  haga.  Segir  hann  þar  meðal  annars,  að 
það  væri  hin  mesta  fásinna,  að  leyfa  öðruin  að  verzla  á ís- 
landi  en  þegnum  Danakonungs,  útlend  verzlun  á íslandi 
mundi  alveg  kollsteypa  landinu.  Höf.  byggir  þessa  skoðun 
ineðal  annars  á því,  er  hann  segir  um  drykkfeldni  íslend- 
inga;  þegar  þeir  koma  í kaupstað,  fylla  þeir  sig  og  mundu 


')  pessi  bábylja  hélzt  lijá  alþy’ðu  sumstaðar  fram  á þessa  öld. 


Digitized  by  Google 


273 


eyða  öllu  s(nu  fyrir  vínföng,  ef  kaupmenn  eigi  héldu  í;  höf. 
segir,  að  kaupmennirnir  dönsku  sjái  vel  um  bændurna  og 
annist  hag  þeirra.  Ef  útlendar  þjóðir  kæmu  til  landsins  til 
verzlunar,  þá  hyggur  höf.  að  mundi  fara  allt  öðruvísi,  þeir 
mundu  eflaust  rýja  Tslendinga  að  skinni.  Höf.  telur  það 
einnig  ófært,  ef  verzlunin  islenzka  er  leyfð  öðrum  en  Kaup- 
mannahafnarbúum,  þvi  2<X)  fjölskyldur  i Höfn  hafi  uppeldi 
sitt  af  íslenzku  verzluninni  og  skipaferðir  til  íslands  haldi 
uppi  skipaútgjörð  Kaupmannahafnar1. 


23.  Hinar  fyrstu  landmælingar. 

Vér  höfum  fyrr  getið  þess,  að  allmargir  íslendingar  á 
17.  öld  stunduðu  nokkuð  stærðfræði  og  stjörnufræði,  og  svo 
var  enn  á fyrri  hluta  18.  aldar,  að  ýmsir  fengust  við  þessar  fræði- 
greinir,  enda  var  það  eðlilegt  sökum  þess,  að  menn  urðu  sjálfir 
að  annast  tímareikning  allan  og  fást  við  rímfræði,  þvi  almanök 
voru  þá  ekki  eins  algeng,  eins  og  þau  siðar  urðu.  f’ekking 
manna  í stjörnufræði  varð  til  þess,  að  sumir  mældu  pólhæð 
ýmsra  staða  á íslandi,  og  gjörðu  þannig  sitt  til,  að  ákveða 
legu  landsins  á hnettinum,  en  hún  hafði  áður  verið  mjög  á 
ringulreið  hjá  útlendum  landfræðingum.  Landmæling  og 
kortagjörð  eptir  mælingum  byrjaði  ekki  hér  á landi  fyrr  en 
á 18  öld,  áður  hafði  lögun  landsins  og  hinna  einstöku  hér- 
aða  verið  sett  af  handahófi,  eptir  minni,  nú  mæla  menn  af- 
stöðu  landshlutanna  og  gjöra  uppdrætti  eptir  mælingunum; 
þó  mörgu  sé  enn  ábótavant  í þessu  efni  á fyrri  hluta  18. 
aldar,  þá  fara  menn  þó  nú  lyrst  að  vinna  i rétta  stefnu,  og 
er  það  fyrst  islenzkur  maður.  Magnús  Arason,  sem  verulega 
starfar  að  landmælingum  á íslandi. 

Hér  munum  vér  fyrst  stuttlega  geta  þeirra  manna,  sem 


')  Cornelius  Wulf  var  landfógeti  1717—1727;  Jón  Halldórsson  ber 
honum  vel  sðguna  og  segir,  að  hann  hafi  verið  forsjált  og  rélllátur  em- 
bœttismaður,  en  í fyrstu  var  hann  >!andsins  hnttalagi  og  öllum  hér 
ókendur*.  Safn  til  sögu  íslands  II.,  bls.  781—783. 

18 


Digitized  by  Google 


274 


nokkuð  fengust  við  stærðfræði  og  stjörnufræði.  Þegar  hér 
er  komið  sögunni,  var  Jón  biskup  Amason  (1665 — 1743) 
einna  færastur  maður  á íslandi  í stærðfræði  og  rímfræði, 
hafði  hann  mikið  yndi  af  þesskonar  visindum  og  skrifaðist  á 
við  aðra  lærða  menn  um  sllk  efni,  eins  og  sjá  má  á bréfum 
hans  lil  Jónasar  Gam,  Páls  Vídalíns  og  Hjalta  Þorsteinssonar, 
sem  enn  eru  til.  Jón  Árnason  gaf  út  rim  eptir  nyja  stil, 
sem  prentað  var  á Hólum  1707,  og  Fingrarim  í Kaupmanna- 
höfn  1739;  1714  ritar  Jón  Árnason  alþingi  og  býðst  til  að 
verja  rím  sitt  fyrir  hverjum  einum,  sem  á vildi  leita';  hann 
ritaði  einnig  um  islenzk  eyktamörk*  og  um  vallarmál*.  Jón 
biskup  fékkst  og  nokkuð  við  mælingar  og  átti  margar  bækur 
í stærðfræði  og  stjörnufræði,  hann  mældi  breiddarstig  Staðar 
1 Steingrímsfirði,  þó  eigi  væri  það  nákvæmt  (65°  n.  br.),  en 
hann  kennir  það  verkfærinu,  sem  hann  hafði  fengið  lánað 
hjá  Hjalta  presti  Porsteinssyni  i Vatnsfirði.  I bréfi  til  síra 
Hjalta,  10.  april  1711,  talar  hann  og  um,  að  reyna  að  mæla 
lengdarstig  eptir  sólmyrkva  15.  júli  1711,  en  lelur  það  þó 
mjög  örðugt4. 

Um  sama  leyti  var  uppi  Jónas  Daðason  Gam , hann 
dvaldi  mestan  hluta  æfi  sinnar  erlendis  og  var  talinn  meðal 
hinna  ágætustu  stærðfræðinga  í Danmörku*.  Jónas  Gam  var 
sonur  Daða  Jónssonar  sýslumanns  í Kjósarsýslu,  móðir  hans, 
Margrét  Gam,  var  af  dönskum  ættum.  Jónas  Daðason  var 
fyrst  í mörg  ár  heyrari  og  skólastjóri  við  Mariboskóla  ogsíðan 
skólastjóri  i Næstved  í 10  ár,  hann  dó  i janúarmánuði  1734*. 


Lögþiugisbók  1714,  nr.  26. 

’)  Lbs.  nr.  280-4°.  Aptan  við  það  handrit  er  meðal  annars  upp- 
dráttur  af  löndum  kringum  Atlantshaf.  allónákvæmur.  Ýrns  bréf  Jóns 
Arnasonar.  Lbs.  nr.  17  fol.  Æfi  hans  Lbs.  nr.  276-4°. 

’)  Hdrs.  Bókm.  f Kmh.  nr.  68-4°  og  nr.  82-8vo. 

*)  A.  M.  nr.  410  fol. 

•)  Sbr.  Sibbern  : Conamina  hist.  lit.  Islandiæ  1727.  Ny  kgl.  Samling. 
nr.  1860-4°,  bls.  48. 

•)  Jón  Ólafsson  fró  Grunnavik:  Hist,  lit.  Isl.,  B.  U.  H.  Addit.  nr. 
8 fol.  Jón  Halldórsson  segir.  að  Mag.  Jónas  Daðason  Gam  hafi  dáið 
1733.  Annálar  Jóns  Halldórssonar,  hdr.  J.  S.  nr.  238-4°. 


Digitized  by  Google 


275 


Jónas  Gam  var  í miklum  metum  erlendis  og  var  boðin  bisk- 
upstign  1721,  en  vildi  eigi  fyrir  aldurs  sakir  takast  þad 
embætti  á hendur;  hann  reit  um  sólarár  fornmanna,  einfalt 
rím  eptir  nýja  stíl  1732,  og  ýmsar  ritgjörðir  um  stærðfræði  og 
stjörnuspeki. 

Þá  má  einnig  nefna  Mag.  porleif  Haildórsson , sem  Iíka 
var  framúrskarandi  vel  að  sér  í hinum  sömu  vísindagreinum. 
Þorleifur  var  kominn  af  fátækum  foreldrum  á Álptanesi, 
sem  eigi  gátu  sett  hann  til  mennta,  en  af  því  hann  var  mjög 
gáfaður,  tók  síra  Ólafur  Pétursson  í Görðum  piltinn  að  sér 
og  kenndi  honum ; siðan  fór  hann  i Skálholtsskóla  og  svo 
utan  með  tilstyrk  Jóns  biskup  Vidalíns,  varð  siðan  fylgdar- 
maður  og  skrifari  Pormóðs  Torfasonar  i Noregi,  fór  svo  til 
Hafnar,  naut  styrks  á »Ehlers  collegio«  á árunum  1706 — 
1710,  fékk  meistaranafnbót  27.  maí  1710,  og  fór  heirn  til  ís- 
lands  með  Steini  biskupi  Jónssyni  1711  og  gerðist  skólastjóri 
á Hólum,  hafði  hann  áður  fengið  loforð  fyrir  að  verða  prestur 
á Setbergi  siðar'.  Skólinn  naut  Porleifs  ekki  lengi,  því  hann 
dó  um  veturinn  1713  úr  brjóstveiki,  sem  lengi  hafði  þjáð 
hann*.  Porleifur  Halldórsson  var  talinn  mjög  gáfaður  og 
lærður  maður;  i stærðfræði  og  stjörnufræði  var  hann  talinn 
flestum  fremri,  og  lika  mjög  vel  að  sér  í heimspeki,  guð- 
fræði  og  málfræði,  og  ágætt  latinuskáld,  svo  hann  í þeirri 
grein  þótti  ganga  næst  Jóni  biskupi  Vídalín.  Eptir  Porleif 
Halldórsson  liggja  nokkrar  prentaðar  ritgjörðir  stjörnufræðis- 
legs  efnis*.  Hér  má  einnig  geta  um  Stefán  Bj'órnsson  (1722 

’)  Bréf  frá  Magnúsi  Arasyni  til  Árna  Magnóssonar  18.  júní  1711. 
A.  M.  nr.  10574°. 

*)  Um  œfi  þorleifs  Halldórssonar.  F.  J.  Hist.  eccles.  Isl.  III..  bls. 
551—62;  Thorchitlii  Specimen  Islandiæ  non  harbaræ,  J.  S.  nr.  333-4°, 
bls.  183—86;  Svarfaðardalsannáll  (Lbs.  168-4°,  bls.  284)  segir.  að  þor- 
leifur  hafi  fengið  harða  sótt  og  ekki  legið  nema  3 nætur,  en  í Fræði- 
mannatali  Einars  Bjarnasonar  (A.  M.  nr.  1065-4°,  bls.  323)  segir.  að 
hann  bafi  dáið  »af  megrusótt  og  vanþrifum«. 

’)  porlcifur  Halldórsson  (Tborlef  Haltorius):  De  inventione  astro- 
nomiæ  apud  Caldæos.  Havniæ  1706-4°.  Scbediasma  mathematicum  de 
aplane  s.  st.  1707-4°.  De  harmonia  coelorum  Pyibagorica  s.  st.  1708-4°. 
Senarius  thesium  de  natura  et  constitutione  temporis  s.  st.  1709-4°. 

18° 


Digitized  by  Google 


276 


— 1798),  þó  hann  væri  seinna  uppi;  hann  reit  margt  um 
stjörnufræði  og  stærðfræði,  fékkst  við  mælingar  og  þótti 
framúrskarandi  í sinni  mennt'. 

Á fyrri  hluta  18.  aldar  skráðu  margir  ýmislegt  um  rim- 
fræði.  Árni  Magnússon  og  Páll  Vidalin  voru  báðir  rímfróðir 
og  rituðu  ýmislegt  um  rím!;  þá  má  nefna  sira  Þórð  Jóns- 
son  á Staðarstað  (f  1720),  síra  Jón  Pórðarson  á Myrká 
(f  1734),  síra  Runólf  Gíslason  i Skálholti  (f  1735)*,  og  sira 
Benedikt  Jónsson  í Bjarnanesi  (f  1744),  er  samdi  Tröllkonu- 
rlm.  Síra  Stefán  Einarsson  í Laufási  (f  1754)  samdi  reikn- 
ingsbók  1737.  og  sömuleiðis  Halldór  biskup  Brynjólfsson 
(f  1752)  árið  1746,  og  er  ritlingur  hans  hin  fyrsta  íslenzka 
prentaða  reikningsbók4.  Sira  í’orsteinn  Pétursson  á Staðar- 
bakka  (1711 — 1785),  sem  var  fróður  maður  í ýmsum  grein- 
um,  hefir  Iíka  ritað  dálitiö  um  stærðfræði  og  stjörnufræði. 

Þess  hefir  fyrr  verið  getið,  að  stjórnin  sendi  Bagge  Wan- 
del  til  íslands  1651,  og  átti  hann  að  rannsaka  og  mæla  hafnir 
á íslandi;  um  árangur  þeirrar  ferðar  vitum  vér  ekkert.  í’egar 
siglingar  og  skipaferðir  fóru  að  aukast,  hlaut  það  að  verða 
hin  mesta  nauðsyn,  að  fá  uppdrætti  hinna  helztu  hafna  og 
lendinga,  en  ekki  vitum  vér  til,  að  stjórnin  hafi  gert  neinar 


De  sole  retrogrado  schediasma  ex  Esaj.  38  v.  8,  s.  st.  1710-4°.  Rit  þor- 
leifs  »Lof  lyginnar»,  sem  mikið  þótti  til  koma,  er  enn  víða  til  í hand- 
ritum.  Hdrs.  Bókmf.  í Kmh.  nr.  371-4°,  nr.  47.  68,  176,  620-8vo. 

')  Stefán  Björmson : De  essentia  consecutiva.  Havniæ  1767-4°. 
De  efTectu  cometarum  descendentium  in  systema  nostrum  planetarium. 
Havniæ  1768-4°.  De  usu  astronomiæ  in  medicina.  Havniæ  17694°. 
Dissertatio  spectans  ad  physicam  coelestem,  qua  sufficienter  aut  certe 
suinma  cum  verisimilitudine  a priori  prokatur  dari  in  corporibus  coe- 
lestibus  creaturas  rationales.  montes  et  aquas.  Havniæ  1760-4°.  Intro- 
ductio  in  tetragonometriam.  Havniæ  1781.  Stefán  gaf  út  Rymheglu 
1780  og  ritaði  ymsar  greinir  i Lærdómslistafélags  ritin  (II.,  1 — 29;  VIII., 
109-150;  IX.,  263-77;  X.,  161-74;  XIII.,  261-78). 

*)  Rím  eptir  Arna  Magnússon  A.  M.  nr.  729-4°. 

*)  Rimreglur  með  riinvisum  aptan  við  1734.  Hdrs.  Bókmf.  I Kmh. 
nr.  12-8vo. 

°)  Lítið  ágrip  uin  fjórar  species  i reikningskonstinni;  innréttuð 
eptir  E.  Hatton,  reikningskonst  eða  arithmetica.  Prentað  aptan  við 
taxtann  10.  april  1702.  Hólum  1746. 


Digitized  by  Google 


277 


ráðstafanir  í þá  átt,  fyrr  en  Magnús  Arason  var  sendur  til 
íslands  árið  1721.  Vöntun  allra  sjókorta  hlýtur  að  hafa 
verið  mjög  tilfinnanleg  fyrir  farmenn,  sem  til  íslands  sigldu, 
enda  sjást  þess  enn  menjar,  að  ýmsir  sæfarar  danskir  hafa 
gert  uppdrætti  af  nokkrum  höfnum.  Hinn  elzti  af  þesskonar 
uppdráttum,  sem  eg  hefi  orðið  var  við,  er  uppdráttur  af 
Reykjavíkurhöfn  (Holmens  Havn)  og  Seltjarnarnesi,  eptir 
Hoffgaard  1715,  hann  er  ekki  fjarri  sanni  og  hefir  einnig 
nokkra  sögulega  þýðingu,  af  þvi  á honum  sést  afstaða  bæja 
á Seltjarnarnesi,  kaupstaðurinn  i EfTersey  o.  fi.1  Erá  miðri 
18.  öld  og  fyrri  hluta  aldarinnar,  eru  nokkrir  fleiri  uppdrættir 
til  i bókhlöðu  háskólans  og  skal  þeirra  hér  getið.  Uppdráttur 
af  höfnum  í Keflavík  og  Bátsendum,  eptir  H.  C.  Beck  1726: 
uppdráttur  þessi  nær  líka  yfir  Reykjanes  og  Geirfuglasker*. 
Uppdráttur  yfir  afstöðu  Revkjavikur  og  Bessastaða  1731,  eptir 
von  Ecleff , eptirmynd  gjörð  1783,  með  ýmsum  viðaukum  frá 
þeim  tima;  kort  þetta  er  vel  gert  og  allnákvæmt.  einkum  að 
þvi  er  Alptanes  snertir”.  Uppdráttur  af  höfninni  í Húsavik 
1747,  þar  er  enginn  höfundur  nefndur;  á uppdrættinum  eru 
mvndir  af  kaupstaðarhúsunum,  bryggju  og  skipi  fyrir  3 atker- 
um4  Uppdráttur  af  höfninni  í Grindavík,  eptir  Christopher 
Klog  1751,  með  kaupmannshúsum  og  bæjum5.  Uppdráttur 


')  Eptirmynd  af  uppdrætti  þessum  er  í bók  Kr.  Kálunds.  Historisk- 
topografisk  Beskrivelse  af  Island.  II..  bls.  400;  þar  er  þó  ekki  allur  upp- 
drátturinn.  frumritiJ  nær  yfir  nokkuö  stærra  svæði,  á því  sést  Viðey, 
Lundey,  meginlandið  inn  að  Kleppi  og  nokkuð  af  Kjalarnesi.  Frum- 
ritið  er  geymt  f bókhlöðu  háskólans  í Kaupmannahöfn,  í safni.  sem 
heitir  >Morske  Landkorts  nr.  46b.  Á blaði  i sýslulysingaböggli  i Bigs- 
arkivet  stendur.  að  Hoflgaard  hafi  lika  gjört  kort  af  íslaudi  öllu  og  af- 
hent  það  admíráli  Baben. 

*)  Bosand  og  Kieldevigs  Havner  udi  Island.  Hans  Christian  Beck 
1726.  Norske  Landkort.  nr.  42. 

*)  Carta  over  Bessestads  og  Beikewigs  Beliggende  udi  Island.  op- 
taget  af  Oberst  v.  EclefT  1731.  Copieret  1783  af  Th.  F.  Norske  I.aml- 
kort,  nr.  46. 

4)  Huusevigs  Havn  i Island  1747.  Norske  Landkort.  nr  46. 

4)  Grindevigs  Havn  udi  Island.  tegnet  af  Christopher  Klog  1761. 
Norske  Landkort.  nr.  43. 


Digitized  by  Google 


278 


! 


af  Grundarfirði  1751,  eptir  Christian  Meller l;  og  uppdráttur 
af  Akureyri,  eptir  Just  Rosenmeyer  1752.  Þar  er  mynd  af 
Akureyrarkaupstað,  4 smáhús  i þyrpingu,  og  kálgarður  litlu 
sunnar;  skip  liggur  á Pollinum  og  annað  er  að  sigla  inn 
sundið  hjá  Oddeyri;  á hæðunum  fyrir  ofan  kaupstaðinn  eru 
móhraukar*. 

Eins  og  vér  fyrr  gátum,  sendi  stjórnin  Magnús  Arason 
til  íslands  1721,  til  landmælinga,  og  varð  honum  töluvert 
ágengt.  þó  ekki  entist  honum  aldur  til  að  Ijúka  starfinu. 
Magnús  Arason  var  fæddur  1683,  og  var  sonur  Ara  I’orkels- 
sonar  sýslumanns  i Haga  á Barðaströnd  og  Astriðar  t*orIeifs- 
dóttur.  Magnús  lærði  fyrst  ( heimaskóla,  og  var  svo  3 vetur 
í Skálholti,  þaðan  útskrifaðist  hann  1704,  var  síðan  við  lær- 
dóm  hjá  síra  Páli  í Selárdal,  og  fór  svo  utan  til  háskólans; 
þar  lagði  hann  einkum  stund  á stærðfræði  og  uaut  lilsagnar 
hins  fræga  Ola  Römers.  Magnús  þótti  þá  þegar  mikill  gáfu- 
og  lærdómsmaður,  sérstaklega  var  hann  hneigður  fyrir  stærð- 
fræði  og  stjörnufra'ði3;  hann  hafði  og  betra  lag  á að  læra 
tungumál,  en  aðrir  íslendingar  samtiða,  hann  kunni  auk 
latínu  og  grisku,  ágætlega  dönsku,  þýzku,  hollenzku,  frönsku 
og  ensku.  t byrjun  sænska  striðsins  kynntist  Magnús  frönsk- 
um  manni,  er  hét  Cormaillon,  og  var  kastalafyrirliði  i Kaup- 
mannahöfn,  undraðist  hann,  hve  vel  Magnús  talaði  frönsku, 


Grönnefjords  Havn,  aflagt  af  Christian  Möller  1761.  Norske  Land- 
kort,  nr.  44. 

*)  Ötjord,  afiagt  af  Just  Rosenmeyer  1762.  Norske  Landkort,  nr.  41. 
f Rigsarkivel  (í  pakka,  sem  lieitir  Dokumenter  vedkommende  Islands 
Handel  og  Taxt  1682—1703)  er  kort  af  ístandi,  líklega  frá  seinni  htuta 
17.  aldar.  og  eru  þar  sett  nöfn  verzlunarstaða  og  fjarða.  þó  eru  sura 
kauptúnin  sett  á skakka  staði:  Huswigh  t.  d.  við  Langanes.  Recker- 

fjord  (Reykjarfjörður)  rétt  hjá  Skagaströnd,  Dyrefjord  inn  i Jökulfjörð- 
um  o.  s.  frv.  Dr.  Kélund  hefir  bent  mér  á þetta  kort. 

’)  Magnús  Arason  samdi  nokkur  rit  um  stærðfræði  og  stjörnufræði. 
meðan  hann  dvaldi  á Borchs  collegio,  og  kallar  sig  þar  Magnut  Aretha 
Thorkiliitu : Disputatio  mathematica  de  zonis  globi  terraquei  earumque 
qualitatibus.  Havniæ  1707-4°.  Phases  lunæ  adumbratæ,  Diss.  math. 
1 — III.  Havniæ  1708 — 1710-4°.  De  adminiculis  simplicibus  in  geometria. 
Havniæ  1710-4°. 


Digitized  by  Googte 


279 


og  kom  honum  á framfæri,  er  hann  vildi  ganga  í herþjón- 
ustu1.  Magnús  varð  fyrirliði  í mannvirkjaliðinu,  og  tók  þátt 
í ýmsum  herferðum  Dana  gegn  Karli  XII.  Svíakonungi,  var  í 
mörgum  bardögum  og  umsátrum  í Pommern  og  Noregi  og 
þótti  allstaðar  ganga  vel  fram,  hann  var  meðal  annars  í bar- 
daganum  við  Gadebusch  1712,  er  Magnus  Stenbock  sigraði 
Dani,  og  í kastalanum  Frederikshald,  er  Karl  XII.  féll.  Magnús 
var  í miklu  áliti  fyrir  gáfur,  dugnað  og  þekkingu,  svo  hann 
hækkaði  brátt  í tign*,  og  mundi  eflaust  hafa  komizt  til  mik- 
illa  metorða,  hefði  hann  lifað  lengur.  í Kaupmannahöfn  var 
Magnús  í vinfengi  við  Arna  Magnússon  og  skrifuðust  þeir  ás, 
og  var  Arni  honum  í mörgu  hliðhollur.  f*egar  Jón  biskup 
Vidalin  dó  1720,  fór  bróðir  Magnúsar,  sira  f’orleifur  Arason, 
prestur  á Breiðabólstað  i Fljótshlíð,  til  Hafnar,  og  vildi  ná  í 
biskupsembættið,  en  það  tókst  ekki.  t*orleifur  drukknaði 
síðar  i Markarfljóti  (1727).  Magnús  var  i Noregi,  er  bróðir 
hans  kom  utan,  og  fór  hann  þá  til  Hafnar  að  hitta  hann. 
Um  það  leyti  var  ákveðið,  að  Magnús  skyldi  fara  til  Islands 
og  gjöra  uppdrátt  af  landinu.  Magnús  fór  til  íslands  um 
sumarið  1721  á Grindavikurskipi,  og  ferðaðist  fyrst  um  Suð- 
urland  og  siðan  um  Vesturland. 

Pétur  Raben  admíráll,  stiptamtmaður  yfir  íslandi,  stakk 
upp  á því,  að  ísland  væri  mælt,  þegar  hann  kom  heim  aptur 
úr  Islandsferð  sinni  1720*.  Konungur  býður  þvi  Magnúsi 


’)  Jón  Grunnvikingur  segir  (Hist.  lit.  Isl.),  að  Magnús  hafi  út  úr  leið- 
indum  farið  í herþjónustu.  og  hafi  um  það  leyti  orkt  >óyndisbrag<.  er 
byrjar  svo:  >Bezt  mun  vera  kverum  burt  að  kasta<;  liann  segir  enn- 
fremur,  að  Magnús  hafi  jafnan,  eptir  að  hann  varð  hermaður,  verið 
guðhræddur  og  siðprúður  og  stundað  bókmenntir,  >og  havde  altid  lærde 
og  honette  Folks  Skick  paa  sig<.  Sýnast  þessi  orð  benda  til  þess,  að 
hermenn  i þá  daga  hafi  ekki  haft  á sér  mikið  álit  fyrir  siðprýði. 

’)  Magnús  Arason  varð  >CaptainIieutenant  i Ingenieurerne  og 
Oberconducteur<  við  kastalagjörð  i Noregi. 

*)  Bréf  í hdrs.  A.  M.  nr.  1067-4°. 

4)  Safn  til  sögu  íslands  II.,  bls.  760—761.  Raben  komst  eigi  til 
alþingis,  eins  og  til  var  ætlazt,  sakir  veikinda.  Jón  Marteinsson  talar 
illa  um  Raben  eins  og  aðra,  og  segir,  að  hann  hafi  ekki  þorað  að  riða 
frá  Bessastöðum  til  þingvalla,  >men  blev  i Sikkerhed  ved  hans  Viin- 


Digitized  by  Google 


280 


Arasyni  10.  febrúar  1721,  að  fara  til  íslands  og  gjöra  sjó-  og 
landkort  af  eynni,  en  Raben  átti  að  gjöra  nánari  ákvarðanir 
um  það,  hvernig  þetta  skyldi  framkvæma.  í’að  er  auðséð  af 
konungsbréfinu,  að  stjórnin  hefir  enga  hugmynd  haft  um, 
hve  mikið  og  vandasamt  verk  það  var,  sem  Magnúsi  var  á 
hendur  falið,  og  er  furða,  að  hann  skyldi  vilja  taka  slíkt  starf 
að  sér,  með  þeim  ummælum,  sem  fylgdu.  Konungsbréfið 
talar  um  ísland  eins  og  það  sé  dálitil  ey,  og  telur  það  nóg,  að 
veita  Magnúsi  142  dali  alls,  til  verkfærakaupa  og  ferðakostn- 
aðar'.  í reglugjörð  Rabens  segir  svo  fyrir,  að  Magnús  eigi 
að  mæla  strendur  allar,  firði,  víkur,!  hafnir,  innsiglingar, 
blindsker  og  eyjar,'  ennfremur  allt  jarðagóss,  umboðsjarðir, 
klauslra-  og  kirkjujarðir,  þingstaði  og  sjálfseignarjarðir,  og 
hafa  hliðsjón  af  jarðabókum;  hann  átti  ennfremur  á upp- 
drættinum  að  sýna  skóga  alla  og  veiðivötn,  brennistein  og 
laugar,  og  einkum  þó  mæla  þá  staði,  þar  sem  gott  er  skipa- 
leg  vetur  og  sumar,  ennfremur  álti  hann  að  mæla  eldfjöll  og 
hraun,  og  sýna  allar  rekafjörur  á landiuu.  Ekki  var  þó  þetta 
nóg,  hann  átti  lika  að  ferðast  um  fjöll  og  öræfi,  og  mæla 
þaö  allt,  svo  nú  fengist  í eitt  skipti  fyrir  öl!  nákvæmur  upp- 
dráttur  af  öllu  landinu.  Með  þeim  verkfærum  og  hjálpar- 
meðulum,  sem  þá  voru  íil,  var  það  alveg  óhugsanlegt,  að 
nokkur  einstakur  maður  gæti  framkvæmt  slika  fyrirskipun, 
svo  i nokkru  lagi  væri.  Sýnir  þetta  vel  ókunnugleika  stjórn- 
arinnar,  en  samt  er  það  ennþá  furðanlegra,  að  Magnús  skyldi 
takast  slika  sendiferð  á hendur.  Reglugjörð  Rabens  býður 
embættismönnum  að  greiða  ferð  Magnúsar,  allt  hvað  hægt 
er,  og  útvega  honum  kauplaust  hesta  og  kunnuga  fylgdar- 
menn,  en  Magnús  skuldbindur  sig  aptur  á móti  til,  að  sýna 
kurteisi  og  litillæti  hverjum,  sem  í hlut  á.  Bréf  þetta  var 
iesið  upp  á alþiugi  1722*. 


flaske  indtil  Fregatten  retournede«.  enda  segir  Jón,  að  Friörik  IV.  hafi 
hlegið.  er  hann  heyrði  talað  um  afreksverk  Rahens  á Islandi,  og  sagt: 
• Chevaher  zur  See,  Cujon  zum  Lande«.  Thott,  ur.  961  fol. 

')  Lovsamling  for  Island  II.,  bls.  4 — 6. 

*)  Lovsamling  for  Island  II.,  bls.  26—28;  |iar  segir  meðal  annars, 
að  uppdráttur  sá.  er  Magnús  geri  af  íslandi,  eigi  að  verða  >saavel  til 


Digitized  by  Google 


281 


Magnús  Arason  dvaldi  7 ár  á íslandi,  en  litið  vitum  vér  um 
ferðir  hans.  í bréfi  frá  Niels  Fuhrmann  amtmanni  til  Rabens, 
15.  sept.  1721,  erMagnúsar  getió,  segist  Fuhrmann  ekki  vita, 
hvað  hann  nú  starfi  eða  hvar  hann  sé,  og  getur  þess  jafn- 
framt,  að  kortagjörð  af  íslandi  muni  taka  inörg  ár.  Arið 
eptir  sést  á bréfi  frá  sama  manni  (19.  júlí  1722),  að  Magnús 
var  þá  að  mæla  Kjósarsýslu1.  Mælt  er,  að  Magnús  hafi  gert 
uppdrætti  af  Árnes-,  Rangárvalla-,  Kjósar-,  Gullbringu-  og 
Borgarfjarðarsýslum  fyrir  sunnan,  Dalasýslu,  Barðastrandar-, 
Isafjarðar-  og  Strandasýslum  fyrir  vestan,  og  þó  ei  fullkom- 
lega.  Magnúsi  entist  ekki  lif  til  þess,  að  ljúka  við  landmæl- 
ingarnar,  þvi  19.  janúar  1728  drukknaði  hann  af  báti  i vogi  á 
Hrappsey  á Breiðafirði,  í lendingu,  og  heitir  þar  enn  Kapteins- 
vik,  er  hann  fórst.  Magnús  var  að  hjálpa  til  að  koma  far- 
angri  upp  úr  bátnum,  en  datt  útbyrðis  og  drukknaði,  og 
fannst  örendur,  er  menn  komu  til,  sem  frá  höfðu  gengið; 
eigi  vita  menn  þó  glögglega,  með  bvaða  atburðum  þetta  hefir 
orðið*.  Magnús  Arason  var  jarðsettur  á Skarði  á Skarðs- 
strönd,  og  lét  Bjarni  Pétursson  gera  útför  hans  allsæmilega. 
Ekki  hefi  eg  séð  nema  tvo  sýsluuppdrætti  eptir  Magnús  Ara- 
son,  og  eru  báðir  gjörðir  1723,  er  annar  vfir  Kjósarsýslu, 
hinn  yfir  Dalasýslu.  A kortum  þessum  er  fjöldi  af  örnefn- 
um;  á Dalasýslukortinu  hægramegin  er  skrá  vfir  nöfn  á 180 
eyjum  á Breiðafirði,  sem  teljast  til  Dala-  og  Snæfellsnessýslna, 
en  tölur*á  eyjunum,  sem  visa  til  nafnanna8.  Báðir  eru  upp- 
drættir  þessir  fremur  vel  gerðir,  og  þó  þeim  sé  i mörgu 
ábótavant,  þá  skara  þeir  þó  fram  úr  öllu  því,  er  áður  hafði 


höiatbem*  D.  K.  M.  Fornöjelse.  som  de  Trafiquerendes  Nytte  og  Landets 
egen  Velfærd*.  Sbr.  Lögþingisbók  1722,  nr.  32. 

')  Stiptsskjalasafnið  í Reykjavik  I.,  nr.  17  og  19. 

*)  Annátl  Jóns  Halldórssonar.  Hdrs.  J.  S.  238-4°.  Sbr.  porv. 
Tkoroddten : Ferð  um  Snæfellsnes  1890.  Andvari  XVII.,  bls.  103—104. 

*)  Geografisk  Afridsning  over  Kjósar  Syssel  udi  Island,  optagen  ved 
Captain  Magnus  Arason  Aar  1723,  og  Charte  over  Dale  Syssel  udi  Is- 
land,  optaget  i Aaret  1723  af  Magnus  Arason.  (Háskólabókasafnið'  í Krnh' 
Norske  I.andkort.  nr.  39  og  40). 


Digitized  by  Google 


282 


verið  gjört  af  slfku  tagi,  og  gefa  þeir  allgóða  hugmynd  um 
afstöðu  héraða  og  um  örnefni1. 

Arið  1728  varð  Kristian  Guldencrone  stiptamtmaður  yfir 
íslandi,  og  var  Niels  F’uhrmannn  umboðsmaður  hans.  í 
bréfi  fil  Fuhrmanns,  21.  mai  1729,  getur  Guldencrone  þess, 
að  Magnús  Arason  hafi  fengið  142  dali  til  verkfærakaupa, 
sem  hann  hefði  átt  að  gera  reikning  fyrir,  er  hann  kæmi  heim, 
nú  kveðst  stiptamtmaður  hafa  heyrt,  að  Maguús  Arason  hafi 
dáið  1728,  en  ekkert  kveðst  hann  hafa  heyrt  um  verkfærin 
og  heldur  ekki  um  kort  né  teikningar  hans,  biður  hann  því 
Fuhrmann  að  grennslast  eptir,  hvar  þetta  sé  niður  komið, 
og  senda  sér  svo  plöggin,  og  skrifa  sér  líka,  hverjar  sýslur 
Magnús  Arason  hafi  mælt,  hvar  hann  hafi  byrjað  og  hvar  endað. 
Guldencrone  segir  þó,  að  verkfærin  megi  bíða,  þangað  fil 
konungur  hafi  ákveöið,  hvort  annan  mælingamann  skuli 
senda*.  Nokkru  síðar  var  Thornas  Hans  Hcnrich  Knopf,  fyrir- 
liði  i norska  liðinu,  sendur  ásamt  aðstoðarmanni  til  íslands, 
og  áttu  þeir  að  ljúka  við  landmælingar  Magnúsar  Arasonar*. 
Knopf  kom  út  hingað  um  vorið  1730,  með  konu  sinni,  bróður 
og  fjölskyldu.  alls  við  lOda  mann;  tók  hann  þegar  um  sum- 
arið  að  mæla  þann  hluta  Árnessýslu,  sem  Magnús  Arason 
átti  eptir.  Knopf  skrifaði  stjórninni,  að  sér  væri  ómögulegt 


')  Um  æfi  Magnúsar  Arasonar  hefir  liltölulega  mjög  litið  verið  ritað, 
hið  helzta  hefi  eg  tekið  úr  þessum  rilum:  Sjfslumannaæfir  Boga  Bene- 
diktssonar  II..  120 — 121.  Thorchillii  Specimen  lslandiæ  non  barbaræ, 
hdrs.  J.  S.  338-4°,  bls.  214 — 218.  Jón  Olafsson  Grunnvikingur,  Hist. 
liter.  Isl.  B.  U.  H.  Add.  3.  fol.  Magnús  Arason  átti  laundóttur  í Kaup- 
mannahöfn.  sem  Anna  Magdalena  hét;  Árni  Magnússon  annaðist,  að 
koma  barninu  fyrir  og  borga  með  þvi,  og  krefur  hann  Ara  þorkels- 
son  og  systkini  Magnúsar  um  meðgjöfina,  eptir  fráfall  Magnúsar.  þao 
Hagahjón.  Ari  og  Ástriður,  brugðust  vel  við  og  arileiða  barnið  (18.  nóv. 
1728)  að  hálfum  arfi  þeim.  sem  Magnús  átti  að  fá  eptir  þau.  Hvort 
Anna  dóttir  Magnúsar  hefir  farið  til  íslands,  sést  ekki  með  vissu  af 
brefum  þeim,  sem  til  eru  um  þetta  efni,  þau  eru  geymd  í A.  M.  Acess. 
nr.  1.  fol.  Magnús  Arason  átti  og  launbarn  á íslandi  með  Helgu  Árna- 
dóttur.  dótturdóttur  Páls  í Selárdal,  það  dó  ungt  Sýslumannaæfir  IL, 
bls.  86. 

‘)  Stiptsskjalasafnið  III.,  nr.  28. 

*)  Lovsamling  for  Island  II.,  bls.  108,  109—110. 


Digitized  by  Google 


283 


að  mæla  á vetrum,  þá  væri  eigi  hægt  að  ferðast,  en  þá  yrði 
hann  að  sitja  um  kyrt  og  teikna  kortin;  kveðst  hann  einnig 
vera  húsnæðislaus,  og  segir  að  það  se  ómögulegt  að  búa  á 
íslenzkum  bæjum  mánaðartima,  hvað  þá  heldur  heilan  vetur; 
sækir  hann  þvi  um,  að  byggt  sé  handa  sér  hús,  og  var  það 
veitt.  Knopf  lét  þá  byggja  sér  timburhús  i lúnfætinum  á 
Nesi  við  Seltjörn,  hjá  Niels  Kjær  lögmanni,  sem  andaðist  hið 
sama  haust.  Sumarið  1731  mældi  Knopf  Arnessj'slu,  Rangár- 
vallasýslu,  Vestmannaeyjar  og  þriðja  hluta  Skaptafellssýslu, 
en  gat  sakir  jökulánna  og  haustveðráttu  eigi  ferðazt  lengra 
austur  það  sumar.  í bréfi  til  Ochsens  stiptamtmanns  (i  sept- 
ember  1731)  segir  Knopf,  að  hann  næsta  sumar  (1732)  ætli 
að  ferðast  um  Skaptafellssýslur  og  Múlasýslur,  og  viðar  ef 
hann  geti.  Ekki  höfum  vér  fundið  nein  skilriki,  er  sýni,  að 
hann  hafi  farið  þessa  ferð,  eða  hvaö  hann  annars  hefir  ferð- 
azt  þau  ár,  er  hann  dvaldi  á íslandi.  f*að  sést  af  ýmsum  bréf- 
um,  að  Knopf  og  Fuhrmann  hefir  ekki  komið  vel  saman.  Ochsen 
stiptamtmaður  býður  Knopf  að  sýna  Fuhrmanni  uppdrætti  þá,  er 
hann  gjörir,  svo  amtmaður  geti  gert  athugasemdir  við  þá  og 
hafa  hann  að  öðru  leyti  í ráðum  með  sér.  Knopf  varð  að 
hlýða,  þó  honum  væri  nauðugt,  en  segir  þó  í bréfi  til  stipt- 
amtmanns,  að  amtmaður  geti  að  sínu  áliti  ekki  fremur  dærnt 
um  uppdrætti  íslands,  heldur  en  blindur  maður  um  lit,  því 
hann  hafi  aldrei  ferðazt  neitt,  nema  austur  í Skálholt  og 
vestur  í Brokey1.  Knopf  gjörði  fyrir  Fuhrmann  eptirmyndir 
af  uppdráttum  Magnúsar  Arasonar  af  Barðastrandar-,  Dala-, 
Snæfellsnes-  og  Borgarfjarðarsýslum ; segir  hann,  að  Magnús 
muni  lika  hafa  mælt  Mýra-,  Kjósar-  og  Gullbringusýslur,  en  þau 
kort  séu  nú  hvergi  að  finna.  Arið  1734  kom  Knopf  aptur 
til  Noregs,  og  býður  konungur  honum  þá  að  senda  alla  upp- 
drætti  sina  til  Hafnar,  bæði  þá,  sem  fullgerðir  eru,  og  upp- 
köst  og  undirbúningsuppdrætti,  svo  seinna  megi  nota  það, 
ef  nánari  mælingar  yrðu  gjörðar  af  ýmsu,  setn  enn  var  eptir 


’)  Bréf.  er  snerta  Knopf,  eru  i stiptsskjalasafninu  III..  nr.  71a  og 
71b,  V..  nr.  22a. 


Digitized  by  Google 


284 


litt  mælt  eða  óinælt'.  Um  sama  leyti  mun  Knopf  hafa  gjört 
hinn  stóra  uppdrátt  af  íslandi,  sem  enn  er  til  i ríkisskjala- 
safninu  danska1.  Uppdráttur  þessi  er  teiknaður  á bókfeli  og 
fagurlega  skreyttur,  þar  eru  meðal  annars  6 myndir  íslend- 
inga  í þjóðbúningi8.  í skjalasafni  grænlenzku  verzlunar- 
innar  kvað  einnig  vera  uppdrættir  eptir  Knopf,  af  Skapla- 
fellssyslu,  Arnes-,  Rangárvalla-  og  Múlasyslum.  Uppdrættir 
Knopfs  höfðu  mikla  þj'ðingu  sakir  þess,  að  margir  aðrir.  sem 
gáfu  út  kort  afíslandi,  lögðu  þá  til  grundvailar,  ailt  fram  til 
þess  tíma,  að  strandmælingar  byrjuðu. 

í’essir  menn,  sem  vér  siðast  höfum  getið  um,  voru 
gerðir  út  af  stjórninni  tii  mælinga,  en  um  sama  Ievti  var 
uppi  maður  á íslandi,  sem  af  eigin  hvötum,  sér  til  ánægju, 
fékkst  við  kortagjörð,  það  var  Hjaiti  prestur  f’orsteinsson  i 
Vatnsfirði,  og  er  enn  til  uppdráttur  eptir  hann.  Hjalti  por- 
steinsson 4 var  fæddur  að  Möðrudal  á Fjöllum  árið  1665,  faðir 


•)  Lovsamling  for  Island  II.,  bls.  184—186. 

*)  Uppdrátt  þennan  heti  eg  enn  ekki  getað  fengið  að  sjá.  af  þvi 
kortasafn  rikisskjalasafnsins  er,  sem  stendur.  óraðað  og  i óreglu. 

3)  Mattias  Jochimsen  (Thott,  nr.  1737-4“)  lalar  með  litilli  virð- 
ingu  um  landmælingar  Knopfs  og  licutenaut  Eichels,  sem  hann  segir 
haii  verið  aðstoðarmaður  hans.  Mattías  segir,  að  það  sé  mjög  örðugt 
að  mæla  jafnstórt  land  eins  og  Island  er,  enda  segir  haun,  að  mæl- 
ingarmenn  þeir.  sem  þangað  hafi  verið  sendir,  hati  ekki  verið  þeim 
starfa  vaxnir,  og  hafi  ekki  haft  nægilega  þekkingu  í stærðfræði.  til  þess 
að  mæla  svo  stórt  og  hrjóstrugt  land  (þetta  er  ósatt,  að  minnsta  kosti 
hvað  Magnús  Arason  snertir);  segir  hann  ennfremur,  að  fyrst  verði  að 
ákveða  innbyrðis  legu  staða  með  stjörnuathugunum  og  mæla  svo  hið 
smærra.  Um  skrautlcgan  landsuppdrátt,  sem  hann  hefir  nj'lega  séð 
(eflaust  kort  Knopfs),  fer  hann  mjög  háðuglegum  orðum,  hann  segir  að 
uppdrátturinn  sé  prjddnr  gulli  og  fögrum  litum,  en  sé  alveg  ónýlur, 
þegar  eigi  að  brúka  hann;  likir  þesskonar  korti  við  grinrihoraða,  kláð- 
uga  og  draghalta  meri,  með  fagurlega  búnum  söðli,  flauelsábreiðum  og 
annari  prvði. 

4)  Helztu  heimildarrit  um  æfi  sfra  Hjalta  þorsteinssonar.  sem  eg 

hefi  notað,  eru:  Ágrip  af  lifssögu  Hjalta  prests  þorsteinssonar  (eptir 

sjálfan  hanu,  ritað  1746.  þó  ei  frumhandarrit).  Lbs.  nr.  276-4°.  Bréf 
frá  og  til  Hjalta  þorsteinssonar  í A.  M.  nr.  410.  fol.,  A.  M.  Access. 
nr.  1.  fol.,  Ny  kgl.  Samling  2064-4°  lim  Skálholtsstiptis  presta  eptir 


Digitized  by  Googie 


285 


hans  Þorsteinn  Gunnlaugsson  var  þar  prestur,  hann  fluttist 
sidan  að  f’ingeyraklaustri  og  dó  þar  1686.  Hjalti  fór  tveggja 
ára  til  afa  síns,  Gunniaugs  prests  Sigurðssonar  (f  1685)  i 
Saurbæ  i Eyjafirði,  og  ólst  þar  upp.  Hjalti  var  þegar  i barn- 
æsku  hneigður  til  ýmsra  iþrótta;  hin  fyrstu  undirstöðuatriði 
í lærdómsgreinum  lærði  hann  hjá  móðurbróður  sinum,  sira 
Jóni  Hjaltasyni  (f  1704)1,  hann  var  þá  aðstoðarprestur  hjá 
sira  Gunnlaugi,  fékk  siðar  brauðið  og  varð  prófastur  (1698). 
Sira  Jón  Hjaltason  hafði  áður  verið  heyrari  i Skálholti  og 
skrifari  hjá  t’órði  biskupi  torlákssyni,  hann  hafði  nokkra 
æfingu  í að  teikna  og  hafði  lært  það  af  tórði  biskupi;  hjá 
honum  lærði  Hjalti  hin  fyrstu  undirstöðuatriði  i uppdráttar- 
list.  Arið  1680  var  Hjalti  settur  i Hólaskóla,  hafði  Gisli  biskup 
þó  ráðið  til,  að  bezt  væri  að  senda  hann  til  Hamborgar  eða 
Kaupmannahafnar,  til  þess  að  læra  málaraiþrótt,  en  það  vildi 
afi  hans  ekki.  Segir  sira  Hjalti,  að  þá  hafi  f*orsteinn  Geirsson 
verið  skólameistari  á Hólum,  en  Egill  Sigfússon  heyrari. 
f’egar  Gísli  biskup  torláksson  dó  1684,  flutti  Hjalti  suður  að 
Skálholti,  og  var  það  eptir  samráði  þeirra  Gunnlaugs  prests 
og  f’órðar  biskups,  og  þaðan  var  hann  útskrifaður  1686  af  Ólafi 
Jónssyni  skólameistara.  Meðan  Hjalti  var  í skóla  og  eptir  það, 
til  1688,  var  hann  sveinn  Þörðar  biskups,  og  lét  biskup  hann 
jafnan  æfa  sig  i teiknun  og  málverki.  Með  ráði  t’órðar  bisk- 
ups  og  tilstyrk  sigldi  Hjalti  til  háskólans  1688;  eptir  tvö  ár 
tók  hann  guðfræðispróf,  og  fór  1690  heim  aptur  til  íslands. 
Hjalti  Þorsteinsson  var,  eins  og  biskup,  gefinn  fyrir  söng  og 
hljóðfæraslátt,  og  meðan  hann  dvaldi  i Höfn,  gekk  hann  dag- 
lega  til  organleikarans  við  Rundekirke,  Elias  Radiche,  og 
lærði  hjá  honum.  Þegar  Hjalti  kom  heim,  tók  f’órður  bisk- 
up  hann  aptur  í sina  þjónustu,  >og  lét  hann  stemma  og 
reparera  sfn  instrumenta  musica,  þvi  hann  vildi  sitt  Regal 
hljóma  láta  í Skálholtskirkju  á næstu  jólahátíð«. 

Jón  Halldórsson.  Rask,  66.-40.  Thorchilli  Specimen  Islandiæ,  J.  S.  333- 
4“,  bls  232 — 235.  í prestatali  Sv.  Nielssonar  eru  j ms  ártöl.  er  snerta 
æfi  Hjalla  prests,  skökk. 

‘)  Móóir  Hjalta  þorsteinssonar  hét  Dómhitdur  Hjaltadóttir  (Sjíslu- 
mannaæfir  I.,  bls.  216). 


Digitized  by  Google 


286 


Arið  1690  dó  kirkjupresturinn  í Skálholti,  f*orsteinn 
Gunnarsson,  og  var  Hjalti  Þorsteinsson  þá  vigður  til  dóm- 
kirkjuprests  (4.  sd.  í adventu),  og  þjónaði  hann  þvf  embætti 
þangað  til  1692,  þá  fékk  hann  veitingu  fyrir  Vatnsfirði1  og  giptist 
sama  ár  Sigríði  Þorsteinsdóttur  Ulugasonar  á Völlum  i Svarf- 
aðardal,  þau  áttu  8 börn  og  komust  4 stúlkur  til  fullorðins 
ára*;  1710  var  síra  Hjalti  kjörinn  prófastur  i ísafjarðarsyslu*. 
en  lagði  niður  prófastsembæltið  1727  með  samþykki  Jóns 
biskups  Arnasonar4.  Síra  Hjalti  sagði  af  sér  prestsembætti 
á 77.  ári  1742,  en  Magnús  Teitsson,  sem  var  giptur  dóttur- 
dóttur  síra  Hjalta,  tók  við  brauðinu.  Sira  Hjalti  Þorsteins- 
son  andaðist  1752,  87  ára  gamall. 

Hjalti  prestur  var,  eins  og  vér  þegar  höfum  getið.  mjög 
hneigður  fyrir  uppdráttarlist  og  myndasmíði,  og  varði  til  þess 
öllum  tómstundum  sínum;  hann  var  vel  lærður  i tungumál- 
um5.  guðfræði  og  landafræði,  hann  var  söngmaður  góður  og 
lék  á hljóðfæri.  Til  eru  enn  allmörg  bréf  ymsra  merkis- 
manna  til  Hjalta  prests.  og  sést  á þeim,  að  hann  hefir  verið 
mikilsmetinn ; Hjalti  hefir  skrifazt  á við  flesta  islenzka  merk- 
ismenn,  er  þá  voru  uppi,  t.  d.  biskupana  Jón  Vidalín,  Jón 
Arnason  og  Stein  Jónsson,  prófastana  Jón  Halldórsson  i Hit- 
árdal  og  Pál  Björnsson  í Selárdal,  við  Arna  Magnússon,  Jón 
Olafsson  frá  Grunnavik  o.  fl. 


’)  Jón  Espólin  segir,  hann  hafi  fengið  vonarbréf  fyrir  Stafholti 
1692  (Árbækur  VIII.,  bls.  36). 

’)  F.in  dóttir  sira  Hjalla,  Elín,  giplist  Markúsi  sj'slumanni  Bergs- 
syni,  hún  var  móðir  Bjðrns  Markússonar  lögmanns.  Yngsta  dóttir  síra 
Hjalta.  llalldóra.  giptist  sira  pórði  Guðmundssyni  á Grenjaðarstað.  hann 
hafði  verið  kapelán  hjá  tengdaföður  sínum. 

*)  Sira  Hjalli  vildi  ógjarnan  takast  á hendur  prófastsembættið  og 
afsakaði  sig.  en  Jón  biskup  Vídalín  vildi  eigi  taka  afsakanirnar  gitdar. 
Sbr.  bréf  frá  Jóni  Vidalin  27.  júlí  1711  og  27.  marz  1712,  A.  M. 
410.  fol. 

4)  Árið  1729  varð  sira  Hjalti  veikur,  að  því  er  segir  í annál  Jóns 
Halldórssouar.  »Sira  Hjatti  þorsteinsson  ásótlur  af  stórum  áhlaupum. 
svo  hann  varð  ofsterkur  og  var  vaktaður«,  hdrs.  J.  S.  238-4°. 

*)  Jón  biskup  Árnason  spyr  sira  Hjalta  opt  i bréfum  sinum  um 
ýmislegt  í málfræði,  um  framburð  á þýzkurn  og  grískum  orðum  o.  s.  frv. 


Digitized  by  Googlo 


287 


Hjalti  Þorsteinsson  gjörði  landsuppdrátt  af  Vestfjörð- 
um,  bœði  af  hverri  sýslu  fyrir  sig  og  svo  af  öllum  Vestfjörð- 
um  í samhengi.  Einn  af  uppdráttum  þessum  er  ennþá  til, 
hann  er  að  mörgu  merkilegur  og  furðu  nákvæmur,  hann  nær 
yfir  Vestfirði  alla;  þó  er  uppdráttur  þessi,  sem  enn  er  til, 
ekki  frumrit,  en  eptirmynd,  sem  Sæmundur  Hólm  hefir  gjört 
1776  eptir  frumritinu1.  Uppdrátturinn  er  miklu  betri  en  eldri 
uppdrættir,  lögun  Vestfjarða  er  rétt  og  eins  firðir  og  bæir  á 
réttum  stöðum.  Stiganet  er  ekkert  á uppdrættinum  og  heldur 
ekki  mælikvarði.  Alt  sköpulag  Vestfjarða  er  of  breiðvaxið, 
bæði  meginland  og  annes;  sökum  þess  verða  heiðar  allar  og 
fjallvegir  milli  byggða  of  langir. 

Árið  1725  sendi  Hjalti  t’orsteinsson  Jóni  biskupi  Árna- 
syni  uppdrátt  af  Strandasýslu,  og  1727  sendi  hann  Árna 
Magnússyni  uppdrátt  af  ísafjarðar-  og  Strandasýslum,  og 
segir  Árni  í bréfi  til  Hjalta:  »Vænti  eg  ekki  betra  korts  um 
mina  lifstíð*,  og  segir  hann  mundi  gjöra  sér  mikinn  greiða, 
ef  hann  líka  sendi  sér  uppdrátt  af  Barðastrandarsýslu,  segist 
Árni  efast  um,  að  kort  Magnúsar  Arasonar  verði  betri,  og 
biður  Hjalta  einnig,  að  gjöra  fyrir  sig  mynd  af  tóptum  við 
Eyri  í Mjóafirði.  Árið  1729  sendi  Hjalti  Árna  Magnússyni 
uppdrátt  af  Vestfjörðum  öllum  í einu,  og  Iofaði  hann  þá  að 
senda  siðar  uppdrátt  af  Eyjafjarðarsýslu*.  Hans  Gram  minnir 
Hjalta  á loforðið  (i  bréfi  19.  júni  173o),  og  þá  sendir  hann 
uppdrátt  af  Eyjafjarðarsýslu,  sem  nú  er  líklega  týndur.  Árið 
eplir  (20.  júní  1731)  þakkar  Gram  fyrir  sendinguna  í 
nafni  sinu  og  Thomasar  Bartholins,  og  biður  um  enn  íleiri 
uppdrætti  og  staðalýsingar  fra  íslandi;  Hjalti  prestur  hefir 
boðizt  til  að  senda  uppdrætti  af  gömlum  búningi  íslendinga, 


')  Ny  kgl.  Saml.  1088b.  Tabuta  Isafjordensis,  Bardastrandensis  et 
Strandensis  provinciarum  in  occidentali  Islandia,  Anno  1743.  dicitur  a 
domino  Hjalta  Thorsteini  esse  detineata.  Daði  fróði  segist  hafa  séð  upp- 
drátt  Vestfjarða  eptir  sira  Hjalta  (þjóðólfur  31.  ár  1879.  bls.  11). 

*)  Sbr.  bréf  frá  sira  Hjalta  til  Árna  Magnússonar,  dags.  Vatnsfirði 
7.  ág.  1729  (A.  M.  Access.  nr.  1 fol ).  Hjalti  segir,  að  Ormur  sýslu- 
maður  hafi  sent  sér  »afrissing*  Ðarðastrandarsýslu,  en  henui  hafi  hann 
ekki  allstaðar  getað  fylgt. 


Digitized  by  Google 


288 


meö  þeim  breytingum,  sem  á honum  hefðu  orðið  á seinni 
timum,  og  segist  Gram  taka  því  fegins  hendi,  biður  hann  um 
myndir  af  körlum  og  konum,  og  að  rita  nöfn  fatanna  hjá  á 
latfnu. 

Löngu  seinna  (1737)  sendir  Hjalti  Jóni  ólafssyni  frá 
Grunnavfk  uppdrátt  Vestfjarða,  og  talar  Jón  allmikið  um 
uppdrátt  þennan  (í  bréfi  15.  maí  1737),  segir,  að  sér  liki  hann 
að  flestu  leyti  vel,  þó  ekki  séu  á honum  lengdarlinur  og 
breiddarstig  eða  mælikvarði,  þó  segir  hann,  að  sér  finnist 
fjallvegirnir  heldur  langir,  og  er  það  rétt  athugasemd,  eins 
og  vér  fyrr  höfum  bent  á.  Þakkar  Jón  Grunnvíkingur  Hjalta 
presti  mjög  fyrir  uppdráttinn  og  hælir  honum,  segir  hann,  að 
Vestfirðingar  hafi  löngum  skarað  fram  úr  öðrum  Islending- 
um  i bókmenntum,  sem  enn  gefi  raun  vitni,  því  engir  ís- 
lendingar  hafi  fyrr  gjört  uppdrætti  eða  lýsingar  sinna  fjórð- 
unga.  Harboe  bisknp  fékk  líka  uppdrátt  ísatjarðarsýslir  hjá 
Hjalta  Þorsteinssyni.  Það  er  auðséð,  að  Hjalti  f’orsteinsson 
hefir  nokkuð  fengizt  við  mælingar  og  stærðfræði,  þvf  hann 
skrifast  á við  síra  Jón  Árnason,  er  seinna  varð  biskup,  um 
þau  efni;  1710  hefir  Hjalti  lánað  síra  Jóni  »quadrant*  og  rit 
Orontiusar;  Hjalti  prestur  smíðaði  og  sjálfur  »quadrant«,  sem 
var  svo  fullkominn,  að  mæla  mátti  með  honum  eigi  aðeins 
stig,  heldur  og  mínútur,  og  hefir  reynt  að  mæla  hnattstöðu 
Vatnsfjarðar,  eigi  aðeins  breiddina,  heldur  og  lengdina.  Þeir 
Jón  Árnason  skrifuðust  opt  á um  stærðfræði  og  mælingar 
pólhæða,  og  sendi  sira  Jón  honum  ýmsar  bækur  um  stjörnu- 
fræði,  enda  var  hann  þá  allra  manna  færastur  í þeim  grein- 
um,  þeirra  er  þá  voru  uppi  á íslandi. 

Eins  og  fyrr  var  getið,  gjörði  Hjalti  f’orsteinsson  marga 
aðra  uppdrætti,  hann  gjörði  mynd  af  Þórði  biskupi  f’orláks- 
syni  og  konu  hans,  og  einnig  mynd  af  Steini  biskupi  Jóns- 
syni,  eptir  mynd,  er  gjörð  hafði  verið  ytra;  hann  smfðaði 
skáktatl,  hið  mesta  listaverk,  og  gaf  Jóni  biskupi  Vídalín,  en 
Rostgaard  fékk  það  tafl  seinna.  I bréfi  4.  ágúst  1714  þakkar 
Jón  biskup  Vídalin  Hjalta  presti  fyrir  málverk  af  Valhöll,  er 
hann  haföi  sent  honum,  og  segir  meðal  annars:  »Hafið  þér  í 
því  sýnt  stóra  kunst,  alleina  þykir  mér  það  að,  að  Þór  er  of 


Digitized  by  Google 


289 


litilfjörlegur;  það  gekk  i kringum  borð  mitt  á alþingi,  og 
fékk  stóra  admiration  hjá  góðum  vinum,  sem  þá  voru  mínir 
gestir,  bæði  konum  og  körium;  eg  betala  ekki  ómakslaunin 
i þetta  sinn,  en  vona,  að  við  munum  hittast  brátt,  ef  guð 
ann  lífsstunda*1.  Hjalti  prestur  málaði  Vatnsfjarðarkirkju  að 
innan,  svo  snilldarlegt  þótti*,  og  1730  biður  Jón  biskup  Arna- 
son  hann  að  koma  suður  að  Skálholti  og  mála  Skálbolts- 
kirkju,  en  Hjalti  skoraðist  undan  því,  vegna  heilsulasleika  og 
anna  um  heyskapartímann.  Jón  biskup  stingur  upp  á því, 
að  Hjalti  kenni  máiaraiþróttina(!)  dóttursyni  sinum,  sem  þá 
var  15  vetra,  svo  hann  á næsta  sumri  geti  tekið  að  sér  að 
mála  Skálholtskirkju,  og  lofar  að  styrkja  drenginn  til  skóla- 
lærdóms,  ef  þetta  takist.  Sýnir  þetta  bezt,  að  biskup  hefir  ekki 
haft  minnstu  hugmynd  um,  hvað  iþrótt  var.  Seinna  máiaði 
Hjalti  rúmtjald  fyrir  Jón  biskup  Árnason,  biskup  fékk  það  á 
alþingi,  en  var  ekki  vel  ánægður.  þótti  litirnir  of  daufir,  en 
sjálft  málverkið  gott;  kennir  hann  fátækt  Hjalta  og  efnaleysi 
um,  að  hann  hafi  eigi  getað  fengið  sér  sterkari  liti,  svo 
tjaldið  varð  ei  betra3.  Af  því  Hjalti  prestur  var  hinn  eini  á 
íslandi  í þá  daga,  er  fékkst  við  teiknun  og  málverk,  þá  er 
leitað  til  hans  með  allt  slikt;  Árni  Magnússon  biður  t.  d. 
sfra  Hjalta  (í  bréfi  dags.  í Skálholti  21.  april  1712),  að  »af- 
rissa*  fyrir  sigj'ms  innsigli,  sem  séu  á skjölum  í Vatnsfjarðar- 
kirkju.  í bréfi  6.  maí  1739  þakkar  Magnús  lögmaður  Gisla- 
son  í Bræðratungu  síra  Hjalta  fyrir  grafletur  á skildi,  »að 
hvörju  eg  stórum  dáist,  þar  það  er  furðaniega  nett  af  so  há- 
öldruðum  manni«. 


')  Seinna  kom  til  orða.  að  myndin  af  Valhöll  yrði  stungin  og  gefin 
út;  sbr.  bréf  frá  Magnúsi  lögrnanni  í Bræðratungu  6.  maí  1739,  A.  M. 
410,  fol. 

’)  Nokkru  eptir  dauða  Hjaila  prests  voru  myndirnar  skemmdar, 
er  kirkjan  var  í aðgerð.  og  þá  dreymdi  einn  af  þeim.  er  við  það  hafði 
verið  riðiun,  að  sira  Hjalti  kæmi  til  sin  og  kvæði:  >Lifs  hjá  guði 

lifi  eg  enn,  leyslur  af  öllum  pinum.  Hafið  þið  brjáiað,  heiiiamenn. 
handaverkunum  minum«.  Skáiholtsstiptis  prestar  (eptir  Jón  Haildórs- 
sonl  Rask,  66-4°.  Huld  1.  h.  bls.  78—79. 

’)  í bréfi  23.  júli  1736,  A.  M.  410,  fol. 

19 


Digitized  by  Googie 


290 


24.  Landlýsingar  og  náttúrulýsingar  eptir  ís- 
lenzka  menn. 

A fyrri  hluta  18.  aldar  fengust  vmsir  íslendingar  vid 
náttúrufræði  og  landfræði;  þó  bera  rit  frá  þeim  tirna  ennþá 
keim  17.  aldar,  fjölfræðin  drottnar  enn  hjá  flestum,  fáir  eða 
engir  fást  við  náttúrufræðisathuganir  eða  rannsóknir,  vis- 
indin  eru  öll  í molum,  og  fjarstæðum  fræðigreinum  er  alla- 
vega  ruglað  saman;  þó  er  hjátrúin  miklu  minni,  þar  sem  rit- 
höfundar  bvggja  á öðrum  eldri  ritum,  t.  d.  ritum  Jóns  lærða, 
sleppa  þeir  opt  hinu  versta  hjátrúarruglinu,  þó  enn  sjáist 
mart  misjafnt  innan  um.  Lækningabækur  og  fróðieiksbækur 
17.  aldar  eru  revndar  skrifaðar  upp  aptur  og  aptur,  en  færri 
leggja  nú  trúnað  á dularspekina  en  fyrr1.  Hjátrúarvísdóm- 
urinn  hafði  á 17.  öld  haft  svo  mikil  áhrif  á hugsanir  manna 
og  lif,  að  almennur  áhugi  var  ailstaðar,  jafnt  hjá  lærðum  sem 
leikum.  á því,  að  reyna  að  hnysast  í slikt,  en  með  hjátrúnni 
fer  umhugsun  aiþj:ðu  um  leyndardóma  náttúrunnar  aptur  að 
réna.  Alþyðufróðleik  fer  því  töiuvert  aptur  á 18.  öld,  enda 
snerist  þú  öll  hugsun  manna,  um  fyrri  hlut  aldarinnar,  að 
málaferlum  og  óöld  þeirri,  sem  stóð  af  innbyrðis  rifrildi  lög- 
fræðinga  og  embætlismanna.  Ymsir  fengust  ennþá  við  lækn- 
isfræði  á svipaðan  hátt  eins  og  fyrr,  t*órður  Vidalin  var  enn 
á lífi,  hann  var  lærðastur  læknir  islenzkur  um  þetta  leyti, 
þeir  Jón  og  Guðmundur  Steinssynir  biskups  stunduðu  læknis- 
fræði  i Kaupmannahöfn,  en  dóu  báðir  ungir.  Þá  rituðu  ymsir 
lækningabækur,  grasakver  og  náttúrufræði  í fornum  stíl,  eins 
og  t.  d.  Páll  Halldórsson  t'orbergssonar  sýslumanns,  t’orsteinn 

')  J>6  má  enn  sjá  dæmi  þess,  að  sumir  hrúka  hjátrúarlækningar 
mjög  heimskulega:  »1710  lét  Pélur  Bjarnason  að  Tjaldanesi  grafa  upp 
úr  kirkjugarði  að  Staðarhóli  kerlingu,  dauða  fyrir  7 árum.  cr  heitið 
hafði  Ingveldur  og  verið  fóstra  barna  hans,  og  taka  jaxla  hennar  og 
höfuðbein  önnur.  konu  sinni  til  lækningar.  að  því  er  hann  sagði  sjalfur«. 
Svarfaðardalsannáll.  Lbs.  nr.  158-4°,  bls.  272.  Sbr.  Lögþingisbók  1716. 
nr.  5—6. 


Digitized  by  Google 


291 


Pétursson  á Staðarbakka  og  Þórður  Jónsson  á Staðarstað,  er 
þótti  hinn  bezti  læknir  og  fróðleiksmaður  i mörgum  grein- 
um.  Frá  þessu  timabili  er  ritgjörð  sú,  sem  vér  fyrr  gátum 
og  heitir  »Nueella  rerum  vegetarum  Islandiæ*;  í henni  er 
talsverður  fróðleikur  um  náttúru  íslands,  en  flest  tekið  úr 
ritum  Jóns  lærða  og  Þórðar  Vidalíns.  f*að  fer  þó  fjarri  þvi, 
að  rit  frá  þessum  tíma  hafi  nokkra  verulega  vísindalega  þýð- 
ingu.  Páll  Vidalin  kvartar  sáran  undan  því,  að  íslendingar 
leggi  enga  stund  á praktísk  visindi,  náttúruvisindi,  stærð- 
fræði,  læknisfræði  og  búnaðarvisindi,  en  flestallir  fáist  við 
málfræði  og  förnfræði1. 

Þá  snúum  vér  oss  að  aðalefninu  og  getum  rita  þeirra, 
sem  á þessu  timabili  voru  skráð  um  landfræði  íslands. 
Sýslulýsingarnar  höfum  vér  fyrr  getið  um.  en  hér  í þessum 
þætti  nefnum  vér  það  lítið,  sem  til  er  af  lýsingu  einstakra 
héraða,  og  það  er  snertir  almenna  landlýsingu.  Ein  af  hin- 
um  merkari  ritgjörðum,  sem  samdar  voru  innanlands  á fyrri 
hlula  18.  aldar,  er  lýsing  á Ölvesi  eptir  Hálfdán  Jánsson  lög- 
réttumann  á Reykjum;  hann  var  nákunnugur  og  skynugur 
maður  og  lýsir  héraðinu  allrækilega.  Hálfdán  Jónsson  dó  i 
stórubólu  1707,  hann  var  faðir  Einars  prests  á Kirkjubæjar- 
klaustri  og  afi  Hálfdáns  meistara  Einarssonar  á Hólum.  Lýs- 
ing  þessi  er  vel  og  skynsamlega  samin,  og  mundi  bónda- 
maður  nú  á dögum  varla  gjöra  hana  betri,  jafnvel  þó  hann 
væri  vel  menntaður  eptir  því  sem  nú  gerist*. 

Fyrst  er  talað  um  nafn  hreppsins,  þingstað,  kirkjur  og 
jarðir  og  um  takmörk  hans,  og  svo  eru  talin  örnefni  frá  Sel- 
vogi  austur  með  sjó.  t t’orlákshöfn  gengu  þá  14  skip, 
stór  og  srná,  og  voru  mörg  þeirra  eign  Skálholtskirkju.  Þá 
talar  höf.  um  vegi  úr  vesturhluta  hreppsins  yfir  fjallgarðinn 
til  Suðurnesja,  og  svo  um  fell  og  örnefni  á fjallgarðinum, 
þvi  næst  um  grasvöxt  í héraóinu,  lyngheiöar  til  fjalla  og 

')  Deo.  regi.  patriæ.  bls.  94  — 95,  300. 

’)  IJálfdán  Jóntion:  Descriptio  Ölves  repps  Anno  1703,  A.  M. 
767-4°.  (Tvær  afskriptir  bundnar  saman).  Hálfdán  helir  og  ritað  bók 
eina,  sem  geymd  er  i hdrs.  Bókmf.  i Kmh.  nr.  631-8vo,  hún  helir  inni 
að  hatda  safn  af  vmsum  lagaboðum  o.  fl. 

19» 


Digitized  by  Google 


292 


engjar  miklar  á láglendi,  kvartar  hann  undan  því,  hve  erfitt 
sé  að  vinna  þær  vegna  fenja  og  foræða  og  örðugra  brúar- 
gerða,  »þar  næst  liggur  þetta  gjörvallt  engjapláss  með  öðru 
mýrlendi  undir  stórkostlegu  Ölvesárflóði,  nær  stórstraumar  eru 
við  sjóinn  og  vindarnir  af  landsuðri  og  útsuðri  blása,  gjörandi 
opt  stóran  skaða,  einkum  um  sumartímann,  heyskapnum  og 
brúargjörðinni,  en  þá  vindarnir  eru  við  norðuráttir,  verður 
nægð  heybjargar*.  fví  næst  talar  höf.  um  Þurrárhraun,  seni 
hann,  eins  og  flestir  aðrir,  álitur  að  hafi  myndazt  árið  1000: 
síðan  lýsir  hann  fjallgarðinum  austur  með  og  telur  þar  ör- 
nefni.  Austan  við  furrárhnúk  er  dálitið  skarð,  sem  heitir 
Vatnsskarð,  og  er  sagt,  að  Kaldá  hafi  fyrrum  runnið  þar. 
Þvi  næst  lýsir  höf.  láglendinu  við  Bæjaþorp  og  Amarbæli. 
Hellisheiðarvegi  og  afrétt  Ölvesinga  fyrir  norðan  fjallið,  Hvanna- 
völlum,  Bolavöllum  og  Svínahrauni.  A Hvannavöllum  var 
þá  dálítið  sæluhús,  sem  Ölvesingar  höfðu  byggt  og  haldið 
við.  Um  Hengil  og  Hengladali  og  hverina  hjá  Reykjum  talar 
Hálfdán  nákvæmlega,  lýsir  svo  austursveitinni  og  Ingólfsfjalli 
og  talar  um  haug  Ingólfs  landnámsmanns,  sem  menn  héldu 
að  væri  uppi  á fjallinu.  Þingvallavatni  lýsir  Hálfdán  Jónsson 
á þessa  leið: 

»t*ingvallavatn  er  það  stærsta  stöðuvatn  á þessu  Iandi. 
f því  er  silungur,  hver  í kringum  það  veiðist  með  lagnetum 
og  krækifærum  á bátum,  einnig  á ísum  á vetrardaginn.  Úti 
f þvi  liggja  eyjar  tvær,  önnur  kölluð  Nesjaey,  há  sem  lítill 
hóll  ineð  litlu  grasi,  en  varpi  engu,  hún  heyrir  til  Nesjum ; 
hin  eyjan,  sú  eystri,  kallast  Sandey,  svo  sem  litið  fell,  sum- 
staðar  grasi  vaxin,  en  i sumum  stöðum  blásin,  hún  hefur 
varp  nokkuð  af  svartbak,  þessi  heyrir  til  Ölvesvatni;  hesta- 
ganga  er  þar  góð  fyrir  fáeina  á vetrartímanum,  þá  vatnið  er 
ísi  þakið  og  hefir  hestheldan  is.  Það  er  almennilega  haldið, 
að  vatnið  frá  Ölvesvatni  og  norður  i Sandcy  svari  að  lengd 
sem  tveim  vikum  sjáfar,  og  úr  eynni  jafnlangt  til  I’ingvalla. 
Milli  eyja  þeirra  er  lítill  hólmi,  er  álptir  verpa  á.  í útsuður 
frá  Sandey  hafa  sannorðir  menn  séð  í hlýju  morgun-veðri 
reyk  eður  blástur  upp  úr  vatninu  um  litinn  tima,  lik- 
astan  stórfiska  blæstri.  Fyrir  norðan  Dráttarhlið  skerst  fram 


Digilized  by  Cooglf' 


293 


ur  Þingvallavatni  þaö  mikla  vatnsfall  Sog.  er  sitt  nafn  tekur 
af  þess  súg  eður  höstugu  venslu  fyrir  hliðartaglið.  Anno 
1632  þornaði  þetta  Sog  upp,  svo  silungar  voru  á þurru  úr 
þvi  teknir.  Þegar  nú  þetta  Sog  linar  sinn  straum,  strekkir 
það  sig  út  i eitt  ei  alllitið  vatn,  er  nefnist  Úlfljótsvatn,  sem 
með  silungi  er  jafnan;  dráltarnet  með  bát  brúkast  þar  á 
sumrum ; upp  úr  þvi  vatni,  þá  vorar  að,  rekur  í kringum  það 
hrönn  með  smápunga,  hvar  úr  menn  hyggja  það  mý  koma, 
er  við  nefnt  vatn  á sumrum,  þá  hitar  og  vætu-hæg  veðrátt 
gengur,  er  svo  þykkt  i loptinu,  að  varla  sést  til  sólar  i heið- 
riku  veðri«.  Þvi  næst  lýsir  höf.  Soginu  og  Ölvesá  niðureptir 
vel  og  greinilega;  meðal  annars  segir  hann  söguna  um  .lóru, 
er  stiklaði  yfir  Ölvesá  hjá  Selfossi,  trylltist  og  hljóp  i Jóru- 
tind1.  Á öllum  ferjustöðum  i Árnessýslu  var  þá  ferjutollur, 
ein  alin  fyrir  mann  og  hest  til  og  frá,  sama  gjald  undir  hvern 
klyfjaðan  hest,  en  þegar  kúgildi  var  flutt,  þá  var  fimm  álna  ferju- 
tollur  fyrir  það.  íbúar  i Ölveshrepp  voru  1703  alls  707  menn 
og  af  þeim  31  fátækir  umferðamenn.  Lausafjártiundir  allar 
voru  5 hundruð  hundraða  og  78  hundruð  betur.  Að  lokum 
set  eg  hér  lýsingu  Hálfdáns  Jónssonar  á hverum  hjá  Reykj- 
um,  þvi  hún  er  að  mörgu  merkileg: 

»Fyrir  vestan  Revkjafoss  kallast  Hveragerði;  í þvi  plássi 
eru  margir  hverir,  sumir  með  miklu  djúpi  og  þó  veliandi. 
fclinn  þessara  liggur  hér  um  einn  faðm  frá  almenningsvegin- 
um,  er  liggur  vestur  Hellisheiði,  og  er  með  bergi  að  austan- 
verðu,  en  sandmel  annars  staðar,  hér  við  tveggja  álna  hátt  að 
vatni,  nær  þvi  kringlóttur  og  víður  sem  litið  hús,  hann  er 
vellandi  með  smásuðu,  en  ei  stórkostlegri,  mjög  djúpur  og 
dimmur  að  sjá.  Á hér  téðu  hverkeri  hafa  skilríkir  og  sann- 
orðir  menn,  (hverir  enn  nú  eru  á lifi  og  sumir  sálaöir),  séð, 
þá  veginn  hafa  ferðazt,  tvo  fugla  synda,  að  vexti  sem  litlar 
andir  með  kolsvörtum  lit  og  hvítum  baugum  eður  svosem 
hringum  kringum  augun;  þá  þessir  fuglar  hafa  um  iítinn 
tima  synt  á hvernum,  hafa  þeir  sér  í vatnið  stungið  og  svo 


‘)  Sbr.  Jón  Ámaton:  íslenzkar  f’jóðsögur  1.,  bls.  ]82— 184. 


Digitized  by  Google 


294 


úr  vatninu  upp  aptur  komið;  hér  um  hafa  allir,  þetta  séó 
hafa.  sama  sagt«. 

>Annar  hver  í útsuður  frá  þessum,  lítill  vexti,  spýtir  upp 
úr  sér  vatni  með  miklum  reyk  þykkum  og  svælu,  hátt  i 
loptið,  þá  veðrátta  tekur  til  aö  ganga  rosasöm  og  það  á öll- 
um  ársins  tímum,  en  þegar  þurrviðri,  frost  og  úrkomulítið 
lopt  er,  gefur  hann  ei  frá  sér  nema  vanalegan  reyk.  hvar 
af  marka  má  veðráttufar,  þeir  eptir  taka  kunna«. 

>Sá  þriðji  heitir  Baðstofuhver  og  liggur  að  austanverðu 
við  Varmá,  fyrir  norðan  Reykjafoss,  með  miklum  undirgangi 
upp  úr  holu  eða  gjá,  hér  um  tveggja  faðma  niður,  hann  gvs 
hált  upp  í Ioptið  um  lítinn  tima  vellandi  vatni  með  reyk  og 
svælu  stórkostlegri,  svo  furða  er  að  líta;  þegar  hverinn  er  að 
spýta  og  frá  sér  gefa  vatnið,  þá  rennur  lækur  þaðan  fram  í 
ána;  þá  svo  þetta  hefir  litla  stund  varað,  sýgur  gjáin 
gjörvallt  vatnið  I sig  aptur,  svo  iila  nóg  sést  til  þess,  þar  til 
i nefndri  gjá  vatnið  aptur  vex  og  gýs  með  sama  hætti  og 
hér  er  áður  um  talað;  ei  mun  þessi  hver  minna  gjósa  með 
stórstraumum  við  sjóinn,  heldur  meira.  Fjórði  hver  er  uppi 
undir  fjallinu  fyrir  ofan  Reykjatún,  nefndur  Geyser,  hvers 
ógnarlega  hljóð  nú  fyrir  nokkrum  árum  skriða  úr  fjallinu 
með  sinu  hlaupi  hefir  stillt;  hjá  þessum  hver,  lika  annars 
staðar,  er  að  finna  álún  og  marglitan,  feitan  deigulmó.  Fimmti 
er  fyrir  vestan  Reykjatún,  hér  um  þriggja  álnaviður  í kring. 
vellandi  með  hreinu  vatni,  hver  í sig  sýgur  tuttugu  álna 
langt  vaðmál  rétt  til  enda  og  sendir  það  svo  aptur  upp  i ein- 
um  böggli,  þá  hann  gýs;  ei  má  því  sleppa,  þvi  þá  er  óvist. 
hvort  aptur  næst». 

• Margir  aðrir  hverir  eru  og  nálægt  Reykjum  og  Reykja- 
seli  (og  viða  um  þeirrar  jarðar  land),  hvar  mat  má  kokka,  einnig 
lita  vaðmál  eður  hvað  annað  þesskonar,  til  þarfinda  að  brúka 
þörf  gjörist.  Járnpottar  eru  hentugastir  hér  til,  en  eirkatlar 
foreyðast  fljótara  en  yfir  eldi;  allur  sá  þeirra  partur,  er  upp 
úr  stendur  hverunum,  gatbrennur,  en  botninn  bilar  trauð- 
lega.  Sé  iagt  í þá  hveralæki  eður  þeirra  úrrennslur  ógyllt 
silfur,  þá  kemur  á það  roði,  sem  strax  afstrýkst.  Sé  ull. 
eður  önnur  þesskonar  lin  materia,  lögð  í þessa  hveralæki. 


Digitized  by  Google 


295 


verdur  hún  með  langsemi  aö  steini  eður  hörðum  mó,  þó  með 
sama  formi  og  hluturinn,  þangað  lagður  er  í fyrstu.  Sumir 
smáhverir  eru  og  þeir,  sem  spýta  deigulmó  svo  þykkum  sem 
graut.  Hveravatn,  þrálega  drukkið,  meina  menn  sé  þeim 
mönnum  gott,  er  brjóstveikir  eru«. 

Ritgjörð  ein1,  sem  enn  er  til  i handriti:  »Um  heiðar 

og  vegu  á Islandi*,  hefir  liklega  verið  samin  fyrir  eða  um 
miðja  18.  öld;  nafn  höfundarins  þekkjum  vér  ekki.  Fyrst  er 
i ritgjörð  þessari  talað  um  Kjalveg,  hann  er  taiinn  3 þing- 
mannaleiðir  bæja  á milli,  góður  yfirferðar  og  víða  grösugur, 
þar  eru  viða  fjallagrös,  er  fóik  sækir  að  sunnan  og  norðan 
sér  til  bjargar,  og  iiggur  þar  við  tjöld  vikum  saman.  Ekkert 
veit  höf.  markvert  á þessum  vegi,  nema  Grettishelli;  veiði- 
vötn  eru  þar  allskammt  frá,  er  Grettir  hefir  getað  haft  fæðu 
úr,  því  ekki  verður  náð  til  byggða,  hellirinn  er  svosem  mitt  á 
milli  þeirra.  Hellirinn  hefir  verið  geysistór,  iiklega  20  faðmar 
á lengd,  en  7 á breidd,  en  hæð  hans  vita  menn  ógjörla,  því 
sandur  mikill  er  inn  i hann  fokinn,  svo  menn  verða  að 
skriða  inn  i hann  á knjánum;  en  þegar  inn  er  komið,  er 
hann  þó  í syðri  endanum  meir  en  mannshæð,  en  i norður- 
endann  fara  menn  ekki,  þar  sésl  til  iitils  munna  út  úr  norð- 
urenda  dyrunum,  þvi  sandur  er  i fokinn.  Höf.  talar  því 
næst  um  beinakerlingu,  sem  þar  er,  og  segir  fra  siðum  þeim, 
sem  menn  í þá  daga  höfðu,  er  þeir  komu  að  beinakerlingu, 
og  hæfir  eigi  að  geta  þeirra  hér.  Því  næst  talar  höf.  um 
Sand,  sem  er  jafnlangur,  en  miklu  grasminni.  A þeim  vegi 
er  Grettistak,  það  er  feiknarbjarg,  stendur  á 3 steinum  og  er 
svo  stórt,  að  20  menn  mundu  eigi  geta  hreift  það,  þó  er 
sagt,  að  Grettir  hafi  einn  lypt  því.  Annar  steinn  á þessum 


’)  Umm  heiðar  ok  vegu  nokkra  á íslandi  (á  íslenzku  og  latínu). 
Ny  kgl.  Samling,  nr.  1678-4°  (42  bls.).  Ritgjörð  þessi  er  skrifuð  aptan 
við  rit  Páls  Vidalins,  um  eyktamörk,  og  með  sömu  hendi.  en  hán  getur 
þó  varla  verið  eptir  Pál.  þess  er  þar  meðat  annars  getið,  að  Jón 
syslumaður  Pálsson  Vidalín  hafi  orðið  úti  á Hjaltadalsheiði  1738(t),  en 
það  ártal  er  skakkt,  Jón  Pálsson  varð  úti  12.  október  1726.  en  faðir 
hans  dó  St  mánuðum  seinna. 


Digitized  by  Google 


296 


vegi  heitir  lllugatak,  hann  er  ofan  á öðrum  steini  og  mundu 
12  menn  án  verkfæra  trauðlega  koma  honum  upp.  »í*essi 
Illugi  var  kallaður  hinn  sterki,  og  er  ei  lengra  siðan  hann  var 
á dögum  en  svo,  að  Þorgeir  sálugi  ráðsmaður  á Hólum, 
bróðir  biskups  Steins,  er  sálaður  er  fyrir  fáum  árum  og  var 
hann  þá  sjötugur,  kvaðzt  hafa  séð  hann,  þá  hann  var  18  ára. 
og  lifði  hann  þó  lengi  þar  eptir;  hann  sagði,  hann  hafa  verið 
með  hærri  mönnum  og  þrekinn  mjög*.  Höf.  nefnir  nokkur 
fleiri  örnefni,  t.  d.  Ólafsvörður  og  Fyrirsátur,  þar  ;sem  setið 
var  fyrir  18  þjófum  úr  Surtshelli.  Höf.  lýsir  og  Skagaheiði 
og  segir,  að  þar  séu  svo  mörg  vötn,  að  þau  séu  eitt  af  þvi, 
sem  talið  er  óteljandi  á íslandi,  »i  þeim  skal  vaxa  mór  svo 
góður,  að  hann  sé  þriðji  beztur  á íslandi«.  A Skaga  er  trjá- 
reki  mikill  og  liggur  hann  allur  undir  Hólastól.  »Trésmiðir 
upp  á skip  og  búsgögn  eru  þar  hinir  beztu  í Norðlendinga- 
fjórðungi*.  Ennfremur  lýsir  höf.  Hjaltadalsheiði,  hún  er  ill 
yfirferðar  og  ákaflega  grýtt,  nyrðst  á henni  er  jökulbelti,  sem 
fara  verður  yfir,  og  sé  eigi  á þvi  nýr  snjór,  verður  það  ei  kom- 
izt  á sumrum,  nema  á skaflajárnuðum  hestum ; heiðin  er  hin 
mesta  snjókista.  Við  Hof  í Hjaltadal  segir  höf.,  að  sé  stór  steinn 
með  hrygg  á,  þar  er  sagt,  þeir  menn  hafi  verið  hryggbrotnir, 
sem  blóta  skyldi;  hann  talar  og  um  Hólabyrðu  og  Guðmundar- 
skál  uppi  í fjallinu,  er  mælt,  að  Guðmundur  góði  hafi  gengið 
þangað  hvern  föstudag  berfættur;  segir  hann,  þar  sjáist  altar- 
ismynd  og  vottur  fyrir  garði,  er  biskup  átti  að  hafa  gengió 
eptir  upp  hina  bröttu  fjallshlíð. 

Fyrir  miðja  18.  öld  lifðu  einkennilegir  menn  á Horni  á 
Homströndum,  Hallur  Jónsson  og  synir  hans,  Jón  og  Hall- 
varður1.  Pað  voru  duglegir  menn,  kraptamenn  miklir,  skúld- 
mæltir  vel  og  gáfaðir,  og  voru  álitnir  fjölkunnugir,  eins  og  þá 
var  títt,  enda  hélzt  ýms  forneskja  lengst  á Vestfjörðum,  á 
Hornströndum  og  í Arnarfirði.  feir  feðgar,  Hallur  og  Hallvarður, 


')  Oitli  Konrábseon  hefir  ritað  fróðlegan  þátt  um  þá  feðga:  » Jiáttur 
af  Halli  á Horni,  Snorra  presti  og  Hallvarði  Hallssyni*,  sem  nú  er 
prentaður  f Isafold  1891  nmgr.  bls.  129—188.  Sbr.  hdrs.  J.  S.  nr. 
291-4°. 


Digitized  by  Googl 


297 


hafa  samið  allitarlegar  Ivsingar  i Ijóðum  af  Hornströndum. 
Hallur  ritaði  Ormi  sýslumanni  Daðasyni  i Fagradal  6.  sept. 
1744  Ijóðabréf,  sem  er  að  mörgu  merkilegt  og  orðum  sum- 
staðar  snoturlega  fyrir  komið,  og  minnir  að  sumu  leyti  á 
Skjaldmeyjarkvæði  Eggerts  Ólafssonar.  f*ar  er  allgóð  lýsing 
Hornstranda,  lýst  bæði  landslagi,  veðráttu  og  atvinnu  íbú- 
annna.  Fyrst  er  þar  lýst  ferðalagi  fram  með  Hornströndum 
og  svo  Hornströndum  sjálfum.  Eg  set  hér  til  gamans  nokkuð 
úr  kvæði  þessu. 

6.  Sjófarendum  viðnám  veitir  vegurinn  stirði, 
kom  eg  leið  úr  Kollafirði, 

kann  ske  margur  fyrir  sér  virði. 

7.  Var  eg  orðinn  þjáður  þá  til  þrauta  löngum 
af  óvegunum  ærið  ströngum, 

allt  var  skaplegt  norður  að  Dröngum. 

10.  í Trékyllis  opna  vík  eg  upp  nam  halda, 
bæði  gekk  þá  brim  og  alda 

beint  á land  með  austankalda. 

11.  A grynningum  ekki  þar  sig  aldan  dnldi, 
stóð  þar  eptir  stormur  og  kuldi 
Strandasýslufjöllin  huldi. 

12.  Drifsnjór  stundi  dunum  allan  dag  til  enda, 
svo  upp  að  landi  eg  réð  benda, 

aldrei  var  þar  fært  að  lenda. 

13.  Straumur,  hafís,  stormur  og  sjór  með  stærð  ófriða 
einatt  mót  hvort  öðru  ríða 

út  um  flóann  hafsins  víða. 

14.  Hestinum  Ægis  hleyptum  vér  úr  hafínu  stundum, 
upp  að  klettum  eða  grundum, 

aldrei  rétta  lending  fundum. 

Loks  komust  þeir  þó  á land  í Trékyllisvík  og  voru  þar 
viku,  og  er  þeir  fóru  þaðan,  var  »hvítalogn  og  alda«. 


Digitized  by  Google 


298 


17.  Hákarlsmiðin  héldum  á i hafið  bláa, 
þar  tii  sáum  Hornbjarg  háa, 
hæztu  fjöll  og  kletta  smáa. 

19.  Hvit  voru  ofan  hæztu  fjöll  og  hálsabörðin, 
djúpt  fyrir  framan  Drangaskörðin 
drógum  við  yfir  Bjarnarfjörðinn. 

20.  Fjall  eitt  leit  eg  furðu  hátt  í ferðum  efna, 
glöggt  sem  þjóðir  Geirhólm  nefna, 
gjörði  eg  fram  á hann  að  stefna. 

21.  Held  eg  þar  sé  hættumest  að  hlevpa  til  landa, 
áfallsskriður  öllu  granda, 

endar  hjá  honum  sýslan  Stranda. 

Segir  höf.  svo  enn  frá  ferðinni  fram  með  Ströndum  og 
örnefnum  þar,  og  lýsir  ýmsu,  er  fvrir  ber. 

36.  Fugl  i björgum  hljómar  hátt,  sem  hans  er  vandi, 
framan  úr  hafi  flaug  að  landi, 

flokkum  saman  óteljandi. 

37.  Margar  skriðnr  féllu  fljótt  i fyrsta  gengi, 
allt  eins  skelfur  og  á strengi, 

undir  kváðu  fjöllin  lengi. 

38.  Ólgusjór  á Ægis  dýrið  óðum  dreypli, 
norðan  sjónum  nóg  á hleypti, 
nokkrum  kvikum  inn  svo  steypti. 

39.  Rerum  sfðan  röstina  af  á réttum  vegi, 
sízt  um  of  eg  tal  fram  teygi, 

tiu  vikur  sjós  á degi. 

Siðan  héldu  þeir  alla  leið  á Hornshöfn,  og  í 43.  erindi 
byrjar  lýsing  Hornstranda. 

43.  A Hornströndum  ekki  jörðin  öll  er  gróin, 
hæztu  fjöllin  helzt  við  sjóinn, 
hafa  á sér  jöklasnjóinn. 


Digitized  by  Google 


299 


44.  Aður  fyrr,  þá  allt  var  byggt  i eyðilöndum 
af  helgidómsins  heiðri  vöndum, 
i Höfn  var  kirkja  gjör  á Ströndum. 

48.  Viða  er  þar  vandasamt  og  vegur  stríður, 
allt  um  kring  á allar  siður, 

enginn  maður  hestum  riður. 

49.  Hælavíkur  held  eg  bjarg  með  hæztu  fjöllum, 
þar  næst  Hornbjarg,  það  so  köllum, 

þau  eru  mest  á Ströndum  öllum. 

50.  Kátlegt  er,  það  kynni  eg  þér,  minn  kæri  vinur, 
Hornbjarg  undir  harðast  stynur, 

þá  Hælavíkurbjargið  hrynur. 

51.  Steinar  falla  stundum  þar  með  stórum  skriðum, 
þeir  sem  detta  hátt  úr  hlíðum, 

hafa  stað  á fiskimiðum. 

52.  Þegar  úr  miðju  bjargi  bláu  bráöum  detta, 
upp  i loptið  aptur  spretta, 

yfrið  hátt  í neðstu  kletta. 

53.  í*eir  sem  eiga  nokkra  nót  á Norður-Ströndum, 
selveiðina  hafa  i höndum, 

hvar  þeir  koma  fyrir  sig  böndum. 

54.  Sumir  hákarlssóknir  tíðum  saman  keyra, 
ífærur  og  annað  fleira, 

allt  sem  bátum  kann  til  heyra. 

55.  Vaðina  brúka  verða  þeir,  sein  vel  þar  búa, 
strengi  saman  sterka  snúa, 

stóru  skipin  á þeir  trúa. 

56.  Hvergi  bregzt  á helztu  miðum  hákarlstetur, 
þorskurinnn  aldrei  þverrað  getur, 

það  er  allteins  sumar  og  vetur. 


Digitized  by  Google 


300 


57.  f*eir  mega  fuglinn  þar  til  fá  i þrautum  nauða, 
sem  liggja  upp  á lif  og  dauða, 

lftið  er  þar  um  pening  sauða. 

58.  A Almenningum  alit  um  kring,  sem  enn  er  vandi, 
víða  sést  þar  viður  á landi, 

vel  sandorpinn  óþrjótandi. 

59.  Geldingar  og  gimbralömb  f grænum  hliðum, 
eru  með  fjórðung  opt  og  tiðum, 

sem  alast  þar  i haga  strfðum. 

60.  Veturgamlir  vega  þrátt  að  vætta  þunga, 
tjáist  mörinn  tveir  fjórðungar, 

að  titt  hafi  reynzt  um  sauði  unga. 

61.  Sá  sem  er  í soddan  piássi  sumar  og  vetur, 
heldur  kyrt  við  heimasetur, 

hvorigur  annan  fundið  getur. 

62.  Marga  veit  eg  mjög  vel  skýra  menn  innlenda, 
þegar  burtu  viija  venda, 

villast  ailan  dag  til  enda. 

63.  Allt  um  kenna  ókindum  og  iliskutrölium: 
hlfðar  liggja  hátt  i fjöllum, 

hvergi  fært  með  sjónum  öllum. 

64.  Sjódraugarnir  bæði  bæi  og  byggðir  kanna, 
allteins  fyrir  augum  manna 

eru  flokkar  bjargbúanna. 

65.  Einu  sinni  ef  til  ber,  að  um  þá  tölum, 
sjást  þeir  víða  saman  í hölum, 

sem  sagt  er  frá  f Áradölum. 

66.  Með  þvi  öllu  mun  eg  þar  hafa  mitt  aðsetur, 
annars  staðar  ei  fer  betur, 

um  æfidaga,  sumar  og  vetur. 


Digitized  by  Google 


301 


67.  Aldrei  skal  eg  lasta  það  land  í ljóðamæli, 
það  er  valið  þjófabæli, 

þótt  þvi  enginn  maður  hæli. 

68.  Saman  hefi  eg  merg  og  mál  aö  mestu  valið, 
brags  i efni  bundið  og  talið, 

bæði  kost  og  löst  upp  talið. 

71.  Vil  eg  meira  vinnudagsins  verk  ei  bjóða, 
því  skal  enda  þáttur  Ijóða, 
þú,  sem  heyrir,  virð  til  góða1. 

Hallvarður  Hallsson  kvað  Strandleiðarímu  (32  erindi), 
þar  er  sagt  hvernig  sigla  skuli  fyrir  Hornstrandir,  hverjar 
leiðir  fara  og  stefnur  halda,  hvernig  miða  skuli  fjall  við  fjall 
o.  æ.  frv.  1*80  er  nokkurskonar  leiðbeining  fyrir  hafnsögu- 
menn  eða  aðra  sjófarendur,  en  þar  eru  líka  nefnd  fjölda  mörg 
örnefni  og  annað  fleira,  er  til  staðalvsingar  heyrir*. 

í hinu  sama  handriti  á landsbókasafninu,  þar  sem  kvæði 
þessi  um  Homstrandir  eru,  er  lika  kvæði,  sem  heitir  »Strauma- 
skrá«;  kvæði  þetta  er  í 65  erindum,  og  er  þvi  skipt  í 3kafla: 
1°  um  samfarir  tungls  og  sjóarfalla  og  um  samfarir  sólargangs 
og  sjóarfalla;  2°  um  dagsmörkin  og  hvernig  þau  koma  saman  við 
kumpásinn  og  úriö;  3°  nokkuð  meira  um  ásigkomulag  straum- 
anna.  I kvæði  þessu  er  svnt,  að  sjáfarföll  standi  ekki  heima 
við  dagsmörk,  enda  sé  það  eðlilegt,  af  þvi  fornmenn  » töld 
sin  dagsmörk  tóku  of  snemma,  timans  nytsemd  vildu  ei 
skemma«.  »Sinum  búskap  sáu  þeir  allvel  soddan  hagna, 
harðla  margra  hluta  vegna,  hverju  sem  þeir  áttu  að  gegna*. 
f’ar  er  talað  um  sólspjöld,  kompása  og  skekkju  segulnáiar, 


')  Lbs.  nr.  160-8vo,  bls.  206 — 213.  Nokkuð  af  kvteði  þessu  er 
fyrr  prentað  í þ*tti  Gisla  Konráðssonar,  en  þar  er  sumt  öðruvisi  en 
í þessu  handriti,  og  sama  er  að  segja  um  Strandleiðarimu  Hallvarðar. 

’)  Lbs.  nr.  165-8vo,  bls.  203—206.  Uyrjun : >Gengur  litið  Gjal- 
ars  fley,  gullhlaðs  þó  að  biðji  brnnd;  bifurs  fengur  batnar  eí,  breka 
rennur  út  á sund«.  Endir:  >Sagan  út  um  sagða  leið,  svo  til  lykta 
kljáð  nú  er;  hjörvatj'r  og  hringareið,  hróður  stirðan  forlát  mér«. 


Digitized  by  Google 


302 


um  misstærð  stórstrauma,  um  mismun  flæða  sumar  og 
vetur,  kvöld  og  morgna  o.  s.  frv.  Kvæði  þetta*  er  liklega 
eptir  Ólaf  Gumlangsson  i Svefneyjum,  föður  Eggerts  Ólafs- 
sonar  og  þeirra  bræðra.  Ólafur  Gunnlaugson  var  hinn  mesti 
merkismaður;  lýsir  Daði  fróði  Nfelsson  honum  svo,  að  hann 
hafi  verið  »gildur  bóndi,  settur  i ráði  og  sköruglegur  álitum, 
hagur  i verkum,  vitsmunamaður  bezti  og  skáld  gott«.  Ólafur 
Gunnlaugsson  var  fæddur  1688  i Svefneyjum,  hann  var  nokkur 
ár  til  mennta  hjá  Sigurði  lögsagnara  Sigurðssyni  í Barða- 
strandarsyslu,  og  var  síðan  lengi  fyrirvinna  hjá  föður  sfnum, 
Gunnlaugi  Ólafssyni,  sem  dó  hjá  dótturmanni  sínum,  síra 
Sigurði  f’órðarsyni  97  ára  gamall.  Ólafur  Gunnlaugsson 
giptist  1725  Ragnhildi  dóttur  Sig.  Sigurðssonar,  og  áttu  þau 
saman  8 börn  og  bjuggu  góðu  búi  i Svefneyjum.  Ragnhildur 
Sigurðardóttir  dó  sama  ár  sein  Eggert  sonur  hennar  drukkn- 
aði  og  tók  Ólafur  missirinn  með  mikilli  stillingu,  þó  nærri 
honum  væri  sorfið;  1782  flutti  hann  sig  að  Setbergi  og  dó 
þar  1784,  96  ára.  Björn  Halldórsson,  tengdasonur  hans,  segir 
um  hann,  að  hann  hafi  alta  æfi  verið  >rómsæll,  vinsæll,  bú- 
sæll  og  barnsælN.  Ólafur  var  hugvitsmaður  til  málverks  og 
smiða  og  orti  mjög  mart  »i  rökkri  og  myrkri,  gangandi,  vinnandi 
og  í sjóförum,  en  vanrækti  fyrir  það  engin  störf«;  hann  var 
fróöur  í fornum  fræðum  fslen/.kum  og  safnaði  miklu  máls- 
háttasafni;  hann  var  hinn  mesti  hófsmaður  í mat  og  drykk 
og  klæðaburði*. 

Skýrslur  um  eldgos  rituðu  ýmsir  á þessu  timabili. 
f’órður  f’orleifsson  og  Erlendur  Gunnarsson  rituðu  um  Kötlu- 
hlaupið  1721,  Jón  prestur  Sæmundsson  og  Benedikt  lögmaður 
Horsteinsson  um  Mývatnseldana  1724 — 29,  og  síra  Einar  Hálf- 


‘)  Lbs.  nr.  16ö-8vo.  bls.  8 — 14.  Byrjun  kvæðisins:  >í  hug  mér 

fló  að  herma  börnum  helzt  ófróðum,  hvornig  straumar  hafs  á síðum 
haga  sér  eptir  mánatíðum*.  það  bendir  meðal  annars  á,  að  kvæði 
þetta  sé  ort  á Breiðafjarðareyjum.  að  far  er  talað  um,  að  flæðar  og 
fjörur  verði  seinna  úti  á flóanum,  en  heima  við  landið.  Björn  Hall- 
dórsson  segir  lfka  heinlínis.  að  Ólafur  hafi  ort  >Straumaskrá«. 

*)  Um  æfi  Ólafs  Gunnlaugssonar  eptir  Björn  Halldórsson,  hdrs.  J.  S. 
nr,  85,  fol.  Sbr.  Lbs.  nr.  276-4°. 


Digitized  by  Google 


303 


dánarson  um  gos  Öræfajökuls  1727;  rit  þessi  eru  öll,  hvert  á 
sinn  hátt,  þýðingarmikil  fyrir  sögu  íslenzkra  eldfjalla,  en  þeirra 
hefi  eg  annars  staðar  getiö  ítarlega  og  sleppi  þeim  þvi  hér‘. 
í*á  má  enn  geta  þess,  að  til  er  skýrsla  allmerkileg  um  eyði- 
bæi  i Öræfum*.  sem  ísleifur  sýslumaður  Einarsson  lét  gjöra 
1712;  þar  er  getið  um  alla  eyðibæi,  sem  menn  þá  vissu  af,  og 
fæst  úr  skýrslu  þessari  ýmislegur  fróðleikur  um'  brevtingar 
þær,  sem  oröið  hafa  í Öræfum  af  eldgosum,  jökulhlaupum  og 
vatnagangi. 

Páll  Bjamason  Vídalín , dóttursonur  Páls  lögmanns  Vída- 
lins,  var  mjög  efnilegur  maður,  en  dó  ungur  erlendis;  hann 
ritaði  dálitiö  um  náttúrufræði  og  landfræði  íslands,  en  flest 
það,  sem  eptir  hann  liggur,  er  heimspekilegs  efnis3.  Páll  Bjama- 
son  var  sonur  Bj.  Halldórssonar,  sýslumanns  á Pingeyrum,  og 
Hólmfríðar  Pálsdóttur;  hann  sigldi  til  háskólans  í Kaupmanna- 
höfn  1744,  en  fór  síðar  til  Pýzkalands  og  var  þar  við  nám 
á ýmsum  háskólum,  einkum  i Jena  og  Leipzig,  komst  hann 
þar  i vinfengi  við  ýmsa  merka  menn,  t.  d.  hinn  nafn- 
fræga  rithöfund  Gellert4.  Páll  Bjarnason  þótti  afbragð  að 
gáfum,  hann  var  lærdómsmaður  mikill  og  sérstaklega  vel  að 
sér  i tungumálum.  Um  æfi  hans  hefi  eg  mjög  litið  fundið 
i bókum  og  handritum,  en  auðséö  er,  að  hann  hefir  verið 
mikilsmetinn  og  harmdauði  löndum  sinum ; Páll  dó  i Leipzig 
8.  mai  1757*.  Pegar  lát  hans  spurðist  frá  Leipzig  til  Kaup- 
mannahafnar,  hélt  Skúli  fógeti  Magnússon  dánarminning 
hans  og  bauð  til  nokkrum  íslendingum,  þar  voru  meðal 


')  Th.  Thoroddsen:  Oversigt  over  de  islandske  Vulkaners  Historie. 
Kjöbenhavn  1882. 

*)  Hdrs.  Rasks.  nr.  102.  Sbr.  porr.  Thoroddsen:  Ferð  um  Austur- 
Skaptafellssyslu  og  Múlasyslur  1894.  Andvari  XX.,  bls.  42. 

’»  De  methodo  mathematico-philosopbica.  Havniæ  1745-40.  Num 
pldlosophia  facultatis  inferioris  nomine  recte  possit  appellari.  Havn. 
1747-4°.  De  voluplatibus  innocuis  et  licitis.  Havn.  1748-4°. 

4)  Finnur  Magnússon  i Miuerva  1803,  2 bls.  330. 

*)  Sumir  segja.  að  Páll  hafi  orðið  geðveikur  og  rænuskertur  áður 
hann  dó,  og  hengt  sig  i húlsklútnum.  Hdrs.  J.  S.  nr.  322-4°  ((  ælisögu 
Rjarna  Halldórssonar). 


Digitized  by  Google 


304 


annara  við  staddir:  Rantzau  stiptamtmaður,  Jón  Eiriksson, 
Eggert  Ólafsson,  Bjarni  Pálsson,  Hannes  Finnsson  o.  fl.‘ 

Pess  hefir  fyrr  verið  getið,  að  Páll  Bjarnason  Vídalín 
gaf  út  ritgjörð  Þórðar  frœnda  síns,  um  íslenzka  jökla;  í rit- 
gjörð  þessari  eru  ýmsir  viðaukar  og  athugagreinir  eptir  sjálfan 
hann,  og  af  þvi  útgefandinn  hefir  nokkuð  aðrar  skoðanir  en 
höfundurinn,  verður  að  geta  þeirra  hér.  Páll  Bjarnason 
segir,  að  þjóðsögur  um  óvætti,  risa  og  tröllskessur  i öræf- 
um  muni  upprunalega  hafa  verið  fundnar  upp,  til  þess  að 
hræða  unglinga  frá  þvi  að  fara  upp  i óbyggðir,  því  þar  eru 
miklar  og  margar  hættur.  Ekki  vill  Páll  aftaka,  að  útilegu- 
menn  geti  verið  til,  og  muni  þeir  þá  vera  afkomendur  stroku- 
manna  úr  byggðum,  samt  segir  hann,  að  reykir,  sem  sjást  á 
öræfum,  geti  verið  úr  eldfjöllum.  Páll  segir,  að  Horrebow 
hafi  flutt  margskonar  steina  til  Danmerkur,  og  í þeim  hafi 
menn  fundið  mikið  af  gulli,  silfri  og  öðrum  málmuro,  hann  ætlar 
því,  að  námugröptur  mundi  verða  mjög  arðsamur  á íslandi. 
ef  ekki  væri  svo  eldiviðarlaust,  en  of  dýrt  mundi,  að  flytja 
eldivið  frá  útlöndum. 

Páll  Bjarnason  segist  ekki  fallast  á þá  skoðun,  að  skrið- 
jöklar  séu  eingöngu  myndaðir  af  uppsprettum  neðanjarðar, 
þvi  þær  séu  ekki  svo  vatnsmiklar,  að  efni  sé  nóg  i svo  stóra 
jökla,  enda  gæti  annað  vatn  komið  hinu  sama  til  leiðar,  án 
þess  það  kæmi  neðan  úr  jörðunni;  hann  heldur,  að  bræddur 
ís  og  snjór  hafi  frá  næstu  fjöllum  runnið  niður  á sandana, 
og  svo  hafi  allt  þetta  frosið  saman  á vetrum,  en  sakir  salt- 
péturs  i þessu  hrúgaldi,  hafi  sólargeislarnir  eigi  náð  að  bræða 
það.  Ef  nú  á hverju  ári  fer  svo,  að  sumarið  bræðir  minna, 
en  veturinn  bætir  við,  þá  koma  lög  þau  í ísinn,  sem  þar 
sjást 

Um  uppruna  steinanna  innan  í jöklinum  segir  Páll  Vída- 
lín,  að  þeir  geti  annaðhvort  hafa  verið  f sandinum,  eða  þeir 
hafi  dottið  á jökulinn  lir  fjöllunum  í kring,  i sumarhitum 
hefir  svo  bráðnað  undan  þeim,  og  þeir  sokkið  í fsinn  og 


‘)  J.  ÖI.  Grv.  og  Safn  til  sögu  lslands  III.,  bls.  161. 


Digitized  by  Googt 


305 


frosið  þar  fastir;  ef  nýr  snjór  og  vatn  koma  ofan  á,  myndast 
ný  islög  ofan  á steinunum,  þetta  gerist  ár  eptir  ár,  og  þannig 
verður  allur  jökullinn  hátt  og  lágt  fuilur  af  steinum.  Páll  ætlar, 
að  eldgos  hafi  víða  verið  hin  fyrsta  orsök  til  þess,  að  skrið- 
jöklar  komust  niður  á flata  sanda.  Sprungurnar  heldur  hann, 
að  sumpart  hafi  myndazt  við  eldgosin,  sumpart  af  því,  að 
jarðvegurinn  hafi  látið  undan  eða  grafizt  undan ; hann  heldur, 
að  eldur  verki  mest  á jöklana  að  neðan,  en  frost  og  sólskin 
að  ofan.  Pó  telur  hann  umrnæli  sín  um  jöklana  aðeins  get- 
gátur,  sem  hann  vill  leggja  fyrir  iærða  menn  til  prófunar. 

1 samsæti,  er  Danir  og  Norðmenn  héldu  í Leipzig  1757 
á fæðingardegi  Danakonungs,  hélt  Páll  Bjarnason  Vídalin 
langa  latneska  lofræðu  um  Friðrik  konung  fiminta,  og  er  ræðan 
prentuð1.  í ræðu  þessari  miðri  er  stutt,  en  laglega  samin, 
lýsing  íslands.  Upplendi  Islands  segir  höfundurinn,  að  sé 
einn  samanhangandi  fjallaklasi  og  úr  honum  gangi  greinar 
niður  i byggðina;  á fjöllunum  er  hrjóstrugt  land  og  ófrjótt 
og  víða  jöklar,  en  f dölunum  er  grasvegur  góður  og  beiti- 
land;  bæir  segir  hann,  séu  margir  laglega  byggðir  úr  grjóti 
og  torfi,  en  ekki  búi  Islendingar  i holum  neðanjarðar,  eins 
og  útlendur  skríll  imyndar  sér.  Skógar  eru  iitlir  og  mest 
víðiskógar.  Höf.  getur  dálítið  um  atvinnuvegina,  um  æðar- 
fugl  og  fálkaveiðar,  og  um  söng  islenzkra  álpta,  sem  hann 
segist  opt  hafa  haft  ánægju  af  að  hlusta  á;  hann  neitar  því, 
að  sú  saga  sé  á rökum  byggð,  að  svanir  syngi  aðeins  fyrir 
andlát  sitt.  Höf.  fer  nokkrum  orðum  um  sögu  landsins  og 
getur  þess  meðal  annars,  að  íslendingar  hafi  fyrstir  fundið 
Grænland  og  Ameriku,  löngu  á undan  Kolumbusi,  en  það 
var  þá  enn  lítt  kunnugt  fræðimönnum.  Páll  nefnir  nokkra 
íslendinga,  sem  stundaö  höfðu  bóknám  á Pýzkalandi,  og 
getur  þess  rneðal  annars,  að  Pórður  biskup  Porláksson  hafi 


')  Paulus  Bemhardi  Vidalinus  Oratio.  quum  auspicissirnus  natalis 
serenissimi  polentissimique  regis  et  domini,  Friderici  Quinli  . . . in 
illustri  uuiversitate  Lipsiensi  ab  illis,  qui  tunc  ibi  lilterarum  caussa 
morabantur,  Danis  et  Norvegis.  solemni  ritu  celebraretur.  Lipsiæ  1757. 
fol.  Skraulútgáfa.  80  bls.  i arkarbroti.  Um  ísland  bls.  26 — 34. 

20 


Digitized  by  Google 


306 


stúderað  í Túbingen.  Annars  er  ræðan  öli  eintómt  lof  um 
Friðrik  fimmta,  fyrir  velgjörðir  hans  íslandi  til  handa.  Sein- 
ast  i ræðunni  þakkar  Páll  Vidalín  rektor  háskólans  í Leipzig 
fyrir,  að  hann  hafi  heiðrað  samsæti  þeirra  með  nærveru 
sinni. 

Um  miðja  18.  öld  dvöldu  þrir  íslendingar  í Kaupmanna- 
höfn,  sem  mikið  hafa  ritað,  Jón  Þorkelsson  (1697 — 1759), 
Jón  Ólafsson  frá  Grunnavik  (1705 — 1779)  og  Jón  Marteins- 
son  (1711 — 1771),  og  koma  þeir  allir  töluvert  við  þetta  rit. 
Þessir  fræðimenn  hafa  allir  ritað  margt,  af  ýmsu  tagi,  og 
snerta  sum  rit  þeirra  landfræði  íslands.  Jón  í’orkelsson  er 
í.þessu  efni  fremstur,  þvi  hann  vann  töluvert  að  þvi,  ad  út- 
breiða  belri  þekkingu  um  ísland  á Norðurlöndum.  Jón  Ólafs- 
son  var  mjög  fjölfróður,  og  hefir  ritað  dálítið  um  náttúru- 
fræði  íslands,  sem  er  einkennilegt  og  athugavert,  og  i rit- 
gjörðum  hans  er  margur  sögulegur  fróðleikur  fólginn,  sem 
vér  opt  höfum  haft  not  af  við  þetta  ritsmíði.  f*að  sem  Jón 
Marteinsson  hefir  ritað,  er  reyndar  langómerkilegast,  en  rit 
hans  koma  einnig  víða  við,  og  má  ýmislegt  af  þeim  læra, 
ef  þau  eru  notuð  með  varúð,  og  þvf  inunum  vér  einnig 
minnast  hans  stuttlega. 

Jón  porkelsson  (Thorchillius)  var  fæddur  1697  í Gull- 
bringusýslu1,  hann  var  sonur  Þorkels  Jónssonar  í Njarðvik 
(f  1707)  og  Ljótunnar  Sigurðardóttur,  Árnasonar  lögmanns, 
og  var  af  ætt  Odds  og  Guðbrands  biskupa;  hann  sigldi  til 
háskólans  i Kaupmannahöfn  1718  og  stundaði  þar  málfræði 
og  guðfræði;  siðan  fór  hann  til  Jótlands  og  Holsetalands  og 
dvaldi  eitt  ár  við  háskólann  í Kiel,  og  fékkst  þar  einkum  við 
heimspeki  og  sögu;  snöggva  ferð  fór  hann  til  íslands  1720. 
en  dvaldi  annars  jafnan  erlendis,  þangað  til  hann  varð  skóla- 
meistari  í Skálholti  1728;  því  embætti  þjónaði  Jón  i 9 ár. 
með  miklum  dugnaði  og  kostgæfni.  Punglyndi  og  geðveiki 
sótti  mjög  á hann  á þeim  árum,  einkum  á sumrum,  er  hann 
eigi  þurfti  að  gegna  skólastörfum,  voru  svo  mikil  brögð  að 
þunglyndi  þessu,  að  hann  reyndi  til  að  fyrirfara  sér;  1731  kom 


*)  Kallar  sig  þessvegna  opt  >Chrysorinus«. 


Digitized  by  Googlq 


307 


hann  til  alþingis,  fór  þar  mjög  einförum  og  kastaði  sér  i 
Fjósagjá,  en  varö  bjargað  með  lífi,  en  þó  rænulausum,  og  lá 
hann  lengi  á eptir  hálfsturlaður.  Árið  1737  fór  Jón  for- 
kelsson  utan  og  hvarf  frá  skólanum,  bar  hann  fram  fvrir 
stjórnina  ymsar  kvartanir  um  kirkjustjóm  og  skólafyrirkomu- 
lag  hér  á landi*.  Af  þessu  leiddi,  að  Ludvig  Harboe  var 
sendur  til  íslands  1741,  til  þess  að  grennslast  eptir  ásigkomu- 
lagi  kirkju  og  skóla,  og  var  Jón  Þorkelsson  skrifari  hans  á 
þeirri  ferð.  Þegar  þeir  Harboe  höfðu  lokið  starfa  sinum, 
fór  Jón  Þorkelsson  aptur  utan  1745,  og  kom  svo  eigi  optar 
til  íslands;  hann  dó  í Kaupmannahöfn  5.  mai  1759.  Jón  t*or- 
kelsson  hafði  með  sparsemi  dregið  saman  allmikið  fé  (4000 
rd.)  og  gaf  það  til  barnaskóla  i Gullbringusýslu  (Thorchillii- 
sjóöur).  Jón  Þorkelsson  var  vel  lærður  maður  og  latínu- 
skáld  gott,  liggja  eptir  hann  mörg  rit  um  sögu,  bókmenntir 
og  landfræði  íslands*.  Af  því,  er  Jón  Þorkeisson  ritaði  um 
landfræði  íslands,  skal  hér  getið  hins  helzta.  f’egar  bók 
Johans  Andersons  borgmeistara  í Hamborg,  sem  siðan  mun 
getið,  kom  út  á dönsku  1748,  ritaði  Jón  Þorkelsson  stutta 
lýsingu  íslands,  sem  prentuð  er  aptan  við  dönsku  útgáfuna; 
þar  eru  og  nokkrar  sérstakar  athugasemdir  við  bókina',  en 
það  er  mjög  efasamt,  hvort  þær  líka  eru  eptir  Jón  Þorkelsson. 
í athugasemdum  þessum  eru  leiðréttar  allar  hinar  helztu 
villur  í bók  Andersons  og  sýnt  fram  á,  hverjum  bábyljum 


‘)  Uppástungur  Jóns  þorkelssonar  viðvíkjandi  skólunum  og  ymis- 
legt.  er  snertir  sðgu  þeirra,  er  geymt  1 Kalls  Samling,  nr.  271,  fol. 

')  Rit  Jóns  þorkelssonar  eru  talin  i Finns  Jónssonar  Historia 
eccles.  Islandiæ  III.,  bls.  647.  Af  söguritum  hans  er  einna  merkast: 
Specimen  Islandiæ  non  barbaræ  sive  literatæ  et  cultioris,  quo  viri 
hujus  regionis.  literarum  studiis,  ingenio,  rneritis  in  patriam  Islandiam 
insigniores,  indiculo  quasi  historico-Iiterario  et  biographico  exhibentur, 
per  J.  T.  Chrysorinum.  Hdrs.  J.  S.  nr.  333-4°.  þelta  rit  höfum  vér 
opt  notað  i þessari  bók,  því  þar  er  margur  fróðleikur  um  jfmsa  menn 
á 17.  og  18.  öld,  sem  ekki  fæst  annars  staðar. 

*)  Avertissement  om  den  under  Sal.  Hr.  Borgemester  Andersons 
Navn  i Hamborg  paa  Tydsk  udkomne.  og  siden  paa  Dansk  oversatte 
Tractat  om  Island  (J.  Andersons  Efterretninger  om  Island.  Grönland 
og  Strat  Davis.  Kiöbenhavn  1748.  bls.  277 — 293). 

20* 


Digitized  by  Google 


308 


og  vitleysuin  hann  hefir  trúað.  Landlýsingin,  sem  kemur  á 
eptir  athugasemdunum',  er  stutt  yfirlit  yfir  allt  hið  helzta. 
er  ísland  snertir,  og  hefir  i þá  daga  verið  allfróðleg  fyrir 
útlendinga,  þó  henni  sé  i mörgu  ábótavant.  Fyrst  getur  höf. 
um  hnattstöðu  íslands  og  stœrð  og  fjarlægð  þess  frá  öðrum 
löndum.  Veturinn  telur  hanu  182  daga,  en  sumarið  183,  og 
styzta  dag  fyrir  norðan  9 stundir  og  30  mín.  Hann  getur 
þeirra,  sem  fengizt  hafa  við  mælingar  á íslandi,  og  segist 
ekki  vita  til,  að  aðrir  hafi  átt  mælingarverkfæri,  en  Jón  Arna- 
son  og  f*órður  Þorláksson.  f*ar  næst  talar  höf.  um  loptslag 
á íslandi,  þrumur  og  eldingar  segir  hann,  séu  alltíðar  á Suður- 
landi  með  vestanátt,  en  sjaldnari  nyrðra,  þá  getur  hann  um 
loptsjónir  og  svo  um  sjúkdóma,  segir,  að  hinar  algengustu 
sóttir  séu  landfarsóttir,  tak  og  bólusótt;  skyrbjúgur  segir 
hann  sé  ólæknandi,  og  heldur,  að  hann  sé  sama  og  holds- 
veiki.  Holdsveiki  segir  höf.,  að  stundum  sé  næmur  sjúk- 
dómur,  stundum  ekkí,  þess  séu  dæmi,  að  hjón  hafi  mörg  ár 
sofið  saman,  og  þó  annað  væri  holdsveikt,  þá  veiktist  hitt 
ekki.  Höf.  talar  ennfremur  um  vinda  á íslandi  og  nöfn 
þeirra,  talar  um  hafgolu,  fjallakul,  morgungolu,  jöklagolu, 
dalakul,  innanköst.  Snjóar  segir  hann,  stundum  geti  oröið 
svo  miklir,  að  bæi  fennir  og  jafnvel  stórgripi  í haga.  Hann 
getur  þess,  að  menn  sumstaðar  brúki  þrúgur  og  lýsir  þeim. 
skiði  segist  hann  ekki  vita  til,  að  neinstaðar  séu  nú  brúkuð. 
nema  í Fnjóskadal  nyrðra.  Stundum  kemur  það  fvrir.  að 
ferðamenn  verða  að  grafa  sig  i snjó  á vetrum,  og  getur  þaö 
komið  fyrir,  að  menn  verða  á heiðum  að  dvelja  2 eða  3 
nætur  I slíkum  snjóhúsum.  Þegar  harðast  er  (t.  d.  vetur- 
inn  1740),  getur  komið  fyrir,  að  klaki  í jörðu  verði  21/*  alin 
á þykkt.  Um  hafisinn  segir  höf.,  að  það  séu  fremur  straumar 
en  vindar,  sem  reka  hann  að  Iandinu;  fimmti  hluti  jakanna 
stendur  upp  úr  sjó  og  er  ekkert  saltbragð  af  þeim;  isinn 
kemur  sjaldan  fyrr  en  i janúar,  og  liggur  optast  þangað  lil  i 
júli,  stöku  sinnum  rekur  hann  burt  i april.  Mjög  sjaldau 


‘)  Tilgift  som  videre  Efterretning  og  Notice  om  Island  s.  st.  bls. 
298—366. 


Digitized  by  Google 


309 


rekur  is  aö  Suðurlandi,  þó  segir  hann,  að  is  hafi  komið  þar 
1745.  Höf.  getur  um  Kötluhlaupið  1721,  og  segir.  að  bærinn 
Ingólfshöfði(l)  hafi  eyðzt  (það  var  Hjörleifshöfði),  þá  hafi 
borizt  svo  mikið  grjót  og  aur  frá  jöklinum,  að  þar  varð 
þurt  land,  er  áður  var  50 — 60  faðma  dýpi,  hérumbil  milu 
frá  landi.  Þar  næst  talar  höf.  um  flóð  og  fjöru;  segir  hann, 
að  sjáfarfallið  sé  við  Norðurland  alltaf  frá  vestri  til  austurs, 
en  á Suðurlandi  fari  það  eptir  flóði  og  fjöru,  og  ef  ekki  sé 
svo.  þá  sé  von  á illviðri;  hann  nefnir  helztu  rastir  viö  annes 
á Islandi,  og  segir  þær  nái  8 — 9 milur  frá  landi  og  séu  hér- 
umbil  3 mílna  breiðar,  i þeim  er  jafnan  ósjór,  einkum  i 
vondu  veðri.  Um  sævarbotninn  kringum  ísland  vita  menn 
litiö,  fiskimenn  hafa  þó  fundið,  að  sumstaðar  er  hraungrýti 
á botninum,  og  sumir  hafa  dregið  nokkurskonar  hrís1  upp 
á önglum  sinum;  sumir  halda,  að  rekaviðurinn  vaxi  á 
sævarbotni,  annaðhvort  nálægt  Islandi  eða  einhvers  staöar  langt 
i burtu,  og  þykir  höf.  það  sennilegra.  Menn  ætla,  að  mis- 
munur  á flóði  og  fjöru  sé  mest  8 álnir,  minnst  5 álnir. 

Höf.  telur  hinar  helztu  ár  á Islandi  og  getur  um  skola- 
lit  jökulánna;  brúna  yfir  Jökulsá  á Dal  segir  hann,  að  þýzkir 
kaupmenn  i Múlasýslu  fyrst  hafi  byggt,  en  sveitamenn  sfðan 
haldið  henni  við,  Björn  Pétursson  sýslumaður  lét  gjöra  hana 
að  nýju  1696  eða  1698;  hann  lýsir  einnig  kláfdráttum,  sem 
sumstaðar  eru  á árgiljum.  Ölkeldur  segir  hann  séu  4,  tvær 
uærri  Búðum,  hin  þriðja  á Skarðsheiöi  og  hin  fjórða  á Fróð- 
árheiöi,  hún  er  bezt  og  af  henni  ölbragð,  og  þykjast  sumir 
hafa  orðið  kenndir  af  að  drekka  vatnið;  ef  ölkelduvatnið  er 
geymt,  missir  það  smekk  sinn  og  fúlnar.  A Grímsey  segir 
höf.  sé  óhollt  vatn,  og  af  þvf  orsakast  sjúkdómur,  er  menn 
kalla  Grimseyjarvatn*,  sem  kemur  fram,  er  menn  hafa  dvalið 
3 eða  4 ár  á eynni,  og  fer  það  loks  burt  með  kláða  eða 


‘)  Hér  er  líklega  átt  við  ýmsar  teguudir  kóralladýra.  sem  lifa  á 
sKvarbotni. 

*)  í lýsingu  Eyjafjarðarsýslu  (Rigsarkivet)  segir,  að  í Grimsey 
• grasserer  en  Slags  Vattersot,  som  corrumperer  Folk  ligesom  Spedalsk, 
er  dug  ikke  smitsom>. 


Digitized  by  Google 


310 


grepti.  Stærstu  hverir  á íslandi  segir  hann  séu  þrír,  Geysir. 
Reykjahver  í Ölvesi  og  Uxahver,  sem  hann  segir,  sé  á Kiii. 
og  blandar  saman  við  Hveravelli;  henn  getur  og  um  hvera- 
fugla.  Höf.  nefnir  og  þurraböðin  hjá  Reykjahlíð  og  Þjórs- 
árholti. 

Jón  t’orkelsson  lýsir  stuttlega  iandslagi  á íslandi  og  fjöll- 
um,  helztu  eldfjöll  segir  hann  séu  Hekla,  Krafla,  Leirhnúkur 
og  Hlíðarnámur.  Á Norðurlandi  koma  sjaldan  jarðskjálptar,  og 
segir  höf.,  að  þegar  þeir  komi,  standi  þeir  ekki  lengur  yfir 
en  hálfa  klukkustund.  Á Suðurlandi  eru  jarðskjálptar  mjög 
tíðir  og  gera  stórtjón,  eins  og  t.  d.  jarðskjálptinn  1734,  þá 
hröpuðu  margir  bæir  í Árness-  og  Rangárvallasýslum,  kvik- 
fénaður  dó  undir  húsum,  en  aðeins  örfáir  menn.  Höf.  hefir 
litla  trú  á því,  að  nytsamír  málmar  séu  svo  miklir  á íslandi. 
að  það  borgi  sig  að  vinna  þál ; hann  talar  og  um  brennisteins- 
námur  og  segir,  að  almenningur  hafi  þá  trú,  að  brennisteinn 
drepi  silunga  i vötnum,  og  þvi  hafi  silungsveiðin  horfið  um 
tíma,  er  hraunin  runnu  í Mývatn,  sökum  þess,  að  i þeim  hafi 
verið  brennisteinn.  Ennfremur  telur  höf.  hinár  helztu  evjar 
við  strendur  íslands,  og  segir  dálitið  frá  hverri;  hann  telur 
einnig  hin  helztu  alidýr  og  önnur  ferfætt  dýr  á íslandi.  Um  hest- 
ana  segir  hann,  að  þeir  séu  stærstir  á Norðurlandi,  minni  i 
Borgarfirði  og  minnstir  á Rangárvöllum.  Skógar  og  akrar, 
sem  fyrrum  voru  á íslandi,  hafa  eyðzt,  bæði  af  náttúrunnar 
völdum  og  af  vanrækslu  ibúanna.  Korn  það,  sem  fæst  af 
melgresinu  i Landbroti  og  Meðallandi,  segir  höf.,  að  menn 
noti  i grauta  og  brauð,  mikið  þurfi  að  hafa  fyrir  þvi,  áður  en 
það  sé  brúkað,  og  segir  hann,  að  þeir,  sem  séu  því  vanir, 
geti  borðað  það,  einkum  ef  útlent  mél  sé  saman  við,  en  ekki 


’)  I handrili  einu  í Kalls  safni.  nr.  270  fol.,  er  dönsk  útlegging 
af  nokkrum  hluta  af  riti  einu  eptir  Jón  læröa.  og  er  þar  talað  um 
málma  á íslandi;  þar  er  athugasemd  aptan  við  eptir  Jón  þorkelsson, 
svo  hljóðandi:  »De  mineris  et  metallis  in  Islandia  et  olim  et  nunc 

dubitatum  est,  an  scilicet  dentur.  sive  an  tanta  eorum  copia  sit,  ut 
operam  ulterius  de  his  inquirendi  efflagitet  aut  aliquo  modo  repen- 
dani  expensas.  De  hac  quæstione  ipsi  inter  se  non  conveniunt  Islandi. 
quum  sint  ex  iis  nominis  non  obscuri,  qui  negent,  aliis  alfirmantibus<. 


ed  by  Google 


311 


segir  hann,  að  neitt  verulegt  gagn  sé  að  þvi  fyrir  aðra  en 
þá,  sem  þar  búa.  Höf.  getur  um  fjallagrös  og  söl,  og  talar 
um  garðrækt  Gisla  Magnússonar;  jurtagarður  sá,  er  Gfsli  lét 
gjöra  f Skálholti,  segir  höf.  sé  nú  algjörlega  eyðilagður,  og  á 
Hliðarenda  vaxi'ekkert  af  þvi,  sem  hann  hafði  sáð  til,  nema 
kúmen1.  A Þingeyrum  hafði  Goltrup  lögmaður  fyrrum  látið 
gjöra  kálgarða,  en  höf.  segir,  að  þeir  hafi  haft  hin  sömu 
forlög. 

í 33—59.  grein  talar  Jón  Þorkelsson  um  íslendinga, 
siði  þeirra,  lifnaðarhætti  og  atvinnuvegi,  um  byggingar, 
kirkjur,  landstjórn,  verzlun,  samgöngur  og  vegi,  og  er  þar 
satt  og  rétt  sagt  frá  mörgu,  sem  gat  verið  fróðlegt  að  vita 
fyrir  útlendinga,  en  eigi  þykir  hiyða,  að  tala  um  það  nánar 
hér,  það  yrði  of  langt  mál,  enda  er  þar  fárra  hluta  getið, 
sem  verulega  þyðingu  hafa  fyrir  vora  tíma.  Jón  Þorkelsson 
hefir,  með  þvi  að  rita  yfirlit  þetta,  unnið  þarft  verk,  hann 
hefir  giöggar  og  betur  en  fyrr  lyst  landi  og  þjöð,  og  hrakið 
með  þvi  margar  skröksögur  eldri  höfunda,  átti  hann  þvf 
miklar  þakkir  skilið  fyrir  starf  sitt.  Þess  má  geta  til  gam- 
ans,  að  höf.  segir  (§  42),  að  alþyða  manna  á íslandi  hafi 
haldið,  að  stórabóla  1707  hafi  verið  syndastraff  fyrir  mann- 
tal  það,  er  þeir  gjörðu  Árni  Magnússon  og  Páll  Vídalín. 
Aptast  í ritgjörðinni  talar  höf.  um  islenzkuna  og  um  ís- 
lenzkar  bókmenntir  allitarlega. 

Jón  t’orkelsson  ritaði  einnig  aðra  stutta  landlysingu  í 
landfræðisbók,  sem  Gotthilf  Werner  hafði  samið*.  Par  er 
stutt  yfirlit  yfir  landnám  og  sögu  landsins,  stjórnarfar  og 
verzlun.  Höf.  segir,  að  íslendingar  hafi  góöar  námsgáfur,  en 
í handiðnum  séu  þeir  stutt  komnir.  Islenzkir  nemendur 
fara  fæstir  lengra  en  til  Kaupmannahafnar,  og  flestir  prestar 
eru  ósigldir;  hann  segir,  að  landinu  fari  aptur  af  jarðeldum, 


')  Sbr.  U.,  bls.  121. 

’)  Ootttíilf  Wemer:  Kiœrnen  af  Geographien.  Oversat  (af  Nic. 
Jonge)  og  foröget  i de  tvende  nordiske  Riges  Geograpbie,  hvortil  des- 
uden  er  föyet  et  Anhang  om  Isiand.  Kiöbenhavn  176d-8vo;  (um  ís- 
laud  bls.  326-339). 


Digitized  by  Google 


312 


langvarandi  hvassviðrum,  sandroki  og  brimróti,  vatnagangi  og 
isreki  i ám.  Höf.  talar  þar  næst  um  hafisinn  og  óáran,  sem 
af  honum  standi,  segir  þó,  að  loptslagið  sé  heilnæmt,  og 
þangað  komi  sjaldan  næmir  sjúkdómar;  um  málma  og  önnur 
náttúrugæði  vita  menn  iitið,  en  nú  eiga  tveir  fslenzkir  stú- 
dentar  (Eggert  Ólafsson  og  Bjarni  Pálsson)  að  rannsaka  það. 
Höf.  getur  þess,  að  inenn  á vetrum  klæði  af  sér  kuldann, 
því  ofnar  séu  fáir,  i mesta  lagi  5U  á öllu  laudinu.  Því  næst 
telur  höf.  sýslur,  eyjar,  vötn,  ár  og  eldljöll  (Heklu,  Mývatns- 
fjöll  og  Mýrdalsjökul);  byggð  er  aðeins  með  ströndum  fram, 
en  upplendi  allt  er  óbyggilegt  sakir  vetrarhörku.  Höf.  segir, 
að  íslandi  hafi  mjög  farið  aptur  að  landgæðum  síðan  í forn- 
öid.  og  það  sé  miklu  fólksfærra,  eyðibæir  séu  margir  og  efna- 
hagur  manna  lakari,  þó  hafi  konungur  nú  meiri  tekjur  af 
íslandi  en  fyrr,  einkum,  að  því  er  snertir  jarðarafgjöld  af 
konungsjörðum  og  tekjur,  sem  fást  af  þvi  að  selja  verzluuina 
á leigu. 

Ennfremur  ritaði  Jón  f’orkelsson  lýsingu  á Gullbringu- 
sýslu  í latneskum  Ijóðum,  og  er  hún  þvi  nær  eingöngu  lof- 
gjörð  um  gæði  sýslunnar1.  Færir  hann  Gullbringusýslu  allt 
til  lofs  og  dýrðar,  segir,  að  konur  þar  séu  friðari  og  kurteis- 
ari  en  í öðrum  héruðum,  vegirnir  séu  betri(!)  en  annars 
staðar,  og  engar  hættulegar  ár,  telur  merkismenn,  sem  þar 
hafi  verið,  t.  d.  formóð  Torfason,  Vidalínsfeðga  í Görðum, 
Odd  Oddsson  á Reynivöllum  o.  fl.  í kvæði  þessu  getur  Jón 
forkelsson  um  brennisteinsnámurnar  í Krýsuvík,  og  hrósar 
því,  hve  góð  jörð  Krýsuvik  sé  og  hlunnindi  mörg,  reki,  fisk- 
veiði,  selveiði  og  eggver;  hann  getur  um  jurtagróður  i Hvít- 
skeggshvammi,  segir,  að  Gísli  Magnússon  hafi  fundið  þar  fleiri 


')  Chrysoris  sive  Gutlbringa.  id  est  memorabilia  quædam  et  ad  En- 
comium  Provinciæ  Guttbringensis  sive  Kjalamesinæ  in  Islandia  australi 
pertinentia,  numerisque  elegiacis  expositn;  quibus  Provinciæ  illius  præ 
aliis  Islandiæ  tractibus  Prærogativam  et  Præstantiam  demonstrare 
voluit  auctor  J:  Th:  Chrysorinus,  qui  et  notulas  adjecit  pro  faciliori 
singutorum  enthymematum  intellectu.  Gammel  kgt.  Samling,  nr.  2874 
-4°.  Einkunnarorð:  »Hverjum  þykir  sinn  fugl  fagur«  og  «hver  vill 

sínum  tota  fram  ota«. 


Digitized  by  Google 


313 


læknisjurtir  en  á nokkrum  stað  öðrum;  hann  getur  og  um 
Tyrkjaránið  i Grindavík  1627  og  þjóðsögu  þar  að  lútandi;  i 
Grindavik  þorði  enginn  að  fara  móti  Tyrkjum,  nema  Hjálmar 
nokkur,  hann  tók  á móti  þeim  með  arngeir  og  hunda,  og 
barðist  þangað  til  hann  hrakti  þá  og  tók  föng  þeirra,  en  þá  var 
hann  yfirkominn  af  þreytu  og  sárum,  varð  samt  græddur,  en 
bar  ör  alla  tið  siðan.  Höf.  getur  þess  einnig,  að  Grindvik- 
ingar  hafi  eitt  sinn  að  óvörum  ráðizt  á ræningja  eða  útilegu- 
menn  á Baðvöllum(?)  og  drepið  þá,  höfðu  þeir  i mörg  ár 
herjað  byggðina,  drepið  menn  og  rænt  fél.  Jón  t’orkelsson 
talar  einnig  um  Geirfuglasker  og  hættuferðir  þær,  sem  menn 
fóru  þangað  til  geirfugladráps.  Jón  Þorkelsson  hefir  einnig 
samiö  nokkurskonar  íslandssögu  i latneskum  ljóðum*. 

Jón  Olafsson  var  fæddur  á Stað  í Grunnavík  15.  ágúst 
1705.  hann  var  sonur  sfra  Ólafs  Jónssonar  (1672 — 1707)  og 
Þórunnar  Pálsdóttur.  Arni  Magnússon  og  Páll  Vidalin  voru 
báðir  kunningjar  síra  Ólafs,  og  af  þvi  leiddi,  að  Jón  fór  að 
Víðidalstungu  1712,  f fóstur  til  Páls  Vidalins,  og  dvaldi  þar  f 
7 ár  og  var  opt  sveinn  hans  á ferðalagi.  Páll  kenndi  Jóni 
hin  fyrstu  undirstöðuatriði  lærdómsins  og  kom  honum  svo  i 
Hólaskóia  1721,  og  útskrifaðist  hann  þaðan  eptir  tvo  vetur 
1723,  fór  svo  aptur  heim  að  Viðidalstungu  og  var  skrif- 
ari  Páls  í 3 ár;  1726  bað  Arni  Pál  að  útvega  sér  skrif- 
ara,  og  varð  það  úr,  að  Jón  Olafsson  sigldi  til  Hafnar 
um  haustiö  og  gekk  i þjónustu  Arna,  en  var  um  sama  leyti 
einnig  ritaður  í stúdentatölu  við  háskólann.  Þegar  Arni 
Magnússon  dó  1730,  fekk  prófessor  H.  Gram,  sem  annaðist 
bú  Arna,  Jón  Ólafsson  til  þess  að  semja  skrá  yfir  handrit 
hans,  en  jafnhliða  stundaði  Jón  nám  sitt  af  kappi  og  tók 


‘)  Ætli  þessi  útilegumannasaga  geti  ekki  eitthvaA  staðið  í sam- 
bandi  við  tóptir  þær,  er  eg  fann  1883  í EMvarpahrauni  fyrir  ofan 
Grindavik ? (porv.  Thoroddttn:  Ferðir  á Suðurlandi.  Andvari  X.,  bls.  46). 

’)  Johannis  Auromontani  Snælandi  Eclogarius  Islandicus  Metro- 
historicus,  quo  præcipua  Gentis  Islandicæ  Memorabilia  et  Decora  per- 
lustrant,  cum  notis  breviusculis.  Gammel  kgl.  Samling,  nr.  3873-4°. 
Byrjun:  >Ver  fuit.  et  placidæ  spirabant  molliter  aurae«;  1828  vers  alls. 
Einkunnarorð:  >Sat  eg  undir  fiskahlaða<. 


Digitized  by  Google 


314 


próf  i guðfræði  með  bezta  vitnisburði  1731.  Árið  eptir  fékk 
hann  styrk  af  sjóði  Árna  Magnússonar,  en  fór  snöggva  ferð 
til  íslands  1733,  fór  strax  utan  aptur  og  dvaldi  veturinn 
1733 — 34  í Arendal  i Noregi,  en  kom  um  vorið  eptir  páska 
til  Kaupmannahafnar.  Árið  1732  kom  Jón  Marteinsson  til 
Hafnar,  og  segist  Jón  Ólafsson  hafa  hjálpað  honum  á marga 
vegu  og  verið  honum  ineðmæltur  við  Gram,  svo  hann  náði  að- 
göngu  að  háskólanum,  fékk  ýmsar  skriptir  og  var  settur  við 
að  leggja  út  jarðabók  Árna  Magnússonar.  Jón  Ólafsson 
segir,  að  nafni  sinn  hafi  launað  sér  þetta  svo,  að  hann  rægði 
hann  við  Gram  og  aðra,  og  sjálfur  segist  hann  þá  hafa  orðið 
svo  leiður  á lifinu  i Höfn,  að  hann  fór  apturheimtil  íslands  f 
maf  1743.  Veturinn  næsta  dvaldi  hann  i Súðavik  í ísafjarð- 
arsýslu,  hjá  bróður  sínum  Erlendi  sýslumanni  Ólafssyni  (1706 
— 1772),  en  næsta  sumar  ferðaðist  hann  um  Suður- og  Norð- 
urland  og  heimsótti  ýmsa  kunningja;  um  haustið  kom  hann 
til  Bjarna  sýslumanns  Halldórssonar  á Þingeyrum,  settist  þar 
að  og  varj  þar  í 4 ár,  fékkst  Jón  þar  mest  við  útleggingu 
skjala,  er  áltu  að  fara  til  hæztaréttar,  og  við  ýmsar 
aðrar  skriptir.  Veturinn  1749 — 50  dvaldi  Jón  ólafsson  hjá 
Jóni  sýslumanni  Benediktssyni  i f’ingeyjarsýslu,  og  næsta 
vetur  hjá  ættfólki  sinu  i Miðfirði;  móðir  hans  var  dóttir  sira 
Páls  Jónssonar  á Melstað.  Um  haustið  1751  fór  Jón  Ólafs- 
son  utan,  settist  að  í Kaupmannahöfn,  og  dvaldi  þar  til 
dauðadags,  17.  júnf  1779.  Jón  naut  nokkurs  styrks  úr  sjóði 
Árna  Magnússonar,  en  var  jafnan  fátækur  og  átti  f basli: 
kvartar  hann  opt  undan  áreitni  landa  sinna  i Höfn,  og  segir 
hann,  að  þeir  hafi  á allar  Iundir  reynt  að  ná  frá  sér  styrk 
þeim,  sem  hann  hafði1. 

Jón  Ólafsson  frá  Grunnavfk  var  einn  af  hinum  fróðustu 
íslendingum,  sem  uppi  voru  á fyrri  hluta  18.  aldar,  og 

')  í bréfi  einu  til  jústitsráðs  Mðllmanns  1767,  kvartar  Jón  ölafsson 
sáran  undan  rógi  landa  sinna,  og  kveðst  fús  á að  sleppa  styrknum  og 
hætta  við  störf  sfn  við  handritasafn  Árna  Magnússonar,  ef  sér  fram- 
vegis  verði  veittur  dálítill  ellistyrkur  til  daglegs  lífsuppeldis,  svo  hann 
ekki  deyi  úr  vesöld  eða  neyðist  til  að  flakka,  vondum  mönuum  til  gleði 
og  aðhlálurs. 


Digitized  by  Google 


315 


liggja  eptir  hann  Qölda  mörg  rit  um  sögu,  fornfræði,  mál- 
fræði  og  bókmenntir1;  þó  ritgjörðirnar  opt  séu  ruglingslegar 
og  ókritiskar,  þá  er  þó  í þeim  fólginn  hinn  mesti  fróðleikur 
um  sögu  18.  aldar,  og  er  þar  margt  að  finna,  sem  hvergi  er 
annars  staðar;  rit  Jóns  Ólafssonar  eru  því  ómissandi  fyrir 
alla  þá,  sem  vilja  kynna  sér  sögu,  bókmenntir  og  þjóðlif 
þeirra  tíma;  í þessari  bók  höfum  vér  mjög  opt  vitnað  til  rita 
hans.  Jón  Ólafsson  hefir  einnig  ritað  j'mislegt,  er  snertir 
náttúrufræði  og  landfræði  íslands,  og  má  nokkuð  á því 
græða,  þó  það  sé  i mörgu  ófullkomið;  segist  Jón  sjálfur  alveg 
hafa  hætt  við  öll  ritstörf  i þá  átt,  eptir  að  þeir  Eggert  og 
Bjarni  voru  sendir  til  íslands  til  rannsókna. 

Hið  merkasta  rit  af  náttúrufræðistagi  eptir  Jón  Grunn- 
víking,  er  rit  hans  um  islenzka  fiska  og  sjódvr*.  Dýralýs- 


')  Hið  helzta  er  Jón  ólafsson  samdi,  var  íslenzk  orðabók.  skrá 
yfir  safu  Arna  Magnússonar,  bókmenntasaga.  réttritnnarreglur,  hag- 
þeinkir,  fiskafræði,  og  æfisögur  jfmsra  merkismanna,  auk  þess  fjðldi  af 
ritgjörðum  um  fornfræði,  sögu  og  málfræði,  annálabrot,  dagbækur  o. 
m.  fl.  Hér  yrði  allt  of  langt  mál  að  telja  hin  einstöku  rit,  en  til  all- 
margra  hefir  verið  vitnað  hér  og  hvar  í þessari  bók.  Flest  rit  Jóns 
Ólafssonar  eru  geymd  á háskólabókasafninu  i Kaupmannahöfn  og  safni 
Árna  Magnússonar,  en  eigi  allfá  eru  og  til  i Reykjavik  á landsbóka- 
safninu  og  i handritasafni  Bókinennlafélagsins.  Nokkur  rit  Jóns  Ólafs- 
sonar  eru  talin  i P.  Pjetursson:  Hist.  eccles.  Is!..  bls.  411,  í H.  Ein. 
Sciagr.  Isl.  lit..  og  í Worms  Lexicon  Um  æfi  sfna  hefir  Jón  ólafsson 
sjálfur  ritað,  A.  M.  nr.  437.  fol.,  hdrs.  J.  S.  68.  fol.  Sbr.  einnig  Nord. 
Tidskr.  f.  Oldk.  III.  1836  og  Annaler  f.  nord.  Oldk.  1853. 

*)  Icthyographia  Islandica  eður  tilraun  um  lýsingu  á sjóar-  og 
vatnadjrum  a Islandi,  skrifuð  i Kaupmannahöfn  árið  1737.  Hdrs. 
Bókmf.  i Reykjavík.  nr.  116B.  Eptirrit  í hdrs.  J.  S.  nr.  247-4°.  Jón 
Ólafsson  skrifaði  fiskafræði  sína  fyrst  á islenzku  og  1746  fékk  Guðni  Sig- 
urðsson,  lögsagnari  í Gullbringusj'slu,  hana  til  yfirlesturs  og  lofaði  að 
leiðrétta  og  auka,  en  gerði  það  ekki,  siðan  lagði  Jón  ritið  út  á dönsku 
og  lánaði  Jacob  Langebek  til  ylirlesturs  1761.  en  var  ei  búinn  að  fá 
það  aptur  1772.  lldrs.  J.  S.  nr.  401-4°.  Sakir  þess,  að  rit  þetta  er 
að  mörgu  merkilegt,  set  eg  hér  efnisyfirlit  þess,  af  þvi  má  sjá. 
hverju  þar  er  Ijat,  því  ritið  er  allt  of  yfirgripsmikið,  til  þess  að  hér  sé 
hægt  að  skýra  ítarlega  frá  efninu.  Fyrsti  partur:  Um  sjófiska.  I.  kap. 
Um  fjörukindur  á landi:  1°  fjörumaðkur.  2°  maðkamóóir.  3°  ormur.  er 
finnst  í þöngulrótum,  4°  skeri.  6°  eilrnal.  II.  kap.  Sjóormategundir: 


Digitized  by  Google 


316 


ingar  hans  eru  miklu  betri  en  i eldri  ritum  og  sumar  all- 
nákvæmar.  og  er  auðséð,  að  höf.  hefir  skoðað  sum  dyrin  og 
athugað  þau,  en  flest  heflr  hann  þó  tekið  eptir  frásögn  skyn- 


1°  smákúfungar,  2n  vatnskuðungar.  stórkuðungar.  III.  kap.  Skeljar  og 
skelfiskagreinir:  1°  olbogaskel.  2°  kúskel.  3°  krákuske),  4°  háruskel, 

5°  hörpudiskar.  6°  gimburskel.  7n  sandmígur,  8°  sjáfarnyt.  9°  igulker, 
10°  skollakoppar,  11°  hrúðurkallar.  IV.  kap.  Um  fram-  eða  sjófjöru- 
kindur:  1°  krossfiskur.  2°  flenniskuð,  3°  hagalfiskur.  4°  óskabjörn,  6° 
krahbi,  6“  marfló.  7°  flæðarmús.  8°  hrimbútur,  9°  kampalampi,  10° 
fræningur,  11°  kögurinn,  12°  smokkfiskur.  13°  kolkrabbi,  14°  konu- 
pungur.  Önnur  deiling:  Um  fiska.  er  fram  i sjó  lifa,  hreisturfiska.  roð- 
fiska.  fyllufiska.  skrápfiska  og  hárfiska.  I.  kap.  Smáfiskar  i fjöru.  hreistr- 
aðir:  1°  sprettfiskur.  2°  marhnútur.  II.  kap.  Hreisturfiskar.  sem  lifa 
nærri  landi:  1°  sjóreiður,  2°  lax,  3°  guðlax.  4°  karfi,  6°  hlj'ri.  6°  lýsa. 
7°  keila.  8°  geirnyt.  III.  kap.  Um  síldina:  1°  trönusíli,  2°  sandsild. 
3°  loðnusild,  4“  selsfld.  6°  hafsild.  6°  kópsíld,  7°  hæringssild.  IV.  kap. 
Um  |>orska.  þorskurinn  hefir  ymisleg  nöfn  eptir  stærð  og  aldri:  1° 
varaseiði,  2°  þyrsklingur,  3°  þorskur.  4°  stúlungur,  6"  fiskakongur.  6* 
golþorskur,  7°  hafþorskur.  V.  kap.  Um  aðra  hreisturfiska,  sem  i djúpi 
lifa:  1°  langa.  2n  upsi,  3°  steinhftur,  4°  ísa,  6°  ísuskratti.  VI.  kap. 
Lm  roðfiska.  er  skðtur  kallast:  1°  tindahykkja,  2°  skata.  3°  niu  hala 
skata,  4°  skötumóðir.  VII.  kap.  Um  fyllufiska:  1°  sandkoli,  2“  koli, 
3°  flúra,  4°  Iúða,  6°  sandlúða.  6°  stofnlúða.  7“  gedda.  8°  flyðra,  9* 
flyðrumóðir.  VIII.  kap.  Skrápfiskar:  1°  hrognkelsi.  2°háfur.  3°háfmeri. 
4°  hákarl.  IX.  kap.  Hárfiskar  eða  selir:  1°  selakongur  eða  skemm- 
ingur,  2°  gráselur,  3°  vöðuselur,  4°  isaselur,  6°  blöðruselur,  6°  gran- 
selur  eða  brimill,  7°  hafselur.  8°  rostungur.  þriðja  deiling:  Um  stór- 
fiska  eða  hvali.  Um  skapnað  þeirra  yfir  hðfuð.  I.  kap.  Um  smáhveli: 
1°  háhyrna.  2°  háhyrningur.  3°  háskerðingur,  4°  höfrungur,  6°  hnýð- 
ingur,  6“  hnj'sa.  II.  kap.  Um  reyðarkynin:  1°  steypireyður,  2°  sildreki 
eða  fiskreki,  3°  snefja  (eða  sandæta,  er  sumir  kalla  sandlægju).  4n 
geirreyður,  6°  hafreyður,  6°  hrafnreyður.  III.  kap.  Um  aðra  æta  hvali : 
1°  slétthakur  eða  höddunefur,  2°  búrhvalur  eða  búri,  durnir.  3°  hafur- 
ketti.  4°  andarnefja.  IV.  kap.  Um  stökklakyn  og  illhveli:  1°  stökkull, 
2°  dettir,  3°  mjallur  eða  mjaldur,  4n  sverðtiskur  (eða  einbæxlingur),  5° 
flugfiskur,  6°  hnúðurhaki  (hnúði),  7°  skeljungur,  8“  beinhákarl  eða 
rýnir,  9°  rauðkembingur.  V.  kap.  Um  þá  hvali,  sem  heldur  eru  ill- 

hvelakyns  eða  skrímsla.  og  óvist.  hvort  til  eru:  1°  strokkhvalur,  2° 
nauthveli,  3°  hrosshvalur.  4°  kntthveli.  6°  skölumóðir,  6°  flyðruuióðir. 
7°  lynghakur.  Fjórða  deiling:  Um  skrímsli,  orma  og  ljfs  f sjó.  I.  kap. 
Um  skrimsli,  er  likjast  landkindum:  1°  marmennill,  2°  hafgjgja,  3° 
sænaut.  II.  kap.  Um  fáséna  fiska  og  sjáfarorma  úr  annáluni.  III  kap. 


Digitized  by  Google 


317 


ugra  manna.  Um  hvalina  fer  hann  nokkuð  eptir  ritum  Jóns 
lærða,  og  svo  mikið  eptir  munnmælum,  er  hann  hefir  heyrt, 
en  rit  Jóns  Ólafssonar  er  miklu  greindarlegra  og  hjátrúar- 
minna  en  nafna  hans.  Viða  talar  Jón  urn  not  þau,  er  inegi 
hafa  af  dýrunum,  og  segir  frá  þvi,  er  hann  hefir  heyrt  um 
eðli  þeirra.  Stundum  er  ekki  gott  að  skilja  lýsingarnar,  og 
margt  er  þar  náttúrlega  skakkt,  en  þó  er  rit  þetta  góðra 
gjalda  vert.  Nokkra  kafla  set  eg  hér  sem  sýnishorn,  þeir  eru 
teknir  af  handahófi: 

» Fjörumaðkur,  hann  er  misstór  að  lengd  og  [þykkt,  si- 
valur  með  smáöngum  út  úr  þykkildinu.  Þriðjungur  hans  að 
framan  er  þykkastur,  en  halinn  mjór;  hefir  hvorki  höfuð  né 
augu,  svo  sjáist.  Innan  f honum  er  ekki  nema  vatnsfeiti  og 
blóðdrefjar,  er  sumir  segja,  að  séu  Iikastar  hrognum.  Ymis- 
lega  er  hann  litur,  eptir  sandi,  sem  hann  liggur  i;  hrafn- 
svartur  er  hann  i svörtum  sandi,  en  mórauður  i gráum;  opt 
er  hann  hvítur  á halanum  og  litar  fingurna  gula,  þá  á hon- 
um  er  tekið.  Sagt  er  hann  sé  uppi  um  flæði,  en  niðri  um 
fjöru;  þar  eru  hringlagaðir  smáhnúðar  yfir  fjörunni,  sem 
hann  er  undir,  og  eru  það  saurindi  lians.  Hann  er  góð 
fiskibeitac. 

» Ilörjmliskar  eru  bæði  stórir  og  smáir,  allir  lítið  íhvolfir, 
frambreiðir  og  sléttir  innan  við  kaflann,  hvar  fiskurinn  liggur, 
sem  er  sagður  mjög  sætur,  en  þar  fyrir  framan  með  köflum. 


Um  sjófiskalýs:  1°  hvaílj's,  2°  flyðrulýs,  3°  þorskaWs.  Annar  partur: 
Um  vatnsfiska.  I.  kap.  Um  silunga  yfir  höfuð.  II.  kap.  Um  hinar 
ætu  silungategundir:  1°  urriði,  2°  glæsingur,  3°  hleikja.  4°  birtingur, 
6°  riðgála,  6°  reiðir  eða  reiðarsilungur,  7°  sjóreiður.  8°  maurungur, 
9°  gedda.  10°  silungamóðir.  III.  kap.  Um  óæta  silunga:  1°  hornsili. 
2°  ðfuguggi.  3°  loðsilungur.  IV.  kap.  Um  laxa:  1°  guðlax,  2°  lax  al- 
mennur.  V.  kap.  Um  ála:  1°  sjáfaráll,  2°  ætuáll.  3°  hrokkáll.  Önnur 
deiling:  Um  vatnaskrimsli  og  fleiri  vatnsorina.  I.  kap.  Um  vatna- 
skrimsl:  1°  vatnshestur  eða  nykur.  2°  vatnaselur,  3“  vatnagedda.  4* um 
skrimsl  i Sandklettavatni,  6°  dittó  i þingvallavatni.  II.  kap.  Um  stærri 
vatnsorma:  1°  i Hvitá.  2°  i Lagarfljóti.  3°  blóðsugan.  4°  ormur  i Hval- 
vatni.  þriðji  partur  inniheldur  þrjú  fiskaskrif  aunara  manna  fyrir  mig. 
þar  er  fiskatal  Eddu  með  sky’ringum,  um  seli  og  hvali  úr  Konungs- 
skuggsjá;  svo  heiir  átt  að  koma  rit  Jóns  lærða,  en  það  vantar. 


Digitized  by  Google 


318 


röstum  og  reinum  eða  lögum  og  rákum  á milli;  þó  eru 
þessir  kaflar  ei  svo  brattir,  né  reinarnar  djúpar,  sem  utan, 
þar  hvortveggi  er  hærri  og  dýpri,  og  liggja  langt  fra  naflan- 
um  og  fram  að  röndinni  eða  tnunninum,  og  stækka  því  meira 
sem  fram  á sækir;  eru  kaflarnir  utan  til  misþykkir  og  rák- 
irnar  misdjúpar  og  víðar,  þó  eptir  skammti,  svo  optast  eru 
jafn  margir  mjóir  kaflar  og  grynnri  rákir  á milli.  Við  nafl- 
ann  eru  tvö  flöt  hök  eða  eyru,  annað  litið,  annað  tvöfalt 
stærra.  Eins  eru  rákir  og  kaflar  í hálfhringunum,  sem  þvers 
um  liggja,  en  þó  ei  svo  djúpar,  sem  hinar  langs  eptir.  Lit- 
urinn  er  hvitur  eða  rauður  optast,  innan  frá  fiskleginu  fram 
að  röndinni.  Hálfhringarnir  utan  eru  hvitir,  en  sumar  þessar 
skeljar  eru  aldeilis  dökkleitar  utan.  Eystra  kallast  þær  báru- 
skeljar*. 

» Sandmígur,  aðrirkalla  sandmeyrur,  kallast  og  eitt  skelja- 
kyn.  Þær  stærstu  eru  þriðjungi  lengri  að  breidd  en  lengd, 
opnar  og  uppbrettar  i annan  enda  breiddarinnar,  en  naflinn 
nær  þeim  kringlótta  enda;  en  hinar  smáu  eru  kringlóttar, 
sléttar  innan,  en  rákir  utan  þvers  um,  sem  á öðrum  skeljum 
er,  hvirflast  og  beygjast  fljótar  upp  að  naflanum  í þeim  opna 
enda  en  i hinum,  þar  sem  þær  eru  meir  hringbeygðar.  f*ær 
eru  alhvitar,  munu  hafa  nafn  af  þeim  opna  enda«.  >Sj<ífar- 
nyt  er  sögð  tvennslags,  stór  og  smá,  eins  og  mannshöfuð  á 
skapnað,  loðin  utan,  líkt  mannshári;  verður  tálguð  sem  surt- 
arbrandur«. 

lÓskabjöm , hálf  kringlótturá  bakið,  en  að  skapnaði  nið- 
ur  boginn  litið  að  framan  og  aptan,  með  seigri  húð,  svart- 
grár  og  mórauður  að  lit,  með  svörtum  augum  og  tveimur 
kömpum,  átta  klóm,  fjórum  hvoru  megin.  Innan  í honum  er 
ekki  annað  en  steinn,  líkastar  gummi  arabico  að  litnum,  rauð- 
gulur  í sumum,  en  svartur  í sumum,  svignar  undan  fingri 
nýr,  en  harðnar  við  vind;  er  í lögun  sem  vaðsteinn  og  af 
þvi  kalla  sumir  hann  Pétursstein.  Hann  er  flatur  og  ilangur 
með  tveimur  skorum,  sinni  i hvorjum  enda,  og  rák  langs  á 
milli  á flatvegunum,  rétt  sem  á vaðsteini,  optast  dökkur  eða 
mórauður*.  f*á  segir  Jón  Ólafsson  tvær  almennar  þjóðsögur 
um  óskabjörninn,  og  heldur  svo  áfram:  »Hann  dregst  áþorski 


Digitized  by  Google 


319 


og  flyðru.  Óskabjörn  kemur  úr  olbogaskelinni;  aðrir  segja, 
úr  henni  komi  sjáfarsnígiilinn*. 

*Stnokkfiskurinn  er  sivalur  um  miðjuna;  hann  hefir  3 
höfuð  út  úr  hverjum  enda,  er  hann  færir  öll  inn  i smokkinn, 
til  allra  höfðanna  er  langur  hali,  með  smáum  og  mörgum 
liðum;  hefir  2 augu  i hverju  höfði  og  kögur  í kringum  hvert 
höfuð,  en  smokkurinn  nær  að  hverjum  hálsi.  Blóðið  úr 
hrvggæð  hans  segja  menn  sé  bezta  blek.  Annað  kyn  er  kol- 
krabbi,  er  vestfirzkir  kalla  líka  smokkfisk  og  lýsa  honum  svo, 
að  hann  hafi  smokk  eða  hy'ði  vfir  sér  allt  fram  að  höfði,  hér 
um  'i i alin  á lengd;  svartur  á baki,  nokkuð  rauðari  á síð- 
um,  hvitur  á kviðnum,  með  eitt  auga  litið  og  tveim  stórum, 
samt  ellefu  öngum  út  úr  höfðinu,  bezta  beita  einhver.  Sagt 
er,  hann  fæðist  af  sandmignum;  með  öngunum  út  úr  hausn- 
um  skriður  hann  áfram*. 

>Karfi  er  rauður,  hefir  stórt  hreistur  og  mjög  stór  augu, 
flatur,  þunnur  og  stuttur;  út  úr  uggum  hans  standa  hvöss 
bein  og  broddar,  sem  vigtennur  í ketti,  3 á hverjum  ugga. 
Dregst  trauðlega  utan  i stormi  eður  undirdrætti  veðurs*. 
» Síldin  gengur  landa  á milli  í stórum  hópum,  og  optast  í 
þrísettum  lögum,  hverju  upp  af  öðru,  sem  slá  sér  öll  saman, 
þá  hvessir  eða  fiskar  renna  að,  en  gljá,  þá  gott  er  veður  og 
stillt,  stendur  þá  þessi  torfa  svo  þétt  sem  veggur  eða  stafli, 
beint  ofan  f sjóinn;  torfan  er  þá  kringlótt  eða  ferköntuð,  eptir 
sem  veðri  og  fiskigangi  hagar;  þó  slík  sildarvaða  hitti  fiski- 
menn  eða  stórfisk  fyrir,  bregður  hún  sér  ekkert  við,  heldur 
gengur  beint  áfram,  þangað  sem  henni  ræður  við  að  horfa, 
hversu  ákaflega  sem  af  henni  er  veitt.  Hugsa  menn,  hún 
hafi  foringja,  sem  hafi  rauðar  doppur  eður  gulrauða  bletli  á 
höfði  sem  krans,  Ifka  út  um  bolinn,  og  kalla  menn  hann 
sildarkong,  á norsku  morild,  og  er  það  vist,  að  hann  hefir 
marga  undirsála.  Likast  til  er,  hún  lifi  við  einlómt  vatn,  eða 
eitthvað  í sjónum  óklárindalaust,  því  ekki  sést  óhreint  i 
henni*. 

»Um  hinar  ætu  silungategundir:,  Vrriði  (á  dönsku  ork), 
samandregið  af  aurriði,  því  hann  riðar  á grjóti,  aur  og  sandi, 
er  rauðdröfnóttur  á lit,  ei  almennilega  meir  en  ein  alin  á 


Digitized  by  Google 


320 


lengd ; í stórvölnum  er  hann  stærri.  Páll  lögmaður  hafði  eptir 
síra  Arna  Porvaldssyni,  er  var  á Pingvöllum,  að  þá  hann 
hafði  einu  sinni  róið  fram  á Pingvallavatn  í fögru  sólskini, 
hefði  hann  séð  koma  upp  úr  gjá  nokkurri  aurriða  hér  um 
2 álnir  á lengd.  Glœsingur , hann  er  svartur  á bakinu  aptur 
að  möninni,  sem  liggur  mitt  langs  eptir  sfðunni,  fyrir  neðan 
mönina  er  fegursti  silfurlitur  á honum,  sem  á nj'runninni 
hafsild,  og  eins  á kjálkunum ; snjáldrið  er  lítið  frammjórra  en 
á almennum  aurriða,  en  aptur  mjórri  við  sporðinn.  I skapn- 
aði  er  hann  likastur  Iaxi  að  öðru,  en  á stærð  sem  meðal 
aurriði  eða  stór  bleikja.  Hann  gengur  fyrst  af  öllum  vatna- 
göngum  úr  sjó  i miðjum  april.  Bleikja  er  á lit  sem  kaffi- 
brún  á baki  ofan  að  sfðulinunni,  þar  fyrir  neðan  fagurrauð 
og  eins  á kjálkunum,  er  misstór,  stærst  á rek  við  meðal  aur- 
riða.  Birtingur  eða  sjóbirtingur  er  likaslur  glæsingi  á allt 
sköpulag,  nema  hann  er  jafn  fagur  yfir  allt  og  hefir  svarta 
dropa  hingað  og  þingað  að  framan  aptur  að  dálki,  droparnir 
eru  sem  lauf  á spili;  er  á stærð  sem  glæsingur.  Pessir  3. 
glæsingur,  birtingur  og  bleikja,  ganga  allir  úr  sjó,  en  eru 
aldrei  í uppsprettuvötnum.  Biðgála  er  stór  silungur  og 
þykkur,  rauður  á kviðnum,  í steinbotnsvötnum,  og  hefir  nafn 
af  því  hann  riðar  þar;  er  hvítfóðraður  á öllum  kviðaruggum. 
Beiöur  eða  reiðarsilungur  er  nefndur  við  Mvvatn,  eg  efa  hvort 
hann  er  hið  sama  sem  riðgála,  eða  hafi  nafn  af  því  hann  er 
alrauður  á kviðnum.  Hertar  silungsreiðar  eru  þar  kallaðar 
hnakkailattur  silungur,  en  sá  skertur,  er  vindþurkaður  er  á 
rá.  Sjórdður  er,  að  eg  meina,  hinn  sami  silungur,  sem  sá 
næst  er  talinn,  eða  honum  mjög  likur,  en  veiðist  i net  i 
sjáfarvikum  og  lónum,  áður  en  liann  gengur  í ósalt  vatn. 
Maumngur  er  í vatni  i Ólafsfirði,  að  öllu  sem  lítill  þorskur. 
J Mfvatni  eður  öðru  vatni  nálægt  Möðruvöllum  i Eyjafirði, 
geta  sumir  til,  og  þó  með  lítilli  vissu,  að  hann  muni  ei  ólíkur 
makril  eða  carper.  Við  Saurbæ  segja  menn  sé  vatn,  og  þar 
í silungar,  svartir  að  lit,  litlir,  jafnstórir.  Gcdda  kallast  í 
Alptaveri  i Skaptafellssyslu  silungur  misstór,  nokkuð  dekkri 
yfir  ailt  en  almennur  silungur  og  sivalari  á bakið.  Silunga- 
móðir  er  nefndur  furðu  stór  silungur,  sem  liggur  i stórum 


321 


silungsvötnum.  Munnmæli  eru,  að  einn  hafi  veiðzl  við  Ljósa- 
vatn  i f’ingeyjarsyslu,  og  verið  gefinn  þar  kirkjunni,  og  hafi 
hann  náð  milli  þrepskjaldar  i kirkjudyrunum  og  að  altaris- 
gráðumc. 

»Um  óæta  silunga.  HornsiU  er  litið,  ei  almennt  meira 
en  tveir  þumlungar,  hefir  mörg  horn  út  úr  sér,  er  mest  í leir- 
vötnuin,  Ijörnum  og  pyttum,  þykkt  um  kviðinn,  óætt.  Öfug- 
uggi , á honum  liggja  allir  uggar  öfugt,  svo  þeir  horfa  fram, 
sem  almennt  horfa  aptur,  rennur  hann  á sporóinn,  svo  höf- 
uðið  gengur  eptir.  Að  öðru  leyti  er  hann  sem  almennur  sil- 
ungur  og  hefir  það  hlekkt  ógætið  fólk,  svo  þaö  heíir  neytt 
hans  og  dáið  af.  Loðsiluugur  er  misstór  sem  annar  silungur, 
en  verður  þó  ekki  stærri  en  lilil  bleikja,  en  almennilega  ekki 
lengri  en  mannsfingur,  en  aplurmjórri  og  framþykkri  en 
annar  silungur,  höfuðið  styttra  og  þykkara,  um  heilakúpuna 
þykkast,  en  úr  þvi  allt  aptur  mjórri  og  mjórri:  augun  dálitil 
og  standa  inn  i höfuðið,  kúpan  þar  fyrir  aptan  hnöttótt  sem 
á sel  eða  fiskakongi.  Snjáldrið  stutt  og  digurt  og  lengri  efri 
skolturinu  en  sá  neðri,  kjapturinn  breiður  og  kverkarnar 
viðar:  tennur  sem  i þorski,  samfelldar  og  þéttar;  á lit  dökk- 
svartur  yfir  allt.  Loðnan  sést  ekki,  utan  hann  sé  dauður,  og 
þó  ekki  nema  f vatninu,  en  ei  á landi;  hún  er  hvít,  á hátt 
sem  kotún  eða  dúnn,  en  þá  hann  er  upp  úr  vatninu  tekinn, 
leggst  hún  með  roðinu  og  sést  ekki,  er  hún  á honum  öllum 
nema  sporðinum.  Bakuggarnir  eru  lægri  en  á almennum 
silungi  og  veiðiugginn  (óþólinn)  sem  litil  varta.  Haldinn  er 
hann  öllum  skepnum  óætur«. 

»Um  stórfiska  eða  hvali.  Um  skapnað  þeirra  yfir  höfuð. 
Vatnsfiskar  kallast  allir  þeir,  sem  hafa  spik,  er  mest  rennur  i 
filu,  og  eru  sökum  fitunnar  hægastir  að  vinna,  svo  sem  steypi- 
reyður  o.  fl.  Tannfiskar  kallast  þeir,  sem  einasta  hafa  rengi 
á sér,  en  skíðisfiskar  hinir,  af  hverjum  andarnefja  er  ein,  þvf 
tennur  eru  á hinum,  en  sklði  á þessum.  Tennur  hafa  þeir 
langar,  en  framtennurnar  stytztar,  og  er  á tönnum  sumra 
þykkt  hraðberg,  og  eru  þær  snubbóttar  og  lengstar  i munn- 
vikunum.  Augu  eru  á engum  hval  stærri  en  í 4 vetra  nauti. 
Blásturhol  hafa  allir  þeir,  sem  mjög  heitir  eru,  er  það  að 

21 


Digitized  by  Google 


322 


mynduninni  ei  ólíkt  mannshlust  með  mörgum  afkimum,  og 
lýkst  saman  þá  þeir  hafa  blásið,  sem  heilt  sé;  það  stendur 
upp  úr  miðjum  hnakkanum  fyrir  aptan  hausamótin  og  tálknin.  ' 
Er  merkjandi,  að  sumir  fiskar  blása  á snið  fram,  sumir  beint 
upp;  allir,  eptir  taldir  blása.  nema  beinhákarl,  sumir  grenja 
sem  nauthvalur,  og  er  það  ólikt  og  annað  en  blástur.  Svo 
er  mikil  grenjan  þeirra  stóru,  að  land  tekur  undir  og  titrar 
i nálægð,  jafnvel  eru  dæmi  til,  að  þá  þeir  hafa  grenjað  niður 
við  grunn,  hafa  árar  hrotið  úr  höndum  manna  fyrir  ofan.  I 
sumum  er  grátt  skiði  eða  tálkn,  það  kalla  Danir  >Fiskebeen«. 
Hvelja  heitir  húð  á öllum  hvölum,  hún  er  glæ  og  slétt  sem 
gler  og  ærið  þykk,  skór  af  henni  gjörðir  er  sagt  að  haldi  3 
ár,  þó  maður  gangi  jafnaðarlega  á grjóti  og  jörð.  Hið  innsta, 
næst  beinum  hvala,  er  hið  magra,  sem  kjöt  kallast,  og  er  sem 
á uxum;  þar  næst  er  rengi  og  þar  fyrir  utan  þjótta,  en  spikið 
yzt.  En  það  er  merkjandi,  að  rengið  er  einasta  á tannfisk- 
um,  af  hverjum  andarnefja  er  ein.  Flestir  eða  allir  eru  hvít- 
gráir  á kviðnum,  jafnvel  allir,  sem  eru  heitir  innan;  hafa  líka 
vömb  og  þarma  eins  og  naut.  í þeim  er  mör,  sem  er  svo 
heitur,  að  hann  verður  að  ausast  upp  i tunnur,  þá  hann  er 
storknaóur;  kallast  hann  hvalsmjör,  og  er  likur  gæsafeiti. 

Það  er  og  merkjandi  um  alla  fiska,  sem  stökkva,  höfrunga 
og  aðra,  hvort  stórir  eru  eða  smáir,  að  þeir  láta  ætíð  fallast 
aptur  á hrygginn  eða  sporðinn;  þar  fyrir  snýr  stökkull  og 
aðrir  fiskar  sér  við  í loptinu  og  koma  niður  á bakbæxlið. 
mun  orsökin  vera,  að  þeir  springi,  ef  þeir  falla  á kviðinn. 

Peir,  sem  hafa  horn,  hafa  það  litlu  aptar  en  á miðju  baki, 
eptir  því  sem  sýnist.  Hvalur  er  soðinn  nýr  og  svo  einnig 
lika  súrsaður  og  soðinn  siðan  eða  gjörður  hanginn,  og  etinn 
með  fiski  sem  hákarl.  Getnaðarlimirnir  etnir  er  haldið  hleypi 
vexti  og  megni  í þann,  sem  etur.  Kringum  naflann  á stór- 
fiskum  vaxa  hrúður  og  svo  á kollinum,  er  menn  kalla  skelj- 
unga.  Þau  eru  stór  sein  mannshnefi,  kringlótt,  en  skál  utan  . . 

. . . . Á vorin  safnast  allra  handa  hvalir  í stórhópum,  ein- 
hverns  staðar  undir  landið,  Ifka  stundum  á haustin,  og  eru  þar 
saman  viku  og  hálfan  mánuð  eða  lengur.  t*eir  makast  á 
vorin.  Það  er  kallað,  að  þeir  séu  í grindum ; ekki  er  þá 


Digitlzed  by  Google 


323 


smábátum  fært  að  vera  i grennd Hvalambur  er 

hið  bezta  af  reyöarfiskum,  vel  hreinsað  er  það  lfkast  smjöri, 
nokkuð  gulleitara,  og  er  sagt  það  bezta  meðal  við  sjósótt, 
brjóstveikindum  og  fleiri  kvillum.  Sporður  á hvölum  snýr 
ei  sem  á þorski  upp  og  niður,  heldur  þvers  um,  en  það  sem 
sumir  hugsa,  að  hann  sé  á sumum  apturboginn,  en  sumum 
réttur,  halda  aðrir,  ei  sé  annað  en  missýni,  að  hann  beygi 
sporöinn  eða  sýnist  beygja,  1 þvi  hann  stingur  sér,  en  standi 
þó  annars  beint  af  sér,  og  er  það  liklegra.  Kálfar  heita  börn 
hvala,  á þeim  er  og  enn  nú  aðgætandi  litur,  vöxtur,  blástur. 
rennsli  eða  stökk  og  glettur  eða  skaðvæni*. 

»Margir  meina,  að  þeir  hvalir,  sem  kallast  illhveli,  gjöri 
sumir  af  leik  og  rælni,  að  glettast  við  skip,  en  sumir  af  nátt- 
úrlegri  vonsku.  Tröllhvalurinn,  sem  Lucas  Debes  getur  um, 
má  vera  einn  af  þeim.  Annálar  geta  skiptapa  nokkurs  í 
Eyrarsveit  1637;  þar  á voru  6 menn,  og  er  sagt,  að  hvalur 
hafi  tekið  þá  alla,  hvern  einn,  og  gleypt;  þó  veit  eg  ei  dæmi 
til  á vorum  dögum,  að  þeir  hafi  fargað  svo  skipum  eða 
mönnum,  en  opt  elta  þeir  skip.  Ráð  móti  illhvelum  eru 
sögð  þessi:  Kasta  út  kúamykju  eða  sauðataði,  lika  vallhumli, 
eða  sverfa  sög  við  borðstokk,  því  hriktandi  járnhljóð  geta 
hvalir  ekki  liðið.  Bifurseysta  (Bævergjeld)  setja  skipasmiðir  i 
skipsstafna,  er  það  almannarómur,  aö  allir  illfiskar  flýi  það. 
Verkar  þetta  bezt  vegna  þeirrar  sterku  lyktar,  er  fiskurinn 
syndir  á vatninu.  Fiskar  flýja  og  brennistein«. 

• Beinhíkarl  hefir  nafn  af  þvi,  að  það  er  brjósk  i öðrum 
hákörlum,  en  bein  í honum;  að  öðru  er  hann  sem  hákarl, 
15—16  álna  langur,  má  þó  reiknast  með  hvölum,  þvi  hann 
er  hveljufiskur,  þó  sumir  segi,  að  hann  hafi  skráp,  eins  og 
hinn.  Sagt  er,  að  svo  mikið  lýsi  sé  í honum,  að  lifrártunna 
komi  af  alin,  eður  og  að  lifrin  bræðist  alltið  til  helminga. 
Hann  setur  ávallt  upp  bæxlið  og  sporðinn,  þá  hann  rennur, 
og  því  er  hann  lika  kallaður  Barði.  í barðinu  er  brjósk ; 
hann  hefir  unga  sina  með  sér,  sem  kláhonum;  hvitur  blettur 
er  á efri  skoltinum,  en  sjálfur  er  hann  ýmist  grár  eða  svartur, 
en  rauðbleikur  á kviðnum,  er  kaldur  og  blæs  ekki.  Fleiri 

21* 


Digitized  by  Google 


324 


segja  hann  illan  viö  skip  en  meinlausan,  þó  eltir  hann  skip 
i góöri  fiskigengd,  sækir  eptir  tjörulyktinni  og  lætur  sér  nægja. 
fái  hann  út  kastaðan  fisk«. 

> Rauðkembingur  er  yfrið  stór  og  mesta  illhveli,  hefir 
nafn  af  rauðum  lit  yfir  allt,  er  sem  kaffibrúnn  á bakinu,  en 
bleikur  á kviðnum  og  litið  bæxli  aptan  á bakinu,  sem  hann 
heldur  kvrru;  aðrir  segja,  hann  sé  langur  og  mjór  og  þess- 
vegna  hinn  fljótasti,  og  hafi  nafnið  af  rauðum  kambi  eða 
burst  upp  úr  bakinu«. 

* Strokkhvalur  meina  sumir  hafi  horn  upp  úr  bakinu  líkt 
strokki;  segja  þeir  fiskurinn  snúist  i hring,  þá  þessi  strokkur 
stendur  upp  úr  sjónum.  Aðrir  meina,  þessi  strokkhvalur  sé 
ei  til,  heldur  sé  þessi  strokkur  sin  einhvers  fiskjar  eða  sverðið, 
sem  standi  upp  og  sjáist,  þá  hvalurinn  er  i grindum;  en  sú 
meining  þykir  öðrum  ólikleg,  því  makinn  er  ætið  nærri,  þá 
svo  ber  við,  ei  lieldur  standi  sverðið  svo  langt  upp,  halda 
þvi  þetta  sé  sjóskríinsli  og  eitthvert  illhveli,  máske  það  sé 
sama  kyn  og  Hafstrambur,  sem  Spec.  Reg.  um  getur«.  >SIcötu- 
tnóðir  er  nefndur  stórhvalur,  að  öllum  skapnaði  sem  skata; 
eru  i kringum  hana  ótal  skötur  almennar,  en  þá  þær  eru 
dregnar,  svo  eyðast  taka,  er  mælt,  hún  færist  þá  upp  og  kræki 
börðum  sínum  beggja  megin  á skipsborðin,  til  að  draga  það 
i djúp  niður.  Er  þetta  munnmæli,  en  enginn  veit  slík  dæmi 
á vorum  dögum«. 

Jón  Ólafsson  safnaði  fslenzkum  náttúrugripum,  steinum, 
jurtum  og  skeljum,  og  ritaði  skýrslur  um  islenzk  jurta-  og 
dýranöfn;  hann  ritaði  og  dálítið  um  grös,  málma  og  steina, 
en  ekki  hefi  eg  séð  það.  Jón  átti  bréfaskipti  við  Dr.  med. 
Georg  Krysing  í Flensborg,  sendi  honum  náttúrugripi  og  ritaði 
ýmislegt  um  þá  til  skýringar.  I bréfi  Jóns  Ólafssonar  til  Krysings, 
16.  ágúst  1741,  er  ýmislegt  athugavert  um  náttúru  Islands'. 
Þar  segir  bréfritarinn,  að  það  sé  mjög  undarlegt,  að  danskir 
menn  eða  af  nálægum  þjóðum  aldrei  skuli  fara  til  íslands, 
til  þess  að  rannsaka  náttúruna  þar,  sem  þó  sé  svo  merkileg; 


>)  Hdrs.  J.  S.  nr.  124,  fol. 


Digitized  by  Google 


325 


það  kosti  þó  ekki  mikið,  aö  komast  þangað  og  só  hægt  um 
sumartímann.  Hvergi  segir  hann,  að  dásemdarverk  drottins 
i náttúrinni  og  almætti  sjáist  betur  en  á íslandi,  en  Danir 
forsómi  að  skoða  slfkt,  þó  lærðir  séu,  nema  þeir  hafi  af  því 
beinan  hagnað.  Með  bréfinu  fylgir  skrá  yfir  gripi  þá,  sem 
Jóu  Ólafsson  sendir,  og  útskýring  hinna  íslenzku  nafna. 
Meðal  annars  talar  Jón  um  surtarbrand,  fjallagrös,  söl  o.  fl., 
um  Drápuhlíðarfjall  og  gyllta  teninga,  sem  þar  finnast,  segir 
þeir  séu  brennisteinskis  og  til  einskis  nj'tir,  en  áður  héldu 
flestir  og  ekki  sízt  Jón  lærði,  að  teningar  þessir  væru  gull  og 
silfurmálmur.  Þar  sem  höf.  talar  um  hrafntinnu,  getur  hann 
þess,  að  ferhyrndir  hrafntinnusteinar  hafi  sumstaðar  verið 
greyptir  i altari  og  álitnir  mjög  helgir,  svo  brauð  og  vín  við 
altarissakramenti  var  látið  standa  á þeim.  Jón  talar  líka  um 
muninn  á jökulvatni  og  bergvatni,  og  allitarlega  um  hveri. 
öm  Geysi  segir  höf.,  að  hann  með  jöfnu  miilibili  gjósi  vatni 
og  sogi  það  i sig  aptur;  hann  gj's  þrjár  stundir  reglulega  og 
sj'gur  svo  vatnið  i sig  aptur  aðrar  þrjár,  þó  gj's  hann  ekki 
hærra  en  <5 — 9 álnir,  en  menn  verða  að  vara  sig,  að  vatnið 
ekki  spj'tist  á þá.  Snorralaug  Ij'sir  Jón  einnig  og  segist 
sjálfur  opt  hafa  baðaó  sig  i henni;  hann  talar  og  um  hvera- 
fugla  i Ölvesi  og  segir,  aö  einfaldir  menn  haldi,  að  það  séu 
sálir  fordæmdra;  ekki  segist  höf.  mundi  hafa  trúað  þvi,  að 
slikir  fuglar  væru  til,  ef  ráðvandir  og  »trúverðugir«  menn 
hefðu  eigi  sagt  sér,  og  þeir  jafnvel  sumir  lærðir;  bætir  svo 
viö,  að  eflaust  sé  margt  i náttúrunni,  sem  vér  ekki  skiljum, 
og  ekki  sé  alltaf  rétt  að  neita  einhverjn,  af  því  menn  hafi 
ekki  séð  það  sjálfir.  Eldgos  segir  hann,  séu  svo  nátengd 
hverum,  að  eigi  sé  hægt  að  greina  náttúru  þeirra  sundur. 

f\j  íslendingar  á fyrri  hluta  18.  aldar  skrafi  margt  og 
skeggræði  um  viðreisn  landsins,  þá  ber  þó  sjaldan  mikið  á 
ættjarðarást  í ritum  þeirra.  Heit  og  lögur  ást  á landi  og 
þjóð  kemur  fyrst  verulega  i Ijós  i kvæðum  og  ritum  Eggerts 
Ólafssonar.  Jón  Grunnvíkingur  talar  ekki  neitt  sérlega  vel 
um  lsland  og  ekki  ber  hann  hlj'jan  hug  til  landa  sinna,  enda 
segir  hann,  að  sjer  hafi  alltaf  liðið  betur  í úllöndum,  meðal 


Digitized  by  Google 


326 


útlendinga,  heldur  en  á íslandi  og  í útlöndum  meðal  íslend- 
inga'.  íslandi  lýsir  hann  svona: 

»ísland  má  raunar  kallast  einslags  stórt  hrúgald  af  grjóti. 
með  grasgeiruin  frá  sjó  upp  eptir  skorað.  Að  sönnu  er  þar 
haglendi  á sumardag  fyrir  naut,  kvikfé  og  hesta,  veiðisföður 
til  fiskifanga  viða  við  sjó,  opt  ganga  þar  stór  harðindisár 
með  löngum  köflum.  Landslýður  óróasamur  með  óþokka- 
mál  og  eyðir  sjálfum  sér;  yfrið  ósamþykkt  og  sundurlynt 
fólk,  ágjarnt  lika,  óhreinlynt  og  illa  geðjað.  feir  góðu  menn 
eru  iniklu  færri  og  fá  engu  ráðið«l.  Á öðrum  stað  segir 
Jón:  »Um  þá  íslenzku  ósamlyndu,  ágjörnu  og  óhreinlyndu 
nation  er  ei  vert  að  tala;  þeir  mega  þakka  guði  fyrir  sína 
konga;  þá  hendir  ei  neitt  það  illt,  er  þeir  hafi  ei  til  unnið 
meira.  Vont  náttúrufar  þessara  norðurþjóða,  Svía,  Norskra  og 
nationsnefnunnar  íslendinga,  sendir  þeim  sjálfum  allt  þeirra 
böl;  þeir  hirða  ei  að  drepa  það,  og  því  kemur  hefnd  guðs 
þeim  í koll,  sem  sjá  má  af  ýmsum  bendingatyptunum  vorra 
tíma,  en  þó  er  efandi,  að  þeir  nokkurn  tíma  skipist  við  það. 
en  of  seint  að  iðrast,  þá  yfir  þá  er  dottinn  sá  þyngsti  koll- 
steypir,  ef  svo  til  bæri,  að  þeir  kæmu  undir  annara  konga 
vald.  Eg  hefi  ei  viljað  greina  liklegar  tilgátur  fyrri  manna 
skynsamra  um  það,  fyrir  hverjum  forvilnum,  spurulum:  sé  eg 
þó  sumt  fram  komið,  og  ræturnar  þróast  til  þess  eptir- 
faranda*®. 

Jóu  Marleinsson  var  bláfátækur  bóndasonur  úr  Rangár- 
vallasýslu,  fæddur  1711,  hann  ólst  upp  á Krossi  f Landeyjum 
og  dvaldi  þar  þangað  til  hann  var  17  ára.  Jón  var  fvrst 
við  kennslu  hjá  séra  Halldóri  Pálssyni  á Breiðabólstað  i 
Fljótshlíð  og  fór  svo  í Skálholtsskóla,  en  varð  brátt  að  víkja 
þaðan  og  fór  svo  norður  að  Hólum  19  ára;  þar  útskrifaðist 
hann  1731  og  varð  svo  smásveinn  Steins  biskups  Jónssonar. 
1 ágúst  1732  varð  augljóst,  að  Helga  dóttir  Steins  biskups. 
ekkja  Jóns  Pálssonar  Vídalins,  gekk  með  þunga  Jóns  Mar- 


')  Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed  1853.  bls.  301. 
’i  Orðabók  Jóns  Ólafssonar.  A.  M.  433,  fol. 

»)  B.  U.  H.  Addit.  nr.  24-4". 


Digitized  by  Goi 


327 


teinssonar,  tók  biskup  sér  það  mjög  nærri  og  varð  út  úr  þvi 
mikil  rekistefna;  varð  Jón  fyrst  að  standa  skriptir  og  var 
síðan  rekinn  burt,  ráfaði  hann  svo  hingað  og  þangað  um 
Skagafjörð,  unz  hann  sigldi  með  Akureyrarskipi  um  haustið, 
og  var  hann  svo  um  veturinn,  af  góðvilja  háskólakennaranna, 
tekinn  í stúdentatölu;  árið  1734  fékk  hann  uppreisn  á æru, 
eins  og  allir  skólagengnir  menn  í þá  daga  þurftu  að  fá,  ef 
þeir  höfðu  orðið  brotlegir  með  barneign.  Arin  1738 — 48  var 
Jón  Marteinsson  skrifari  hjá  professor  Hans  Gram  (1685—1748), 
1742  varð  hann  »stipendiat«  við  safn  Arna  Magnússonar,  en 
missti  styrkinn  aptur  áður  en  Gram  dól,  og  upp  frá  þvi  er  Jón 
alltaf  að  rita  klaganir  yfir  því,  hve  sjóður  Arna  Magnússonar 
sé  vanbrúkaður,  en  fékk  enga  áheyrn*.  Eptir  dauða  Grams 
varð  Jón  skrifari  hjá  v.  Klevenfeld  og  var  það  í 6 ár;  lifði 
hann  upp  frá  þvi  við  mjög  þröngan  kost  í Kaupmannahöfn 
og  fékkst  við  ýms  ritstörf,  ritaði  og  afskrifaði  ýmislegt  af 
fornfræðistagi,  og  lifði  á þvi  hinu  litla,  sem  honum  áskotnað- 
ist  fyrir  það;  Jón  Marteinsson  dó  1771.  Allt  þetta  basl  og 
armæða  hefir  eflaust  haft  áhrif  á skapferli  Jóns,  en  hann 
hefir  í sjálfu  sér  verið  einþykkur  og  geðstirður,  það  kemur 
allstaðar  tram  i ritum  hans,  hann  talar  illa  um  hvern  mann 
og  er  hinn  mesti  orðhákur8.  Rit  Jóns  Marteinssonar  eru 


‘)  »Paa  Grund  af  sin  personlige  Karakter,  der  efter  Sagnet  ikke 
gjorde  ham  værdig  enlen  til  sine  Foresattes  Tillid  eller  til  sine  Lands- 
mænds  Agtelse*  (Nordisk  Tidsskrift  for  Oldkyndigbed  III.,  1836,  bls. 
141). 

*)  Jón  Marteinsson  ritaði  háskólaráðinn  um  þetta  m&iefni  1748. 
litlu  eptir  andlát  Grams.  og  segir  í skjali  sínu,  að  Gram  hafi  gjört  sér 
ýmislegt  rangt  til.  en  eigi  hefir  Jón  þorað  að  koma  með  klögun  þessa 
meðan  Gram  lifði;  10.  mai  1756  ritar  Jón  Marteinsson  klðgunarskjai 
til  konungs  um  hið  sama.  og  lastar  þar  bæði.  Gram  og  Kievenfelt. 
sem  báðir  höfðu  verið  honum  góðir;  einkum  er  þó  Jón  reiður  yfir  því, 
að  þeir  Eggert  og  Bjarni  nutu  styrks  af  sjóði  Árna  Magnússonar,  >til 
at  gjöre  med  Lystreiser  paa  Island.  for  at  lede  der  i Asken  og  finde 
slet  intet«,  eins  og  Jón  keinst  að  orði.  Nord.  Tidsskr.  f.  Oldkynd.  III. 
bls.  141—47. 

5)  Jóni  Ólafssyui  frá  Grunnavik  hefirwopt  verið  gramt  t geði  við 
nafna  sinn,  það  sést  vfða  á ritum  hans;  ber  hann  Jóni  Marteinssyni 


Digitized  by  Google 


328 


mjög  ruglingsleg  og  ókritisk,  en  þó  er  þar  hér  og  hvar  innan 
um  nokkur  fróðleikur  um  ymislegt,  er  ísland  snertir,  og 
munum  vér  hér  dálítið  minnast  á hið  helzta1. 

Jón  Marteinsson  samdi  1757  ritgjörð  um  ástand  íslands*: 
ritgjörð  þessi,  er  eins  og  flest  sem  hann  hefir  ritað,  samtín- 
ingur  af  ósamkynja  efni,  en  á þó  að  vera  nokkurskonar 
lysing  á landinu  og  ástandi  þess ; þó  ritgjörðin  sé  mjög  rugl- 
ingsleg,  er  þar  þó  dálítinn  fróðleik  að  fmna,  einkum  um 
menn,  sem  þá  voru  uppi.  í fvrsta  kapítula  telur  Jón  ymsa 
rithöfunda,  sem  skrifað  hafa  um  ísland,  einkum  um  fram- 
farir  þess  og  viðreisn,  utn  sögu  landsins  og  margt  fleira, 
en  flest  af  þessu  kemur  lítið  við  málefni  þvi,  sem  hann  ætlar 
að  tala  um.  Sjálfur  segist  Jón  hafa  skrifað  ritgjörð  um  við- 
reisn  íslands  og  þar  einkum  haldið  þvi  fratn,  að  nauðsvnlegt 


á brj'n  marga  óknytti,  aft  hann  hati  rægt  sig.  hnuplað  frá  sér  bókum 
og  handritum  o.  s.  frv.  í bréfi  til  Jóns  porkelssonar.  11.  desember 
1768,  segir  Jón  Ólafsson  meðal  annars:  >Sá  famosus  þræll  og  réttur 
spitzbub  und  gatgenvogel  Jón  Marteinsson  hafði  með  lymsku  lokkað 
mig  til  að  s^na  sér  historiam  mína  Iiterariam,  vissi  siðan,  hvar  tá.  og 
snappaði  burtu,  en  neitar  nú  öllu,  siðan  eg  hefi  við  hann  talað;  eg 
stend  nú  sem  inermis  eptir  og  verð  enn  á nj’  að  forfigta  mig  og  fram- 
brjótast  proprio  marte«.  (Hdrs.  J.  S.  nr.  124,  fol.)  Á þelta  minnist 
Jón  Ólafsson  hvað  eptir  annað;  á einurn  stað  ritar  hann  á spássíu: 
»Jón  Marteinsson  stal  minni  hist  lit.  26.  nóv.  1768«;  á öðrum  stað: 
>Mér  mega  vera  svik  þeirra  Jóns  Marteinssonar  um  historiam  meam 
literatam  til  áminningar,  hvernig  mín  scripta  muni  fara  eptir  minn  dag.« 

')  Um  æfi  Jóns  Marteinssonar  hefir  þvi  nær  ekkert  verið  ritað,  þau 
fáu  atriði,  sein  hér  eru  nefnd,  hefi  eg  hitt  á stangli  i ritgjörðum  sjálfs 
hans  og  í ritum  Jóns  Grunnvikings. 

’)  Jón  Marteinuon:  Islands  nærværende  Tilstand,  kort  og  enfolde- 
l'g-  men  dog  sandfærdigt  og  usminket  afmalet  og  forestillet.  Thott,  nr. 
961.  fol.  (144  bls.,  vantar  aptan  af):  1.  Cap.  Skribenter  inden-  oguden- 
lands  om  Island.  2.  Cap.  Om  Islands  Situation,  Störrelse  og  natur- 
lige  Beskadigelser.  3.  Cap.  Om  de  moralske  Aarsager  til  IslandsRuin 
og  Fordærvelse;  geisllig-  verdslig  Husstand.  Sectio  secunda:  1,  Nogle 
fremmede  Moral-  og  Natur-  Aarsager  til  Islands  Beskadigelse.  2,  End- 
ydermere,  hvis  der  med  al  Föie  kunde  critiseres  udi  bemeldte  Nations 
uvederkvemlige  Moralitet  og  Opförsel  imod  fremmede  igjen,  og  især 
den  danske  Nation.  þennan  seinasta  lið  vantar. 


Digitized  by  Coogle 


329 


væri  aö  byggja  framtið  landsins  á þjððlegum  grundvelli,  halda 
við  fornum  búnaöarháttum  og  sparsemi,  en  forðasl  allar  út- 
lendar  nýjungar.  Jón  segist  hafa  afhent  Skúla  Magnússyni 
þetta  rit  áriö  1754.  en  hann  hafi  náttúrlega  álitið  sig  allt  of 
gáfaðan  og  mikinn  mann,  til  þess  að  sinna  slíku.  Uppástungur 
og  »project«  Skúla  Magnússonar  og  annara  embættismanna, 
segir  Jón  Marteinsson,  að  muni  verða  landinu  til  ævarandi 
tjóns  og  eyðileggingar,  og  allstaðar  úthúðar  hann  Skúla,  þar 
sem  hann  gelur,  bæði  i alhugagreinum  og  meginmáli. 

í öðrum  kapitula  lysir  Jón  Marteinsson  landinu,  og  ber 
sú  lýsing  mesl  vott  um  vankunnátlu  lians;  hann  segir  t.  d., 
að  Skálholt  muni  vera  á 66°  n.  br.,  en  Hólar  á 71°  n.  br., 
landið  telur  hann  113  norskar  milur  á lengd.  Höf.  gelur 
dálilið  um  ár  og  stöðuvötn  á íslandi,  og  segir  ymsar  hjá- 
trúarsögur  um  orminn  í Lagarfljóti,  vatnaskriinsli,  nykra  og 
öfugugga,  segir  hann  að  veturinn  1730 — 31  hafi  4 menn  við 
Myvatn  dáið  af  að  eta  öfugugga;  hann  lýsir  og  allnákvæm- 
lega  kláfdrælli  á Jökulsá  á Dal.  Mest  talar  höf.  um  ýmsa 
apturför  landsins  af  náttúrunnar  völdum,  um  snjóflóö,  skað- 
legar  mýrar,  roksanda,  eldgos,  skriður,  vetrarkulda  og  óáran, 
hafis  og  örðugar  samgöngur,  villidýr  og  ránfugla,  um  músa- 
bit  á fé,  og  um  skaða  þann,  er  hollenzkir  duggarar  gera 
landinu. 

í þriðja  kapitula  talar  Jón  Marteinsson  um  siðferðislegar 
orsakir  til  hrörnunar  landsins,  og  talar  þar  mest  um  ókosti 
íslendinga  og  ýmsar  misfellur  á stjórnarfari ; segir  hann,  að 
Jsland  hafi  á seinni  tímum  verið  svo  úheppið,  að  embættis- 
menn  hafi  allir  verið  ónýtir,  illviljaðir,  sjerplægnir  og  illa  lærðir, 
en  æðstu  stjórn  landsins  hafi  útlendir  menn  haft.  sem  hafi  verið 
jafn  óhæfir  til  þess  starfa,  eins  og  höf.  til  að  vera  stórvesir 
i Tyrklandi.  Dá  talar  hann  um  skólana,  kirkjustjórnina  og 
bág  kjör  presta,  og  vill  láta  skila  þeim  aptur  jörðum  og  öðru 
fé,  er  gekk  undan  kirkjunni  á siðabótartímanum.  Dá  talar 
hann  um  byggingu  jarða  og  sveitarstjórn,  hvernig  allt  slíkt 
skuli  endurbæta.  Höf.  vill  láta  auka  sögulestur  rneöal  aþýðu, 
og  láta  senda  aptur  til  Íslands  öll  jarðaskjöl,  sein  geymd  eru 
I Kaupmannahöfn.  Viðreisn  til  hins  betra  segir  hann,  geti 


Digitized  by  Google 


330 


ekki  orðið  á skömmum  tima,  af  þvi  að  apturförin  sé  mest 
að  kenna  leti  og  aumingjaskap  íslendinga  sjálfra;  ekki  séu 
þeir  heldur  færir  um  að  stjórna  sér,  það  hafi  bezt  svnl  sig. 
er  hin  mikla  óöld  var  á dögum  Odds  Sigurðssonar.  Segir 
hann  að  það  sé  orðinn  siður  Islendinga,  að  skamma  Dani  fvrir 
allt,  en  hann  segist  vilja  minna  ianda  slna  á,  að  þeir  verði 
sjálfir  að  taka  sér  fram,  því  ókostir  allir  og  vankvæði  séu 
að  kenna  þeirra  eigin  ónáttúru,  heimsku  og  dónaskap,1  og 
þeir  verði  að  bæta  sjálfa  sig,  áður  en  þeir  fara  að  álasa  þjóð. 
sem  er  þeim  i öllu  fremri  og  vitrari.  Slík  stóryrði  um  þjóöir 
og  einstaka  menn  eru  algeng  í öllum  ritgjörðum  Jóns  Mar- 
teinssonar.  í hinum  seinni  kafla'hins  3.  kapítula  talar  höf. 
mest  um,  að  fornfræðanáminu  sé  að  fara  aptur  og  um  sjóð 
Árna  Magnússonar,  hve  illa  honum  sé  varið,  og  hefir  höf- 
undurinn  þar  allt  á hornum  sér.  Þá  dettur  botninn  úr  rit- 
gjörðinni  allt  i einu. 

Aðra  ritgjörð  hefir  Jón  Marteinsson  samið  um  allskonar 
undur  á íslandi.*  í*ar  er  safnað  saman  þjóðsögum  af  ymsu 
tagi,  helzt  um  islenzk  dýr.  t*ar  eru  sögur  um  hvitabirni, 
um  seli,  sem  verða  að  mönnum  níundú  hverja  nótt,  nm 
bónda,  sem  gjörði  samning  við  steypireyður;  þar  eru  enn- 
fremur  sögur  um  Brandanus  siglingabiskup,  um  skeljar  hins 
helga  Jakobs,  um  músarbróður,  um  rjúpur  og  álptir  og  fugl 
þann,  er  fjölmóður  heitir,  um  orminn  I Lagarfljóli  og  um 
nykra,  ennfremur  saga  um  skrítna  veiðiaðferð  í Ölvesi.  Maður 
er  kallaður  var  Gæru-Brinki,  sagði  sögu  þessa  undir  borðum 
i Skálholti:  fegar  kýr  vaða  um  flóa  og  keldur  i Ölfusi  hanga 
stundum  laxar  við  spena  þeirra  og  þá  er  hægt  að  ná  þeim, 
laxarnir  sjúga  kyrnar  úti  f vatninu,  en  eru  stundum  ekki 
búnir  að  fá  nægju  sina  og  hanga  við,  þegar  kýrin  fer  upp 
úr  foræðinu.  Höf.  segir  sögur  um  flyðrur,  fjögralaufasmára. 
um  fylgjur  og  apturgöngur;  þá  segir  hann  allilarlega  frá  þvf, 
hvernig  villibý  gjöri  bú  sin,  talar  um  kongulær,  og  segir  frá 
einkennilegum  venjum,  sem  hafðar  voru,  er  konur  lágu  á 

')  «som  allene  dependere  af  deres  egen  Vanart,  Dumhed  og  Tölper- 
ag(ighed«. 

*)  De  frivolis  Islandorum  miraculis.  Thotts  Samling.  nr.  963,  fol. 


Digitized  by  Google 


331 


sæng,  og  aö  endingu  getur  hann  um  glimugaldur,  um  tilbera 
og  um  freistingar  þær,  er  djöflar  og  púkar  gjöra  mönnum  á 
langaföstu.1 


25.  títlend  rit  um  ísland.  Anderson,  Horrebow. 

Framan  af  18.  öld  er  þekking  útlendinga  um  ísland 
svipuð  þvi  sem  áður  var;  þó  eru  skröksögurnar  sjaldan  eins 
magnaðar,  eins  og  á 17.  öld.  A Norðurlöndum  hafa  menn 
á þessu  timabili  fengið  allgóða  vitneskju  um  landsháltu  á 
Tslandi,  en  sú  þekking  breiddist  ekki  út  til  nnnara  landa 
fyrr  en  um  miðja  öldina,  er  Horrebow  gaf  út  bók  sina  um 
ísland  á Vmsuin  málum.  Islands  er  á fyrri  hluta  18.  aldar 
getið  stuttlega  í ymsum  landfræðisbókum  á svipaðan  hátt 
sem  fvrr,  og  hirðum  vér  ekki  að  tina  það  allt  saman,  af 
þvi  þar  er  fátt  nýtt  eða  merkilegt.  í þessum  kapítula  nefn- 
um  vér  aðeins  sum  þeirra  rita,  er  geta  íslands  nánar,  og 
sjerstaklega  munum  vér  skvra  frá  aðalefni  bóka  þeirra,  sem 
Anderson  og  Horrebow  skráðu,  þvi  þær  einkenna  timann 
bezt.  Bók  Andersons  er  hið  síðasta  af  yfirgripstneiri  ritum, 
setn  eingöngu  styðja  sig  við  sjómannasögur  og  annað  mark- 
laust  þvaður,  en  Horrebow  rannsakar  sjálfur  ýmislegt,  hrekur 
hinar  fornu  lygar  með  góðum  rökum  og  ritar  landlýsingu 

')  Af  öðrum  ritgjörðum  Jóns  Marteinssonar  má  nefna  þessar:  For- 
tegnelse  over  nogle  lœrde  og  ulærde  Mænd,  som  have  skrevet  og  digtet 
noget  mærkværdigt  og  ere  harnfödde  udi  Island.  Ny  kgl.  Samling.  nr. 
1274,  fol.  (12  bls.,  ekki  eldri  en  1740)  Korte  lletænkninger  vedkommende 
den  geistlige  Stand  ndi  Island.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  1273,  fol.  (22 
bls. . skrifað  c.  1766  — 57).  Útleggingar  af  ritum  um  eldgos  (Kölluhlaup 
1765.  MVvatnseldar  1724-29,  Öræfagos  1727).  Thotts  Samling,  nr.  1740- 
4°  og  Kalls  Saraling,  nr.  270,  fol.  Relation  fra  Island  om  livis  mærk- 
værdigt  er  passeret  fra  Seplember  1768  til  September  1769  inclusive. 
med  sine  tydelige  Anmærkninger  til  Sagernes  nærmere  Oplysning  og 
Forklaring.  Thotts  Samling,  nr.  954C,  fol.  (18.  bls.).  Relation  fra  Island 
1768  Ny  kgl.  Samling.  nr.  1672-4°.  I þessum  frettagreinum  er  mest 
talað  um  árferði.  framfaratilraunir.  verzlun  og  um  einstaka  menn.  og 
skammar  höf.  alla.  sem  hann  nefnir;  I fréltunum  1768  álitur  höf. 
hreinan  nþarfa  að  setja  lækna  á íslandi  og  lærðar  yfirsetukonur. 


Digitized  by  Google 


332 


með  greind  og  skynsemi,  þó  hún  sé  nokkuð  sundtirlaus,  af 
því  bókin  er  deilurit.  Litlu  siðar  byrjar  nýtt  tímabil,  er 
Eggert  Ólafsson  kemur  til  sögunnar. 

Rétt  fyrir  aldamótin  kom  til  íslands  hollenzkur  skip- 
stjóri,  sem  hét  C.  G.  Zorgdragcr,  hann  hefir  rilað  stóra  bók 
um  hvalaveiðar  í Norðurhöfum,1  og  i henni  er  alllangur 
kafli  um  Jsland.  Mestur  hluti  þessarar  íslandslýsingar  er 
þvi  nær  orðrétt  útlegging  úr  riti  Isaac’s  Peyrére,  en  þar  eru 
þó  kaflar  innan  um  eptir  Zorgdrager  sjálfan,  og  lýsir  hann  þar 
ýmsu,  sem  hann  hefir  séð  á íslandi,  Arið  1699  segist 
Zorgdrager  hafa  komið  á höfnina  Goeswyk2  á íslandi,  þar 
hitti  hann  dauskan  kaupmann  og  fóru  þeir  við  fimmta  manu 
skemmtiferð  til  hvera  þar  i nánd.  Þegar  þeir  höfðu  fariö 
þrjár  niílur,  komu  þeir  að  hverunum,  þeir  eru  undir  brattri 
fjallshlið;  hinn  nyrðsti  var  stærstur  og  sauð  mjög  í honum, 
hann  var  kringlóttur  og  miklu  stærri  en  grútarpotlur,  í 
kringum  liann  voru  margir  aðrir  smærri  hverir,  vatnið  frá 
hverunum  safnast  í dálitinn  læk,  allir  voru  þeir  svo  heitir, 
að  menn  brenndu  sig,  ef  þeir  ráku  fingur  niður  í þá;  vatnið 
var  betra  á smekkinn  en  bergvatnið  i kring,  en  þó  var 

')  Eg  liefi  haft  fyrir  mér  þj'zka  útgáfu  af  þessari  bók:  C.  O.  Zorg- 
draytrt  alte  und  neue  grönlándische  Fisclierei  und  Wallfischfang.  mit 
einer  kurzen  historischen  Beschreibung  von  Grönland,  Island,  Spitz- 
bergen,  Nova  Zembla.  Jan  Mayen  Eiland.  der  Strasse  Davis  u.  a„  aus- 
gefertiget  durch  Abraham  Moubach.  Zu  Ende  ist  allhier  beigefiiget 
eine  sununarische  Nacliricht  von  dem  Bakkeljau-  und  Stockfischfang 
bei  Terreneuf.  Aus  dem  Hollándischen  iibersetzet  und  mit  accuraten 
Kupfern  und  Land-Charten  gezieret.  Leipzig  1723-4°.  Þar  er  i 1.  Theil  um 
ísland,  kap.  7—11,  bls.  68—110.  VII,  Islands  Lánge  und  Grösse, 
Erfinder  und  Beschaflenheit  derselben  Insul.  VIII,  Von  dem  llandel 
der  IslSnder,  und  wie  sie  den  Wind  verkaufen.  IX,  Von  der  alten  Ein- 
theilung  und  Regierung  Islandes,  item,  wenn  und  wie  das  Christenthum 
eingefiihret  worden.  X.  Von  der  Islánder  ehmaliger  See-Macht  u.  a„ 
item,  wer  Island  vor  alters  mit  Volk  beselzet  etc.  XI,  V'erschiedene 
Meynungen  von  der  Besetzung  Islandes.  Framan  við  7.  kap.  er  upp- 
dráttur  Islands,  liklega  grundvallaður  á korti  Guðbrandar  þorlákssonar; 
margt  er  þar  bjagað.  bæði  lögun  strandanua  og  nöfnin,  þó  er  hnatt- 
staða  landsins.  hvað  norfllæga  breidd  snertir.  rétt. 

*)  Goeswyk  á liklega  að  vera  sama  sem  Hús&vik.  og  hverirnir  eru 
þá  Uxahver  og  uppspretlurnar  í kring  (sbr.  kortið,  sem  fylgir  bókinni). 


Digitized  t 


333 


nokkur  brennsteinskeimur  af  þvi.  Annarxhver  var  hérumbil 
500  fetum*  sunnar  en  hinn  fvrsli,  hann  var  5 fet  á breidd 
og  engir  smáhverir  i kringum  hann,  þessi  hver  gys  10 — 12 
feta  hátt  og  sækir  í sig  vatnið  eins  og  hvalur  sem  blæs; 
þriðji  hverinn,  5 — 600  fetum  sunnar,  var  minni  og  smáhveiir 
i kringum  hann,  hann  gaus  2—3  fet.  Hinn  fjórði  hver  var 
fjórðung  mílu  suðvestur  frá  hinum  siðasta,  og  var  vatnið  i 
honum  rauðleitt.  Allir  þessir  hverir  voru  eins  og  úthöggnar 
steinþrór,  en  þó  ósléttir,  og  spyttist  vatnið  út  úr  hörðuin 
kletti;  grasið  nærri  hverunum  var  allt  döggvað  af  hveraguf- 
unum,  og  var  grænna  og  fegurra  en  annars  staðar.  Stærsti 
goshverinn,  annar  i röðinni.  gaus  mjög  reglulega;  þegar  liann 
sókti  í sig  veðrið,  lækkaði  valnið  5 — 0 fet  frá  barminum, 
meðan  þeir  félagar  töldu  til  200,  hækkaði  vatnið  um  3 fet 
og  hoppaði  svo  dálitið  upp,  féll  svo  aptur  um  1 — 1 */*  fet  og 
hófst  svo  aptur  upp  á barma,  meðan  þeir  töldu  til  100.  svo 
gaus  hverinn  10—12  fet  og  hélt  áfram  gosinu,  meðan  þeir 
töldu  50.  Allt  gosið  frá  byrjun  varaði  meðau  talið  var  til 
400.  Hægt  var  að  skoða  hverinn,  meðan  hann  var  að  sækja 
í sig  veðrið,  af  þvf  gosin  fóru  svo  reglulega  fram,  en  þegar 
hann  gýs,  spýtir  hann  vatninu  i allar  áttir.  Þeir  Zorgdrager 
bundu  snæri  um  kjötbita  og  köstuðu  honum  i hverinn,  kast- 
aðist  hann  9 sinnum  upp  á hálfum  klukkutima  og  var  þá 
soðinn,  snæddu  þeir  hann  siðan  með  góðri  lyst,  borðuðu 
brauð  með  og  drukku  hveravatn,  siðan  fengu  þeir  sér  mjólk 
á næsta  bæ.  Hverar  þessir  eru  undir  hálshlíð  og  hærri  fjöl! 
ofar.  en  sléttlendi  fyrir  neðan.  svo  hverareykirnir  sáust  frá 
skipunum.  Skipstjórinn  danski  mældi  dýpt  hveranna  og  voru 
þeir  (eptir  röö  þeirri  sem  áður  var  tulin)  5,  6 og  6*/*  faðm- 
ur;  þó  getur  verið,  að  þeir  séu  miklu  dýpri,  hverapípurnar 
ganga  ef  til  vill  i krókum  inn  undir  fjöllin.  Brennandi  fjöll 
eru  7 — 8 mflur  frá  hverunum,  úr  þeim  kemur  bláleitur 
brennisteinslogi,  eins  og  þegar  kveykt  er  á brennivini  * llöf. 

')  60  Rutlien;  aunars  er  lengdarmálið  Ruthe  (Rode)  mislangt 
ým8um  löndum.  í Danmörku,  Daden  og  Schweiz  10  fet,  f Preussen  12 
fet,  i Nassau  10  fet  (Werkruthe)  og  16  fet  (Feldruthe)  o.  s.  frv. 

’)  peistareykjanúmur  eða  Hlíðarnámur? 


Digitized  by  Google 


334 


ritar  síðan  langt  mál  um  orsakir  eldQalla  og  hvera,  en  hér 
verðum  vér  að  sleppa  þvi. 

Zorgdrager  getur  þess,  að  íslendingar  i þá  daga  séu 
orðnir  miklu  meiri  snyrtimenn  en  fyrrum,  þegar  Blefken  lýsti 
landinu;  hann  segir  og,  að  það  sé  ekki  undarlegt,  þó  almúgi 
í svo  fjarlœgu  landi  sé  ekki  eins  siðaður  og  ráðvandur  eins 
og  í suðiægari  löndum;  hann  getur  þess  og,  að  til  séu  vel 
siðaðir  og  menntaðir  íslendingar.  Sögunum  um  vindsölu 
íslendinga  og  öðru  þviliku,  segir  hann  að  enginn  skynsamur 
maður  trúi,  en  þær  séu  samt  skrítnar  og  skemmtilegar. 
Zorgdrager  lýsir  nokkuð  húsakynnum  íslendinga,  húsin  eru 
byggð  úr  torfi  og  mold,  en  sperrur,  hurðir  og  stoðir  úr  tré 
eða  hvalbeinum;  sperrurnar  eru  þaktar  hrísi  og  torfi;  sum 
hús  eru  byggð  undir  brekku  og  þökin  flöt  upp  að  brekkunni 
og  grasivaxin,  svo  maður  getur  óvart  gengið  út  á húsin  og 
verður  ekki  var  við,  fyrr  en  maður  sér  reyk  upp  úr  stromp- 
inum;  í hús  þessi  gengur  maður  boginn  eða  skriður  öllu 
heldur  um  litlar  dyr,  og  víða  er  svo  lágt  undir  lopt,  þegar 
inn  kemur,  að  menn  geta  náð  upp  í þak  með  hendinni.  A 
þakinu  er  gat  og  I það  er  sumstaðar  sett  tunna  og  hún  notuð 
sem  reykháfur,  eldur  er  kyntur  á miðju  gólfi  undir  stromp- 
inum,  og  kringum  hann  situr  kvennfólkið  og  saumar  og 
prjónar.  Ljós  fá  menn  inn  i húsin  helzt  i gegnum  stromp- 
inn,  en  sumstaðar  eru  þó  2 eða  3 göt  með  glerrúðum  eða 
skjágluggum.  A vetrum  ganga  kindur  og  hestar  úti,  en  kýr 
og  geitur  eru  hýstar  og  fóðraðar  á þurkuðum  þorskhausum 
og  heyi.  Sjálfir  lifa  Tslendingar  mest  á fiski,  kjöti  og  mjólk ; 
harðfisk  eta  þeir  í stað  brauðs.  Þeir  Zorgdrager  sáu  smáblöð 
lik  viðiblöðum,  sem  íslendingar  hafa  til  matar,  blöð  þessi 
merja  þeir  sundur  í potti  með  steini,  eða  mala  þau  og  baka 
svo  úr  þeim  brauð,  gras  þetta  er  lika  látið  saman  við  mjólk 
og  gerður  grautur  úr.1  Af  brauði  þessu  segist  Zorgdrager 
hafa  fengið  dálitla  ögn  og  eins  bita  af  harðfiski,  og  segist  enn 
geyma  hvorttveggja.  A vetrum  hafa  íslendingar  hris,  kúa- 
mvkju  og  tað  til  eldsneytis;  þeir  hafa  gnægð  mjólkur,  fisks 

‘)  þetta  hafa  líklega  verið  fjaltagrös,  þó  höf.  segi,  að  þau  hafi  verið 
lik  viðiblöðum. 


Digitizod  I:  GoQftlt 


335 


og  kjöts,  en  hvorki  korn  né  tréávexti  og  heldur  ekki  garð- 
ávexti,  en  þeir  nota  súrutegund,  sem  vex  á viðavangi.  ís- 
land  er  mjög  viðáttumikið  og  grj'tt  og  óviða  grösugt,  þar 
eru  lyngmóar  og  smárunnar,  en  engin  tré,  þó  getur  fjöldi 
kvikfjár  lifað  i landinu  sakir  stærðar  þess.  í beztu  dölunum 
vex  gras,  en  gisið,  gisnara  en  á Hollandi,  svo  af  stórum 
engjum  fæst  aðeins  lítið  hey. 

Hinn  nafnfrægi  rithöfundur  Ludvig  Holberg  (1684 — 1754) 
gaf  út  lýsingu  Danmerkur  og  Noregs  1729  og  lýsir  þar  líka 
nokkuð  íslandi.1  ísland  er  fjöllótt  og  grýtt  eins  og  Noregur, 
byggð  er  aðeins  með  sjó,  en  upplendið  eintóm  öræfi,  korn 
vex  þar  ekkert,  en  mjöl  er  flutt  til  landsins,  er  aðeins  hinir 
efnuðu  geta  keypt,  menn  eta  kjöt  og  harðfisk  og  söl  í brauðs 
stað.  Hafisinn  flytur  rekavið,  birni,  úlfa*  og  refi  til  landsins; 
þar  eru  engir  málmar,  en  nógur  brennisteinn,  sem  kemur  út 
úr  eldfjallinu  Heklu,  og  er  hann  fluttur  þaðan  til  útlanda  frá 
næstu  höfnum.*  Fálkar  eru  veiddir  á íslandi  og  kaupir 
»fálkafangari<  konungs  þá  fyrir  5 — 15  dali,  fyrir  alhvíta  fálka 
eru  borgaðir  15  dalir;  á fálkaskipinu  eru  stundum  flultir  120 
fálkar  í einu;  fálka  þessa  gefur  Danakonungur  fýzkalands- 
keisara,  Frakkakonungi  og  öðrum  stórhöfðingjum,  og  þykja 
þeir  hin  mesta  gersemi.  Holberg  segir  að  sigling  sé  á 24 
hafnir  á íslandi,  17  fiskhafnir  og  7 kjöthafnir,  og  eru  þær 
leigðar  kaupmönnum;  telur  hann  stjórnina  hafa  góðar  tekjur 
af  Islandi,  og  segir  hverjar  þær  séu;  höf.  getur  þess  enn- 
fremur,  að  ísland  og  Vestmannaeyjar  séu  opt  nefnd  hvort 
fyrir  sig,  en  það  sé  jafn  undarlegt,  eins  og  að  nefna  í sömu 
andránni  Sjælland  og  Amager.  Holberg  segir,  að  íslendingar 
séu,  eins  og  Norðmenn,  mjög  ákafir  og  geðmiklir;  helzti  sjúk- 
dómur  á íslandi  er  skyrbjúgur,  og  holdsveiki  er  og  mjög  tið; 
segir  höf.,  að  holdsveikin  sé  bæði  á íslandi  og  í Noregi  al- 
gengust  þar  sem  fiskmeti  er  aðalfæða,  þó  segir  hann  að  sótt- 

')  L.  Holberg:  Dannernarks  og  Norges  Beskrivelse.  Kjöbenhavn 

1729  4°.  (Islands  BeskalTenhed  bls.  53—66.  Islændernes  Natur  og 
Egenskab  bls.  29 — 82). 

’)  Úlfar  liafa  aldrei  komið  til  lslands;  hvergi  er  brennisteinn  til 
muna  kringum  Heklu,  svo  allt  þetta  er  skakkt. 


Digitized  by  Google 


336 


næmi  holdsveikinnar  sé  ekki  eins  mikil  f köldum  löndum, 
eins  og  i hinum  heitari.  Um  ísland  ganga  svo  margar  skrök- 
sögur,  segir  hann,  aö  margir  imynda  sér  erlendis  »að  þar  sé 
hvorki  kristni,  skirn  né  menntun,  og  að  íslendingar  hafi 
nærri  ekkerl  mannamót  á sér,  nema  þeir  séu  skapaðir 
i kross,  en  i því  skjátlast  þeim  hraparlega,  þvi  nú  eru  þar 
i landi  margir  skynsamir  og  lærðir  menn«.  Holberg  telur 
Islendinga  ágætlega  vel  gáfaða,  og  hælir  þeim  fyrir  sagnaritun 
þeirra.  Við  biskupsstólana  eru  tveir  latinuskólar,  en  þar  er 
engin  kennsla  frá  jónsmessu  til  mikaelsmessu,  því  þá  fara 
piltar  heim  til  sin.  Handiðnir  eru  á lágu  stigi,  en  þó  eru 
nauósynlegustu  hlutir  búnir  til  í landinu  sjálfu : enginn 
skraddari  er  þar  í landi,  en  konur  sauma  allan  fatnað;  aðal- 
störf  karlmanna  eru  fiskiveiðar,  kvenna  ullarvinna.  Norð- 
lendingar  eru  snyrlilegastir  i framgöngu,  en  þeir  eru  lika 
dramblátastir  og  montnastir.  Mysa  er  þar  aðaldrykkur,  öl  fá 
íslendingar  frá  Danmörku  og  brennivin,  sem  þeir  eru  mjög 
hneigðir  fyrir.  Holberg  nefnir  hinar  verstu  skröksögur  um 
Tsland  og  hrekur  þær:  »Menn,  er  koma  af  löngum  ferðuin, 
fyrirverða  sig  ekki  að  segja  hinar  ótrúlegustu  skröksögur,  og 
ef  menn  hafa  á móti  þeim,  sanna  þeir  þær  með  eiði;  einu 
sinni  sagöi  kaupmaður,  sem  verzlaði  á íslandi.  mér.  að  hann 
hefði  séð  ísiending  taka  af  sér  skóna  og  stýfa  þá  úr  linefa 
eins  og  pönnukökur.  Eg  hristi  höfuðið  til  merkis  um  að  eg 
tryði  þessu  ekki,  en  hann  lagði  eið  út  á það,  að  sagan  væri 
sönn,  og  þá  varð  eg  að  þagna*. 

t*riðja  útgáfan  af  Danmerkurlysingu  Holbergs1  var  prent- 
uð  1762,  þeir  Olrik  og  Jón  Eirfksson  sáu  um  prentunina; 
þessi  útgáfa  er  mjög  aukin,  að  þvi  er  ísland  snertir,  þar  er 
drepið  á sögu  landsins  og  talað  allmikið  um  islenzka  verzlun 
og  verzlunarsögu,  þar  er  einnig  allangur  kafli  um  íslenzka 
lagasetningu  og  lagasögu,  og  er  allt  greinilega  og  vel  fram 
selt,  þó  það  sé  slutt. 

Georg  Krysing , sá,  er  átli  bréfaskipti  við  Jón  Olafsson 
frá  Grunnavík,  hefir  einnig  ritað  nokkurskonar  íslandslýsingu, 

')  L.  Hulberg:  Dannemarks  og  Norges  geistlige  og  verdslige  Staat 

eller  Beskrivelse.  8.  Oplag.  Kjöbenhavn  1762-4°. 


Digitized  by  Google 


337 


sem  þó  er  fremur  ómerkileg,  að  eins  samsafn  af  ýmsu  úr 
ritum  annara  manna.1  Krysing  hefir  notað  rit  eptir  Blefken, 
Arngrím  lærða,  forkel  Vidalin,  Zorgdrager  og  Jón  Ólafsson 
frá  Grunnavik.  Lang  mest  talar  höf.  um  dýrafræði  íslands, 
en  fátt  um  landfræði;  hann  getur  um  skoðanir  manna  um 
Thule,  um  loptslag,  hafís,  snjó,  ölkeldur,  hveri,  eldfjöll,  steina, 
málma  og  grös,  svo  um  skeljategundir,  óskabjörn,  helsingja- 
nef,  um  hvali,  fugla  og  villidýr,  og  dálitið  um  klæðnað  ís- 
lendinga  og  siði.  Flestöll  íslenzk  nöfn  eru  mjög  bjöguð,  og 
allt  ritið  mjög  ókritískt. 

Hugmvndir  útlendinga  um  ísland  sjást  einkar  vel  á al- 
gengum  kennslubókum  og  alþýðubókum,  sýna  þær  að  þekk- 
ingin  var  ennþá  ekki  beisin  framan  af  öldinni.  í mörgum 
kennslubókum  er  ísland  að  eins  nefnt  og  getið  um  Hóla, 
Skálholt  og  Bessastaði,*  og  nöfnin  þó  vanalega  afbökuð.  Í 
sænskri  landafræði3  stendur  t.  d.  að  eins  þetta:  »Á  íslandi 

er  Skálholt  helzti  bærinn ; á Hólum  er  biskup,  skóli  og  prent- 
smiðja,  á Bessastöðum  er  amtmannssetur,  og  Hekla  er  eld- 
gjósandi  fjalL.  í hinum  smærri  kennslubókum  er  þetta 
vanalega  allur  vísdómurinn  um  ísland.  í hinum  stærri 
kennslubókum  eru  sumstaðar  lengri  kaflar  um  Island,  og  er 
þá  optast  ýmsu  safnað  saman  úr  Blefken,  Peyrére  og  öðrum 
eldri  ritum.  Landfrjeðisbækurnar  á öndverðri  18.  öld  eru 
að  þvi  leyti  skárri  en  hinar  fyrri,  að  þær  eru  ekki  nærri 
eins  gagndrepa  af  hjátrú,  þó  margar  gamlar  kerlingabækur 
haldist  enn  og  lengur,  jafnvel  fram  á vora  daga.  Til  dæmis 
set  eg  hér  kaQa  úr  þýzkri  og  enskri  landfræðisbók;  í hinum 
frönsku  bókum  er  efnið  hérumbil  hið  sama. 

í hinni  þýzku  landafræði  eptir  J.  Htíbner*  sem  mikið 

‘)  Kryasing:  Gesammelte  Nachrichten  von  der  Insul  Island.  Kalls 
Samling,  nr.  626-4“  (176  bls.).  Sbr.  Ny  kgl.  Samling.  nr.  1839-4°. 
Sumstaðar  er  höf.  kallaður  Georg  Krysing.  sumstaðar  að  eins  Kryssing. 

’)  Bessastaðir  eru  sumstaðar  kaliaðir  Kronningsgaard,  og  er  það 
liklega  afbökun  af  Kongens  Gaard  (Konungsgarður). 

s)  Anvisning  til  hela  nyare  geographien.  Stockholm  och  Upsala 
1756,  bls.  91. 

*)  J.  Hiibner:  Voltstándige  Geographie.  3.  Auflage.  Hamburg 

1736.  3 bindi  t 8vo.  Um  ísland  í 2.  bindi,  bls.  89— 100. 

22 


Digitized  by  Google 


338 


var  notuð  á þeim  timum,  er  alllangur  kafli  um  ísland,  og 
er  þar  fátt  rétt,  en  margt  skakkt.  Hiibner  segir,  að  heim- 
skautsbaugur  skeri  landið  mitt,  það  sé  80  milur  á lengd  og 
60  á breidd;  hann  segir  að  landsstjóri  búi  á >sloti*  einu 
sunnan  til  á íslandi,  og  kallar  hann  það  ýmist  Bellastædt, 
Ballenstædt  eða  Bollastædt  (Bessastaðir).  Hiibner  segir,  að 
íslendingum  þyki  mjög  vænt  um  hesta  sina,  enda  séu  þeir. 
þó  þeir  séu  smáir,  þolgóðir  og  vanir  að  klöngrast  yfir  ár  og 
fjöll;  þegar  íslendingar  ferðast  eitthvað  hafa  þeir  að  minnsta 
kosti  10  hesta  í ferðinni  og  tjöld  meðferðis,  því  þeir  verða 
að  setjast  þar  að,  sem  bezt  er  fyrir  hestana.  A sumrum 
eta  hestarnir  sæt  sjóargrös  (söl),  á vetrum  hey,  en  þegar 
það  þrýtur  eru  þeir  fóðraðir  með  harðfiski.  Nautgripir  á ís- 
landi  hafa  opt  5 horn,  og  eins  sauðkindur.  íslendingar  stappa 
fiskinn,  og  baka  svo  brauð  úr  stöppunni,  þeir  búa  i jarðhús- 
um,  opt  10,  20  eða  40  í sama  húsi,  og  má  geta  því  nærri, 
að  lifnaðarhættirnir  eru  skrítnir  í slikum  húsakynnum;  hús- 
búnað  sinn  smiða  íslendingar  allan  úr  hvalbeinum ; lífréttur 
þeirra  er  harðsoðin  bjargfuglsegg,  þau  eta  þeir  með  beztu 
lyst,  saltlaus  og  brauðlaus.  Refar  á íslandi  eru  svo  grímmir, 
að  þeir  eyða  heilum  sauðahjörðum ; isbirnir  koma  til  Islands 
frá  Grænlandi  og  eru  sumir  svartir  og  sumir  öskulitir. 
Hiibner  segir  ennfremur,  að  á íslandi  sé  mesta  mergð  af 
höggormum  og  allskonar  eitruðum  skriðkvikindum.  Helzti 
verzlunarstaðurinn  heitir  Hanselfort  (Hafnarfjörður),  þangað 
koina  margir  Danir,  Norðmenn  og  f*jóðverjar;  einkum  þykja 
f*jóðverjar  kærir  gestir,  sérstaklega  hjá  kvennfólkinu,  þó 
segir  höf.,  að  ekki  sé  rétt  að  trúa  öllum  þeim  sögum,  sem 
sagðar  eru  Islendingum  til  minnkunar.  Hekla  er  svo  ógurleg, 
að  ekki  er  hægt  að  komast  nær  henni  en  svo,  að  6 milur 
verða  eptir  að  fjallinu;  eldur  brennur  i rótum  hennar,  en  aö 
ofan  er  hún  þakin  snjó  og  is.  Dönsk  útlegging  af  þessari 
bók1  kom  út  í Kaupmannahöfn  1743,  þar  er  kaflinn  um  ís- 
land  allt  öðru  visi  og  nokkurn  veginn  rétlur,  og  hefir  útgef- 
andinn  líklega  notið  tilsagnar  einhvers  Islendings;  nöfnin  eru 

')  J.  Htibners  Geographie  fordansket,  rettet  og  formeeret  (ved  J. 
P.  Anchersen).  Kjöbenhavn  1743-8vo,  bls.  479 — 483. 


Digitized  by  Google 


339 


víðast  hvar  rétt  skrifuð;  þar  er  stutt  staðalýsing  og  getið 
helztu  merkisstaða  f ýmsum  sýslum  landsins.1 

í enskri  iandafræði  eptir  Pascoud?  er  kafli  um  ísland, 
og  er  þetta  aðalefni  hans.  Nafn  sitt  dregur  Island  af  ísnum, 
sem  girðir  landið  mestan  hluta  ársins;  helztu  bæirnir  heita 
Hola,  Skalhot  og  Kurbar;8  kastali  er  þar  einn,  sem  heitir 
Bested  og  tvær  beztu  hafnirnar  heita  Hanar  og  Keplarwick.4 
Sumstaöar  á íslandi  skín  sólin  á sumrum  samfleytt  nætur 
og  daga  í 3 mánuöi,  en  á vetrum  er  aptur  3 mánaða  nótt. 
Loptslagið  er  kalt  og  heilnæmt,  og  járn  ryðgar  fljótt.  ísland 
er  mestallt  fjöllótt,  og  í jarðvegi  er  viðast  leir,  en  sumstaðar 
sandur;  þar  er  hvorki  korn  né  skógar,  nema  litlir  runnar  af 
birki  og  eini.  Fátæklingar  á íslandi  gjöra  brauð  úr  möluð- 
um  fiskbeinum,  en  sunnan  til  á landinu  er  mikið  til  af  dökk- 
um  nautgripum,  kollóttu  sauðfé  og  hestum;  hrossin  lifa  á 
vetrum  á þurkuðum  fiski  eða  mosa  og  grasi,  sem  þau  krafsa 
undan  snjónum.  Helztu  útflutnings  vörur  eru  harðfiskur, 
smjör,  tólg,  vaðmál,  brennisteinn  og  dýraskinn  af  refum, 
björnum,  hjörtum,  úlfum  og  selum.  A íslandi  eru  þrjú  eld- 
fjöll  Hecla,  Helga  og  la  Croix  (Krossfjall),  þau  fjöll  eru  öll 


’)  1 Tindastóli  segir  höf.  að  finnist  margir  agatar  og  sjaldgæfir 
gimsteinar,  einkum  i Glerhaltavik  og  Ödáðahrauni(t)  (Oodahraun,  en 
uveysom  Klint),  bls.  480.  Um  Geysir  segir  hann  (bis.  482)  »hvor  af 
en  stor  Klippe  eller  Steen  udspringer  en  Aare  med  koldt  Vand,  og  en 
Alen  nedenfor  paa  samme  Klippe  en  anden  Aare  med  varmt  Vand,  og 
har  derhos  dette  besynderligste,  at  hver  8je  Time  efterfölger  dette 
Spring  eller  Veld  Havets  Ebbe  og  Flod«. 

*)  M.  Pa»coud:  Historico-potitical  geography.  London  1726-8vo. 
2 Voll.  Um  lsland  I.  bls.  189-191. 

a)  Lenglet  Dufresnoy  (Methode  pour  etudier  la  géographie.  Paris 
1736),  telur  líka  þorpin  Kurdar  og  Sirda  (á  líklega  að  vera  Kirkjubær 
og  Sfða)  á Austurlandi,  og  Gils  á Vesturlandi.  Nicolle  de  la  Croix 
(Géographie  moderne,  Paris  1769,)  segir  að  Gils  sé  litið  þorp  við 
botninn  á samnefndum  firði  (Gilsfirði).  Lengi  haldast  vitleysurnar;  i 
danskri  kennslubók,  sem  ætluð  er  alþVðuskóIum  (L.  Norreslet:  Stette- 

punkter  for  Jordbeskrivelse,  Sproglære  og  Regning.  Slagelse  1S92.  bls. 
3)  er  sagt,  að  Skálholt  sé  enn  biskupssctur. 

*)  Besled  = Bessastaðir;  Hanar  = Hafnarfjörður;  Keplarwick  = 
Keflavík. 

22* 


Digitized  by  Google 


340 


mjög  há  og  snævi  þakin  og  spúa  eldi,  sjóðandi  vatni,  fossum 
af  brennisteinsvökva,  sem  brennur  eins  og  vínandi,  svartri 
ösku  og  stórum  vikrum,  og  það  með  svo  miklum  hvellum, 
að  mestu  þrumur  eru  ekki  eins  ægilegar.  íslendingar  halda, 
að  þar  sé  mynni  vitis,  og  þykjast  sjá  þar  hérsveitir  púka,  sem 
flytja  þangað  sálir  fordæmdra,  einkum  þegar  orustur  eru 
háðar.  Vestan  til  á eynni  er  vatn,  sem  alltaf  rýkur,  og  er 
þó  svo  kalt,  að  allt  verður  að  steini,  sem  í það  er  látið:  úr 
öðru  vatni  á miðri  eynni  rjúka  banvænar  gufur,  svo  fuglar 
deyja,  er  yfir  fljúga.  A vissum  timum  ársins  reka,  af  sér- 
stakri  náð  forsjónarinnar,  frá  norðri  að  ströndum  landsins 
á isjökum  stórir  trédrumbar,  og  með  þeim  hirtir,  reíir,  birnir, 
úlfar  og  einhyrningar;  þá  standa  íbúarnir  i hópum  niður  við 
sjóinn  og  biða  eptir  björginni;  timbrið  nota  þeir  i byggingar 
og  til  eldiviðar,  en  dýrin  til  matar  sér.  Þar  eru  margar 
tærar  og  heilnæmar  uppsprettur,  og  sumar  eru  álitnar  eins 
nærandi  eins  og  bjór;  á íslandi  eru  líka  margar  tjarnir,  vötn, 
lækir  og  skipgengar  ár,  fullar  af  allskonar  fiskum.  þar  eru 
firðir  margir,  en  fátt  um  hafnir  og  viggirta  bæi.  íslendingar 
eru  smáir  vexti,  en  sterkir  og  langlifir;  þeir  eru  fávisir  og 
hjátrúarfullir,  og  vanalega  mjög  fátækir;  kofar  þeirra  eru 
byggðir  úr  timbri  og  hálfir  í jörðu  sakir  hvassviðra  og  til 
þess  menn  geti  haldið  á sér  hita.  fslendingar  voru  i forn- 
öld  skynsamastir  allra  á Norðurlöndum,  og  geymdu  fornsögur 
slnar  i ljóðum  og  rituðu  þær  á eigin  tungu,  en  þaö  er 
gotneska,  sem  þeir  tala  enn.1  Á Norðurlandi  er  þéttbýlast, 
en  annars  er  landið  fámennt  og  strjálbyggt.  Lýsingin  endar 
með  sömu  klausunni  eins  og  hjá  P.  Gordon  (II.,  bls.  221), 
þar  sem  hann  talar  um  villimenn  og  skurðgoðadýrkendur.  er 
búi  i hellum  uppi  í landinu. 

í ýmsum  frönskum  landfræðisbókum  frá  þeim  tima  eru 
alllangir  kaflar  um  ísland,  t.  d.  í bókum  eptir  Nieolle  de  la 
Croix,  Lenglet  Dufresnoy,  Noblot,  Abraham  du  Bois,  J.  Palairet, 

')  Sumis  fræðimenn  hafa  sagt,  að  mikil  liking  sé  milli  tungu 
lslendinga  og  Japansbúað),  og  því  hafi  víst  fyrrum  verið  samgöngur 
þar  á milli  landa,  sbr.  Duret:  Tresor  des  Langues,  bls.  922.  er 

Adelung:  Geschichte  der  Schiffahrten,  Halle  1768,  vitnar  i,  bls.  440. 


Digitized  by  Goggle 
J 


341 


J.  Vaissete1  o.  fl.,  en  allt  er  þaö  af  sama  tagi,  gömlu  lysing- 
arnar  og  gömlu  kerlingabækurnar  teknar  upp  aptur  og  fáar 
nj?jar  vitlevsur;  Dufresnoy  segir  þó,  aö  alþing  hafi  aðsetur 
sitt  i Skálholti  og  Islendingum  þyki  slæmt  nauta-  og  kinda- 
kjöt,  Palairet  og  A.  du  Bois  segja,  að  á Hólum  sé  ágæt  höfn, 
og  Palairet,  að  Noregskonungur  hafi  fundið  ísland  árið  890  o.  s. 
frv.  í ymsum  þýzkum  stórum  landfræðisbókum  eru  lika 
orðmargar  lýsingar  á íslandi,  sem  ekkert  er  á að  græða. 
Happelius * fer  eingöngu  eptir  bók  Martinieres  og  gerir  mikið 
úr  göldrum  og  fjölkyngi  íslendinga,  sem  eru  svo  skyggnir, 
að  þeir  heiman  að  frá  sér  sjá  glögglega  hvað  gerist  inni  i 
húsum  annara  manna  i fjarlægum  löndum.  Melissantes'>  segir, 
að  Norðmenn  hafi  tvisvar  numið  land  á íslandi,  en  í fyrra 
skiptið  fluttu  þeir  sig  aptur  burt  til  heitari  landa;  hann  segir 
ennfremur,  að  borgin  Keplawiek  hafi  beðið  mikið  tjón  i jarð- 
skjálfta  1653,  sem  enginn  fótur  er  fyrir.  Chr.  B.  Hackhel 
segir  meðal  annars  um  Heklu:  •f’egar  hin  eldfimu  efni  eigi 

geta  fengið  útrás,  þá  framleiða  þau  allskonar  hljóð,  sem  ekki 
eru  ósvipuð  ylfri,  þess  vegna  halda  ýmsir  auðtrúa  menn,  að 
þar  sé  helvíti,  og  að  sálir  fordæmdra  kveljist  þar«.  Höf.  þessi 
segir  ennfremur,  að  Skálholt  sé  aöselursstaður  stjórnarinnar 
á íslandi,  og  á Hólum  sé  góð  höfn,  en  sú  borg  sé  litil  og 
engir  múrar  í kringum  hana.4 

')  Nicolle  de  la  Croix:  Géographie  moderne,  Paris  1769-8vo  (um 
ísland  11.,  bls.  62—63).  Lenglet  Dufrtsnoy : Methode  pour  etudier  la 
géographie.  Paris  1736-8vo  (II.,  bls.  22 — 26).  Noblnt:  Géographie 
universelle.  Paris  1726-8vo  (I.,  bls.  147  — 48).  Abraham  du  Bois:  La 
géographie  moderne.  Leide  1729-4°  (I.,  bls.  439-440).  J.  Palairet: 
Nouvelle  introduction  á la  géographie  moderne.  Londres  1756-8vo  (I., 
bls.  216 — 217).  J.  Vaisaete:  Géographie  historique,  ecclesiastique  et 
civile.  Paris  1766,  4 bindi  í 4°,  og  12  bindi  í 8vo.  (Um  lsiand  I 4° 
útgáfunni  I.,  bls.  101  — 104). 

*)  E.  O.  Happelii  Mundus  mirabilis  tripartitus  oder  wunderbare 
Welt  in  einer  kurzen  Cosmograpbia  förgestellet.  Ulm  1708-4°.  (Um 
ísland  II..  bls.  363  - 64,  og  III.,  bls.  902—906). 

*)  Melmantes:  Cosmographia  novissima  oder  allerneueste  und 

aecurate  Bescbreibung  der  gantzen  wunderbaren  Welt.  Frankfurt 
und  Leipzig  1716-4°,  bls.  968  — 959. 

*)  Chr.  B Háckhel:  AHgemeine  und  neueste  Welt-Beschreibung. 

Ulm  1789-40-4-°.  (Um  ísland  I.,  bls.  860,  og  U.,  bls.  3102—3104). 


Digitized  by  Google 


342 


Á fyrri  hluta  18.  aldar  hafa  víst  mjög  fáir  ferðast  til 
íslands  sér  til  fróðleiks  og  skemmtunar.  Baron  Eggers  getur 
um  handrit  af  ferðasögu  einhvers  ókunnugs  manns  (N.  L.). 
sem  á að  hafa  ferðast  á Islandi  og  ritað  bók  um  ferðina 
1717,  en  hvað  orðið  er  af  því  handriti  vitum  vér  ekki.1  í 
Vatnsfjarðarannál  stendur:  »1756:  Hér  kom  inn  danskur 
hofjunker  von  Brandt  upp  á forlysting*,*  en  hvaða 
frægðarverk  hann  hefir  unnið  vitum  vér  heldur  ekki.  Nicolai 
Mohr  getur  þess  í náttúrusögu  sinni,  að  69  spurningar  hafi 
1742  verið  lagðar  fyrir  lærða  menn  á íslandi,  og  34.  spurn- 
ingin  hafi  verið  um  það,  »hvort  íslendingar  auk  mós  einnig 
brenndu  gömlum  íshnausum,  sem  orðnir  væru  steingjörvir 
og  harðir  af  elli?«  Segir  Mohr  að  skólastjóri  á Hólum  hafi 
svarað  spurningunum,  og  tilfærir  svar  hans  uppá  fyrrnefnda 
spurningu.*  Eg  hefi  fundið  spurningar  þessar  í rikisskjala- 
safninu  á íslenzku,4  en  ekki  veit  eg  með  fullri  vissu 

')  Reise-Beskrivelse  ti!  Island.  hvorudi  omstændig  forklares  Landets 
Egenskab  og  Naturens  Virkning  i Landet.  saa  og  Indbyggernes  Sæder, 
Skikker,  Waner,  Forhold,  Handel,  Negotie,  0ffrighed,  Lærde  Mænd  og 
Sprog  etc. ; altsammen  med  historiske  Anmærkninger  og  naturlige 
Aarsagers  Betragtning  beskrevet  af  en  curieus  Liebhaber,  som  har 
paaiaget  sig  denne  Reise.  Kjöbenhavn  1717,  192  bls.  8vo.  Bókin  var 
tileinkuð  »sira  Teiter«  á ísafirði  (líklega  síra  Teiti  Pálssyni  f 1728)  og 
undir  tileinkunnarorðunum  stóðu  upphafsstafirnir  N.  L.  (C.  U.  D.  Eggers: 
Besehreibung  von  Island.  Kopenhagen  1786.  I.,  bls.  63 — 64).  Eggers 
segir,  að  aðalefni  ritsins  hafi  verið:  almenn  lýsing  Íslands,  frjósemi 
landsins,  um  vilt  og  tamin  dýr,  um  fugla  og  fiska.  um  vatnið,  um  flóð 
og  fjöru,  um  Heklugos,  um  loptið,  um  uppkomu  sólar  og  sólsetur. 
skipting  dags  og  nætur  og  ársins,  um  íbnana.  siði  þeirra.  klæðnað, 
hýbýli  og  búskap,  um  verzlun,  um  yfirvöldin,  um  lærða  menn  og  um 
islenzka  tungu. 

’)  Vatnsfjarðarannáll  yngri.  Hrs.  J.  S.  nr.  39.  fol. 

s)  N.  Mohr : Forseg  til  en  islandsk  Naturhistorie.  Kjebenhavn 

1786,  bls.  324-326. 

*)  Titill  hinna  íslenzku  spurninga  er  þessi:  »EptergrensIan  um 

margt  og  mikeð,  sem  áhrærer  ísland.  útlögð  epter  danskri  for- 
skrift  eins  secretera  í Kaupmannahöfn,  hvered  afhendte  þetta 
til  úrlausnar  og  andsvars  nokkrum  islenzkum,  sem  var  sendur 
af  Dana  konungi  til  íslands  Anno  1741  «-4°.  »Secreteri«  þessi  er  lik- 
lega  E.  J.  Jessen. 


Qigitized  by  Coogle 


343 


hver  hefir  i fyrstu  skrásett  þær.  Um  þaö  leyti  var  i Dan- 
mörku  töluverður  áhugi  á því,  að  fá  vitneskju  um  ísland, 
og  hagi  íslendinga,  þá  var  Harboe  sendur  til  íslands,  þá  var 
sýslumönnum  boðið  að  semja  sýslulýsingar,  og  1742  var 
danska  visindafélagið  stofnað.  Hin  kyniega  spurning  um 
isinn,  er  ekki  svo  óeðlileg,  sem  sýnist  í fyrstu;  í fornum 
bókum  var  þess  opt  getið,  eins  og  fyrr  hefir  verið  áminnst, 
að  þegar  hafisjakar  rækjust  saman,  þá  kviknaði  í þeim,  þetta 
hafði  um  langan  aldur  gengið  bók  úr  bók  í útlöndum,  og 
var  því  ekki  undarlegt,  þó  menn  spurðu  hvort  nokkur  tilhæfa 
væri  i sögu  þessari.  Það  mun  hafa  verið  Gunnar  Pálsson, 
sem  svaraði  spurningunum;  hann  var  skólameistari  á Hólum 
1742—1753. 

Spurningar  þær,  sem  hér  um  ræðir,  eru  eiginlega  70  að 
tölu,  og  eru  þær  svo  nákvæmar  og  yfirgripsmiklar,  að  það 
var  með  öllu  ómögulegt  að  svara  þeim  i þá  daga  til  fullnustu, 
og  hver  sem  það  vildi  gera,  hefði  orðið  að“skrifa  stóra  bók. 
Náttúrufræöi  íslands  var  þá  svo  litt  kunn,  að  ekkert  viðlit 
var  til,  að  viðunanlegar  skýrslur  fengizt  um  þær  greinar,  er 
snertu  náttúru  íslands;  höf.  vill  t.  d.  fá  skýrsln  um  öll  dýr, 
smá  og  stór,  sem  til  eru  á íslandi,  jafnvel  nú  á vorum  dög- 
um  væri  ekki  hiaupið  að  því,  að  gjöra  slika  skýrslu.  Par 
er  víða  spurt  um  ýmsar  gamlar  skröksögur,  hvort  þær  séu 
sannar,  t.  d.  hvort  íslendingar  selji  hagstæðan  byr,  hvort 
vötn  séu  svo  eitruð,  að  fuglar  deyi,  er  yfir  fljúga,  hvort  upp- 
sprettur  breyti  svartri  ull  í hvíta,  hvort  jarðeldar  brenni  alla 
hluti  nema  hör  o.  m.  tl.  f*ar  er  spurt  um  lögun  íslands  og 
hnattstöðu  og  fjarlægðir  milli  ýmsra  staða,  margt  um  lopts- 
lag,  hafis  og  sævardýpið  kringum  ísland,  sem  enginn  þá  vissi 
neitt  um;  þar  er  spurt  um  sjúkdóma,  dýr,  jurtir,  steina  og 
málma,  um  landslag,  eldfjöll,  hveri,  um  alla  siði  og  hætti 
íslendinga,  gáfur  þeirra  og  eðli,  um  mannfjölda,  um  sögu 
íslendinga  og  bókmennlir  að  fornu  og  nýju,  um  landsstjórn 
og  kirkjustjórn,  um  verzlun,  lög  og  réttarfar  og  ótal  fleiri 
hluti,  sem  hér  yrði  of  langt  að  telja,  þar  er  jafnvel  spurt 
um  það,  hvernig  Islendingum  líki  stjórn  Danakonungs. 
Spurningar  þessar  eru  eflaust  settar  saman  af  einhverjum 


Digitized  by  Google 


344 


forvitnum  fræðimanni,  en  ekki  af  neinu  vísindafélagi,  eins 
og  sumir  hafa  haldið,1 * 3 * * *  Einhver  íslendingur  hefir  reynt  að 
svara  spurningum  þessum  stuttlega;  svör  hans  eru  lika 
geymd  i rfkisskjalasafninu.*  Ritgjörð  þessi  er  þó  i alia  staði 
ómerkileg,  þvínær  eingöngu  samtiningur  úr  eldri  bókum,  fátt 
frá  eigin  brjósti,  og  það  fremur  lélegt.  Um  sama  leyti  sem 
spurningar  þessar  voru  sendar  íslendingum,  hafði  danskur 
embættismaður  E.  J.  Jessen-Sehardeböll  (1705 — 1783)  í hyggju 
að  semja  nákvæma  lýsingu  Danaveldis;  hann  varð  1737  ritari 
í stjórnarráði  kirkjumála  og  síðan  í kanselliinu,  að  lokum 
varð  hann  aðalumsjónarmaður  kirkna  f Danmörku  (1754). 
Jessen  þessi  var  riðinn  við  þau  mál,  er  snertu  sendiför 
Harboes  til  íslands,  og  öll  likindi  eru  til  þess,  að  hann  hafi 
samið  spurningar  þær,  sem  hér  um  ræðir  (1741),  og  hefir 
ætlað  sér  að  nota  tækifærið,  er  Harboe  var  sendur,  til  þess 
að  fá  sem  bezta  vitneskju  um  ísland;  það  er  lika  sennilegt, 
að  hann  hafi  átt  einhvern  þátt  í því,  að  sýslumönnum  á ís- 
landi  var  boðið  aó  semja  sýslulýsingar.  Greifarnir  Carl  og 
Johan  v.  Holstein  hvöttu  Jessen  til  að  koma  í verk  rfkis- 
lýsingunni,  og  mæltu  fram  með  honum  við  stjórnina;  voru 
þá  frá  kansellíinu  sendar  spurningar  í allar  áttir,  og  liklega 
til  íslands  lika,  var  fáum  þeirra  svarað  í Danmörku  sjálfri, 
en  mörgum  í Noregi,  og  varð  það  til  þess,  að  Jessen  tók  að 
semja  lýsingu  Noregs,8  eða  sá  um  að  hún  var  samin,  átti 
bók  þessi  að  verða  mjög  stór  og  yfirgripsmikil  (8  bindi  í 4°), 
en  aldrei  kom  út  nema  fyrsta  bindið.  Eitt  bindið  átti  að 
vera  um  ísland,  Grænland  og  Færeyjar.  Rit  þetta  hefði 
eflaust  orðið  hin  mesta  fróðleiksbók,  ef  það  hefði  allt  komið  út. 

1 það  getur  ekki  verið  rétt,  sem  Sigurður  Jónasson  segir  (Annaler 
for  nordisk  Oldkyndighed  1868,  bls.  298)  að  danskt  visindafélag  hafi 
samið  þessar  spurningar. 

s)  Nogle  Remarquer  samlede  i Anledning  af  forelagte  Quæstioner 
om  Island.  Rigsarkivet.  Ritgjörð  þessi  er  ef  til  vill  eptir  Jón  Mar- 
teinsson? 

3)  Erich  Johan  Jegsen-Schardeböll : Det  Kongerige  Norge  frem- 

stillet  efter  dets  naturlige  og  borgerlige  Tilstand.  Tom.  I.  Kjðbenhavn 

1763-4°  (668  bls  ).  Norðmaður  einn,  Hans  Steenbuch  að  nafni,  hefir 

með  aðstoð  Jessens  samið  þetta  bindi. 


DigitizedJ)/  Goegle 


345 


Eins  og  alkunnugt  er,  og  vér  fyrr  höfum  getiö,  var 
Ludvig  Harboe  (1709 — 83)  sendur  til  íslands  1741  til  þess  aö 
lita  eptir  ástandi  kirkna  og  kennidóms,  dvaldi  hann  hér  á 
landi  1741 — 45,  og  gjörði  margar  þyðingarmiklar  breytingar 
og  umbætur  á kirkjustjórn  landsins,  skólum  og  öðru.'  Harboe 
ritaði  ymislegt  umísland,einkum  um  sögu  siðbótarinnar.  Til  eru 
ennþá  bréf  nokkur,*  er  Harboe  skrifaði  kunningjum  sinum 
fvrstu  árin,  er  hann  dvaldi  á íslandi,  þau  eru  rituð  á þýzku. 
í þeim  er  ymislegt  fróðlegt  um  ástandið  á íslandi  i þá  daga, 
en  ekki  er  þar  nein  eiginleg  landlýsing.® 

Arið  1746  kom  út  i Hamborg  bók  um  ísland  eptir 
Johann  Anderson  borgmeistara  (1674 — 1743),  höfundurinn  var 
þá  dáinn,  og  bókin  var  gefin  út  eptir  handrituin  hans,  og  er 
æfisaga  hans  framan  við.4  Anderson  var  lærður  maður  og 
vaudaður  og  í miklum  metum ; hann  segist  í formálanum 
ætla  að  gefa  drottni  dýrðina  og  lýsa  dásemdarverkum  hans, 
er  lýsi  sér  jafn  dýrðlega  i náttúru  og  mannlífi  hinna  norð- 
lægu  landa  eins  og  í suðurlöndum.  Höf.  hefir  viljað  gjöra 

')  P.  Pjetursson : Historia  ecclesiastica  Islandiæ.  Hauniæ  1841-4°, 
bls.  45ö — 471. 

’)  Ny  kgl.  Samling  nr.  1670-4°  og  hdrs.  J.  S.  666-4°. 

°)  Sökum  þess  aö  aðalinntak  bréfa  L.  Harboe's  er  nú  njfprentað 
í >Eimreiðinni<  III.,  bls.  183  - 103,  felli  eg  hér  burt  ágrip  það  af  bréf- 
unum,  sem  eg  hafði  samið,  því  óþarfi  er  að  prenta  þau  tvisvar.  Eg 
leyfi  mér  að  eins  að  geta  eins  atviks.  sem  ekki  stendur  i >Eimreiðinni«. 
1 bréfi  til  Jessens  2.  sept.  1741  lýsir  Harboe  ferðinni  til  íslands  og 
segir  þar  sögu  um  hvali.  er  þeir  sáu.  og  lýsir  sagan  því,  að  athugunar- 
greind  skynugra  manna  annaðhvort  hefir  þá  verið  ófullkomin,  eða  þeir 
blygðuðust  sin  ekki  að  Vkja.  ef  svo  bauð  við  að  horfa.  12.  águst  voru 
3 hvalir  25—30  álna  langir  að  leika  sér  hjá  skipinu,  iagði  af  þeim 
hinn  megnasta  óþef  og  þeir  hneggjuðu  eins  og  hestar,  þrisvar  var 
skotið  á þá  rennikúlum,  en  það  hafði  engin  önnur  áhrif  en  þau.  að 
þeir  stungu  sér  snöggvast.  þessi  hvalaleikur  héidu  sjómenn  væri  fyrir- 
boði  fyrir  illviðri,  enda  brá  svo  við  um  kvöldið,  að  það  gerði  ofsa  rok, 
sjór  braut  glugga  í lyptingu  og  gerði  Harboe  rennvotanu  1 rekkjunni. 

*)  Johann  Anderson:  Nachrichten  von  Island,  Grönland  und  der 
Strasse  Davis  zum  wahren  Nutzen  der  Wissenschaften  und  der  Hand- 
lung.  Hamburg  1746.  8vo.  (Um  ísland  bls.  1 — 144).  A dönsku: 
Efterretninger  om  Island.  Grönland  og  Strat  Ilavis.  Kjöbenhavn  1748. 
8vo.  (Um  lsland  bls.  1 — 136). 


Digitized  by  Google 


346 


rit  sitt  sem  bezt  úr  garði,  og  segist  ætla  að  hrekja  hinar 
mörgu  lygasögur,  sem  gangi  uin  ísland;  til  þess  að  koma 
þessari  fyrirætlun  fram,  segist  hann  hafa  leitað  upplýsinga 
hjá  skipstjóruin  og  undirkaupmönnum,  sem  flytja  vörur  frá 
íslandi  til  Gluckstadt  og  Hamborgar.  Margt  fer  öðru  vísi  en 
ætlað  er.  Anderson  trúði  sögumönnum  sinum  of  vel.  og  af 
þvi  leiddi,  að  bók  sú,  sem  hann  ætlaði  að  gjöra  sem  vatid- 
aðasla  og  sannorðasta,  varð  einhver  hin  vitlausasta  og  ill- 
orðasta,  sem  nokkurn  tíma  heGr  verið  skrifuð  um  Island. 
Þetta  er  auðsjáanlega  mest  að  kenna  sögumönnum  hans. 

Fyrri  hluti  ritsins,  um  náttúru  landsins,  er  miklu'skyn- 
samari  en  hinn  seinni,  um  þjóðina;  i náttúrusögu  þeirra  tima 
hefir  Anderson  verið  allfróður,  hann  hefir  i þessari  bók  ritað 
nokkurskonar  yfirlit  yfir  náttúrusögu  Islands,  og  þó  margt 
sé  þar  skakkt,  þá  er  þar  þó  allmörgu  safnað  saman,  sem 
fróðleikur  var  i fyrir  lesendur  þeirra  tíma.  Öll  skynsemi 
fer  út  um  þúfur  þegar  höf.  fer  að  tala  um  íslendinga,  siði 
þeirra  og  háttalag,  og  er  furða,  að  hann  skuli  hafa  verið  svo 
barnalegur,  að  láta  telja  sér  trú  uin  margt  af  því,  sem  þar 
er  borið  á borð  fyrir  lesendurna;  hann  hefði  þó  að  minnsta 
kosti  átt  að  skilja,  að  ekkert  þjóðfélag  gat  staðizt,  ef  einstak- 
lingarnir  voru  jafn  siðferðislega  spiltir,  latir  og  heimskir  eins 
og  hann  segir  að  íslendingar  séu.  Sjómenn  þeir,  er  Ander- 
son  hefir  haft  tal  af,  hafa  varla  þekkt  aðra  íslendinga  en 
hinn  lélegasta  sjóþorpalýð,  þó  fært  allt  á verra  veg,  og  logið 
sögum  inn  í til  smekkbætis.  Ef  bornar  eru  saman  sögur 
þeirra  Andersons  og  Blefkens,  er  auðséð,  að  þær  eru  af 
sama  toga  spunnar,  soðnar  saman  úr  sjómannaþvaðri.  Til 
allrar  hamingju  er  bók  Andersons  hin  seinasta  skröksögubók 
um  ísland,  sem  nokkuð  kveður  að,  margar  vitleysur  eru 
náttúrlega  i miklu  nýrri  bókum,  og  það  jafnvel  á vorum 
dögum,  en  bækur  í sama  gerG  og  Blefken,  Martiniere  og 
Anderson  hafa  ekki  birzt  siðan.  í’vættingur  Anderson’s 
um  lifnaðarhætti  íslendinga  var  þegar  rekinn  öfugur  aptur  á 
bak  af  Jóni  Þorkelssyni  og  nokkru  síðar  dyggilega  af  Horre- 
bow,  þess  vegna  urðu  áhrif  bókar  Anderson’s  miklu  minni 
en  hinna  fvrri  bóka;  nú  var  lika  farið  að  birta  yGr,  og  brátt 


Digitized  by  Google 


347 


kom  Eggert  Ólafsson  fram  á sjónarsviðið,  og  þá  komst  þekk- 
ingin  um  ísland  i allt  annað  horf  en  áður  hafði  verið. 

Aðalinntak  bókar  Anderson’s  er  hérumbil  á þá  leið, 
sem  hér  segir,  en  eðlilega  verður  rúmsins  vegna  að  sleppa 
mörgu.  Anderson  byrjar  bók  sina  með  þvi  að  lýsa  landinu. 
sem  hann  heldur  að  liklega  hafi  myndast  um  það  leyti,  sem 
syndaflóðið  gekk  yfir  jÖrðina.  ísland  er  mjög  hrjóstrugt, 
fullt  af  háum  fjöllum,  klettum  og  jöklum ; á hálendi  íslands 
búa  engir  nema  nokkrir  afbrotamenn,  sem  í örvæntingu  hafa 
flúið  þangað.  Vegir  eru  engir  á íslandi,  flest  fara  menn  fót- 
gangandi,  en  þar  sem  bezt  er  yfirferðar  má  klöngrast  á 
hesti.  Jarðskjálftar  eru  þar  mjög  tfðir,  enda  er  það  eðlilegt. 
þvi  fjöll  og  jarðvegur  er  allur  holóttur  og  bergtegundirnar 
mjög  eldfimar.  Arið  1726  kom  svo  mikill  jarðskjálfti  á 
Skogaströnd,  að  hátt  fjall  hvarf  á einni  nóttu  og  þar  mvnd- 
aðist  djúpt  vatn,  er  fjallið  hafði  áður  verið;  annað  hyldýpis- 
vatn  þornaði  upp.  og  botn  þess  hófst  hærra  en  landið  í 
kring.1  Jarðvegur  á íslandi  er  allur  fullur  af  brennisleini 
og  saltpétri,  og  stendur  það  öllum  jurtagróðri  fyrir  þrifum. 
Opt  kemur  gerð  i jarðveginn  og  jarðeldar  bijótast  út  og  gera 
mikinn  skaða.  Arið  1729  kom  upp  eldur  í héraðinu  Huus- 
wich  og  brenndi  þorpið  Myconfu,2  svo  allur  grasvegur,  kirkj- 
ur,  hús,  kindur,  kýr  og  hestar  brunnu  til  ösku;  logarnir  fóru 
svo  hart  um  jörðina,  að  menn  urðu  að  hlaupa  allt  hvað  af  tók 
til  þess  að  komast  undan.  Eldur  þessi  eyddi  þrjár  kirkju- 
sóknir,  og  lá  við  sjálft,  að  aðrar  þrjár  yrðu  fyrir  sömu  af- 


')  Hér  er  eOaust  blandað  malum.  þá  var  enginn  jarðskjálfti  á 
Skagaströnd  eða  þar  ( kring,  en  árið  1720  féll  ógurleg  skriða  úr  fjalli 
i Vatnsdal  og  gerði  mikið  jarðrask,  og  hefir  sögurnaður  Anderson’s 
líklega  haft  fyrir  sér  einhverja  sögu  um  þelta.  Jón  Espótín  segir  svo 
frá  atburði  þessum  (Árb.  IX.,  bls.  68):  »Nóttina  eptir  hinn  10.  okto- 

bris  féll  grjótskriða  ógurleg  úr  fjallinu  upp  undan  Bjarnastöðum  i Vatns- 
dal  ok  tók  af  bseinn  ok  6 menn,  var  þar  með  böndinn  ok  kona  hans. 
hljóp  hún  siðan  i ána,  ok  stiflaði  hana,  svo  ei  mátti  framkomast;  náði 
sú  skriða  suður  til  Mársstaða,  og  tók  þar  nokkuð  af  velli.  en  spillti 
sumu,  varð  af  henni  og  svo  stiflum  þeim,  er  áin  gjörði,  mikill  skaði  á 
jörðum  beggja  vegna  i dalnum,  allt  fram  að  Hvammi  og  Kornsá«. 

’)  Hér  er  átt  við  jarðeldana  við  Mtfvatn  1724—1729. 


Digitized  by  Google 


343 


drifum,  en  þá  sendi  drottinn  svarta  þoku  og  hellirigningu, 
er  slökkti  eldinn.  Öll  fjöll  eru  eldbrunnin  á íslandi;  þegar 
minnst  varir,  springa  þau  í sundur  með  ógurlegum  hvelli, 
og  steypa  ösku  og  hrauni  yfir  bygðirnar.  Fjall  eitt  við 
Portlands  Bay,  sem  aldrei  hafði  áður  gosið,  gaus  ógurlega 
1 72 1 ,*  og  eyddust  stór  héruð  af  grjóti  og  loga,  þá  varð  einnig 
sá  atburður,  að  stór  hluti  fjallsins  losnaði  og  rann  fram  i 
sjó;  i þrjá  daga  var  Ioptið  svo  fullt  af  ösku,  að  aldrei  sást 
til  sólar,  og  hin  tvö  næstu  ár  varð  kvikfénaði  illt  í munni 
af  ösku  og  grjötmylsnu,  sem  fallið  hafði  á beitarlöndin. 
Pegar  eldurinn  var  kominn  frá  fjallinu  niður  á jafnsléttu, 
rann  hann  18  mílur  neðanjarðar. 

Hekla  gys  ekki  nema  við  og  við,  en  það  er  ömögulegt 
að  komast  upp  á hana  fyrir  gjám  og  klungrum.  Hálfa  mílu 
frá  Heklu  er  heitt  stöðuvatn,  sem  þó  er  heitara  á vetrum, 
i þvi  kviknar  af  sjálfu  sér  þrisvar  á árij  og  brennur  vatniö 
með  smáum  björtum  logum  hvert  sinn  í 14  daga,  en  er  log- 
arnir  slokkna,  rjúka  úr  vatninu  miklar  gufur  í nokkra  daga. 
Nálægt  Húsavík  er  heit  uppspretta,  er  sýður  þrisvar  sinnum  á 
hverjum  stundarfjórðungi,  fyrst  lílið,  svo  meir,  og  seinast 
alveg  upp  úr,  á milli  lækkar  i henni  og  þetta  skiptist  alltaf 
á dag  og  nótt.  Höf.  lýsir  heitum  uppsprettum  og  laugum 
ítarlega,  og  talar  um  hverafugla. 

I fjöllum  á íslandi  segir  Anderson  að  sé  mikill  marmari, 
hann  lýsir  og  silfurbergi,  vikri  og  öðrum  steinum.  Af  bjarg- 
harpeis  og  jarðbiki  er  mikil  gnægð  á íslandi,  en  mórinn  er 
víðast  hvar  mjög  sla;mur.  af  því  svo  mikið  er  í honum  af 
brennisteini,  þessvegna  fuðrar  hann  allt  í einu  upp  með 
miklum  ódaun;  þó  er  góður  mór  hjá  Hafnarfirói.  Af  agötum 
og  hrafntinnu  er  mikil  gnægð  á íslandi;  úr  íslenzkri  hrafn- 
tinnu  lét  Friðrik  4.  gjöra  skál  með  loki  og  vann  smiðurinn 
í 4 ár  að  smíðinni,  svo  örðugt  var  að  vinna  steininn  af  þvi 
hann  var  svo  stökkur.  Eins  og  fyrr  var  getið,  segir  höf.  að 
brennisteinn  sé  ákaflega  mikill  i jörðu  á íslandi,  einkum  í 
votlendum  dölum  og  mýrum;  sumstaðar  smitar  svo  mikill 


‘)  Kötluhlaupið  1721;  Katla  hafði,  sem  alkunnugt  er.  opt  gosið  áður 


Digitized  by  Google 


349 


brennisteinn  út  úr  klettunum,  að  það  má  skafa  af  þeim 
brennisteinsskófina  annað  og  þriðja  hvert  ár.  Fyrrum 
höfðu  Danakonungar  mikinn  hagnað  af  því  að  láta  safna 
brennisteini  á Islandi,  en  nú  er  brennisteinsverzlunin  hætt, 
sökum  þess  að  bændum  er  illa  við  brennisteininn,  þvi  ef 
hann  er  þveginn  og  hreinsaður  i fjörumáli,  fælist  allur  fisk- 
ur  burtu. 

Þó  jarðvegur  sé  þunnur  á íslandi,  þá  er  þó  grasvöxtur 
viða  allgóður,  einkum  á Norðurlandi,  grasið  er  svo  kjarngott, 
að  fénaður  fitnar  fljótt  af  því.  Það  er  mjög  örðugt  að  heyja 
á Islandi,  af  því  jarðvegur  er  svo  þýfður  og  gr}?ttur,  og  því 
er  ekki  hægt  að  koma  við  ljáum,  menn  verða  að  skera  grasið 
upp  úr  lautunum  milli  steinanna  með  smáum,  bognum  sigð- 
um.  Höf  lofar  mjög  skarfakál  og  íslenzkar  súrur,  og  segir 
jurtir  þessar  séu  mjög  hollar,  einkum  fyrir  þá,  sem  skyrbjúg 
hafa.  Kál  og  rófur  geta  ekki  vaxið  á íslandi,  af  þvi  jarðvegur 
er  svo  ófrjór  og  kuldinn  svo  mikill,  og  þó  hefir  þetta  opt 
verið  reynt;  korn  getur  heldur  ekki  þroskast,  og  þvi  sér  al- 
þýða  manna  aldrei  brauð.  Söl  gefa  menn  stundum  peningi; 
skepnurnar  fitna  reyndar  af  þeim,  en  kjötið  verður  viðbjóðs- 
legt  á bragðið.  I harðindum  eta  menn  lika  stundum  steikt 
söl,  en  fá  af  þeim  vinda  og  niðurgang.  Hvftabirnir  koma 
stundum  á vorin  til  Islands  með  hafisnum,  þá  hafa  menn 
verði  úti  til  þess  að  njósna  um  komu  þeirra,  safnast  bændur 
svo  að  þeim  og  drepa  þá.  Refar  eru  mjög  algengir  og  veiða 
íslendingar  þá  í net  og  dýraboga  og  með  eitri,  en  skjóta  þá 
ekki,  af  þvi  íslendingar  hafa  skömm  á öllum  skotvopnum. 

Hestar  og  kindur  eru  smávaxnar  og  verða  að  ganga  úti 
á vetrum  og  bjarga  sjer  sjálfar;  á vetrum  elta  kindurnar 
alltaf  hestana,  því  þeir  brjóta  skarann  af  snjónum  fyrir  þær 
með  hófum  sinum,  sjálfar  geta  þær  ekki  mcð  hinum  veiku 
fótum  sinum  krafsað  snjóinn  burtu,  en  með  þvi  að  ganga  í 
slóð  hestanna  geta  þær  náð  i mosann,  sem  er  undir  snjón- 
um;  þegar  hart  er,  naga  þær  stundum  töglin  af  hestunum. 
í snjó  og  hríðum  hlaupa  kindurnar  jafnan  undan  vindi  og 
þá  opt  út  f sjó,  svo  þær  drukkna.  Islenzkar  kindur,  bæði 
ær  og  hrútar,  hafa  vanalega  fleiri  en  4 stór  og  snúin  horn 


Digitized  by  Google 


350 


og  allt  upp  að  8,  stendur  eitt  hornið  vanalega  beint 
fram  úr  enninu;  nautgripir  hafa  aptur  á móti  engin  horn; 
þessu  er  svo  visdómslega  fyrir  komið  af  þvi  að  féð  þarf 
homa  þessara  til  þess  að  verja  sig  gegn  stórum  ránfuglum, 
en  nautgripirnir  þurfa  ekki  að  óttast  þá.  Að  öðru  leyti  segir 
höf.  allskynsamlega  frá  fjárræktinni  á íslandi.  Höf.  getur 
meðal  annars  my'Ia  þeirra,  sem  stundum  finnast  i kindar- 
mögum  og  segir  hvernig  þeir  myndast.  Mjólk  er  hið  helzta 
læknismeðal  á Íslandi ; nýmjólk  drekka  engir  nema  sjúklingar. 
aðrir  dekka  áir,  og  þegar  þær  eru  orðnar  gamlar  og  súrar, 
blanda  menn  vatni  saman  við.  íslenzka  smjörið  er  ákaflega 
hárugt,  af  því  það  er  ekki  saltað  verður  það  brátt  grænt  eða 
svart,  þrátt,  þefillt  og  viðbjóðslegt,  svo  það  er  varla  hægt  að 
gera  það  ætt  fyrir  háseta  á dönskum  skipum,  þó  það  sé 
brætt  upp  aplur. 

Arnir  á Islandi  eru  mjög  stórar  og  grimmar  og  gjöra 
mikinn  skaða  með  því  að  drepa  ungan  fénað,  ekki  ráðast 
þær  á menn,  nema  þegar  þær  einhverntíma  af  hendingu  hafa 
smakkað  mannshold  af  sjóreknu  liki,  þá  verða  þær  svo 
sólgnar  í það,  að  þær  gripa  4 og  5 ára  börn  og  fljúga  með 
þau  í hreiður  sín.  Anderson  talar  lika  um  fálka  og  segir 
frá  fálkaveiðum,  hvernig  þær  eru  framkvæmdar  á íslandi,  og 
frá  fálkaskipinu,  sem  flutti  fálkana  árlega  til  Danmerkur. 
Stórir  máfar  (svartbakar)  veiða  hrognkelsi  (Runmave)  og 
draga  þau  f land,  bændur  láta  krakka  sfna  passa  upp  á þegar 
máfarnir  koma  með  fiskana  í land,  svo  reka  börnin  þá  burtu, 
taka  fiskinn,  og  færa  hann  foreldrum  sinum.  Helsingjar  koma 
að  Austurlandi  í stórhópum,  og  eru  þá  svo  þreyttir  af  að  fljúga 
yfir  hafið,  að  þá  má  drepa  svo  þúsundum  skiptir.  Af  mörg- 
um  islenzkum  sjófuglum  er  hið  megnasta  lvsisbragð,  en  um 
slíkt  kæra  íslendingar  sig  ekki;  alla  fugla,  sem  þeir  ná  i, 
annaðhvort  með  því  að  klifra  eptir  þeitn  i björgum,  eða  þeir 
grafa  þá  upp  úr  sandinum,  láta  þeir  i pottinn,  sjóða  á sinn 
hátt,  og  láta  það  svo  í sina  ágætu  maga.  án  þess  þeim  bjóði 
nokkuð  við  þvi.  Frá  æðarfugli  og  æðardún  segir  höf.  nokk- 
uð  og  meðal  annars  þessa  sögu.  Ef  menn  reka  staf,  sem 
er  hálf  alin  á lengd,  niður  i milt  æðarfuglshreiður,  heldur 


Digitized  by  Google 


S51 


æðarkollan  áfram  að  verpa  þangad  til  eggjahrúgan  nær  upp 
fyrir  enda  stafsins,  svo  fuglinn  getur  setið  ofan  á,  en  hann 
tekur  þá  svo  nærri  sér,  að  hann  deyr  á eptir.  Anderson 
segir,  að  íslendingar  ímyndi  sér,  að  lömar  eigi  hvergi  hreiöur, 
en  geymi  egg  sin  undir  vængjunum.  Geirfuglar  segir  Ander- 
son  að  séu  mjög  sjaldgæfir,  og  séu  hvergi  til  nema  á Geir- 
fuglaskerjum.  íslendingar  halda,  að  það  viti  á einhver  stór- 
tíðindi,  ef  geirfuglar  sjást,  enda  sáust  nokkrir  geirfuglar  árið 
áður  en  Friðrik  konungur  4.  dó.1 

Anderson  segir  allitarlega  frá  fiskum  og  hvölum  í höf- 
unum  við  ísland;  hann  segir,  að  það  sé  ógurleg  mergð  af 
sild,  sem  gengur  inn  í voga  og  vfkur,  en  íslendingar  hafa 
ekki  nærri  þau  not  af  þessari  auðsuppsprettu  sem  vera  ætti. 
Sumar  sildir  eru  3 kvartil  á lengd  og  3 fingra  digrar,  og 
kalla  fiskimenn  þær  síldarkónga  af  því  þær  eru  foringjar 
fyrir  stórum  síldartorfum.  Ennfremur  talar  höf.  um  þorsk- 
veiðar  við  ísland  og  fiskverkun,  hann  nefnir  og  margar  aðrar 
fiskitegundir  og  lýsir  þeim  nokkuð.  Flyðrurnar  eru  svo  stórar 
við  ísland,  aó  þær  vega  400  pund;  höf.  getur  og  um  rikling, 
og  segir  frá  hvernig  hann  sé  verkaður;  riklingur  var  í þá 
daga  tilbúinn  og  notaður  ekki  aö  eins  á íslandi,  heldur  lika  í 
Noregi  og  Norðurþýzkalandi.  Þegar  íslendingar  sjá  til  hvala 
þeirra,  sem  elta  sildartorfurnar,  hlaupa  þeir  í báta  sina  og 
taka  með  sér  skutla,  spjót  og  hnífa,  og  róa  út  fyrir  hvalina 
þegar  vindur.  stendur  á land,  síðan  ausa  þeir  úr  bátum  sin- 
um  i sjóinn  blóði,  sem  þeir  hafa  með  sér,  en  þá  hræðast 
hvalirnir  og  hlaupa  á land;  þegar  vindur  stendur  af  landi 
hræða  þeir  hvalina  með  grjótkasti,  skarkala,  ópum  og  hávaða. 
Marsvín  reka  íslendingar  lika  á land  i júnímánuði,  því  á þeiin 
tima  árs  vex  blaðka  fyrir  augu  þeirra,  svo  þau  verða  blind 
um  stund,  og  verða  þvi  ekki  vör  við  land,  fyrr  enn  þau  reka 
sig  á það.  Anderson  getur  þess  meðal  annars,  að  mýs  deyi 
í Viðey.  ef  þær  koma  þar  inn  i kirkjugarðinn.2 

')  petta  er  eintóm  vitleysa;  geirfuglar  voru  i þá  daga  algengir  og 
voru  árlega  drepnir  hundruðum  saman  við  Suðurnes. 

’)  Tit  samanburðar  má  hér  setja  kalla  úr  jarðteiknabók  forláks 
biskups  helga:  >Á  þeim  bæ,  sem  i Viðey  lieitir,  spitltu  mjfs  kornum 


Digitized  by  Google 


352 


Anderson  segir,  að  íslendingar  marki  veður  af  norður- 
ljósum;  þegar  norðurljós  eru  gul  og  bleik,  veit  það  á þurrt 
veður  með  frosti,  en  ef  þau  eru  rauðleit,  kemur  regn  eða 
vindur;  að  minnsta  kosti  er  það  víst,  að  þegar  norðurljós 
eru  mjög  fögur  og  hoppandi,  þá  má  búast  við  áköfum  stormi 
eða  miklu  frosti.  íslendingar  segja,  að  norðurljós  séu  nú  á 
timum  orðin  algengari  en  fyrrum.  Anderson  heldur  að 
norðurljós  komi  af  því  að  kviknar  í brennisteinsgufum  hátt 
uppi  í loptinu,  og  það  er  því  eðlilegt  að  mikið  sé  af  norður- 
ljósum  á íslandi,  þar  sem  brennisteinsgufur  stiga  upp  frá 
ótal  eldfjöllum ; í heitum  löndum  kviknar  strax  í slíkum  guf- 
um  niðri  við  jörðina  og  þær  verða  að  hrævareldi,  þrumum 
og  eldingum,  en  í heimskautslöndum  stíga  þær  hærra  upp  í 
loptið  og  sakir  kuldans  kviknar  ekki  i þeim  fyrr  en  þær  efst 
í lopthvolfmu  hrúgast  og  þjappast  saman.  Hrævareldar  eru 
algengir  á íslandi  og  leika  þeir  um  stafi,  járnnagla,  möstur 
skipa  og  jafnvel  um  hatta  og  húfur  manna.  »Hinir  fávisu 
og  huglausu  íslendingar  eru  (eins  og  hinn  heimski  almúgi 
annarsstaðar)  mjög  hræddir  við  hrævarelda,  þó  þeir  ekki 
kveiki  I neinu;  þegar  þeir  verða  varir  við  þá  loka  þeir  öllum 
hurðum,  svo  að  hrævareldurinn  sameinist  ekki  arineldinum, 
þvi  þá  getur  kviknað  i öllu*.  A Islandi  eru  að  eins  tvær 
árstíðir,  sumar  og  vetur,  sem  allt  I einu  skiptast  á,  þar  er 
hvorki  vor  né  haust,  þó  er  veturinn  miklu  lengri  en  sumarið 
og  opt  snjóar  á sumrum,  þó  kemur  stundum  ákafur  hiti,  svo 
menn  verða  að  fara  úr  öllum  fötum,  og  svo  kemur  vanalega 
næstu  nótt  grimmdarfrost  og  morguninn  eptir  er  allt  hulið  í 
snjó.  Sjórinn  er  miklu  saltari  við  ísland  en  annarsstaðar. 
Loptslagið  er  heilnæmt  fyrir  þá  sem  eru  vanir  því  frá  blautu 
barnsbeini,  en  óhollt  fyrir  útlendinga. 


ok  ökram,  svá  at  varla  mátti  við  008.'  Ok  er  porlákur  biskup  gisti 
(iar.  báðu  menn  hann  jiar  sem  annarsstaðar  fulltingis  í slíkum  vand- 
rreðum.  Itann  vigði  þá  vatn  ok  stökkti  ifir  eyna,  utan  um  eitt  nes, 
l>at  firirbauð  hann  at  erja;  varð  ok  eigi  at  músunum  mein  í eyjunni 
meðan  því  var  haldit.  LBngum  tima  síðarr  örðu  menn  hlut  af  nesinu; 
hlupu  |<á  mj's  um  alla  eyna;  var  þar  víða  jörð  hol  ok  full  af  músum*. 
Biskupasögur  I..  bls.  293. 


Digitized  by  Google 


353 


fslendingar  eru  heilsugóðir  og  kraptamiklir,  svo  þeir  þola 
allt,  af  þvi  þeir  líka  jafnan  hafa  verið  illu  vanir,  vondum  mat. 
slæmum  atbúnaði  og  örðugri  vinnu.  íslendingar  verða  mjög 
gamlir,  inargir  nærri  tíræðir,  og  eru  jafnan  hraustir  og  heilsu- 
góðir  fram  á elliár;  þeir  eru  vel  vaxnir,  og  hafa  fagrar.  hvítar 
og  heilbrigðar  tennur.  Konur  eru  engu  óstyrkari  en  karlar. 
•f'ær  fæða  börn  sin  hæglega,  baða  sig  strax  á eptir, 
og  hlaupa  svo  burtu«.  Sjúkdómar  eru  sjaldgæfir  á ís- 
landi  og  Iæknast  fljótt  þó  læknar  séu  þar  engir;  til  heilsu- 
bótar  drekka  menn  nýmjólk,  tyggja  tóbak  eða  fá  sér 
vænan  sopa  af  brennivini  til  þess  að  koma  maganum 
aptur  i lag.  Mæður  hafa  sjaldan  börn  sín  lengur  á brjósti 
en  í 8 daga  og  lengst  14  daga,  ef  þau  eru  veikbyggð,  síðan 
eru  börnin  sett  á gólfið,  og  lokað  ker  með  volgri  mysu  sett 
hjá  þeim,  upp  úr  kerinu  er  fjöðurstafur  og  sygur  barnið 
mvsuna  gegn  um  hann  eins  og  það  þarf.  Þegar  þarf  að 
flvtja  barnið  til  skirnar  eða  aðra  langa  leið,  er  látin  upp  i 
það  dúsa,  sem  dyfiö  hefir  verið  f áir  eða  mysu.  Eptir  8 
mánuði  verður  barnið  að  borða  sama  mat  og  foreldrarnir;  reifar 
og  ruggur  þekkja  menn  ekki;  þegar  barnið  er  14  daga  gamalt, 
er  það  fært  í brækur  og  treyju  og  lagt  á gólfið,  og  þar  verður 
það  að  skriða  og  velta  sér  eins  og  það  getur  bezt,  þangað 
til  það  stendur  upp  af  sjálfu  sér  og  fer  að  ganga. 

Matur  íslendinga  er  slæmur,  matarílát  óhreinleg  og  matar- 
tilbúningur  allur  mjög  viðbjóðslegur.  Aðalfæða  íslendinga 
eru  fiskagnir  utan  af  þorskhausum,  og  stundum  fiskbitar; 
þessu  snara  þeir  öllu  i pottinn,  'hella  sjó  á það,  gefa  sér 
ekki  tima  til  að  láta  það  soðna,  en  rifa  það  i sig  hálfhrátt 
með  mestu  græðgi.  Allt  eta  þeir  saltlaust,  bæði  fisk  og  kjöt, 
og  ekkert  leggja  þeir  sér  til  munns,  nema  það  sé  orðið  úldið 
og  skemmt.  Til  eldsneytis  nota  flestir  fiskdálka  og  bein,  og 
hella  grút  yfir,  í öskunni  af  þessu  eldsneyti  steikja  þeir  svið, 
sem  er  uppáhaldsmatur  þeirra.  Allt  feitmeti  þykir  þeim  gott, 
ekki  að  eins  smjör,  heldur  og  lýsi  úr  hákörlum,  þorskum  og 
hvöluin.  Af  því  kornyrkja  er  engin  á íslandi  smakkar  alþýða 
aldrei  brauð,1  en  hefir  harðan  fisk  i brauðs  stað,  þeir  eta 

* ‘)  Eins  og  opt  hefir  verið  getið  hér  að  framan,  segja  tlestar 

23 


Digitized  by  Google 


354 


við  honum  smjör  sem  hafa  það,  en  aðrir  spik,  Ij'si  og  tólg. 
Sumir  gjöra  brauð  úr  villikorni,  sem  þar  vex,  en  það  er 
óætt  fyrir  útlendinga.  íslendingar  drekka  vatn,  helzt  jökul- 
vatn(!),  og  þessutan  rnysu.  01  og  franskt  vín  flytzt  til  lands- 
ins,  en  af  þvi  menn  láta  það  i óhreinar  kyrnur,  sem  áður 
hafa  verið  notaðar  undir  mysu  eða  jafnvel  lýsi,  þá  skemmist 
vínið  fljótt.  Hrennivin  er  uppáhaldsdrykkur  Islendinga,  ungir 
og  gamlir,  konur  og  karlar  blindfylla  sig  þegar  þeir  geta. 
Þegar  íslendingar  fást  við  hin  hættulegu  og  örðugu  störf  sin 
á sjó  og  landi,  er  það  aðalaugnamið  þeirra  og  tilhlökkun,  að 
þeir  geti  aflað  sem  bezt,  svo  þeir,  er  dönsku  skipin  koma. 
geli  keypt  sér  sem  mest  af  brennivini.  f*egar  þeir  nú  loks 
eru  búnir  að  ná  sér  í brennivin,  hætta  þeir  ekki  fyrr  en  allt 
er  búið,  og  taka  heldur  ekki  handarvik  fyrr  en  brennivinið 
er  þrotið. 

Klæðnaður  íslendinga  er  úr  vaðmálum  og  skinnum  mök- 
uðum  i lj'si.  Nærbrækur  karla  og  kvenna  eru  áfastar  við 
sokkana,  og  ná  á körlum  upp  fyrir  nafla,  en  á kvennmönnum 
að  eins  upp  að  nafla;  yfirföt  karlmanna  eru  brækur  og 
treyjur  úr  vaðmáli  eða  sauðskinrii,  en  konur  ganga  í siðum 
vaðmálshempum  með  litla  svuntu  og  strýtu  á höfði  úr  sam- 
undnu  lérepti  og  klútum,  og  er  hún  l'/»  alin  á hæð;  faldur 
þessi  er  hjá  ógiptu  kvennfólki  festur  að  neðan  með  silkiborða. 
Flest  kvennfólk  er  i rauðum  sokkum.  Húsakynnin  eru  smá, 
húsin  vanalega  grafin  nokkuð  niður  í jörðina  og  svo  mjó,  að 
hár  maður,  sem  stendur  i miðju  húsi  og  breiðir  út 
handleggina,  nær  til  beggja  veggjanna.1  Ræfrið  er  spónlagt 

fornar  útlendar  bækur,  að  íslendingar  aldrei  smakki  brauð.  Satt  er 
það.  að  brauð  var  á fyrri  öldum  fremur  óalgeng  fæða,  þó  má  óhætt 
segja.  að  allir  lslendingar  hafa  daglega  smakkað  og  etið  brauð  nú  í 
tvær  aldir,  og  nú  á dögum  er  brauð  og  kornmatur  ein  aðalfæða  ís- 
lendinga,  þó  haldast  fornar  skröksögur  enn  svo  fast  í útlendum  bókum. 
að  i 14.  útg.  af  Brockhaus’  Konversations  Lexicon  1894  stendur:  »Brot 
ist  ausserhalb  der  Hafenorte  ein  Leckerbissen*  (IX.,  bls.  716);  i sömu 
bók  er  ginklofi  (Maulsperre)  ennþá  talinn  algengur  sjðkdómur  á íslandi(I) 

')  Til  samanburðar  og  gamans  set  eg  hér  spánnyja  klausu  um  fs- 
lendinga  úr  þýzku  blaði:  »Die  heutigen  Einwohner  sind  kleine  ver- 

kommene  Menschen,  die  so  aussehen,  als  hátten  sie  noch  nie  im  Leben 


Digitized  by  Google 


355 


og  þakið  torfi  að  utan,  veggirnir  úr  grjóti  og  torfi.  Á þakinu 
eru  G eða  7 holur  i stað  glugga,  og  i þeim  eru  tunnugjarðir, 
sem  liknabelgur  er  þaninn  yfir  (skjáir);  þó  hefir  efnafólk 
smáa  glerglugga.  Undir  pallinum  eru  rúmstæðin  og  i þeim 
hey,  þar  sefur  heimilisfólkið  allsbert,  margir  saman  andfætis, 
og  breiöir  yfir  sig  vaðmálsábreiður,  sem  stundum  eru  fóðr- 
aðar  með  sauðskinni.  sÞað  má  geta  þvi  nærri«.  segir  Ander- 
son,  »hvernig  húsbúnaðurinn  er  í þessum  hybýlum,  og  hver 
ógurlegur  óþefur  þar  er«. 

Ekki  batnar  þegar  Anderson  fer  að  segja  frá  skaplyndi 
og  háttum  Islendinga.  Þeir  eru  svo  ragir,  segir  hann,  að 
þeir  þora  ekki  að  skjóla  úr  byssu;  konungur  hefir  reynt  að 
nota  þá  i flolanum  og  landhernum,  en  þar  hafa  þeir  verið 
til  alls  ónytir,  svo  það  hefir  orðið  að  reka  þá  heim  aptur, 
enda  eru  þeir  svo  heimfúsir,  að  það  ber  við  erlendis,  að  þeir 
sýkjast  og  deyja  af  óyndi.  Auk  þess  eru  lslendingar  ákaflega 
latir,  svo  þeir  gera  ekkert  verk  nema  neyðin  knýi  þá  til 
þess,  og  svo  þráir,  að  þeir  vilja  ekki  breyta  neinum  gömlum 
vana,  og  ekki  læra  hentugri  vinnubrögð.  eða  nota  belri  verk- 
færi.  íslendingar  hafa  enga  löngun  til  að  nema  lislir  og 
visindi,  þó  eru  þeir  hvorki  heimskir  né  skilningslausir;  liann 

eine  Freude  getiabt  oder  je  was  Warmes  zu  essen  bekommen. 
Gemiitskummerlinge.  die  alle  prScbtige  Modelle  fiir  Ibsensche  Stiicke 
wSren.  Die  Manner  sind  schweigsam,  eigensinnig.  jabzornig.  die 
Frauen  unglaublich  fruchtbar.  Das  harte  Klima  aber  ISsst  nicht  viel 
Kinder  gross  werden.  Sehr  alte  Leute  sicht  man  iibrigens  auch  nicht, 
aber  viel  l.ungenkranke  und  Gichtbriichige.  Die  HSuser  werden  aus 
Torf  und  Moos  gebaut  in  Verhaltnissen.  als  seien  sie  fur  Maulwiirfe 
bestimml;  die  Thiir  so  klein,  dass  man  kaum  hindurchgeheu  kann,  das 
Fensler  aber  so  gross  wie  ein  Briefbogen.  Geheizt  wird  mit  Allem,  was  zu 
finden  ist.  der  Rauch  kaum  herausgelassen.  geliiftet  nie.  Es  riecht  im  Haus 
recht  öbel,  und  dieser  Dunst  teilt  sich  einschmeichelnd  den  Bewohnern  mit. 
Tote  Fische  und  noch  tötere  Fiichse  möffen  vertraut  dazwischen,  so  dass 
man  begreíft,  wenn  ein  Islánder  stirbt,  dass  er  zu  Tode  gestunken  ist.  Im 
Sommer  geht  es  nicht  uber  zwölf  Grad  hinaus,  und  die  Kálte  zwingt 
die  Bewohner  zu  einer  nicht  beneidenswerten  Eskimo-Existenz«. 
Deutsche  Warte,  Unterhaltungs  Beilage.  Berlin  14.  April  1897,  nr.  88. 
Útrúlegt  er  það,  að  blað  á vorum  dögum  skuli  bjóða  lesendum  slnum 
annað  eins.  Seint  sigrast  ofurmagn  heimskunnar. 

23* 


Digitized  by  Google 


356 


segir,  aö  hver  maður  læri  svo  mikið  af  liandiðnum,  að  hann 
getur  gert  allt,  sem  þarf  >á  heiinilinu,  smiðaö  tré,  járn  og 
báta,  og  allt  kvennfólk  kann  að  sauma  og  gera  skó.  Hið 
vanalegasta  starf  íslendinga  eru  fiskiveiðar;  báta  sina  smiða 
þeir  úr  þunnum  eikarborðum,  og  draga  þá  á land  hvert  sinn 
er  þeir  róa ; atkeri  hafa  þeir  engin,  en  í stað  þeirra  nota  þeir 
þunga  steina  með  gati,  í gegnum  gatið  er  rekin  digur  spfta. 
sem  rekst  í sævarbotninn,  og  stöðvar  þannig  bátinn. 

Anderson  þykir  mjög  einkennilegt  hvernig  íslendingar 
verka  skinn,  þeir  leggja  nýja  gæru  á hné  sér,  og  raka  af 
henni  hárin  svo  fljótt  og  fimlega  með  beittum  hnifi,  að  undur 
er  á að  horfa,  siðan  spíta  þeir  skinnin  á vegg  til  þerris.  Skinn- 
peysur  sínar  smyrjaíslendingar  með  lýsi4.eða  5.  hvern  dag;  eng- 
inn  danskur  kaupmaður  getur  því  haft  þá  nærri  sér  vegna  grút- 
arbrækju  og  óþrifa;  kaupmenn  tala  þvi  ávallt  við  íslendinga 
undir  beru  iopti,og  standa  þá  undan  vindi.  Þetta  sj'nir  hvaö  van- 
inn  er  ríkur,  að  íslendingar  skuli  geta  lifað  og  þrifist  i ann- 
ari  eins  stækju  og  svínslegum  óþrifum,  vel  upp  aldir  menn 
mundu  sýkjast  og  deyja.  Allt  þæfa  þeir  og  þvo  úr  hlandi,  og 
brúka  aldrei  sápu. 

Um  verzlunina  skrafar  Anderson  allmikið.  A íslandi 
eru  14  »fiskhafnir«  á Suður-  og  Vesturlandi,  og  8 »kjöthafnir« 
á Norður-  og  Austurlandi.  Engir  aðrir  en  kaupmenn  frá 
Kaupmannahöfn  mega  reka  verzlun  á íslandi,  og  leigir  kon- 
ungur  þeim  vmsar  hafnir,  en  af  þvi  kjötverzlunin  gefur  af 
sér  litinn  eða  engan  arð,  verður  hver  kaupmaður,  sem  leigir 
tvær  fiskhafnir,  að  taka  eina  kjölhöfn  i ofanálag.  Danskar 
speeíur  og  krónur  eru  hinir  einu  gjaldgengu  peningar  á Is- 
landi,  en  i stað  smápeninga  nota  menn  fiska,  og  í öllum 
samningum  um  kaup  og  sölu  er  farið  eptir  fiskareikningi. 

Kirkjurnar  á íslandi  eru  mjög  litlar  og  iitilfjörlegar, 
svipaðar  íbúóarliúsuin  Islendinga,  hálfgrafnar  í jörðu,  enda 
er  ekki  hægt  að  bvggja  þar  háar  kirkjur  sakir  hvassviðra. 
Danir  byggðu  einu  sinni  háa  kirkju  úr  tigulsteini,  en  hún 
fauk.  t*eir  sem  hafa  umsjón  með  kirkjunum  geyma  í þeim 
kistur  sínar  og  rusl,  og  á þessu  situr  fólkið,  þegar  embættað 
er.  Prestarnir  eru  mjög  ómenntaðir,  þeir  eru  líka  mjög 


Digitized  by  Google 


357 


saurlífir,  og  svo  ólmir  i brennivín,  að  fram  úr  öllu  hófi  og 

blygðun  gengur.  Opt  fer  presturinn  svo  fullur  upp  f stólinn, 

að  hann  verður  strax  að  fara  niður  aptur,  en  meðhjálparinn 
!es  þá  eitthvað  upp  úr  postillu  fyrir  söfnuðinum.  Opt  er 

bæði  prestur  og  söfnuður  svo  drukkinn,  að  messufall  verður. 

Sakir  hinna  hættulegu  sjósókna  eru  unglingar  þar  ú 8.  og  9. 
ári  látnir  vera  til  altaris,  en  hve  vel  þeir  eru  undirbúnir  má 
geta  nærri.  Fullorðna  fólkið  er  mjög  hjátrúarfullt  og  léttúð- 
ugt  í svardögum,  svo  margir  gera  sér  enga  samvizku  af  þvi 
að  sverja  ranga  eiða  gegn  nánustu  ættingjum,  auk  þess  eru 
Islendingar  deilugjarnir  og  grályndir,  heiptugir,  prettvisir, 
falskir,  óhófsamir,  lostafullir,  saurlífir,  svikulir  og  þjófgefnir 
(bls.  136),  enda  má  búast  við  öllum  vömmum  og  skömmum 
af  þeim  mönnum,  er  lifa  i ótakmörkuðu  frelsi  á eyðimörkum 
og  sjó,  án  þess  nokkur  hemill  sé  hafður  á þeim,  svo  þeir 
geta  taumlaust  satt  fvsnir  sfnar,  sér  i lagi  þegar  þeir  eru  svo 
hræðilega  drykkfeldir.  þvi  drykkjuskapurinn  er  móðir  allra 
lasta.1  Fyrir  nokkru  síðan  gekk  hættuleg  bólusótt  á íslandi, 
svo  fólkið  hrundi  niður.  Þá  var  þaó  tekið  til  bragðs,  til  þess 
að  flýta  fyrir  mannfjölguninni,  að  það  var  leyft,  að  ógipt 
kvennfólk  mætti  eiga  allt  að  því  6 lausaleiksbörn  að  óskertum 
heiðri  og  jömfrúdómi,  en  þetta  lagaboð  varð  að  taka  aptur, 
þvi  slúlkurnar  notuðu  sér  réttindin  svo  freklega.  Giptingar 
ganga  fljött  og  viðhafnarlitið:  þegar  presturinn  er  búinn  að 
gefa  saman  hjónin,  gengur  hann  með  þeim  upp  að  kirkju- 
veggnum,  og  ættingjar  raða  sér  út  frá  þeim  á báða  vegu; 
brúðurin  réttir  hinum  næsta  kvennmanni  brennivinsbikar  og 
hún  sj'pur  úr  honum,  brúðguminn  synir  sömu  kurteisi  sin 
megin,  réttir  bikar  næsla  karlmanni;  siðan  ganga  brennivins- 

')  Öðruvisi  talar  Englendingurinn  IV.  Quthrie  nokkru  seinna  um 
íslendinga.  hann  segir:  » Ttie  Icelanders  are  in  general  middle-sized 

and  well-made.  though  not  very  strong.  They  are  an  honest.  well 
intentioned  people,  moderatcly  industrious  and  very  faithful  and 
obliging.  Theft  is  seldom  heard  of  among  them.  They  are  much 
mclined  to  hospitality  and  exercise  it  as  far  as  their  poverty  witl 
permit«.  (A  new  system  of  modern  geography.  London  1782-4°, 
bls.  69) 


Digitized  by  Google 


358 


bikararnir  ótt  og  tftt,  mann  frá  manni,  meðan  nokkur  getur 
haldiö  á staupi,  eða  staðið  á fótunum. 

Anderson  segir,  að  íslendingar  séu  mjög  gefnir  fyrir  spil 
og  tafl,  einkum  skáktafl,  þeim  þvkir  líka  gaman  að  dansa, 
»karl  og  kona  standa  hvort  á móti  öðru  og  hoppa  og  falla 
á vixl  frá  einum  fæti  á annan,  annaðhvort  eptir  söng  gamla 
fólksins,  eða  eptir  argi  úr  hljóðfæri  með  fjórum  strengjum. 
sem  þeir  þrýsta  á með  annari  hendi,  en  slá  með  hinni«.‘ 
Því  næst  talar  Anderson  um  stjórnarfarið  og  dómgæzlu,  segir 
hann  þar  meðal  annars,  að  undirdómarar  sjálfir  verði  að 
fremja  öll  böðulsverk,  sumir  óbótamenn  eru  afhöfðaðir  með 
öxi,  og  sumir  hengdir  á járnkarl,  sem  er  rekinn  inn  i kletta- 
rifu,  og  verða  þeir  optast  að  sprikla  lengi  áöur  en  öndin 
skreppur  úr  þeim;  konur  eru  alltaf  settar  í poka  (og  drekkt). 

l5egar  Anderson  er  búinn  að  ryðja  úr  sér  öllum  hinum 
löngu  óþverra-romsum  um  skapferli  og  lifnaðarhætti  íslend- 
inga,  klykkir  hann  út  með  sögu  um  istenzkan  ungling,  14 — 15 
ára,  sem  kom  til  Hamborgar.  fegar  skipið,  sem  íslending- 
urinn  var  á,  fór  fram  hjá  Helgolandi,  hélt  hann  að  kirkjan 
og  húsin  væru  kiettar,  og  var  ómögulegt  að  gera  honum 
skiljanlegt,  að  það  væru  hús  gerð  af  mannahöndum.  Þegar 
hann  kom  til  Glúckstadt,  var  hann  alveg  ráðalaus  með  húsin 
og  alla  gluggana;  þegar  hann  kom  til  Hamborgar  varð  hanu 
alveg  ruglaður  og  mállaus,  gekk  fram  og  til  baka,  og  glápti  á 
hin  stóru  hús.  Húsbóndi  hans  fór  með  hann  á sönglistahús 
(Opera)  til  þess  að  sjá  hvernig  hann  þar  mundi  hegða  sér. 
og  hvað  hann  segði  um  það  sem  fram  fór.  Þegar  íslending- 
urinn  heyrði  hljóðfærasláttinn,  gretti  hann  sig  og  skældi  alla- 
vega,  en  þegar  tjaldið  var  dregið  upp,  sat  hann  steinhissa. 
starði  inn  á leiksviðið,  hreifði  ekki  legg  né  Iið  og  mælti  ekki 
orð.  1 leiknum  kom  dreki  frain  á sjónarsviðið  og  úr  opnu 
gini  hans  stukku  púkar,  sem  fóru  að  dansa;  þá  stökk  íslend- 
ingurinn  eins  og  elding  inn  undir  bekkinn,  sem  hann  sat 
á.  og  var  ómögulegt  að  fá  hann  þaðan  út  aptur,  hann  hélt 
að  púkarnir  mundu  gripa  sig,  og  var  ekki  hægt  að  sannfæra 


h Hér  er  liklega  átt  við  • langspil* . 


Digitized  by  Google 


359 


hann  um,  aö  þetta  væri  að  eins  leikur.  Siðar  varð  hann  skyn- 
samari,  lærði  fljótt  að  skrifa  og  reikna,  og  hegðaði  sér  vel  í 
verzlunarstörfum.  Húsbóndi  hans  ætlaði  að  styrkja  hann  til 
þess  að  stolna  verzlun  í Holstein  eða  Danmörku,  en  allt  þetta 
varð  til  einskis,  hann  fékk  svo  mikið  óyndi,  að  það  varð  að 
senda  hann  aptur  til  íslands,  svo  hann  yrði  ekki  veikur;  þar 
lifir  hann  enn  heilbrigður  í öllum  óþrifunum  og  honum 
gengur  vel1. 

Þess  hefir  fyrr  verið  getið,  að  stutt  íslandslysing  og  at- 
hugasemdir  voru  settar  aptan  við  hina  dönsku  útgúfu  af  bók 
Andersons  1748,  og  gat  hún  þvi  ekki  gjört  neinn  verulegan 
skaða  ú Norðurlöndum.  Fjórum  árum  seinna  kom  út  bók 
eptir  Horrebow,  sem  rækilega  hrekur  vitleysur  Andersons  og 
lvsir  landinu  miklu  betur  og  nákvæmar  en  áður  hafði  verið 
gjört  i prentuðum  bókum.  Nicls  Horrebow  var  fæddur  í 
Kaupmannahöfn  17  sept.  1712,  hann  var  af  mjög  lærðri  ætt, 
og  var  snemma  settur  til  mennta,  faðir  hans  Peder  Horrebow 
var  ágætur  stærðfræðingur  og  stjörnufræðingur,  lærisveinn 
Ola  Römers,  bræður  hans  Christian  og  Peder  voru  einnig 
stærðfræðingar  og  háskólakennarar.  Niels  Horrebow  stund- 
aði  bæði  stærðfræði,  stjörnufræði  og  Iögfræði  við  háskólann, 
varð  doctor  i Iögum  1740,  og  assessor  i hæztarétti  1744,  en 
missti  það  embætti  sakir  sjóðþurðar  1747,  og  var  gerður  út- 
lægur  til  Bornholm,  en  fékk  1749  leyfi  til  þess  að  fara  til 
íslands  til  þess  að  gjöra  þar  athuganir  um  veðráttufar  og 
hnaltstöðu  Iandsins,  og  mun  það  hafa  verið  að  fyrirlagi  vis- 
indafélagsins  danska,  sem  þá  var  nyslofnað  (1742);  Horrebow 
flutti  þá  búferlum  til  Islands  með  konu  og  börn,  og  var  þar 
i 2 ár,  en  átti  eiginlega,  eptir  þvi  sem  fyrst  var  ákveðið,  að 
dvelja  3 ár  á íslandi,  liklega  hefir  hann  verið  kallaður  til- 
baka  af  þvi  þeir  Eggert  og  Bjarni  voru  sendir  til  íslands 
litlu  siðar  en  hann.  Horrebow  fór  aptur  til  Kaupmannahafnar 
1751,  og  dó  þar  1760.  Horrebow  ritaði  ymislegt  um  stjörnu- 


')  íslendingur  (lessi  hét  Ivar  Gislason,  hann  varð  >fullmektugur< 
landfógeta.  fór  svo  til  Hafnar  og  dó  þarsem  ráðstofuþjóun.  Horrebow: 
Tilforladelige  Efterretninger  bls.  38lJ. 


Digitized  by  Google 


360 


fræði  og  stærðfræði,  og  bók  sina  um  ísland  1752;  hún  kom 
út  á þýzku  1753,  á ensku  1758  og  frönsku  1764. 

Bók  Horrebow’s1  er  fyrst  og  fremst  deilurit  gegn  Ander- 
son,  og  stíluð  svo,  að  hún  hrekur  rit  Anderson’s  grein  fyrir 
grein,  er  hún  þvi  fremur  leiðinleg  aflestrar.  Athuganir  Horre- 
bows  eru  fléttaðar  saman  við  aðfinningarnar.  t’að  er  óhætt 
að  segja,  að  bók  þessi  er,  þrátt  fyrir  nokkra  galla,  hið  lang- 
bezta  og  yfirgripsmesta  rit,  sem  skrifað  var  um  Island  á 18. 
öld,  áður  en  Eggert  Ólafsson  kom  til  sögunnar.  Horrebow 
fór  lika  til  íslands  beinlinis  til  þess  að  rannsaka  náttúru 
þess,  einkum  loptslagið,  og  til  þess  að  mæla  legu  landsins  á 
hnettinum,  og  hafði  með  sér  góð  verkfæri  eptir  þeirra  tima 
sniði.  Horrebow  fór  reyndar  ekki  viða  um  landið,  en  hann 
safnaði  saman  mörgurn  góðutn  upplýsingum  um  landið  hjá 
nákunnugum  inönnum.  Bók  Horrebows  gjörði  mikið  gagn, 
hrakti  fornar  skröksögur  og  útbreiddi  fróðleik  um  landið 
meðal  fjarlægra  þjóða.  Hér  þurfum  vér  ekki  að  fjölyrða  uin 
aðfinningar  Horrebows  við  Anderson,  vitleysur  Andersons 
hrekja  sig  sjálfar;  vér  getuin  hér  að  eins  nefnt  fátt  eitt  af  þvi, 
sem  Horrebow  lýsir,  bókin  er  svo  stór,  að  það  yrði  allt  of 
langt  mál  að  fara  nákvæmlega  út  í hvert  atriði;  vér  verðum 
þvi  að  visa  til  bókarinnar  sjálfrar,  af  henni  má  ennþá 
margt  Iæra. 

Horrebow  mældi  hnattstöðu  Bessastaða,  og  fann  64°  6' 
n.  br.,  og  25°  v.  1.  frá  London;  iengdina  mældi  hann  með 
tunglmyrkva;  hann  getur  þess  til,  að  landið  muni  vera  120 
milur  á lengd  og  50  milur  á breidd,  en  játar  þó,  að  menn 
þekki  landið  allt  of  litið  til  þess  að  geta  sagt  stærð  þess  með 
vissu.  Um  jöklana  segir  hann,  að  það  sé  merkilegt,  að  þeir 
OP1  Hggja  lægra  enn  snjólaus  fjöll.*  en  það  komi  líklega 


!)  Nidt  Horrebow:  Tilforladelige  Efterretninger  om  Island  med  et 
nyt  Landkort  og  2 Aars  meteorlogiske  Observationer.  Kjöbenhavn 
1762  8vo  (114  kap.,  478  bls.).  í Mercure  danoise  1764  eru  nákvæmar 
athugasemdir  við  rit  Horrebow’s  eptir  Mr.  P.  (Joh.  Pingel  amtmann). 
(Remarques  sur  fhistoire  naturelle  d'islande.  Mercure  danoise  1764, 
mars  bls.  34 — 60,  april  bls.  169 — 178,  mai  bls.  294 — 311). 

’)  Horrebow  á hér  líktega  við  skriðjðkla. 


Digitized  by  Google 


361 


af  saltpétri  i jarðveginum1;  hann  getur  þess  einnig,  ad  jöklar 
i Skaptafellssyslu  breytist  daglega,  svo  þar  sem  menn  nvlega 
hafa  farið  yfir  beran  sand,  er  jökullinn  genginn  vfir  brautina 
þegar  menn  koma  aptur,  og  liggja  sporin  þá  að  jöklinum 
beggja  megin.  þetta  sýnir,  að  jökullinn  hefir  gengið  fram ; 
hestar,  sem  hafa  dottið  niður  í djúpar  jökulholur,  finnast 
seinna  uppi  á sjálfum  jöklinum,  en  þar  sem  holan  var,  er 
allt  slétt.  Horrebow  neitar  því  sem  Anderson  segir,  að  menn 
verði  að  fara  flest  fótgangandi  á íslandi,  hann  segir,  að  ferða- 
lög  milli  fjarlægra  héraða  séu  mjög  tið  og  menn  fari  allt  ríð- 
andi;  lögmenn  og  sýslumenn  koma  lil  alþingis  með  10 — 12 
áburðarhesta,  og  frá  Hólum  eru  árlega  sendir  yfir  hundrað 
hestar  til  Suðurlands  til  að  sækja  skreið,  bændur  nyrðra 
senda  og  tnargar  lestir  suður  með  smjör  og  prjónles,  og  taka 
skreið  i staðinn.  Um  jarðskjálfta  og  eldgos  talar  Horrebow 
allítarlega,  segir  að  jarðskjálftum  fylgi  mjög  sjaldan  eldgos 
eða  vatnsflóð,  en  gjár  myndist  i jörðu;  hann  ly'sir  eldgosun- 
um  við  Mývatn,  Kötluhlaupinu  1721,  Öræfagosinu  1727’  og 
Heklu,  segir  hann  að  Hekla  sé  byggð  eins  og  hvert  annað 
fjall,  og  megi  vel  komast  upp  á hana,  það  hafi  nýlega  tveir 
islenzkir  stúdentar  gert  (Eggert  og  Bjarni);  bæði  Anderson  og 
aðrir  eldri  rithöfundar  lýsa  Heklu  hræðilega,  eins  og  opt  hefir 
verið  á minnzt,  og  telja  þangað  ófært  hverri  skepnu. 

Frá  hverum  segir  höf.  ýmislegt,  hann  segir  meðal  ann- 
ars  aö  reynzlan  sýni,  að  búast  megi  við  regni  þegar  mikil 
gufa  er  úr  þeim,  en  þegar  gufan  er  lítil,  er  von  á þurrviðri; 
heitar  uppsprettur  segir  hann  séu  þrennskonar,  laugar,  sjóð- 
andi  hverir  og  goshverir;  sumir  goshverir  gjósa  reglulega  á 
vissum  tímum,  aðrir  óreglulega.  Hjá  Reykjum  nálægt  Húsa- 
vik  segir  hann  að  séu  þrír  hverir  merkilegir,  og  30  faðma 
millibil  milli  þeirra;  hinn  yzti  gýs  fyrst,  svo  miðhverinn  og 
svo  hinn  innsti,  svo  byrjar  hinn  yzti  aptur,  og  svo  koll  af 
kolli;  hinir  þrir  hverir  gjósa  allir  á fjórðung  stundar,  hinn 

Sbr.  rit  |)6rðar  Vídalin. 

’)  Horrebow  setur  hér  ártalið  1728,  sem  er  ónákvæmt;  gosið  byrj- 
aði  8.  ágúst  1727,  en  endaði  26.  mai  1728. 


Digitized  by  Google 


362 


innsti  gýs  mest  og  dregur  sig  2 álnir  niður  i jörðina  eptir 
gosin,  við  hvert  gos  sýður  vatnið  þrisvar,  fyrst  lyptist  það 
hálfa  leið  að  barminum,  svo  upp  að  barminum,  og  seinast 
gýs  það  5 — 6 álnir  upp  i loptið.  Ennfremur  segir  Horrebow, 
að  sé  vatnið  úr  stærsta  hvernum  látið  á flösku,  þá  sýður 
það  upp  úr  2.  eða  3.  sinnum  á sama  tíma  eins  og  hverinn 
sjálfur;  ef  tappi  er  settur  t flöskuna,  springur  hún1.  I Krýsu- 
vik  segir  höf.  að  menn  noti  hverahitann  til  að  beygja  girði : 
sögunum  um  hverafuglana  trúir  hann  ekki. 

Horrebow  heldur  að  nóg  sé  af  málmum  á Islandi,  hann 
segir  að  bændur  hafi  fundið  málm,  er  þeir  steyptu  úr  hnappa. 
og  sást  það  siðan,  að  þeir  voru  úr  hreinu  silfri.  Nóg  segir 
hann  sé  af  koparmálmum  og  af  járni,  og  heldur  að  það 
muni  vel  borga  sig  að  hefja  námugröpt  og  málmbræðslu  á 
Islandi.  Hann  segir  og,  að  svo  mikið  sé  til  af  brennisteini, 
að  menn  geti,  þar  sem  bezt  er,  á klukkustundu  fengið  nógan 
burð  fyrir  80  hesta,  hver  hestur  ber  12  lýsipund;  hann  iýsir 
einnig  brennisteinsnámunum  allvel  og  rækilega.  Salt  segir 
hann  að  hægt  sé  að  fá  úr  sjónum,  enda  hafi  saltbrennsla 
tíðkazt  á íslandi  tilforna;  Horrebow  segistlika  hafa  talað  við 
tvo  sýslumenn,  sem  nýlega  með  góðum  árangri  suðu  salt  úr 
sjó,  annar  þeirra  hafði  brætt  tunnu  af  frönsku  salti  i sjó, 
sauð  svo  sjóinn  þangað  til  hann  gufaði  upp  og  varð  þá  eptir 
l‘/«  tunna  af  ágætu  hvítu  salti*.  Horrebow  getur  þess.  að 
grasið  þjóti  fljótar  upp  á Norðurlandi  en  á Suðurlandi; 
nvrðra  þiðnar  stundum  ekki  snjór  af  jörðu  fyrr  en  um  jóns- 
messu,  en  12 — 14  dögum  seinna  er  grasið  orðið  áinar  hátt 
og  ágætlega  kjarngott,  snjórinn  hefir  um  veturinn  varið  jörð- 
ina  fyrir  frostum,  um  mitt  sumar  er  sólin  mjög  lengi  á lopti. 
og  þá  þýtur  grasiö  upp,  en  syðra  er  jörð  opt  auð  á vetrum. 
svo  frostið  skemmir  jarðveginn. 

Eptir  þvi  sem  Horrebow  segir,  hefir  garðrækt  þegar  á 


')  Hér  er  átt  viö  Uxahver.  Sagan  um  hveravatnið  á flöskunni  er 
náttúrlega  bábylja. 

>)  pessi  sýslumaður  var  Skúti  Magnússon.  Sbr.  Tholts  Samling  nr. 
966.  fol. 


Digitized  by  Google 


363 


hans  dögum  verið  orðin  nokkur  á íslandi.  Á Bessastöðum 
var  1749  ágætur  kálgarður  með  matjurtum,  petersille,  silleri. 
káli,  næpum,  baunum  o.  fl. ; eina  næpu  segist  hann  hafa 
vegið,  sem  var  2 */*  pund;  stikkelsber  höfðu  líka  borið  þrosk- 
aða  ávexti  á Bessastöðum.  Miklu  víðar  segir  hann  séu  kál- 
garðar  bæði  á biskupssetrunum  og  hjá  lögmönnum  og  syslu- 
mönnum,  og  i Skálholti  segir  hann,  að  hvit  kálhöfuð  hafi 
þroskast  vel.  Horrebow  heldur,  að  korntegundir  muni  eins 
vel  þróast  á íslandi  nú  eins  og  til  forna,  og  heldur,  að  villi- 
korniö  (melgresið)  i Skaptafellssýslu  muni  vera  leyfar  af 
korni  fornmanna,  sem  hafi  haldizt  og  sáð  sér  sjálft.  Hvita- 
birnir  segir  höfundurinn,  að  komi  eigi  ósjaldan  á isi  til  fs- 
lands,  en  þeir  séu  jafnóðum  drepnir;  nýlega  var  þá  dáinn 
gamall  maður  á Langanesi,  sem  einn  hafði  drepið  20  birni. 
gekk  hann  ávallt  einn  móti  þeiin  með  spjóti,  og  lagði  þá 
svo  að  veili.  Ef  björn  kemur  að  manni  óvörum,  er  bezt  að 
kasta  einhverju  til  hans,  heizt  fingravetlingi,  því  björninn 
staðnæmist  þá  og  dutlar  við  að  umhverfa  vetlingnum  og  það 
tekur  tíma  að  snúa  við  öllum  þumlunum,  þvi  bangsi  er  ekki 
sérlega  lipur',  á meðan  getur  maðurinn  komizt  undan. 

Horrebow  ritar  vel  og  itarlega  uin  fjárrækt  á íslandi  og 
um  islenzkan  búskap  vfir  höfuð,  um  islenzka  fugla  og  fiska. 
fiskiveiðar  og  fiskverkun,  hann  segir  frá  selveiði  og  silungs- 
veiði  og  lýsir  laxakistum,  sem  þá  tíðkuðust  á Islandi;  höf. 
segir  vel  og  réttilega  frá  flestöllu  og  má  enn  sækja  þangað 
ýmsan  fróðleik,  en  hér  yrði  of  langt  að  skýra  nánar  frá  frá- 
sögu  hans.  Vér  setjum  hér  aðeins  lítið  sýnishorn  um  fálka- 
veiðar. 

Fálkarnir  á íslandi  eru  gráir,  hvitleitir  og  hvitir,  og 
karlfuglinn  nokkuð  minni  en  kvennfuglinn;  í sama  hreiðri 
getur  litur  unganna  stundum  verið  mismunandi.  Frá  Græn- 
landi  koma  stunduin  á vetrum  fálkar  og  eru  þeir  flestir  hvítir, 
íslendingar  kalla  þá  >flugfálka«,  af  þvi  þeir  verpa  ekki  á ís- 
landi.  íslenzku  fálkarnir  eru  beztir  og  kraptamestir  allra 
fálka.  norska  fálka  er  ekki  hægt  að  brúka  til  veiða  nema  tvö 

')  pjóðsaga  þessi  er  enn  algeng  á íslandi. 


Digitized  by  Google 


364 


ár,  en  íslenzka  1 12  ár  eða  lengur,  auk  þess  eru  islenzku 
fálkarnir  stærri.  Með  Hólmsskipi  kemur  »fálkafangari«  kon- 
ungs  til  Bessastaða,  þvf  þar  er  fálkahúsið,  og  tveir  þjónustu- 
menn  með  honum;  hann  veiðir  sjálfur  aldrei  fálka,  en  tekur 
á móti  þeim,  sem  íslendingar  veiða.  í hverju  héraði  á ís- 
landi  er  fálkaveiðari,  og  hefir  hann  levfisbréf  amtmanns  til 
þess  starfa.  Um  jónsmessu  eru  fálkarnir  fluttir  til  Bessa- 
staða  og  eru  flutningsmennirnir  alltaf  riðandi,  einn  maður 
getur  reitt  10 — 12  fálka,  þeir  hafa  allir  hettur  niður  fyrir 
augu  og  sitja  á þverspitu  á krosstré,  sem  fálkamaðurlnn 
heldur  með  hægri  hendi  og  lætur  neðri  enda  stangarinnar 
standa  i ístaðinu.  Fálkamaður  konungs  velur  úr  þá  fálka, 
sem  brúklegir  eru,  og  fá  veiðimennirnir  7 dali  fvrir  gráan 
fálka,  10  fyrir  hálflivítan,  15  dali  fyrir  alhvítan,  og  2 — 4 dala 
þóknun  að  auk.  Fálkaveiðin  fer  fratn  á þenna  hátt. 

Tveir  staurar  eru  reknir  niður  i jörðina  hvor  skammt 
frá  öðrum.  Við  annan  þeirra  er  optast  bundin  lifandi  rjúpa, 
stundum  dúfa  eða  hæna  með  3 — 4 álna  löngu  snæri,  sem  er 
fest  við  fót  fuglsins,  svo  hann  geti  flögrað  dálítið  upp,  því  þá 
tekur  fálkinn  fljótar  eptir  honum.  Annað  snæri  80  faðma 
langt  er  lika  bundið  við  fót  fuglsins,  og  gengur  það  1 gegnum 
gat  á hinum  staurnum,  svo  veiðimaður  getur  dregið  rjúpuna 
þangað.  Hjá  þessum  staur  er  sett  upp  net,  lagað  eins  og 
laxaháfur,  þanið  út  á stóran  sviga,  sem  er  3 álnir  að  þver- 
máli,  sviginn  stendur  beint  upp  og  niður,  og  ef  hann  dettur, 
þá  fellur  háfurinn  yfir  staurinn,  til  þess  að  koma  þessu  til 
leiðar,  er  snæri  fest  ofan  til  í svigann,  og  gengur  það  gegnum 
hinn  staurinn  til  veiðimanns,  og  getur  hann  með  því  dregið 
háfinn  yfir  fálkann.  í*enna  viðbúnað  hafa  veiðimenn  þar  sem 
þeir  eiga  von  á fálkum,  nálægt  fálkahreiðrum  eða  þegar  þeir 
sjá  til  »flugfálka«.  fegar  nú  fálkinn  sér  rjúpuna  flögra  með 
jörðu,  hringsólar  hann  nokkra  stund  i ioptinu  til  þess  aö  gá 
að  hvort  nokkur  hætta  sé  á ferðum ; siðan  rennir  hann  sér 
niður  á rjúpuna,  slær  hana  og  heggur  vanalega  höfuðið  af  i 
fyrsta  höggi;  síðan  flýgur  hann  upp  aptur  (nema  hann  sé 
mjög  soltinn)  til  þess  að  grennslast  eptir,  hvort  hann  muni 
geta  matast  i friði.  Á meðan  dregur  veiöimaður  rjúpuna  að 


Digitized  by  Google 


365 


hinum  staurnum  undir  háfinn,  fálkinn  verður  ekki  var  við 
það  og  sezt  að  bráðinni,  en  þá  tekur  veiðimaður  i hitt  snærið 
og  steypir  háfnum  yfir  valinn,  er  hann  þá  sem  i búri  og 
kemst  ekki  burt;  veiðimaður  tekur  siðan  fálkann  með  liægó 
undan  háfnum  svo  ekki  brotni  eða  skemmist  fjaðrir  í stéli 
eða  vængjum,  en  annar  maður,  sem  hefir  falið  sig  í nánd, 
dregur  hettu  yfir  höfuð  fálkanum,  svo  hann  sér  eigi.  Meðan 
á veiðinni  stendur,  fela  veiðimenn  sig  bak  við  stóra  steina 
eða  liggja  grafkyrrir  á flötum  velli. 

f’egar  fálkaskipið  er  ferðbúið,  er  slátrað  nautum,  sem 
nægir  til  14  daga,  og  svo  flytja  menn  á skip  út  svo  mikið  af 
lifandi  peningi,  kindum  og  nautum  eins  og  þurfa  þykir;  vana- 
lega  er  skipið  nestað  til  7 vikna.  Kjöti  því,  sem  fálkarnir  eta, 
er  dyfið  i mjólk,  en  olíu  og  eggjum  er  blandað  saman  við  ef 
fuglarnir  sykjast.  A skipinu  sitja  fálkarnir  undir  þilfari  i 
tveim  röðum  á stönguin,  sem  klæddar  eru  vaðmáli,  en  heyi 
troðið  undir.1 

Frá  loptslagi  á íslandi  segir  Horrebow  nánar  en  áður 
hafði  verið  gjört,  og  sýnir  fyrstur  fram  á,  að  kuldinn  sé  þai- 
miklu  minni  en  flestir  héldu ; hann  sýnir,  að  á Islandi  er 
eyjalopt,  tiltölulega  lítið  frost  á vetrum,  og  lítill  sumarhiti.  Á 
Bessastöðum  gjörði  Horrebow  veðurathuganir*  frá  1.  ágúst 
1749  til  31.  júli  1751,  hann  rannsakaði  hita,  loptþyngd,  vind- 
stöðu,  almennt  veðurlag,  norðurljós  og  fleira.  1 þá  daga  voru 
athuganir  þessar  mjög  fróðlegar  af  þvi  ekkert  hafði  fyrr  verið 
rannsakað  i þá  átt,  en  nú  hafa  þær  litið  vísindalegt  gildi,  af 
því  þær  fullnægja  ekki  þeim  kröfum,  setn  menn  nú  gjöra  til 
veðurathugana.  Meðan  Horrebow  var  á íslandi,  segist  hann 
að  eins  eitt  sinn  hafa  heyrt  þrumur,  3 eða  4 mjög  smáar  um 
miðjan  dag  i júlimánuði,  og  dregur  af  því  og  öðru  þá  réttu 
ályktun,  að  þrumur  muni  vera  mjög  óalgengar  á íslandi. 


')  Sveinn  Pálsson  sigldi  tit  Kaupinannatiafnar  í igúst  1787  meú 
fálkaskipinu.  |>á  vorn  þar  innanborðs  23  menn.  6 naut,  8 kindur,  6 
hænsni,  3 kettir.  3 tóuyrlingar.  einn  hundur  og  46  fálkar.  Almanok 
Sveins  Pálssonar.  Hdrs.  Bókmf.  i Kaupmannahöfn,  nr.  2 — 4-8vo. 

')  Veðurathuganirnar  eru  prentaðar  í bók  Horrebow’s  bls.  391  — 478. 


Digitized  by  Google 


366 


Hrævareldur  segir  hann  líka  sé  mjög  sjaldgæfur  og  stjörnu- 
hröp(!),  sól  i úlfakreppu  og  rosabauga  um  sólu  segist  hann 
að  eins  hafa  séð  tvisvar.  Horrebow  neitar  þeirri  staðhæfingu 
Andersons  að  hvorki  sé  vor  né  haust  á Islandi,  heldur  aö 
eins  vetnr  og  sumar.  Vorin  voru  svo  góð  1750  og  1751  að 
gras  fór  að  gróa  i miðjum  aprilmánuði:  um  haustið  1749  var 
fyrsta  næturfrost  29.  október,  og  1751  9.  október,  sýnir  hann 
með  þessu  og  öðru,  að  fjórar  árstiðir  skiptast  á hér  á Iandi, 
eins  og  í öðrum  löndutn.  Þá  tvo  vetur,  sem  Horrebow  var 
á Suöurlandi,  snjóaði  mjög  litið,  og  aldrei  meira  en  tvo  daga 
í senn1,  einstöku  sinnum  var  frost  i 2 eða  3 vikur,  en  svo 
kom  alltaf  þiðviðris  kafli  á eplir;  höf.  játar  þö,  að  miklu 
meira  snjói  á Norðurlandi.  Horrebow  mældi  mismun  flóðs 
og  fjöru,  og  segir  að  stórstraumsflóð  sé  16  fet,  en  vanalegt 
flóð  12  fet. 

I seinni  hluta  bókar  sinnar  talar  Horrebow  um  Islend- 
inga,  skapferli  þeirra,  hegðun  og  háttalag,  og  hrekur  með  góð- 
um  rökum  og  græskulausuháðiöll  illmæliAndersons.sem  honum 
þykja  i alla  staði  röng  og  ósæmileg,  og  furðar  sig  á.  að  Ander- 
son  skuli  hafa  trúað  og  haft  eplir  svo  heimskulegar  álygar  á 
heila  þjóð.  Bók  Horrebows  fylgir  uppdráttur  Islands  gjörður 
eptir  korti  Knopfs. 

Horrebow  samdi  ritgjörð  um  viðreisn  og  framfarir  íslands, 
hennar  höfum  vér  áður  getið;  þá  er  einnig  til  eptir  hann 
ferðaskýrsla*,  er  hann  sendi  vísindafélaginu  danska  1750.  t*ar 
getur  Horrebow  þess,  að  konungur  hafi  allranáðugast  leyft, 
að  hann  fengi  til  láns  mælingarverkfæri  (quadrant)  frá  stjörnu- 
turninum  i Kaupmannahöfn,  en  til  þess  að  koma  verkfærinu 
fyrir,  segist  hann  hafa  orðið  að  láta  byggja  sérstakt  hús,  5 
álna  langt  og  3 álna  breitt,  með  rifu  á þakinu  i stefnu  há- 
degisbaugsins.  Höf.  getur  um  ferð  sina  til  Krýsuvikur  og 
lýsir  brennisteinsnámunum  þar  og  leirpyltunum,  og  talar  um 

')  Sbr.  'ITi.  Thoroddtrn:  Islands  Jökter  i Fortid  og  Nutid.  Geo- 
grafisk  Tidskrift  XI.  bls.  1 13. 

*)  Niela  Horrebou-:  Relation  og  Efterretning  om  Island,  indsendt  til 
Videnskabernes  Academie  i Kjöbenhavn  Anno  1760.  Thotts  Sarnling. 
nr.  956.  fol.  (13  bls.  þétt  skrifaðar). 


Digitized  by  Google 


367 


allskonar  mislitar  leirtegundir,  sölt  og  brennistein.  Þá  segir 
hann  frá  ferð  sinni  upp  á Esju,  þangað  fór  hann  með  lopt- 
þvngdarmæli  til  þess  að  mæla  hæð  fjallsins  og  reiknaðist  hún 
1135  álnir;  i Esju  segist  hann  hafa  fundið  allavega  litt  grjót  og 
jafnvel  silfurmálm  að  hann  heldur1.  Ennfremur  talar  Ilorrebow 
um  saltgjörð  á íslandi  og  tilraunir,  sem  hann  hefir  gjört  til 
þess  að  mæla  saltmegni  sjóarins  hjá  Bessastöðum;  höf.  talar 
og  nokkuð  um  veðráttufar  og  kemur  með  ýmsar  uppástungur 
landinu  til  viðreisnar  svipaðar  þeim,  sein  getið  er  um  í hinu 
stærra  handriti  hans  sem  fyrr  hefir  verið  getið.  Hann  segir 
að  bæði  sé  landið  sjálft  og  loptslag  þess  gott. 

Bók  Horrebows  hafði  mikil  áhrif  til  hins  betra,  einkum 
sakir  þess,  að  hún  var  Iögð  út  á önnur  mál,  svo  útlendir 
landfræðingar  gátu  þar  fengið  nákvæmar  og  réttorðar  frá- 
sagnir  um  Tsland,  enda  bera  Iandfræðisbækur  þær,  sem  seinna 
komu  út,  þess  merki.  Landfræði  eptir  J.  G.  Hager*  fer  eplir 
Horrebow,  og  eins  stór  landafræði8,  sem  kom  út  i Leipzig  á 
árunum  1750 — 70;  þar  er  í 14.  bindi  lýsing  Danmerkur  og 
Noregs,  og  er  íslands  þar  viða  getið,  en  frásagnirnar  um 
landið  eru  á strjálingi  innan  um  alla  bókina.  í öðru  ritsafni 
um  heimskautslöndin4,  er  kom  út  nokkru  seinna,  er  mjög 
löng  og  nákvæm  lysing  íslands  tekin  úr  bók  Horrebows,  þar 
er  landlýsingunni  vel  fyrir  komið,  og  hinum  einstöku  frásögn- 
um  raðað  skipulega  niður  i 17  kafla.  Frakknesk  rit  eptir 
Roger  og  Mallet5  fara  lika  eptir  bók  Horrebows,  og  enn  nota 
margir  aðrir  rit  hans,  sem  hér  væri  óþarft  að  telja.  Þegar 


‘)  Horrebow  hefir  liklega  farið  npp  fjallið  hjá  Svinaskarði  og  fram 
hjá  Móskarðshnúkutn,  þar  er  aðalefnið  liparit  og  þvi  tnargir  mislitir 
steinar,  og  agnir  af  brennisteinskis,  er  svo  opt  fylgja  liparitinu. 

*)  J,  O.  Hager:  AusfUhrliche  Geographie.  Chemniz  1756-8vo. 

’)  Neue  europaische  Stats-und  Reisegeographie.  I— XVI.  Leipzig 
1750— 1770-8 vo.  í 14.  bindi.  scm  geftð  er  út  í Dresden  og  Leipzig 
1767,  er  Wsing  Danmerkur,  Noregs  og  íslands  bls.  1 — 344. 

‘)  Neuere  Geschichte  der  Polarlander.  Berlin  1778— 1779-8vo. 
5 bindi;  þar  er  um  lsland  i 1.  bls.  146 — 283,  17  §§. 

*)  Roger : Lettres  sur  le  Dannemarc.  Geneve  1767 — 1764-8vo  (13.  bréf, 
I.  bls.  190—201  »sur  la  contpagnie  d'Islande  en  particulier<).  Mallet: 
Introduction  a l’histoire  de  Dannemarc.  Copenhague  1765-40  bls.  9 — 10. 


Digitized  by  Google 


368 


Eggert  Ólafsson  kemur  fram  á sjónarsviðið,  er  sem  Ijós 
Horrebows  blikni  fyrir  upprennandi  sól,  því  upp  frá  þvi  fara 
flestir  þeir,  sem  réttorðir  viija  vera,  mest  eptir  ferðabók 
þeirra  Eggerts  og  Bjarna,  þó  þeir  sumir  hverjir  lika  noti  ril 
Horrebow’s.  Upp  frá  þessu  taka  landfræðisbækur  að  segja 
miklu  betur  frá  íslandi  en  áður  hafði  verið,  og  má  þá  sér- 
staklegn  nefna  hina  stóru  landafræði  eptir  A.  Fr.  Busching'. 
hún  kom  út  í mörgum  útgáfum  og  hefir  sjálfsagt  töluvert  út- 
breitt  rétta  þekkingu  um  Island.  I bók  þessari  er  allgóð  og 
ítarleg  lýsing  íslands,  enda  áttu  íslendingar  þátt  í samningu 
bókar  þessarar* ; þar  er  fyrst  almennt  yfirlit  yfir  landfræði  Js- 
lands,  og  siðast  staðalýsing  og  upptalning  fjórðunga,  sýslna  og 
merkisstaða.  I enskum  landfræðisbókum  sjást  nú  einnig 
miklu  betri  lýsingar  íslands  en  áður,  t.  d.  í bókum  eptir  W. 
Guthrie,  W.  Fr.  Martyn1'  o.  fl.  Nú  tekur  eptir  miðja  öldina 
að  birta  yfir  landinu,  og  skröksögurnar  fornu  hverfa  úr  bók- 
um  lærðra  manna,  þó  eru  kerlingabækurnar  furðu  lifseigar, 
og  hafa  sumar  hverjar  á vorum  dögum  athvarf  í lélegutn  tima- 
ritutn  og  dagblöðum,  og  í ritum  litt  menntaðra  ferðalanga,  setn 
endilega  þykjast  þurfa  að  skrifa  eitthvað,  þegar  þeir  koma  heim 
úr  fjarlægum  löndum,  þó  þá  vaiiti  alla  hæfilegleika  til  þess  og 
þekkingu,  og  lýsa  ritsmíðin  að  eins  andlegu  volæði  höfundanna. 
Slikar  bækur  gjöra  nú  á dögum  sjaldan  verulegan  skaða,  af 
þvi  fræðimenn  leggja  nú  engan  trúnað  á slikt,  og  ganga  þegj- 
andi  fram  hjá  þesskonar  ritum. 

‘l  A.  Fr.  Biitching:  Neue  Erdbeschreibung.  Hamburg  1764-8vo. 

*)  Jón  Marteinsson  segir  (Thott  nr.  961.  fol.  bls.  37),  að  Buscbing 
haft  fengið  katlann  um  ísland  frá  etatsráði  E.  Jessen.  en  Jcssen  hafði 
allt  sitt  vit  úr  Joni  f’orkelssyni  og  l’orsteini  Magnússyni.  Jessen  ætlaði, 
sem  fyrr  var  getið,  sjálfur  að  rita  stóra  íslandslvsingu,  en  ekkert  varð 
af  þvi  (s.  st.  bls.  44  — 46.). 

’)  W.  tíuthric.  A new  syslem  of  modern  geography  or  a geo- 
grapbical,  historical  and  commercial  grammar.  London  1 782-4°.  (Um 
ísland  bls.  68—  63).  IV.  Fr.  Martyn:  The  geographical  Magazine. 
London  1782-  83-4°.  (Um  ísland  Vol.  II.  bls.  436-38). 


Digitized  by  Google 


